í. 


* 


HYFFORDDWË 

YR 

NEU 

ARWEINYDD  I HUNAN-WELLIANT, 

YN  DDWY  RAN. 

■ 

Gan  JOHN  MILLS,  (leuan  Glan  Alareh^) 

AWDWR  Y GRAMADEG  CERDDORIAETH. 


Penafpeth  yw  doethineì) : cais  ddoethineh;  ac  àHh  holl 
gyfoeth  cais  ddealL — Solomon. 


LLANIDLOES,  ARGRAFFWYD  DROS  YR  AWDWR, 
GAN  JOHN  JONES. 

Tw  gael  gan  yr  Awdwr  yn  Llanidloes,  yn  Swyddfáau  y Cyhoeddiaà- 
au  Misol,  a chan  Lyfrwerthwyr  Cymru  yn  gyffiredin. 


MDCCCXXXIX. 


I ■ 


!V\  <o  2L  V\ 


(4 

fO  / ■ • 

I 

^ PARCHEDIGION  LEWIS  EDWARDS,  A.  C.,, 
A DAVID  CHARLES,  G.  C., 

Athrawon  Athrofa  y Bala, 

Y Cyflwjnip  y Gwaitli  liwii^ 

Fel  gwir  arwydd  o barch  a chyfeillgarwch,  yn  nghyda 
syniadau  uchel  am  eu  dysgeidiaeth  eang  a chy wir, 
a defnyddiad  yr  unrhyw  i’r  dybenion 
a’r  gwasanaeth  goraf, 

GAN  EU  HANNHEILWNg 
GYFAILL, 

YR  AWDWR. 


r70. 


59 


RHAGYMADRODD. 


Fy  Nghydwladwyr  hynaws; 

Fy  unig  reswm  dros  gyhoeddi  Hyffordd- 
WR  YR  Efrydydd  yw,  nad  oes  yr  un  llyfr  yn 
eìn  Hiaith  hyd  yn  hyn,  wedi  ei  amcanu  i ateb  y 
dyben  yr  amcenir  i’r  Hyíforddwr  ei  gyílawni. 
A bod  arnom  wir  angenrheidrwydd,  fel  Cenedl, 
am  lyfr  o gyífelyh  natur,  sydd  yn  wirionedd  rhy 
amlwg  i neb  allu  ei  wadu.  Canys  cyn  cychwyn 
i unrhyw  daith  ddyeithr,  y mae  yn  angenrheid- 
iol  cael  cyfarwyddiadau  priodoí  i arwain  yn 
ddiogel  yn  y ífordd.  Trwy  hyny  arbedir  llawer 
o draul,  o amser,  ac  o draíferth ; ac  arweinir  y 
teithiwr  yn  fwy  uniongyrchiol  a sicr  at  y nôd. 
Dyma  brif  ddyhen  Hyfforddwr  yr  Efrydydd, 
ac  nid  gormod  yw  dweyd,  yr  etyb  yr  amcan  yn 
gyflawn. 

Cydnehydd  yr  awdwr  yn  rhwydd  mai  nid 
gwaith  cyntefig  ydyw,  ond  mai  cyfieicniad  a 
detholiad  yw  o waith  amryw,  yn  nghyda  rhai 
sylwadau  a darnau  cyntefìg. 

y rhan  gyntaf  sy  gyfieithiad  hollol  o waith 
enwog  y Parch  J.  Todd,  o America;  a’r  ail 
yn  ddetholiad,  yn  henaf,  o weithiau  Campbell, 
Watts,  Locke,  Chambers,  &c.  Felly  nid  yw  yr 
Hyfforddwr  yn  ddim  amgen  na  chrynoad  o 
geinion  yr  awduron  a gydnabyddir  yn  Ewrop  ac 
America  fel  rhai  o brif  enwogion  yr  oesoedd. 


VI 


RHAGVMADRODD. 


Mewn  perthynas  i’r  cyíieithiad  a’r  iaith,  hy- 
derwn  ÿThoddant  foddhad  cyífredinol.  Fe  allai 
mai  nid  anmhriodol  yma  fyddai  ailadrodd  golyg- 
iad  byr  un  berniad  cyhoeddus,  yr  hwn  a ddywed 
fel  y canlyn  : — ‘'Darllenasom  Tod*d  yn  Saesoneg 
gyda’r  hyfrydwch  a’r  buddioldeb  mwyaf,  a da 
genym  weled  nad  yw  ei  sylwadau  yn  colli  dim 
o’u  DILLYNDER  MEWN  DIWYG  GyMREIG.  Y 
mae  yr  iaith  yn  bur,  eto  yn  ddealladwy,  heb 
y clampiau  o eiriau  clogyrnaidd  a thywyllion 
sydd  yn  aníFurfìo  ysgrifeniadau  rhai  a fynent  fod 
yn  awduron  yn  Nghymru,” 

Ein  prif  ddymuniad  yw,  am  iddo  fod  o les  a 
buddioldeb  cyíìredinol  i’n  Cenedl ; ac  yn  wir,  y 
mae  genym  le  cadarn  i feddwl  y bydd  felly.  Ac 
fe  ddywed  un  berniad  cyhoeddus,  y bydd  “yn 
fwy  tebyg‘0  lesâu  y genedl  ieuanc  ym.ofyngar  ag 
sydd  yn  awr  yn  cyfodi  i fyny  yn  Nghymru,  na 
DiM  a gyhoeddwyd^  efallai,  erioed  oW  hlaen,'' 

Dan  obaith  a hyder  cryf  mai  felly  y bydd, 
y gorphwys  ar  hyn  o bryd,  fy  nghydgenedl 
hawddgar, 

Eich  annheilwng  wasanaethydd, 


I.  G.  ALARCH. 


LlanidloeSt 
Mawrth  22^  1839. 


i 


C YNWYSI  AD. 


RHAN 

PENNOD  1. 

Dal. 

Gwrthddrychau  Efryd  ... 1 

PENNOD  II. 

Ymarferion , 15 

PENNOD  III. 

Efrydu 40 

PENNOD  IV. 

Darllen  52 

PENNOD  V. 

Am^er 65 

PENNOD  VI. 

Cyfeillach 75 

PENNOD  VII. 

Golafur 94 

PENNOD  VIII. 

Dysgyblai^th  y Galon  107 

PENNOD  IX. 

Dybbn  Bywyd  140 


viii 


CYNWYSIAD, 


RHAN  ZI. 

PENNOD  I. 

Dal. 

Rhagfarn  165 

/ PENNOD  II. 

/ 

Efrydu  Duwinyddiaeth 186 

PENNOD  III. 

Gwybodaeth  Gyffredinol 228 

PENNOD  IV. 

Efrydu  Iaith 242 

PENNOD  V. 

ADDYS6U  Plant 249 

Attodiad  264 


HYFFORDDWR  YR  EFRYDYDD, 


ETC.  ETC. 


PENNOD  I. 


DYBEN  CYEFREDINOL — ANGENRHEIDRWYDD  AM  GYF- 

ARWYDDIADAU ATHRYLITII RHEOLI  Y MEDDẀL 

■ AMYNEDD CYNTEFIGRWYDD FFURFIO  Y FARN 

— Y N^TUR  DDYNOL — HUNAN-ADNABYDDIAETH— Y 
COF — DIWEDDGLO. 

.1  Y MEDDWL  dynol  yw  y danghosiad  mwyaf  ys- 
plenydd  o allu  a dyfais  y Meddwl  Anfeidroì  o unrhyw 
heth  y gwyddom  am  dano.  Y mae  wedi  ei  greu  a’i 
osod  yn  y byd  hwn  i gael  ei  addysgu  erbyn  sefyllfa 
uwch  mewn  bodoliaeth.  Yma  y mae  ei  alluoedd  yn 
declireu  ymagori.  Y dyben  mawr  a ddylai  fod  mewn 
golwg  wrth  hyfforddi  y fath  feddwl,  ydy w galluogi  yr 
enaid  i gyflawni  ei  ddyledswydd  yn  y byd  hwn,  ac  i 
sefyll  ar  dir  manteisiol  pan  y cymer  ei  ehediad  o’r 
bywyd  byr  yma  i fyw  am  oes  yr  oesoedd  tudraw  i’r 
bedd. 

II.  Y mae  ambell  lanc  yn  awr  a phryd  arall  fel  Fer-  , 
guson,  yr  hwn  a allai  nodi  yn  fanwl  sefyllfaoedd  y ser 
gydag  edaf  a phellen,  wrth  fugeilio  y defaid^  a gwneyd 
oriawr  bren  â chyllell.  Ond  y mae  anghreifftiau  o’r 
fath  yma  yn  anaml  iawn.  Y mae  yn  angenrheidiol  i’r 
rhan  fwyaf  gael  cefnogaeth  i’w  cynal — dysgiad  i'w  cy- 
northwyo — a chyfarwyddiadau  i’w  harwaih.  Ychydig 
a fu  erioed,  y mae  yn  debyg,  a gyflawnasant  hanner  cy- 
maint  ag  y bwriadasant,  ac,  efallai,  a ddylasent  ei 
wneyd.  Ún  rheswm  am  hyny  ydyw  hyn: — Y mae 
cfrydyddion  yn  treulio  llawer  iawn  o amsèr  cyn  cyraedd 
y profiad  sydd  yn  angenrheidiol  iddynt.  Pan  yr  ed- 
rychwyf  yn  ol  ar  y dyddiau  pryd  yr  oeddwn  yn  efryd- 
ydd,  yr  wyf  yn  gweled  i mi  fyned  yn  gyfeiliornus 
mewn  un  man,  a chamgymeryd  mewn  man  arall — yma 
y colhiis  gyfleiisdra  hoff,  ac  yna  y dysgais  arfer  ddrwg, 
neu  y derbyniais  dueddiad  cyfeiliornus.  Ac  weithiau 
teimlwyf  alar  dwys  nad  allaf  fyned-  yn  ol  a dechreu 
bywyd  eto,  a dwyn  fy  mhrofiad  presenol  gyda  fi. 

A 


HYFFORDDWR. 


2 

Diamau  fod  lluaws  yn  awr  yn  cael  eu  haddysgu 
niewii  gwalianol  leoedd,  na  chyrhaeddant  ddim  byd 
yn  neillduol  by th.  Y mae  yn  debyg  nad  all  rhai ; ond 
y mae  y rhai  hyny  ynbur  anaml.  Ychydig  iawn  sydd, 
nad  allant  gyraedd  tir  uchel  mewn  rhyw  ddysg  neu 
gilydd.  Ac  y mae  yn  debyg  fod  y rhan  fwyaf  a ddar- 
llenant  y tudalenau  hyn  yn  teimlo  awydd,  i raddau  mwy 
neu  lai,  i gael  eu  haddasu  i fod  yn  wir  ddefnyddiol  yn 
eu  tymmor  byr  ar  y ddaear.  Ond  y maent  yn  an- 
wybodus  am  y ífordd.  Y maent  gwedi  eu  hamgylchu 
âg  hudoliaethau  a pheryglon — yn  dra  thuecîdol  i an- 
nghofio  pob  cefnogaeth  a chymhelliad — ac  felly  yn 
gwibio  rhwng  ofn  a gobaith,  a rhẃng  ymroad  a di- 
galondid. 

Nid  oes  yr  un  dyn,  pa  riîor  enwog  bynag  y byddo  o 
ran  ei  gyraeddiadau — o ran  ei  arferion  efrydyddol— 
neu  o ran  ei  allu  i ddefnyddio  yr  hyn  a wyr, — na  o%ìia 
wrth  gofio  yr  hyn  a aeth  heibio,  ac  na  addefa  yn  rhwydd 
iddo  wastrafíu  llawer  darn  o’i  amser  gwerthfawr,  a 
gadael  i gyfíeusderau  aml  fyned  ymaith  ar  goll  dros 
byth.  Ond  pe  buasai  iddo  afaelu  yn  y cyfleusderau 
byr  hyny,  a chasglu  yn  nghyd  yr  holl  ddarnau  amser  a 
gollwyd,  gallasai  dreiddio  mewn  ymchwiliadau  i faes-.^ 
ydd  newyddion;  ac,  fel  yr  anfarwol  Bacon,  gruglwytho 
trysorau  anmhrisiadwy  mewn  gwybodaeth.  Y mae  yr 
enwogion  galluog  a fuont  o’n/blaen  gwedi  gadael  try- 
sorau  yn  etifeddiaeth  i ni.  Ác  y mae  yr  aur  puraf  i’w 
gael,  ond  cloddio  am  dano.  Y fath  wahaniaeth  dirfawr 
sy  rliwng  yr  Indiad  noeth  yn  dawnsio  mewn  llawen- 
ydd  Avrth  gael  pluen  newydd  i’w  gwisgo  ar  ei  ben,  a 
meddyliau  y fath  ddynion  a Newton  a Boyle.  Ond 
beth  sydd  yn  gwneyd  y gwahaniaeth?  Y mae  digon  o 
feddwl  yn  y gwylltddyn.  Y ijj^e  ei  enaid  yn  debyg  i 
gareg  farmoraidd— y mae  yn  ddefnydd  godidog;  ond 
nid  yw  y cerfiwr  erioed  wedi  gosod  ei  gỳn  arno.  Ni 
chafodd  meddwl  y gwylltddyn  erioed  ei  ddysgyblu  trwy 
efryd : ac  felly  mewn  cymhariaeth  y mae  fel  y bual,  heb 
ddim  yn  neillduol  ynddo  ond  nerth  a fíyrnigrwydd. 

Nid  fy  amcan  yn  bresenol  yw  trin  y cwestiwn,  a 
ydyw  eneidiau  dynion  yn  gydradd  yn  naturiol,  ai  mad 
ynt  ? Pe  gellid  profi  i sicrwydd  fod  hyny  yn  bod,  ni 
fyddai  o un  defnydd  yn  y byd,  gan  fod  peiriannaeth 


PEN.  I. 


3 


eu  cyrfF  mor  wahanol,  fel  nad  allai  yr  un  hyíforddiant 
eu  dwyn  yr  un  fel.  Ond  meddyliwyf  y gellir  sicrhau 
hyn,  fod  gan  hawh  yn  gyffredin  ddigon  o allu  natiiriol 
i ragori  mewn  rhywheth.  Efallai  nas  rhagorwch  mewn 
gwyddoniaeth  nac  fel  ysgrifenydd,  iiac 

areithiwr;*  ond  yr  wyf  yn  hollol  gredu  fod  poh  \m  o’m 
darllenwyr  yn  alluog  i ragori  mewn  rhyw  hwnc ; ac 
yn  sicr  o wneyd  hefyd,'Os  hydd  yn  ffyddlawn  tuag 
ato  ei  hun. 

Pan  y rhoddwyd  Clayius  gyntaf  dan  ofal  y Jesuit- 
iaid,  nid  oedd  dim  hynod  yn  perthyn  iddo,  ond  ei  hen- 
dewrwydd.  Er  i’r  athrawon  yma  ei  hrofì  dro  ar  ol  tro, 
yr  oedd  y cwhl  yn  ofer.  Ond  hychan  yr  oeddent  yii 
meddwl  mai  yr  anrhydedd  o fod  yn  athrawon  iddo  ef, 
a ddyrchafai  eu  hurdd  hwynt  yn  ngolwg  y hyd.  O’r 
diwedd  gwnaeth  un  o’r  tadau  hrawf  arno  mewn  mesur- 
iaeth,  yr  hyn  oedd  yn  cyd-daro  mor  gywir  â’i  atlirylith, 
fel  y daeth  yn  un  o hrif  wyddonwyr  yr  oes. 

Mi  a welais  fachgen  hychan  unwaith  yn  dringo 
mellt-lath,*  a miloedd  yn  edrych  arno  mewn  syi'idod. 
Yr  oedd  y gwynt  yn  chwythu  yn  gryf,  a’r  wialen  yn 
crynu  ac  yn  ysgwyd : ond  i fyny  yr  aeth,  nes  cyraedd 
■ y droell  ar  y hrig,  yn  nghylch  195  troedfedd  oddhvrth 
y ddaear.  Dysgw^yliai  pawh  ei  -weled  yn  cwympo  hoh 
meidyn  (moment),  Ond  i chwanegu  y rhyfeddod  yn 
ddirfawT,  esgynodd  i’r  droell,  a chwyíiodd  ei  freichiau 
hychain  yn  y gwynt,  gan  droi  mor  chwyrn  a’r  droell. 
Ar  ol  aros  yno  am  dro,  daeth  i lawr  wrth  ei  hleser.  Yr 
oedd  gan  hwn  feddwl  digon  galluog  i gyflawni  gor- 
chestwaith;  er  hyny  ni  chlyhuwyd  dim  am  dano 
hyd  yn  hyn.  Ond  paham?  Naill  ai  y mae  ei  feddwl 
heh  gael  ei  ddiwyllio  ( ciiltivate ),  neu  y mae  ei  athry- 
lith  heh  ei  ar^ain  i ffrjgile  priodol. 

III.  Yr  wyf  wedi  defnyddio  gair  peryglus,  er  ei  fod 
yn  hen  iawn  : y gair  athrylith.  Y mae  llawer  yn  dwyn 
eu  hunain  i fyny  mewn  arferion  afreolus  a digrif,  gan 
dyhied  fod  y cyfryw  yn  anwahanol  oddiwrth  athrylith. 
Y mac  rhai  dyniori  yn  meddwl  nad  oes’  dim  yn  dangos 
Rthrylith  yn  well  na  gwneyd  pethau  cyffrediii  mewn 


'■*'  Gwialen  haiarn  yn  nglyn  âg  adeilad,  i’r  dyben  o arwain  y mellt 
i’r  ddaeàr  rhag  ei  niweidio. 


4 


HYFFORDDWR. 


dull  annghyffredin.  Y mae  Dean  SwiíFt,  yn  ei  deith- 
iau,  yn  adrodd  am  genedl  gyffawn  yn  meddu  yr  athry- 
lith  yma.  Na  wnewch  un  ymdrech  byth  i geisio 
dangos  athrylith,  ac  na  hônwch  hawl  i’r  fath  nod- 
weddiad.  Ychydig  o’r  fath  yma  a enir  i’r  byd;  ac  o’r 
ychydig  hyny,  er  eu  bod  yn  wrthddrychau  cenfigen  ac 
efelychiant,  ychydig  eilwaith  sydd  yn  gadael  y byd  yn 
ddoethach  neu  yn  well  na’r  hyn  y cawsant  o.  Nid 
dyben  efryd  yw  chwilio  am  athrylith;  ond  cymhwyso 
meddyliaii  cyífredin  - i fod  yn  ddefnyddiol.  Nid  oes 
dim  a chwennychir  yn  fwy  gan  lawer  dyn  ieuanc,  na’r 
iiodweddiad  o fod  yn  athrylithgar;  a thybia  llawer  un 
fod  diífyg  amynedd  i lafurio  yn  galed,  ac  i wneyd  ym- 
chwiliad  dwfn,  yn  arwydd  sicr  o athrylith;  pryd  yr 
oedd  gwir  athrylith  Syr  Isaac  Newton  yn  addef,  gyda 
lledneisrwydd  boneddigaidd,  mai  yr  unig  wahaniaeth 
rhwng  ei  feddwl  ef  a meddyliau  pobl  ereill  oedd,  fod 
ganddo  ef  fwy  o amynedd.  Gall  fod  genych  feddwl 
da,  barn  gywir,  dychymyg  bywiog,  neu  olygiadau  eang; 
ond  coeliwch  fi,  y mae  yn  bur  debyg  nad  oes  genych 
athrylith,  ac  na  ddeuwch  byth  i ddim  enwogrwydd  ond 
trwy  ymroad  difiin.  Gan  hyny,  beth  bynag  a feddien- 
nir  genych  byth,  rhaid  ei  fod  yn  ffrwyth  llafur — llafur 
caled  a diflino.  Gellwch  gíel  cyfeillion  i’ch  lloni  yii 
y blaen,  a llyfrau  ac  athrawon  i’ch  cynorthwyo,  yn 
nghy da  lluaws  o gyfnerthwyr ; ond  cofiwch,  er  y cwbl, 
mai  eich  gwaith  chwi  eich  hunan  yw  llywodraethu  a 
dysgyblu  eich  meddwl.  Nid  oes  neb  a all  wneyd  hyn 
yn  eich  lle.  Ac  nid  oes  dim  yn  y byd  hwn  o nemawr 
werth,  os  na  thelir  am  dano  â llafur.  Sicrha  Johnson, 
os  myn  neb  fod  yn  feistr  ar  yr  iaith  Saesonig,  bod  yn 
rhaid  iddo  roi  ei  ddyddiau  a’i  nosweithiau  i ddarllen 
Addison.  Ond  y mae  hyn  yn  fwy  sicr — os  myn  rhy w un 
fod  yn  wir  alluog,  rhaid  iddo  lafurio  am  hyny.  Nid  oes 
gwir  ragoroldeb,  heb  efrydiad  amyneddgar.  Nid  yw  y 
rhai  hyny  ág  ydynt  gwedi  codi  yn  awr  a phryd  arall 
yn  y byd,  heb  addysg  nac  efryd,  gwedi  taenu  ond  gol- 
euni  pur  amheuol,  a hwnw  ond  megys  dros  feidyn. 

Gosodwch  hyn  i lawr  fel  gwirionedd  di-eithriad,  fod 
yn  rhaid  i ni  lafurio  am  yr  hyn  oll  a gawn ; ac  nad  oes 
.dim  yn  werth  ei  feddiannu  na’i  gynyg  i ereill,  os  na 
fydd  yn  costio  dim  i ni.  Dywed  Giîbert  Wahefield 


PEN.  I. 


wrthym,  iddo  ef  ysgrifenu  ei  gofìant  ei  him  (cyfrol 
fawr,  wythhlyg)  mewn  chwecìi  neu  wyth  niwrnod. 
Ni  chostiodd  nemawu'  iddo  ef ; ac,  fel  y mae  yn  natur- 
iol  meddwl,  nid  yw  yn  w^erth  dim  i ereill.  Gelhvch 
ystwyro  ( yawn)  ugeiniau  o’r  fath  lyfraií  i fodoì- 
iaeth ; ond  pwy  a fyddai  yn  ddoethach  neu  yn  well 
oddiwrthynt?  Yr  ydym  oll  yn  hoífì  yr  aur,  ond  yn 
ofni  cloddio  am  dano.  Yr  wyf  wedi  meddwl  îawer 
gwaith,  fod  arwyddair  un  o hrif  ysgolheigion  America 
yn  un  hynod  o addas.  Mor  agos  ag  y gallwyf  gofio, 
llun  mynydd  ydyw,  a dyn  wrth  ei  waeíod,  ei  het  a’i 
liugan  ar  y llawr  wrth  ei  ymyl,  a chaib  yn  ei  ddw^ylaw ; 
ac  fel  y mae  yn  ceibio,  ergyd  ar  ol  ergyd,  ymddengys 
ei  olwg  amyneddgar  yn  debyg  i’w  eiriaii,  Peu  et  peu^ 
Yn  ychydig  ac  ychydig.  Felly  y mae  gyda’r  efrydychl 
— y mae  gorchestion  mw^yaf  y meddwl  yn  cael  eu  cyf- 
lawni  yn  raddol  ar  un  llaw,  a difiino  ar  y llaw^  arall. 

IV.  Nod  blaenaf  addysg  ydyw  rheoli  y meddwd.  Y 
mae  fel  llwdn  wudh  natur,  yn  Avyllt  a dilywodraeth. 
Cymered  unrhyw  ddyii  (nad  yw  w'edi  darostwng  ei 
feddwd  i raddau  mwy  neu  lai)  ryw'  bwnc  i geisio  ei 
fyfyrio  ef  yn  ddwys  ac  i oleuni ; y canlyniad  fyddai, 
nad  allai  ef  ddim  dal  ei  feddwd  ar  y pwynt.  Y mae 
yn  hedeg  ac  yn  gwfìbio  ynfaith.  Y mae  yn  ei  droi  yn. 
ol  drachefn.  Ond  ar  unwaith,  bron  yn  ddiarwybod 
iddo,  y mae  yn  cael  ei  hunan  i ífwrdd  eilwaitli. 
Chwanega  y drefn  eto,  nes  o’r  dhvedd  y mae  yn  ei 
rhoddi  i fyny  mewn  digalondid,  neu  yn  syrthio  i gw'sg. 
Clywais  ddyn  ieuanc  yn  achwyn  unwaith,  nad  allai 
byth  gadAv  ei  feddwl  yn  sefydlog  ar  y pwynt;  • * Y^ 
mae  yn  treiglo  ymaith,  fel  baril  oddiwrth  y pin;  ” a 
lled  awgrymodd  y gallai  hyny  fod  oddiwrth  fawTedd 
ei  feddwi  ei  hun.  Ond  yr  oedd  ef  yn  llaw'er  mwT' 
difrif  wrth  roddi  y deongliad  yma,  nag  oedd  ei  gym- 
deithasw-yr  wrth  ei  dderbyn.  Pa  nifer  o feddyliau 
mawrion  a fyddai  yn  y byd,  pe  bae  arwydd  o’r  fath 
yma  i ymddiried  arno  i 

Y mae  yn  fwy  o bwys  i’r  efrydydd  ieuanc  barotoi  ei 
feddwi  yn  iawn  erbyn  amser  dyfodol,  na  thrysori  crug- 
hvyth  0 wybodaeth.  Fe  fydd  y greal  yn  sicr  o lenwi ; 
ac  nis  dylem  fod  yn  rhy  chw^annog  i’w  lanw,  tra  yn  ei 
barotoi  ihv  ddefnyddio.  Y gorchwyl  mawr  yn  bresenol 
A 2 


MYFi>OKDDWK. 


Ú 

yw,  gosod  y meddwl  ar  Iwybr  y gellir  teitliio  ynddo  er 
biidd  trwy  yr  oes.  Rliaid  i cliwi  feddwl  yn  awr  am 
gynyddu  tra  byddoch  byw.  Gan  hyny,  ymdrechwch 
ddysgu  yn  awr  arferion  efrydol,  fel  y bo  eich  gwaith  yn 
efrydu  yn  ateb  y gwir  ddyben.  Yr  oedd  Newton,  pan 
yn  bump  a phedwar-ugain  oed,  yn  diwygio  ei  Amser- 
yddiaeth : ac  yr  oedd  Waller  yn  ddwy  a phedwar- 
ugain,  heb  golli  dim  o dân  ei  awen  farddonol. 

Gwnewch  o yn  brif  amcan’,  bod  yn  alluog  i osod  a 
dal  eich  ystyriaeth  ar  destyn  eicli  myfyrdod.  Y mae 
y sawl  a all  wneyd  hyn  wedi  gorchfygu  llawer  an- 
hawsder  mawr ; a’r  sawl  nad  all  ei  wneyd,  ofer  iddo 
ddysgwyl  llwyddiant  neillduol  mewn  unrhyw’  ran  o’i 
efryd.  I gyraedd  yr  iawn  nod  mewm  myfyrio,  rhaid  i’r 
holl  feddwl  ddisgyn  ar  y pwynt.  Os  bydd  rhy w wrth- 
ddrych  yn  chwareu  ar  y dychymyg,  heblaw  yr  uiiig  un 
a ddylai,  y mae  y meddwd  wedi  ei  ranu,  a thrwy  hyny 
yn  colli  ei  effaith. 

Nid  yw  yr  hyn  a elwir  yn  gyffredin  yn  ddansoddiad 
( ahstraction ) mewn  myfyrio,  yn  ddim  amgen  na  bod 
y bryd  w^edi  ymgymeryd  yn  hollol  â’r  hyn  a fo  mewn 
îlaw,  fel  nad  yw  y meddwl  yn  dal  sylw  ar  ddim  tuallan 
iddo  ei  hun.  Gwyddom  am  un  o’r  dynion  mwj^af  a 
gynyrchodd  unrhyw'  v/lad  eAoed,  ei  fod  unwaith  wedi 
ei  feddiannu  gymaint  gan  ei  destyn  wTth  efrydu  arno, 
fel  yr  aeth  ei  geffyl  trwy  lyn  o ddwfr  yn  ddisylw  iddo ; 
ac  er  fod  y dwfr  yn  cuddio  y cyfrwy,  eto  yr  oedd  yn 
hollol  anwybodus  pa  fodd  yr  oedd  wedi  g'\ylychu.  Yr 
v/yf  yn  crybwyll  hyn,  nid  er  cymeradwyo  y fath  ddan- 
soddiad,  ond  i ddangos  y bydd  yr  hwn  a fyddo  á’i  fryd 
wedi  ei  sefydlu,  ac  yn  gallu  ei  sefydlu  pan  y myno,  ýn 
ddilys  o Iwyddo  yn  ei  efryd.  Gadewch  i mi  ddy wedyd 
wrthych,  cyn  myned  yn  mhellach,  nad  ellwch  byth 
lywodraethu  y bryd,  os  arferwch  ymollwng  gyda’ch 
blys  a’ch  nw^ydau.  “Nid  all  yr  un  dyn,”  eÌ3ai  un 
bemiad  rhagorol,  ^‘gyfìawni  dyledswyddau  ei  natur 
gyda  manyledd  a chysondeb,  os  bydd  yn  cael  ei  lyw- 
odraetiiu  gan  ei  fìys.  Yr  hwn  a ddymunai  fod  uwch- 
law  rheolaeth  pethau  allanol,  rhaid  iddo  yn  gyntaf  fod 
uwchlaw  ei  nwydau.”  Pam  y mae  y bachgen  sydd 
â swm  mawT  ganddo  ar  ei  lech,  yn  cuchio,  yn  dileu ; 
yn  dechreu  eilwaith,  ac  yn  digaloni?  Nid  y\v  eto 


wedi  dysgu  llywodraetliu  ei  fryd.  Yr  oedd  yn  declireii 
yii  rliagorol,  ac  yn  myned  yii  mlaen  felly,  hyd  nes  i 
ryw  dyb  newydd  ymsaethu  i’w  feddwl,  neu  ry w wrth- 
ddrych  newydd  ddenu  ei  lygaid;  ac  yna  collodd  y 
drefn  yn  y fan.  . Pam  y mae  y gair  Groeg  neu  Ladin 
yna  v/edi  eich  dyrysu  gymaint,  fel  y bu  raid  i chwi 
droi  i’r  geirlyfr  ddeg  neu  ddeuddeg  o weithiau?  a pha- 
ham  yr  ydych  yn  edrych  arno  eto  fel  un  dyeithr,  paii 
y dyìasech  fod  yn  eithaf  cydnabyddus  âg  ef  ? Y rhe- 
swm  yw,  am  nad  ydych  eto  wedi  cyraedd  yn  hollol  y 
gallu  i sefydlu  eich  bryd.  Buasai  y gair  yna  wedi  ei 
gofio  er  ys  amser  maith,  oni  buasai  fyned  heibio  y 
meddwl  fel  cysgod  pan  edrychwyd  arno. 

Ond  odid  mai  yr  anhawsder  i gaethiwo  y meddwl 
oedd  yr  achos  i Demosthenes  gau  ei  hunan  mewn  ogof 
dywell  er  mwyn  efrydu.  Y mae  hyn  (mi  feddyliwyf) 
yn  egluro  y ffaith,  fod  pob  dyn  a ddifeddiennir  o’i 
olwg,  yn  rhagori  mewn  meddyliad,  ac  yn  dangos  mwy 
o nerth  meddwd  nag  o’r  blaen.  Gwelais  fechgyn  law’er 
gwaith  yn  cymeryd  eu  llyfrau  ar  ddiwrnod  hafaidd, 
gan  wibio  o’r  tŷ  i’r  ardd  neu  y gelli,  ac  yn  ol  eihvaith, 
yn  llawn  anesmwythdra,  gan  ddysgwyl  y buasai^-yf- 
newidiad  lle  yn  rhoddi  gallu  ne^Yydd  iddynt  * eu 
bryd  crwydrol,  ac  yn  lleihau  yr  anesmwythdra  annar- 
luniadwy  sy  mor  gysylltedig  á’r  ymdrechion  cyntaf  i 
ddarostwng  y meddwl.  Y mae  yn  annichonadwy  i 
chwû  ddianc  oddiarnoch  eich  hunan;  gan  hyny  ,y 
ffordd  oraf  ydyAv,  i chwi  ymneillduo  i’ch  ystafell,  ac 
jmo  roddi  eich  meddwl  ar  ryw  dasg  galed,  ac  ym- 
drechu  â hi  nes  ei  gorchfygu;  ac  w^edi  i chwi  gael  y 
crwydriad  i ufyddhau  i chwi  umvaith,  fe  fydd  yn  fwy 
parod  i wheyd  hyny  y tro  nesaf. 

V.  Rhinwedd  o’r  un  dras  eto  yw  amynedd ; ac  heb- 
ddo  nid  ellir  dweyd  fod  y hieddwl  wedi  ei  ddysgyblu. 
Y mae  llafur  ac  ymchwiliad  amyneddgar,  nid  yn  unig 
yn  hanfodol  i Iwyddo  mewn  efryd,  ond  hefyd  yn  sicr- 
w'ydd  anffaeledig  y llwyddir.  Y mae  y dyn  ieuanc 
mewn  perygl  rhag  teimlo  y dyg  ef  ryw  beth  newydd  i 
oleuni.  Y mae  ei  ysbryd  yn  nwyfus,  a’i  obaith  yn  dra 
gwresog.  Nis  gwyr  am  y teimíad  gofidus  sydd  yn 
nglŷn  â chael  ei  orchfygu  ganddo  ef  ei  hun.  Efe  a 
ruthra  ar  y byd  ar  unwaith,  gan  daro  âg  ergydioíi  cawr, 


8 


HYFFORDDWR. 


tra  nad  yw  ei  fraicli  ond  eiddo  plentyn.  Nid  yw  ef  í 
ddringo  yn  raddol  i fyny  y mynydd — i aros  blynyddau 
o hunan-ddysgyblaeth,  efryd  amyneddgar,  a llafur  ca- 
led — nac  3^dyw  ef ! ond  cyn  i chwi  erioed  feddwl,  fe 
fydd  ar  gopa  y mynydd  uwchaf,  mewn  teimlad  goruch- 
el,  yn  edrych  i lawr  ar  yr  ymlusgwyr  islaw ! Fel  hyn 
y mae  lluaws  yn  difrodi  eu  hamser,  ac  yn  darnio  eu 
lioes  ymaith,  i wneyd  dim  ; ond  dysgwyl  am  adeg  fan- 
teisiol  i gyílawni  rhyw  beth  mawr  ac  ardderchog. 
Pan  y delont  allan,  rhaid  fod  hyny  mewn  rhyw'  ym- 
drech  mawr.  Nid  yw  y goeden  i dyfu  yn  araf  a 
graddol ; na,  rhaid  i’r  planigyn  ieuanc  gael  ei  Iwytho 
à ífrw'ythau  y pren  triugain  mlwydd  oed!  Ha!  ni 
fydd  coed  gw^edi  eu  planu  a’u  dyfrhau  â dysgwyliadau 
o’r  fath  yma,  byth  mwy  na  chorachiaid  (dwarfs). 
Dylai  pob  dyn  ieuanc  gofìo,  fod  yn  rhaid  i’r  sawl  a 
gario  yr  ỳch,  godi  y llo  bob  dydd  i’w  ysgwydd.  Y 
dyn  mawT  hwnw,  Syr  Isaac  Newton,  Avrtli  droi  i’w' 
efrydfa  un  tro,  a chael  fod  ei  gi  bychan  w^edi  dym- 
chw^elyd  y bwrdd,  a bod  y papyrau  y bu  wrthynt  am 
flynyddoedd  gw^edi  eu  llosgi,  a ddyw'edodd  yn  ddigy- 
ífro^^  Diamond,  ni  wyddost  ti  y drwg  a wnaethost !” 
Dai^iosodd  enaid  mawr  yn  wir ; ac  yr  oedd  ei  fawr- 
edd  ^ŷn  yr  anghraiíft  yma  yn  gynwysedig  mewm  amyn- 
edd.  Eisteddodd  i lawr  yn  ddirwgnach,  i wneyd  yr 
un  llafurwaith  drosodd  eilwaith.  Bii  fy w i’w  gyflawni, 
ac  yr  oedd  yn  rhyfeddod  y byd  dysgedig  Ond  ychydig 
a feddynt  yr  amynedd  i eistedd  i lawr  fel  hyn  i lafurio, 
ddydd  ar  ol  dydd,  am  flynyddoedd.  Nid  rhan  ddibwys 
mewui  addysg  yw  meithrin  a ífurfìo  cymeriad  o’r  fath 
yma. 

VI.  Dylai  yr  efrydydd  arfer  meddwl  a gw’eithredu 
iddo  ei  hun.  Y mae  gwir  gyntefìgrwydd  yn  gynwys- 
edig  mewn  gwneyd  peth  yn  dda,  a’i  wneyd  yn  eich 
ífordd  a’ch  llwybr  eich  hunan.  Y niae  yr  hamier- 
ddysgedig  yn  gyífredin  iawn  yn  efelychu  (imitate) 
rhai  ereill.  Ni  ddaeth  neb  erioed  yn  wir  fawr  drw'y 
efelychiad.  Ac  un  rheswm  am  hyny  ydyw  hyn,  fod 
yn  hawddach  cynelwi  ( copy ) diífygion  a rhanau  beius 
nodweddiad  dyn  enwog,  nag  efelychu  ei  ragoriaethau. 
Y mae  llawer  iawm  yn  gwastraííu  eu  byw^d,  ac  yn 
colli  pob  dysgyblaeth  a gAvelliant  yn  ddifeddwl  iddynt 


PEN.  I. 


9 


eu  Imnain,  trwy  yr  arferiad  rhith-liawlus  hwn.  Yn 
mhlith  y lluaws  a efelychasant  Johnson,  a fu  un  o hon- 
ynt  yn  feddiannol  ar  rywheth  hehlaw  ei  iaith  rwysg- 
fawr  a chwyddedig?  Ymddanghosent  fel  rhai  yn  trin 
pastwn  Herculus;  ond  yr  oedd  y pastwn  yn  gau  (hol- 
lotü ) yn  mhoh  anghraiíft;  ac  nid  oedd  dim  yn  deilliaw 
o’r  ergyd  ond  swn  yn  unig.  Ae  yn  mhlith  yr  aml  un 
a geisiodd  ganlyn  Byron  yn  ei  wylnos  ( waJce a oes 
rhywun  a hyw'yd  y gán  ganddo  ? Dim  un.  Nid  allent 
gynelwi  dim  ond  ei  fesur  a’i  ddrygioni — henthyca  ei 
waeledd,  heh  ei  athrylith.  Y mae  y llew  ei  hunan 
yn  llygru  yn  gyflym ; ond  ni  fydd  d.im  mêl  i’w  gael 
yn  ei  ysgerhw'd  ef.  Ac  am  ei  ganlynwyr,  y mae  y 
hyd  wedi  ei  ryddhau  oddiwrth  eu  melldith,  trw^y  eu 
hod  yn  syrthio  ymaith  cyn  iddynt  allu  llygru  yr  awyr- 
g}dch  moesol.  Y mae  yn  llawer  iawn  hawddach  efel- 
ychu  a henthyca  mater  a dull,  na’i  gael  o’ch  eiddo  eich 
Imnan.  Ond  cofiwch  hyn,  a gosodwch  i lawr  fel  gwir- 
ionedd  anwadadwy,  na  chyrhaeddodd  un  efelychwr 
erioed  ragoroldeh  gwirioneddol — na  dim  hyd  tehyg  i 
hyny.  Rhaid  i chwi  gael  nodweddiad  o’r  eiddoch  eicli 
hunan,  a rheolau  i lywodraethu  y nodweddiad  hjuiy. 
Cofier  hyn  eto,  nad  ellir  cynelwi  mawredd  na  daioni 
drwy  unrhyw  ymdrech  o ha  natur  hynag ; ond  rhaid  i 
ni  ei  gaífael  yn  unig  trwy  ein  diwydrwydd  a’n  hamyn- 
edd  ein  hunain. 

VII.  Dyhen  arall  mewm  efryd  ydyw  ífurfio  y farn,  fel 
y gallo  y meddwl  nid  yn  unig  chwilio  i farnau  a golyg- 
iadau,  ond  hefyd  eu  pwyso  a’u  mantoli.  Heh  hyn  nid 
ellir  hyth  henderfynu  heth  i’w^  ddarllen,  na  pheth  i’w 
droi  o’r  neilldu — pa  awdwr  i’w'  gredu  na’i  anngliredu 
— na  pha  hwuic  i’w  dderhyn  na’i  wrthod.  Y mae  rhai 
o’r  dynion  mwyaf  llafurus,  a’r  darllenwyr  mwyaf 
diwyd,  yn  treulio  eu  hywyd,  ac  yn  myned  trwy  eu 
hoes  ýn  llwyr,  heh  gyflawmi  dim  hyd  dymunol,  a hyiiy 
o eisiau  y gallu  yma  yn  y meddwl.  Y golygiad  di- 
w^eddaf  a glywant  yw  yr  un  iaw'n,  pa  mor  ddiífygiol 
hynag  y hyddo  mewn  prawfìadau  cywir.  Y llyfr  di- 
weddaf  a ddarllenant  yw  y rhyfeddaf,  er  efallai  ei  fod 
yn  hollol  ddiwerth.  Y cyfaill  diweddaf  yw  y gwerth- 
íawrocaf,  o herwydd  na  wyddys  cymairit  am  dano, 
Dyma’r  achos  yr  crlynir  cymaint  ar  ol  gwu'thddrychaii 


10 


HYFFORDDWR. 


nad  ynt  o iin  defnydd  yn  y byd.  Y mae  math  o lafur 
sydd  yn  anaddasu  y meddwl  at  ddim  gwerthfawr — 
math  o lafur  ofer  y dy  w.  Y mae  yn  arwain  i faes  eang ; 
ond  ei  fod  yn  un  diífrwyth  a nychlyd.  ‘‘  Gwelais 
fugail  unwaith,’’  ehai  awdwr  Eidalaidd,  “yr  hwn  a 
arferai  ymddifyru  tra  wrtho  ei  hunan,  trwy  daflu  wyau 
i fyny  boh  yn  ail,  a’u  dal  eilwaith  heb  eu  tori.  Yr 
oedd  wedi  cyraedd  y fath  raddau  o berfteithrwydd,  fel 
y gallasai  gadw  pedwar  i fyny  ar  unwaith,  dros  amryw 
fynydiau  yn  olynol,  i chwareu  yn  yr  awyr,  ac  i ddisgyn 
i’w  ddwylaw  bob  un  yn  ei  dro.  Meddyliwyf  na  wel- 
ais  erioed  fwy  o lymdra  nag  yn  ngolwg  y dyn  hwnw; 
a hyny  o herwydd  ei  ymroddiad  a’i  ddiwydrwydd  rhy- 
feddol  yn  yr  arferiad  crybwylledig.  Nid  allaf  lai  na 
mcddwl  yn  aml,  ynof  fy  hunan,  y gallasai  y fath  ddi- 
wydrwydd  ac  ystyriaeth,  gydag  ymroddiad  bywiog,  ei 
wneyd  yn  fwy  gwyddonydd  nag  Archimedes.”  Yr 
oeddwn  yn  adnabod  bachgen  a dreuliai  gymaint  o 
amser  i ddysgu  darllen  á’r  pen  chwdth  o’r  llyfr  i fyny 
(yr  hyn  a wnai  gyda  rhwyddineb  mawr)  ag  a’i  gwnel- 
sai  yn  gyfarwydd  â holl  egwyddorion  gramadeg  iaith. 
Y mae  yr  un  peth,  o ran  egwyddor,  yn  cael  ei  wneyd 
ynìtarhaus.  Nid  treulio  amser  yn  ofer  yn  unig  yw 
hyn ; ond  y mae  yn  magu  ac  yn  meithrin  chwaeth  at 
bethau  o’r  ífordd,  ac  at  gyraeddiadau  diles.  Nid  rhan 
fechan  o addysg  ac  efryd  yw  deall  beth  sydd,  a pheth 
nad  yAv,  yn  angenrheidiol  ei  wybod. 

Od  oes  rhywbeth  a ddywedais  wedi  gadael  tybiad 
yn  meddwl  y darllenydd  fy  mod  yn  golygu  nad  yw  yn 
angenrheidiol  i ddyn  fod  yn  gydnabyddus  á chylch 
eang  mewn  gwybodaeth,  i’r  dyben  iddo  fod  yn  wir 
alluog;  y mae  hyny  yn  gamgasgliad,  ac  hyderwyf  y 
symudir  y cyfry w cyn  terfyn  ein  hymddyddan.  Y 
pwnc  y dymunwn  ei  amlygu  yma  yw,  mai  prif  ddyben 
yr  efrydydd  yn  bresenol,  y w parotoi  ei  feddwl  i iawn  ar- 
fer  y defnyddiau  ( materials ) a ellir  eu  casglu  ar  ol  hyn, 
ac  nid  eu  casglu  yn  awr.  Dywedir  fod  un  o ddynion 
hynotaf  yr  oes  hon,  yn  rhyfeddol  o ran  y gallu  yma. 
Pan  y bydd  arno  angen  am  oleuni  ar  ryw  bwnc,  ym- 
ddengys  ei  fod  yn  gwybod  yn  arddifryd  ( intuitwe ) pa 
beth  a’i  gwasanaetha.  Nid  yw  yn  treiddio  dros  y cwbl 
y mae  y dyii  hwn  neu  y dyn  arall  wedi  ei  ysgrifeiiu ; 


PEN.  I. 


11 


ond,  fel  y llosgwydr,  y mae  ynddo  ei  hunan  yn  casglii 
goleuiii  a gwres  o bob  cwr,  ac  yn  eu  dwyn  i leweii 
(focus ) megys,  nes  llosgi  a difa  pob  rliwystr  fyddo  ar 
fibrdd  y meddwl  i Aveled  a barnu  y pwnc.  Y mae 
gallu  o’*r  fath  yma  yn  annhraethol  fwy  gwerthfawr  na 
holl  ddamau  dysg  a gwybodaeth  a ellir  eu  trysori 
mewn  meddwl  amddifad  o’r  cyfryw  allu. 

Yr  oíferyn  mawr  i eífeithio  ar  y byd  yw  y meddwl; 
a pho  amlaf  y defnyddir  o,  goraf  oll  ydyw.  Ymddengys 
llawer  malpai  yn  beryglus  iddynt  roddi  eu  holl  allu- 
oedd  ar  waith  mewn  un  ymdrech.  Rhaid  iddynt  gadw 
eu  nerth  at  achosion  mawrion:  yn  debyg  fel  y defnyddir 
y ceífyl,  yn  gymedrol  a gofalus  mewn  amgylchiadau 
cyífredin,  ond  ei  ysparduno  ar  achosion  neillduol. 
Byddai  hyn  yn  burion,  pe  bae  galluoedd  y meddwl  yn 
debyg  i esgyrn  a gewynau  y ceífyl.  Y mae  rhai  wrtli 
ddyfeisio  pa  mor  lleied  o ymdrech  meddwl  a wna  y 
tro,  a pha  mor  belled  y gellir  taenu  ychydig  o ddrych- 
feddyliau  gweinion,  yn  ymddangos  yn  debycach  i efryd- 
yddion  nag  un  amser  arall ; fel  pe  bae  arnynt  ofn  tasgu 
y meddwl  yn  rhy  galed,  neu  yn  rhy  aml,  rhag  gwaghau 
ei  stôr,  neu  wanhau  ei  allueddau.  Nis  hanner  blygir 
y bwa,  rhag,  wTth  ei  ddirdynu,  iddo  golli  ei  nerth. 
Ond  nid  rhaid  i chwi  fod  yn  ofnus  am  y fath  bethau. 
Wrth  alw  y meddwl  i gyflawni  ei  orchestion  uwchaf, 
a’i  ysparduno  hyd  eithafoedd  ei  allu,  yr  ydych  yn 
gwneyd  caredigrwydd  à chwi  eich  hunan : fe  fydd  y 
meddwl  yn  well  trwy  hyny.  Ac  os  gwnewch  hyn  ág 
ef  heddyw,  fe  fydd  yn  barotach  i ufyddhau  i chwi  y 
fory.  Cofiwch  nad  yw  gwir  ddysgyblaeth  y meddwi 
yn  gjmw'ysedig  mewn  cyflawni  rhyw  orchest  yn  awr  a 
phryd  arall,  ond  yn  hytrach  mewn  cael  y meddwl  i 
arferiad  o gyflawni  ymdrechion  beunyddiol.  Y mae 
perífeithrwydd  meddwl  dysgybledig  yn  gynwysedig, 
nid  mewn  bod  yn  alluog,  ar  ry  w ddamwain  neillduol,  i 
gyfí’roi  ei  gyneddfau  a dangos  nerth  cawraidd,  ond 
mewn  bod  yn  bárod  bob  amser  i weithio  yr  un  faint 
yn  yr  un  yspaid  o amser.  Hyn  oedd  prif  ogoniaut 
meddwl  Syr  Isaac  Newton  yn  Mhrydain,  a’r  Dr.  Por- 
ter  yn  America.  Yr  hwn  sydd  yn  arfer  ei  feddwl  i 
weithio  yn  ol  rhyw  gyfíroadau,  ac  a raid  aros  am  dan- 
ynt,  ni  chyflawna  ond  ychydig  iawn  tra  parhao  ei  oes. 


12 


HYFFORDDWR. 


VIII.  Y mae  myfyrio  y natur  ddynol  yn  rhan  bwys- 
ig  neillduol  mewn  addysg.  Gwn  fod  llawer  yn  medd- 
wl  nad  all  neb  ddeall  dynion,  ond  y rhai  hyny  ag 
ydynt  yn  symud,  yn  gweithredu,  ac  yn  ymdyni  yn  eu 
mysg.  Addefaf  yn  rhwydd,  fod  hyn  yn  angenrheidiol 
er  deall  ífurfiau  a dull  masnach.  Ond  os.na  chyr- 
haedda  yr  efrydydd  olygiadau  eang  ar  y natur  ddynol, 
y mae  y bai  yn  aros  wrth  ei  ddrws  ef  yn  benaf.  Gall 
dynion  gweithgar,  a masnachwyr  diefrydol,  farnu  yn 
bur  gywir  am  y dull  a’r  modd  y gellir  dysgwyl  i ddyn- 
ion  ymddwyn  a gweithredu  mewn  amgylchiadau  pen- 
odol ; ond  er,  yn  y golygiadau  hyn,  i’w  casgliadau  fod 
yn  gywir,  eto  nid  ydynt  hwy  yn  gweled  egwyddorion 
y gweithrediadau,  nac  yn  edrych  mor  ddwfii  i’r  enaid, 
a’r  efrydydd  treiddiol.  Gadewch  i ddyn  diefrydol,  beth 
bynag  fyddo,  gymeryd  y gorchwyl  mewn  llaw  i ddy- 
chwilio  (prohe)  cydwybodunrhywgynulleidfa;  dichon 
iddo  nodi  y ífinth  hyn  a’r  íFaith  arall;  ond  a all  efe  ei 
Avneyd  mor  eífeithiol  a’r  hwn  fyddo  wedi  myfyrio  y 
natur  ddynol-— wedi  ei  dw'ys-ystyried  yn  ei  holl  gyfrin- 
achau — ^ac  wedi  ei  holrhain  yn  ei  gwahanol  droadau, 
yn  ei  efrydfa  yn  flaenorol  ? Ychydig  o ddynion  erioed 
a fuont  yn  ymsymud  mor  lleied  yn  mhlith  dynion,  a 
Jonatlian  Edwards.  Ond  a ddeallodd  ef  ddim  o’r 
natur  ddynol  ? A all  rhy wun  ddarllen  ei  ysgrifau,  ac 
amau  am  feidyn  pa  un  a oedd  yn  deall  natur  dyn  ai 
peidio  ? Pan  y mae  meddwl  o’r  fath  yma  yn  tywallt 
ei  holl  rym  ar  y byd,  nid  yw  yn  camgymeryd  mewn 
perthynas  i egwyddorion  gweithrediad.  Gallasai  fethu 
Avrth  brynu  hugan  ( coat ) neu  geíFyl,  o herwydd  na  fii 
erioed  yn  dal  sylw  ar  faterion  mor  fychain.  Ond  ni 
ddifynodd  ( dissect ) un  llaw'feddyg  erioed  mo’r  coríF 
gyda  mwy  o gywirdeb  a medrusrwydd,  nag  y mae  ef 
wedi  difynu  yr  enaid.  Dywedir  nad  oedd  Èdwards 
yn  adnabod  ei  fuch  {cattle)  ei  hunan.  Ond  pwy  yn  y 
byd  masnachol  ac  arian-gyrhaeddol  sydd  yn  deaìl  y 
natur  ddynol  gystal  ag  yr  oedd  ef?  ac  nid  (îf  yn  unig, 
ond  dyma  nodeb  pob  efrydydd  cyv/ir.  Y mae  yn 
gweithio  ar  egwyddorion  dwdn  y natur  ddynol — eg- 
wyddorion  na  chyfnewidir  gan  amser,  defod,  nac  am- 
gylchiadau  aílanol.  Dyma  un  rheswm  pam  yr  anela  y 
meddw'l  llythyrenol  ei  saeth  yn  aml  i’r  galon,  tra  byddo 


PEN.  I. 


13 


y dyn  anllytliyrenol  yn  clecian  ei  fwa.  Gwna  yr  olaf 
fwy  0 swn,  ond  dim  sylwedd.  Nid  wyf  yn  amau  na 
wena  amry w wrth  y drychfeddwl,  fod  ÿr  efrydydd  call 
yn  deall  dynolryw.  Ond  gellid  gwenii  yn  llawn  mor 
briodol  ar  yr  athronydd,  yr  hwn,  tra  yn  trin  gwefrydd- 
iaeth  ( electricity ) y daran-gwmwl,  na  wyddai  pa  am- 
gylchiadau  allanol  a allasent  gymeryd  lle  yn  y cwmwl 
ar  y pryd. 

IX.  Gwrthddrych  penodol  arall  mewn  efryd,  yw 
hunan-adnahyddiaeth.  Y mae  rhai  dynion  gwedi  ym- 
godi  i sefyllfaoedd  uchel  mewn  gwlad  ac  egiwys,  heb 
nemor  iawn  o ddysgyblaeth  ineddwh  Ond  coegathraw- 
on  ynt  y rhan  fwyaf,  a hunan-ucheldybus — yn  niíFyg 
eu  bod  gwedi  mesur  eu  hunain  yn  fanwl  ág  ereill,  dro 
ar  ol  tro.  Y mae  o bwys  maẃr  i chwi  wybod,  beth 
nad  ellwch,  ÿn  gystal  a pheth  a ellwch  ei  wneyd.  Trwy 
ddyfod  i wrthdarawiad  â meddyliau  ereill,  nid  yn  uiiig 
yr  ydych  yn  blaenllymu  y deall,  ac  yn  awchlymii  y 
meddwl ; ond  ‘hefyd  yr  ydych  yn  ci  gryfhau — ac  yn 
dysgu  bod  yn  llednais  o barth  i’ch  galluoedd  eich  hun. 
Trwy  gymdeithas  fel  yma,  chwi  a gyfarfyddwch  â 
llawer  yn  meddiannu  dealltwriaethau  tra  uchel — a 
chyraeddiadau  pell  tuhwnt  i ddim  o’r  eiddoch  chwi. 
Rhaid  fod  rhyw  ddiífyg  hanfodol  yn  natur  y dyn  a all 
gymdeithasu  am  flynyddocdd  gydag  efrydyddion  caled, 
a theimlo  yn  niwedd  yr  amser  ei  fod  yn  bur  gall  a 
dysgedig,  neu  yn  ddyn  mawr  iawn — pan  nad  yw  ond 
wedi  sangu  megys  ar  drothwy  dysgeidiaeth — dim  ond 
megys  edrych  i fyny  ar  faes  gwybodaeth  a gwelliant, 
yr  hwn  sy  mor  ddiderfyn  a chreadigaeth  Duw.  Ond 
pam  y dylai  dyn  adnabod  ei  hiin  mor  gywir  ? pa  ber- 
ygl  sy  pe  bae  yn  gwerthfawrogi  ei  hun  yn  ormodol  ? 
Yr  wyf  yn  ateb,  os  tyn  efe  hawl-lythyr  yn  fwy  na’r 
adneu  (deposit),  y bydd  yn  sicr  o gael  ei  wrthdystio. 
Y mae  cymaint  o wagfost  yn  nghalon  dyn,  nes'  y godd- 
efa  iddo  arddelwi  mwy  nag  y caniata  ei  deilyngdod. 
Felly,  os  cydrestrAvch  chwithau  eich  hun  a’r  rhai  hyny 
ynt  yn  gorbrisio  eu  hunain,  chwi  fyddwch  yn  sicr  o 
ddinystrio  eich  defnyddioldeb  a’ch  dedwyddwch.  Gall 
y dyn  llednais  (ac  fe  fydd  yn  sicr  o wneyd)  dynu 
llaAA^er  mw'y  ar  gydymdeimlad  ac  cwyllys  da  dyiiolryw, 
nag  y goddeíìr  i’r  hyf  a’r  coegfalch  ei  Avneyd,  er  iddo 

B 


14 


HYFFORDDWR. 


fod  gymaiiit  o ran  ei  gyraeddiadaii.  A thuag  at  i led- 
neisrwydd  sefyll  ar  dir  diysgog  a gwirioneddol,  rhaid 
iddo  ori)hwys  ar  wybodaeth  o honoch  eich  hunan. 
Canlyniad  efryd  yn  unig  fydd  hyn.  Yr  oedd  un  ath- 
ronydd  mor  lednais  ac  ymneillduedig  yn  ei  ymddyg- 
iadau,  er  fod  ei  fri  yn  llanw  holl  Ewrop,  fel  y darfu 
i’w  feistres  tir  gwyno  drosto  un  diwrnod,  gan  ddywed- 
yd,  “ Ni  fydd  y truan  tylawd  ddim  mwy  nag  athron- 
ydd  ar  ol  y cwbl.” 

X.  Yr  ydym  mewn  perygl  mawr  o esgeuluso  y cof. 

Y mae  yn  rhy  werthfawr  i’w  esgeuluso;  canys  y mae 
rhyfeddodau  dirfawr  yn  cael  eu  cyflawni  trwyddo 
weithiau.  Yr  hwn  sy  ganddo  gof  i afaelu  gyda  chraf- 
anc  haiarnaidd,  i ddal  yr  hyn  a ddarllena — y drych- 
feddyliau  heb  yr  iaith;  a barn  i gymharu  a phwyso — 
braidd  y gall  beidio  â dyfod  i enwogTwydd.  Y mae 
ar  lawer  ofn  cryfhau  eu  cof,  rhag  i hyny  ddinystrio  eu 
tueddiad  a’u  gallu  i greu  drychfeddyliau  cynteíig — rhag 
i’r  goleuni  fod  yn  un  hollol  fenthyciol.  Nid  yw  y 
perygl  yn  ymddangos  i mi  yn  fawr,  yn  neillduol,  gan 
y gellir  sylwi,  nad  ydyw  y rhai  hyny  ag  ydynt  yn 
ofni  gymaint  ddefnyddio  y gyneddf  hon,  mewn  un 
modd  yn  wrthddrychau  cenfìgen  am  eu  cyntefigr'Wydd. 
Paham  y casglwyd  yn  nghyd  yr  holl  gruglwyth  medd- 
yliau,  sylwadau,  a phrawfìadau,  ä gorfforir  mewn  Jlyfr- 
au,  gan  y meddyliau  lluosog  a aethant  o’n  blaen ; os 
nad  fel  y gallwn  ni  eu  defnyddio,  a sefyll  ar  dir  uchel, 
a gwthio  ein  llwybrau  yn  mhellach  fyth  i wledydd  a 
gororau  newyddion  mewn  gwybodaeth  ? Ac  yn  wir  y 
mae  swm  gwirioneddol  y tybiant  cyntefìg  sydd  yn 
myned  trwy  unrhyw  feddwl  unigol,  yn  llawer  llai 
nag  a ddychymygir  yn  aml.  Pwy  na  wyr  am  y new- 
ydd-dra  boddus  a fwynheir  gan  y darllenydd  ieuanc  ? 

Y mae  y byd  yn  newydd  iddo  ef — y mae  yn  sangu 
ar  dir  newydd  a swyngar.  Clywais  lawer  o ddynion, 
pan  gwedi  cyraedd  i gryn  addfededd  mewn  dyddiau  ac 
efryd,  yn  dymuno  pe  gallent  gael  yr  un  newydd-dra 
Avrth  ddarllen  llyfr  yn  awr  ag  yr  oeddent  pan  yn  ieu- 
anc.  Wel,  j)am  nad  allant  ? Am  nad  yw  lîyfr  newydd 
yn  newydd  iddynt  hwy  yn  awr.  Y maent  gwedi 
gwelcd  yr  un  drychfeddyliau,  neu  eu  cysgod,  lawer 
gwaith  o’r  blacn ; ac  y mae  pob  llyfr  yn  lleihau  cynt- 


PEN.  II. 


15 


\ 


efigrwydd  yr  uii  sydd  yn  ei  ganiyii.  Gan  liyny,  os  iiad 
oes  cymaint  o gyntefigrwydd  mewn  dynion  a llyfraii 
ag  y meddyliasoch  ar  y cyntaf,  y canlyniad  yw,  mai 
y cof  yw  yr  oíFeryn  gogoneddus  i gyfleu  gwybodaeth 
o’r  naill  ddyn  i’r  llall.  Y mae  ei  ddiwylliant  o’r  pwys 
mwyaf.  Yr  wyf  yn  crybwyllo  hyn  yn  bresenol,  nid  i 
gyfarwyddo  pa  fodd  i’w  ddiwyllio,  ond  i ddwyn  ei 
werth  aniihraethol  i sylw  yr  efrydydd. 

XI.  Chwi  a welwch  oddiwrth  yr  hyn  a ddywedais, 
mai  dyben  efryd  yw  dysgyblu  y meddwl  yn  ei  holl 
ymddygiadau — i ddangos  iddo  pa  le  i gael  gafael  mewn 
arfau — ac  wedi  eu  cael,  pa  fodd  i’w  defiiyddio.  Nid 
y prif  bwnc  yn  awr  yw  llanw  y meddwl  â gwybodaeth 
eang;  ond  ei  wneyd  yn  debyg  i sugnbeiriant  {pump) 
da: — gellid  ei  sychu  yn  fuan  oni  bae  ei  fod  yn  cyraedd 
ífynnon  anhespadwy  islaw,  a chanddo  bob  darpariaeth 
er  llenwi  ei  hun  mor  gyflym  ag  y gwaghäer  o.  Os  bydd 
i’r  wybodaeth  sydd  yn  awr  mewn  meddiant  fyned 
ymaith  fel  agerdd,  bydd  yn  sicr  o ddychwelyd  eilwaith 
at  yr  efrydydd  diwyd,  fel  y tarth  sydd  yn  cyfodi  o’r 
môr,  trwy  ryw  redle  neu  gilydd. 


PENNOD  IL 

CYNLLUN  lAU — GWEITHGARWCH  — DYBARWCH  — MAN- 
YLEDD — CODI  YN  FORE — DYSGU  ODDIWRTH  BAWB — ■ 

EGWYDDORION  SEFYDLOG — SYMLANT  A THLYSNI 

GWNEYD  POB  PETH  YN  GYWIR — ^LLYWODRAETHU  Y 
DYMHER — SADRWYDD  BARN — RHIENI,  CYFEILLION, 
A CHYMDEITHION. 

Gellir  golygu  fod  yr  holl  nodweddiad  yn  gynwysedig 
yn  y gair  ymarýerion : felly  nid  annghywir  mewn  rhyw 
olygiad  ywdywedyd,  “Mai  bwTiiel  {hundle)  o ymarfer- 
ion  yw  dyn.”  Beth  pe  rhwymid  chwi  i wisgo  coler 
haiarn  am  eich  gwddwg,  neii  gadwyn  am  eich  coes, 
trwy  yr  einioes ; oni  fyddai  yn  faich  bob  dydd  ac  awT 
o’ch  bywyd  ? Codech  y bore  yn  garcharor  i’r  gad- 
wyn ; a gorweddech  y nos  mewn  blinder  o herwydd  y 
baich ; ac  ucheneidiech  yn  fwy  gwasgedig  wrth  feddwl 
nad  oedd  gobaith  am  ryddhad.  Mewn  gwirionedd,  ni 


16 


HYf  FOIiDDWR. 


íyddai  liyn  yn  Iwy  aiihawdd  ei  ddwyn,  na  llawer  o 
ymarferiadau  ynt  gan  ddynion;  ac  ni  fyddai  yíi  fwy 
anhawdd  ei  symud  ymaith. 

Ffuríir  ymarferiadau  yn  hur  hawdd,  yn  neillduol 
rhai  drAYg : a’r  hyn  a ymddengys  yn  ddibwys  heddy w, 
a ddaw  yn  fuan  yn  sefydlog,  ac  i’ch  dal  gyda  nerth 
anorchfygol.  Cofìwch  fod  y rhaíF  angor  yn  cael  ei 
gwneyd  trwy  nyddu  un  edaf  ar  y tro;  ond- pan  ei 
cwblheir,  y mae  y llong  fwyaf  mawreddus  yn  cydnabod 
ei  gallu  afì  llyAvodraeth,  ac  yn  ufyddhau  iddi. 

Fe  ífurfìr  ymarferion  o ryw  fath  gan  bob  ieuant. 
Fe  fydd  ganddo  rhyw  Iwybr  penodol  i ymagweddu 
ynddo : a pha  un  bynag  ai  da  ai  drwg,  fe  ddaw  yr  ym- 
arferion  hyn  yn  rhan  o hono  ei,  hunan  cyn  hir,  ac  yn 
fath  o ail  natur.  Oni  wyr  pawb,  y gwneir  yr  hen  ŵr 
sydd  wedi  ymarfer  â rhyw  fan  neiÔduol  o’r  aelwyd  am 
o gylch  triugain  mlynedd  o amser,  yn  bur  annedwydd 
os  gwneir  iddo  newid  ei  le  ? Efallai  eich  bod  gwedi 
darllen  am  ryddhad  yr  hen  garcharor  yn  y Bastile^ 
yr  hwn  a ddymunodd  gael  dychwelyd  i’w  ddaeardy 
tywyll,  o herwydd  fod  yr  ymarferion  a ífurfìodd  yno 
mor  gryf,  fel  yr  oedd  ei  natur  mewn  perygl  wrth  geisio 
eu  cyfnewid.  Ond  odid  na  chyfarfuasoch  âg  undyn  yn 
ddeugain  oed,  mad  oes  ganddo  ymarferion  a barynt 
iddo  alaru  o’ti  plegid,  ac  ydynt  yn  attal  ac  yn  nîweidio 
llawer  ar  ei  ddefnyddioldeb, — ond  eto  y maent  mor 
^mhleth  â’i  natur,  fel  nad  all  dori  trwyddynt;  o’r 
hyn  lleiaf,  nid  oes  ganddo  ddigon  o wroldeb  i geisio. 
Yr  wyf  yn  dysgwyl  i’r  darllenydd  ífurfìo  ymarferiadau. 
Yn  wir  yr  wyf  yn  dymuno  arnoch  am  wneyd  hyny. 
Ilhaid  fod  y dyn  hwnw  yn  un  cwla  iawn  ei  nodwedd- 
iad,  sydd  yn  byw  mor  ansefydlog  nad  oes  ganddo  ym- 
Porferion  iddo  ei  hun.  Ond  fy  nymuniad  yw,  i chwi 
ifurfìo  ymarferion  cywir^  y cyfrỳw  a chwanegant  at 
eich  dedwyddwch  a’ch  defnyddioldeb  bob  dydd  o’ch 
oes.  Pe  byddai  rhyw  ddyn  yn  myned  i bwrcasu 
bwyell,  a g'^yybod  ei  fod  ef  i weithio  â hi  trwy  ei  oes, 
oni  fyddai  y dyn  hwnw  yn  awyddus  iawn  i ddewis  un 
dda  a chymhwys  ? Ond  byddai  hyn  yn  annliraethol 
lai  ei  bwysfawrogrwydd,  na  dewis  ymarferion  i’r  enaid 
weithredu  ynddynt.  Y mae  mor  rhesymol  i chwi 
ddysgwyl  i’r  corfí’  gyflawni  ei  ddyledswyddau  gyda 


PEN.  II. 


i7 


rliwyddineb  a cliysur  tra  mewn  ten-wisg  {strait-jacJcet), 
a dysgwyl  i’r  enaid  gyílawni  unrhyw  beth  mawr  a 
rhinweddol,  ar  ol  ei  wisgo  yn  ymarferiadau  llawer  o 
ddynion. 

Nac  ofnwch  yr  antur  o ífurfìo  unrhyw  ymarferiad 
dymunol ; canys  fe  ellir  ei  ífurfìo,  a hyny  yn  llawer 
hawddach  nag  y tybir  ar  y cyntaf.  Bydded  i’r  un 
gwaith,  neu  ddyledswydd,  ddychwelyd  o gylch  yr  lui 
amser  bob  dydd,  ac  yn  fuan  fe  fydd  yn  fwy  o hyfryd- 
wch  ei  gyflawni  nag  ei  adael  heibio.  Be  waeth  os 
bydd  yn  flin  ar  y cyntaf?  ond  boed  mor  flin  ag  y 
byddo,  os  dygir  o i arferiad  dyddiol  yn  ddidor  am 
beth  amser,  fe  fydd,  nid  yn  unig  yn  hawdd  i’w  gyf- 
lawuii,  ond  hefyd  yn  ddifyrwch  mwyaf  denol.  Yn  y 
dull  yma  y mae  ein  holl  ymarferion  yn  cael  eu  ífurfìo. 
Mi  welais  ddyn  unwaith  yn  eistedd  i lawr  ■wrth  fwrdd 
wedi  ei  huìio  â lluaws  o ddanteithion,  ac  yn  dewis  ei 
deisen  forawl,  heb  ddim  av/ydd  na  dymuniad  am  ddim 
arall.  Cyn  hyn,  yr  oedd  yn  nodedig  am  ei  lythineb. 
‘‘ Mi  aet%m  unwaith,”  medd  un  gŵr  emvog,  “iym- 
weled  â charcharor  o gryn  enwogrwydd,  yn  un  o gar- 
chardai  y brifddinas,  pan  yn  glaf  mewm  twymyn 
gewynol : yr  oedd  ei  ystafell  yn  eithaf  gwyll  a phrudd, 
ac  annghysur  a dychryn  yn  ei  amgylchynu;  eto,  fe 
ddyw^edodd  wrthyf  iddo  adael  y lle  yn  ámser  ei  rydd- 
had  gyda  gradd  o ane'wyllysgarwxh.  Yr  oedd  arferiad 
wedi  ei  gymodi  â’r  cyfìychwyr  {twiUght')  a wan- 
dyw^ynai  rhAvng  y barau  haiarn  ar  ei  barwydydd  blyjt- 
iog — á chaledrwydd  ei  wely- — ac  hyd  yn  nod  â chaeth- 
hved.-” 

Yn  awr  mi  a gaf  nodi  ymarferion  a ymddangosynt  i 
mi  yn  ddymunol  ac  addas  iawn  i chwi — ac  ymdrechaf 
hefyd  roddi  cyfarAvyddiadau  priodol  pa  fodd  i’wfìurfìo. 

I.  Mynwch  gynllun  yn  mlaenllaw  erhyn  poh  dydd. 
— Dylai  y cynlluniau  hyn  gael  eu  ífurfìo  yn  hollol  a 
pherífaith  y prydnaAvn  blaenorol ; ac  wrth  godi  yn  y 
bore,  eu  darllen  a’u  hystyried,  a dechreu  gweithredu 
Avrthynt  yn  ddioedi.  Y mae  yn  syndod  meddwl  pa 
faint  mwy  a ellir  ei  wneyd  mewn  un  dÌAvrnod,  wrth 
gael  cynllun  Avedi  ei  ragdynu.  Y mae  felly  yn  mhob 
peth.  Y bore  heddyw  yr  oedd  dyn  yn  tori  llwybr 
trw’y  eira  dwfn.  Yr  oedd  yn  oer  anoddefadAvy  bron; 


HYFFORDDWR. 


/ 

.V 

Ì8 

ac  er  ei  fod  yn  gweitliio  fel  am  ei  fywyd,  yr  oedd  yn 
methii  myned  yn  mlaen  yn  wycli.  Ond  yn  y maiij 
wedi  ymweithio  allan  o anadl,  fe  safodd,  ac  a nododd 
l^d  y llwyhr  â’i  raw  ; ac  wedi  hyny  nododd  led  poh 
rhawiaid,  ac  o ganlyniad  gynwysedd  yr  eira  yn  mhoh 
rhawiaid.  Yr  oedd  wedi  gwneyd  mwy  mewn  pym- 
theg  mynyd,  yn  grynoach  ac  yn  hawddach,  nag  mewn 
deng  mynyd  ar  hugain  cyn  gwneyd  y cynllun.  Yr 
wyf  wedi  proíì  fy  hunan  fod  yn  well  o’r  hanner  i mi 
lafurio  wrth  gynllun  nag  hehddo.  Ac  fe  ddysg  profiad 
i hoh  dyn,  ei  fod  yn  fwy  llwyddiannus  yn  ei  holl 
waith,  pan  y mae  yn  ofalus  am  gadw  trefn,  ragor 
pan  nad  yw. 

Nid  yw  cyfundraeth  fel  hon  yn  creu  nodweddiad 
uchelseinaidd  a thrystfawr.  Wrth  gadw  o fewn  ter- 
fynau  y rhedle,  fe  ddaeth  y íFrwd  fechan  yn  afon  fawr; 
a hynod  mor  ddystaw  y mae  yn  cario  y haich  dirfawr 
o ddwfr,  nes  ei  arllwys  i’r  môr.  Efallai  y digalonir 
chwi  ar  y cyntaf,  o eisiau  cyflawni  yn  herffaith  y cwhl 
a nodwyd  yn  y cyiillun.  Ond  chwi  a gynyddwch  y 
naill  ddydd  ar  ol  y llall  wrth  fyned  yn  mlaen  ; a chwi 
a ryfeddAYch  yn  fuan  wrth  weled  gymaint  a ellir  ei 
gyflawni. 

II.  Ceisiwch  yr  ymarferiad  o ddiwydrwydd  diflino. 
— Os  ydych  mor  annedwydd  a meddwl  eich  hod  yn 
un  athrylithgar,  ac  y daw  pethau  atoch,  hyddai  yn 
dda  i chwi  ddidwyllo  eich  hun  mor  fuan  ag  sy  ddichon- 
adwy.  Penderfynwch  mai  llafur  diwyd  yw  y pris 
fydd  raid  i chwi  ei  dalu  am  y cwhl  a gewch ; gan  hyny 
dechreuwch  ar  y gorchwyl  yn  ddioedi.  Diwydrwydd 
mewn  gorchwylion  llai  eu  pwys,  yw  yr  arweinydd 
sicraf  i orchestwaith  haeddharchus.  Y mae  yn  syndod 

^ meddwl  gymaint  y mae  diwydrwydd  yn  alluog  i’w 
gyfiawni.  Yr  ydym  yn  rhyfeddu  wrth  yr  holl  gyfrolau 
a ysgrifenwyd  gan  ddynion  yn  yr  oesoedd  a aethant 
heihio.  Ond  y mae  y gair  diwydrwydd  yn  egluro  yr 
holl  ddirgelwch.  Dywed  Johnson,  fod  y sawl  a gerddo 
yn  fywiog  am  dair  awr  hoh  dydd,  mewn  saith  mlyn- 
edd  wedi  teithio  cymaint  a chylched  y ddaear.  Nid 
oes  yr  un  sefyllfa  mor  niweidiol  i’r  efrydydd  a segur- 
dod,  nag  yr  un  ymarferiad  mor  ddinystriol : ac  eto  nid 
oes  dim  yn  hawddach  i’w  ymarferyd,  na  dim  chwaith 


PEN.  II. 


19 


yii  anliawddach  i’w  symud  ymaitli.  Y mae  y dyii 
segur  yn  myned  yii  swrth  yn  raddol,  ac  yn  índiad  yn 
ei  deimladau,  ac  yn  ddiarwyhod  iddo  ei  huii  yn  defn- 
yddio  ei  ddireh — “Y  mae  yn  well  cerdded  na  rhedeg; 
ac  yn  well  sefyll  na  cherdded;  ac  yn  well  eistedd  na 
sefyll;  ac  yn  well  gorwedd  nag  eistedd.”  Nid  oes 
neh  yn  teilyngu  mwy  o dosturi  na’r  dyn  segur;  canys, 
fel  y dywedir  fod  difyrwch  mewn  gorphwyll  na  wyr 
neh  am  dano  ond  gorphwylliaid ; felly  y mae  trueni 
mewn  segurdod  na  phroíìr  gan  neh  ond  y seguryn. 
Mi  wn  fod  llawer  yn  hrysur,  ac  heh  fod  yn  ddiwyd. 
Ac  y mae  yn  dygwydd  yn  aml,  fod  y rhai  ag  ydynt 
fwyaf  hrysgar  a íFwdanus,  yn  mhell  oddiwrth  fod  yn 
ddiwyd.  Gall  dyn  ystyrgall  weled  y gwahaniaeth  yn 
hawdd.  Y mae  yn  naturiol  i’r  hwn  sydd  yn  esgeu- 
luso  ei  ddyledswydd  ei  hun,  geisio  llanw  ei  feddwl  â 
rhywheth  a gadwo  allan  hoh  cof  ac  ystyriaeth  am  ei 
ífolineh ; ac  y mae  yn  gwneyd  poh  peth,  ond  yr  hyn  a 
ddylai,  gydag  awydd  mawr,  er  mwyn  cadw  ei  hun 
mewn  parch  âg  ef  ei  hunan. 

Y mae  yn  eithaf  amlwg,  mai  gan  y diwyd  y mae 
mwyaf  o seihiant;  canys  y mae  ei  amser  ef  wedi  ei 
ranu  i ddospeirth  gwahanol,  a rhywheth  wedi  ei 
harotoi  gogyfer  â phoh  dosparth;  a phan  y cyflawnir 
hyny,  y mae  gan  y dyn  seihiant.  Ond  y mae  rhyw 
dawelwch  marwaidd  yn  ngafael  â’r  sawl  sydd  yn 
hyw  hywyd  segur.  Y mae  yn  well  i’r  dyfroedd  dori 
dros  y ceulanau,  na  hod  yn  rhy  farwaidd  i symud. 
Sicrha  Seneca,  mewn  llythyr  at  ei  gyfaill,  nad  oedd  un 
diwrnod  yn  myned  heihio  heh  ei  fod  ef  naill  ai  yn 
ysgrifenu  rhywbeth,  neu  yn  darllen  ac  yn  talfyru  rhyw 
aAvdwr  da.  Chwi  a ryfeddech  wrth  ystyried  gymaint 

0 oriau  ynt  yn  llithro  ymaith  yn  ddiddefnydd  o afael 
y dyn  nad  yw  yn  treulio  ei  amser  mewn  diwydrwydd 
rheolaidd  a chyfundraethol.  Adroddir  am  y rhagorol 
Rutherford,  “ Fod  ei  ddyfalwch  a’i  astudrwydd  gy- 
maint,  fel  y gellid  meddwl  ei  fod  yn  gweddio  yn  was- 
tadol — yn  pregethu  yn  wastadol — yn  egwyddori  yn 
wastadol— ac  yn  ymweled  â’r  claf ; yn  cynghori  o dỳ 

1 dŷ ; athrawu  cymaint  yn  yr  ysgoliòn ; ac  yn  treulio 
cymaint  o amser  gyda  phregethwyr  ieuainc,  i’w  hadd- 
asu  i waith  y weinidogaeth, — fel  pe  hiiasai  wedi  ym- 


20 


HYFFORDBWR. 


neillduo  oddiwrtli  bob  peth  ond  hyny ; ac  eto  yn  ysgrif- 
enu  cymaint  a phe  buasai  yn  wastadol  yn  ei  efrydfa.’’ 

Y mae  yn  ddigon  hawdd  i’r  efrydydd  ífurfio  cynllun- 
iau  efrydol,  ac  ymarferion  dyddiol,  a’u  hysgrifenu  yn 
eithaf  cywir  a rheolaidd  ar  bapyr.  Ond  y pwnc  yw, 
nad  ydynt  i’w  cael  ond  ar  bapyr:  a chaii  nad  ellwch 
eu  cyraedd  ar  unwaith,  yr  ydych  yn  digaloni,  ac  yn 
rhoddi  i fyny  bob  ymdrech  i hyny.  Yr  oedd  yn  syn- 
dod  i holl  Ewrop^  fod  Luther  wedi  gwneyd  cyíieithiad 
mor.  gy  wir  o’r  Beibl,  ac  yntau  yn  teithio  ac  yii  llafurio 
eymaint  ífordd  arall.  Ond  yr  oedd  ganddo  gyfundraeth 
i wneyd  rhywbeth  bob  dydd,  a chyílawnai  hi  yn  fanwl 
a chyson.  Pan  y gofynwyd  iddo  pa  fodd  y gallodd  ei 
gyflawni,  ei  ateb  oedd,  “Nid  un  diwrnod  heb  adnod.’’ 
Ac  fel  hyn,  mewn  ychydig  o flynyddoedd,  aeth  dros  yr 
holl  Feibl. 

‘‘Atohvg,  o ba  beth  y bu  eich  brawd  farw?”  ebai  Ar- 
dalydd  Spinola  wrth  Syr  Horace  Vere.  ‘‘Bu  farw,  syr,” 
ebai  yntau,  o eisiau  rhywbeth  i’w  wneyd.”  Ha  ! 
syr,”  ebai  Spinola,  “ y mae  hyny  yn  ddigon  i ladd  un-í'''j 
rhyw  un  o honom.”  ^ 

Fe  ddarfu  i Demosthenes  gynelwi  Flaneswaith  Thu- 
cydides  seithwaith,  yn  unig  er  "^mwyn  gwneyd  ei  hun 
yn  gynefin  âg  arddull  ( style ) yr  awdur  enwog  hwnw. 

Y mae  dwy  ddiareb,  un  yn  mhlith  y Tyrciaid,  a’r 
ìlall  yn  mhlith  yr  Hispaeniaid,  a phob  un  o’r  ddwy  yn 
cynwys  llawer  o wirionedd.  “Ni  flinir  dyn  diwyd 
ond  gan  un  cythraul ; ond  y segur  gan  fil.”  “ Dynion 
yn  gyífredin  a demtir  gan  y cythraul ; ond  y mae  y 
dyn  segur  yn  temtio  y cythraul.”  Pa  faint  o gyfeillach 
lygredig — o hudoliaethau  drygionus — o niwaid  i’ch  nod- 
weddiad — ac  o annghysur  i’ch  cyfeillion,  a ochelwch, 
wrth  ífurfio  ymarferiad  i fod  yn  ddiwyd  gyfundraethol 
bob  dydd ! 

III.  Meithrinwch  ddyharwch.- — Wrth  ddybarwch  y 
meddylÌAvyf  arhosiad  diŵyro  efo  yr  un  testyn  efrydol 
nes  myned  trwyddo,  a pharhau  yr  un  cynlluniau  Avyth- 
nos  ar  ol  wythnos.  Fe  ddarllena  neu  fe  glyAva  rhai 
am  ryAV  gynllun  a ddefnyddiodd  rhywun  gyda  llwydd-. 
iant  neillduol;  a’phenderfynant  yn  ddioedi  y defnydd- 
iant  hwythau  yr  unrhyw.  Felly  mabAvysiedir  y cyn- 
llun  heb  ei  ragystyried  yn  ddigonol,  a siaredir  am  dano 


PEN.  II. 


21 


fel  iin  rhagorol:  ond  mewn  ycliydig  o ddyddiau  fe 
flinir  arno,  ac  fe’i  newidir  am  rywun  arall.  Fe  wnaetli 
rhy  w un  mawr  fel  hyn,  ac  fel  arall,  y w y teimlad  wrth 
gychwyn ; ond  mor  gynted  ag  y dechreua  fod  yn  flin~ 
derus,  (fel  y bydd  poh  ymarferiad  newydd  yn  fuaii 
iawn)  troir  o o’r  neilldu.  Yr  oeddwn  yn  adnabod 
efrydydd  a ddarllenodd  yn  rhyw  le  am  ry w ddyn  mawr 
a ysgrifenodd  uwchben  ei  ddrws,  ^^Dum  loguìmur  tem- 
pus  fugit ac  yn  ddioedi,  wele  yr  un  peth  mewn 
llythyrenau  mawrion  uwchben  ei  ddrws  yntau.  Dar- 
llenodd  eilwaith  fod  un  dyn  dysgedig  iawn  yn  bur  hoíF 
0 waitli  Blachstone ; yn  ddiymaros,  taflodd  bob  peth 
heibio,  a phrynodd  Egluriadau  Blachstone.  Dechreu- 
odd  eu  darllen  gydag  awydd  annghyíFredin ; ond  yn 
nglyn  â hyny  dygwyddodd  gly wed  fod  un  dyn  enwog 
yn  hela  y rhan  fwyaf  o-i  ddysg  trwy  gyfeillachu;  (peth 
a amheuwyf  yn  fawr;)  oerodd  at  Blactstone  eilwaith, 
a dechreuodd  fyned  o ystafell  i ystafell  i gaíFael  gwy- 
bodaeth  trwy  gymdeithasu ! Pe  byddai  i lonaid  tref 
o’r  ^ath  efrydwyr  gael  eu  gwneyd  yn  un,  ni  fyddai 
hwhtí^^  wîr'^-^ydydd.  Y dyn  sydd  yn  petruso  o 
hyd  pa  uìi  o’r  ddaii  be'th  a wna  gyntaf,  ni  wna  un  o’r 
ddau.  Y mae  yn  annichonadwy  i’r  dyn  sydd  yn  troi 
ei  benderfyniad  wrth  gynghor  cyntaf  unrhyw  gyfaill — 
yn  bwhwman  (Jluctuate ) o olygiad  i olygiad,  o gyn- 
ílun  i gynllun,  ac  yn  chwyldroi  fel  ceiliog  y gwynt  i 
bob  pwyntgyda  phob  awel  fympwyol  a chwytha — gyf- 
lawni  dim  sydd  yn  fawr  a defnyddiol.  Yn  lle  cy- 
nyddu  mewn  unrhy w bwnc,  y peth  goraf  fydd  sefyll  yn 
yr  unman,  os  nad  dadwibio.  Nid  oes  neb  yn  cyraedd 
rhagoroldeb  mewn  unrhyw  beth,  ond  y dyii  sydd  yn 
meddu  yr  ansawdd  a briodola  Lucan  i Caisar: — nescia 
virtus  stare  loco — yr  hwn  a ymgynghora  yn  ddoeth  i 
ddechreu,  a benderfyna  yn  gadarn  wedi  hyny,  ac  yna 
a gyflawna  ei  fwriad  gyda  dybarwch  anhyblyg,  ac  yn 
eithaf  diofn  o’r  rhwystrau  bychain  a ddichon  frawychu 
ysbryd  gwan.  Er  mwyn  anghraiíFt,  gadewch  i ni 
ddefnyddio  aragylchiad  efrydydd.  Y mae  yn  dechreu 
myfyrio  yr  ieithoedd  dysgedig — yna  daw  cyfaill,  ac  a 
ddywed  wrtho  ei  fod  yn  difrodi  ei  amser;  ac  yn  lle 
dysgu  geiriau  anarferedig,  fod  yn  llaAver  gwell  iddo 
ymofyn  a chwilio  am  ddrychfeddyliau  newyddion. 


22 


HYPFORDDWR. 


Newidia  ei  gyiillun  yn  y fan,  a declireua  ar  wydd- 
oniaetli.  Yna  daw  cyfaill  arall,  ac  a ofyna  iddo  gyda 
gwyneb  doeth-ddifrifol,  a ydyw  ef  yn  bwriadu  bod  yn 
gadeirtraw  mewn  rhyw  brif-ysgol, — ac  os  nad  oedd,  ei 
fod  yn  defnyddio  ei  amser  yn  ofer;  fod  gwyddoniaeth 
cyíFredin  yn  llawn  digon  mewn  gorchwylion  bywyd. 

Y mae  yn  rhoddi  heibio  ei  Euclid,  gan  ddechreu  ar 
ryw  destyn  arall,  yr  hwn,  yn  ei  dro,  a roddir  heibio 
trwy  gynghor  doeth  rhyw  gyfaill  neu  gilydd:  ac  fel 
hyn  y mae  yn  treulio  ei  oes  mewn  newid  cynlluniau. 

Y mae  yn  haw'dd  canfod  ífolineb  y fath  drefn,  eífaith 
sicr  yr  hon  y w magii  ymarferiad  gwibiog  ac  ansefydl- 
og  yn  y meddwl,  yr  hyn  sydd  yn  ddigon  i ddinystrio 
y dysgwyliadau  mwyaf  gobeithiol.  Byddwch  yn  gall 
wrth  ddewis  eich  trefn;  ac  wedi  ei  dewis,  parhewch 
ynddi  yn  ddianwadal.  Ac  ond  i chwi  wneyd  felly,  fe 
íydd  hüil  amherodraeth  dysg  wrth  eich  traed;  tra  bydd 
y rhai  a gychwynasant  gyda  chwi  ar  y cyntaf,  ond  a 
arosasant  i newid  eu  cynlluniau  blaenaf,  yn  parhau 
wrth  y gwaith  difiidd  o cíiwilio  am  ffyrdd  newyddion. 

Galhvn  yn  bur  haw'dd  ddinystrio  ein  cynlluniau 
goraf,  wrth  adael  heibio  hyd  y fory  yr  hyn  a ellir  ei 
wneyd  heddyw.  “ Gellir  ateb  y llythyr  yna  y fory; 
gallaf  gyflawni  deisyfiad  fy  nghyfaill  y fory,  heb  ei 
niweidio  na’i  golledu  ef  yn  y radd  leiaf.”  Fe  all 
hỳna  fod  yn  wir;  ond  y chwi  sydd  yn  y golled : canys 
y mae  ymroddi  i un  hudoliaeth  o’r  fath  yna,  yn  gyf- 
nerthiad  i’r  gelyn  ddarostwng  a meddiannu  yr  holl 
amddiffynfa.  Dylai  imb  awr  gael  ei  defnyddio — ei 
llanw  â rhyw  orchwyWn  buddiol.  Ac  nid  hyny  yn 
unig,  ond  bydded  i chwi  dreulio  eich  oriau  yn  ol  rhy w 
gynllun.  Y mae  treulio  un  diwrnod  yn  y cynllun 
blaenorol,  yn  well  nag  wythnos  heb  yr  un. 

IV.  Meithrinwch  yr  ymarferiad  o fod  yn  fanwl. — 
Nid  oes  yr  un  dyn  yn  fyw  nad  allai  fod  yn  ddyn 
manwl ; ac  eto  ychydig  ynt  felly  yn  agos  i’r  graddau  a 
ellid  eu  cyraedd.  Y mae  yn  llawer  hawddach  bod 
ychydig  yn  rhy  ddiweddar  yn  gwneyd  peth,  nag  yn  ei 
amser  priodol.  Nid  peth  hawdd  iawn  i’w  ffurfio  nod- 
weddiad  parod  a manwl ; ond  y mae  o werth  amnhris- 
iadwy  i’w  feddiannydd  ac  i’r  byd.  Fe  all  y dyn  man- 
wl  gyflawni  cymaint  arall  a dyn  o nodweddiad  gwa- 


PEN  II. 


23 


\ 


lianol ; a hyny  gyda  llawer  mwy  o rwyddineb  a bodd- 
lonrwydd  iddo  ei  Imn  ac  i ereill  heíyd.  Yr  ydym  oll 
mor  anymroddus  Avrth  natur,  fel  y mae  yn  ddantaith 
genym  gael  gafael  ar  ddyn  o fanyledd  diŵyro.  Y mae 
yn  hoíf  genym  bwyso  ar  y fath  ddyn,  a byddem  yn 
foddlawn  i roddi  unrhyw  bris  am  ífon  o’r  fath. 

Ymddengys  rhai  fel  pe  bae  arnynt  ofn  meithrin  yr 
ymarferiad  yma,  rhag  ei  fod  yn  fíinio  â rhinwedd  rhy 
isel  a chyífredin — islaw  meddwl  mawr  ac  eang — neu 
sylw  yr  hwn  sy  ganddo  rinweddau  uwch  i anturio 
arnynt.  Ai  meddwl  isel  oedd  meddwl  Blachstone  ? 
A feithrinodd  ef  fanyledd  o eisiau  fod  ganddo  rhyw 
ragoriaethau  ereill  ? Eto,  pan  yr  oedd  yn  traddodi  ei 
ddarlithiau  enwog,  ni  adawodd  i’w  gynulleidfa  ddys- 
gwyl  wrtho  gymaint  ag  un  mynyd  dros  yr  amser;  ac 
nid  allai  byth  feddwl  yn  dda  am  neb  afyddai  yn  hynod 
o ddiffygiol  yn  y rhinwedd  yma.  Adroddir  y sylw 
boddhaus  canlynol  am  Mr.  Brewer,  a fu  wedi  hyny  yn 
weinidog  yr  efengyl  defnyddiol  iawn.  Pan  oedd  yn 
efrydydd,  yr  oedd  yn  hynod  o fanwl  bob  amser.  Ùn 
bore  fe  darawodd  yr  awiiais  saith  o’r  gloch,  (yr  awr 
weddi,)  ac  yr  oedd  pawb  yn  barod  yn  yr  ystafell,  yn 
C)1  yr  arfer.  Ond  wrth  i’r  athraw  edrych  o amgylch,  efe 
a ganfu  fod  Mr.  Brewer  yn  absenol,  ac  a arhosodd 
ychydig.  Ar  ei  waith  yn  dyfod  i’r  ystafell,  fe’i  cyf- 
archodd  ef  fel  hyn:  ‘SSyr,  fe  darawodd  yr  awrlais,  ac 
yr  oeddem  ninau  yn  barod  i ddechreu;  ond  gan  eich 
bod  chwì  yn  absenol,  yr  oeddem  yn  meddwl  fod  yr 
awrlais  yn  rhy  fíest,  gan  hyny  fe  ddarfu  i ni  -aros.” 
Erbyn  chwilio,  yr  oedd  yn  rhy  ífest  o rai  mynydau. 

Nid  mewn  talu  rhyw  ddyledion  penodol  y mae  y 
rhinwedd  yma  yn  ymddangos,  er  ei  fod  ar  goll  yii 
aml  gyda  hyny;  ond  mewn  amgylchiadau  a gwaith  cy- 
ffredinol  yr  ỳm  yn  duéddol  i fethu.  “ Yr  wyf  yn  rhy 
ddiweddar  y tro  yma,  ond  nid  yw  ond  Ni 

fum  yn  bur  hylaw  yn  cyflawni  fy  nghynllun  heddy  w, 
ond  nid  y w ond  umuaithJ’  Dyma  iaith  gohiriad.  Bydd- 
wch  yn  fanwl  yn  mhob  peth.  Os  penderfynasoch  godi 
ar  ry  w awr  benodol,  byddwch  yn  sicr  o fod  ar  'y  llawr 
at  y fynyd.  Y mae  tuedd  ynom  i fod  yn  fusgrell  wrth 
fyned  i gyfarfodydd,  cymdeithasau,  &c.,  yn  neillduol  os 
bydd  genym  ni  rywbeth  i’w  wneyd.  “ Y mae  urddas 


24 


HYFFORDDWll. 


mawr  mewm  cael  ein  dysgwyl  ac  aros  am  danom,”  ebai 
nn  oedd  yn  yr  ymarferiad  yma,  yr  hwn  nid  oedd  gan- 
ddo  lawer  o sail  i fod  yn  uchelgais,  oddieithr  yn  y 
diffyg  yma.  Y mae  yn  wir  y bydd  yn  dda  gan  y gy- 
nulleidfa  eich  gweled,  ar  ol  dysgwyl  am  danoch;  ond 
byddai  yn  well  ganddi  eich  gweled  at  yr  amser.  Pan 
y mae  dau  beth  genych  i’w'  gwneuthur,  un  yn  wir  ang~ 
enrheidiol  i’w  wneyd,  a’r  llall  y dymunech  yn  fawr  ei 
wmeyd  yntau,  byddwch  yn  sicr  o wneyd  y cyntaf  i 
ddechreu.  Y mae  diíîyg  ystyriaeth  o’r  rheol  yma  yn 
ein  rhwystro  yn  aml  i fod  yn  fanwl  yn  nghyílawniad 
ein  dyledswyddau. 

V.  Byddwch  yn  godwr  hore. — Ychydig  erioed  a 
fuont  fyw  i oedran  mawr,  a llai  fyth  a ddaethant  i en- 
wogrwydd,  o’r  rhai  nad  arferent  godi  yn  fore.  Pan  yr 
ydych  yn  hw^yr  yn  codi,  o angenrheidrwydd  y mae 
yn  mhell  arnoch  yn  ymaíiyd  yn  eich  gorchwyl,  ac  y 
mae  pob  peth  yn  symud  yn  chwithig  trwy  y dÿdd. 
Dywed  Franhlin,  y gall  y sawd  a gysgo  yn  hir  y bore, 
duthio  (trot)  trwy  y dydd,  a methu  dal  ei  orchwyl 
erbyn  nos.”  Sicrha  Dean  Swifft,  na  welodd  ef  neb 
erioed  yn  eyraedd  mawredd  a rhagoroldeb,  a arferai 
gysgu  yn  hir  y bore. 

Y mae  hanesiaeth  yn  profi  yn  amlwg,  fod  cysgu  yn 
hwyr  y bore  yn  un  o’r  cawud  yn  mhlith  llygriadau  y 
dyddiau  hyn.  Yn  y pedwarydd  canrif  ar  ddeg,  ÿr  oedd 
masnachdai  Paris  yn  agored  yn  gyffredin  am  bedwar 
o’r  gloch  yn  y bore ; ond  yn  awr  y mae  yn  mhell  •Avedi 
saith.  Y pryd  hyny  ciniaw^ai  brenin  Ffrainc  am  wyth 
o’r  gloch  yn  y bore,  ac  ái  i’r  gwely  am  w^yth  y pryd- 
nawn.  Yn  amser  Harri  III.,  saith  o’r  gloch  oedd 
amser  arferol  borçufwyd,  a deg  oedd  awr  ciniaw^  Ac 
yn  amser  Elisabeth,  yr  oedd  y mawrion  yn  ciniawa 
am  un-ar-ddeg  o’r  gloch,  ac  yn  cwynosa  ( sup)  rhwmg 
pump  a chAvech  y prydnawn. 

.Rhydd  Buffon  hanes  ei  ysgrifau  mewn  ychydig  o 
eiriau.  ‘‘Pan  yn  ieuanc,  yr  oeddwn  yn  bur  hoff  o 
gysgu.  Yr  oedd  yn  fy  yspeilio  o lawer  iawn  o fy  am- 
ser;  ond  bii  Joseph,  druan,/ ei  was ) yn  gymhorth  neilì- 
duol  i mi  i orchfygu  yr  arfcriad.  Addewais  roddi 
coron  o arian  i Joseph  bob  tro  y codai  fi  am  chwcch. 
Bore  dranocth  gofalodd  fy  neflro  a’m  blino  at  yr  am- 


PEN  II. 


\ \ 

25 

ser;  ond  iii  chafodd  am  ei  waith  namyn  ei  ddifrío  a’i 
ddwrdio.  Y diw'rnod  wedi  hyny,  fe  wnaeth  yr  un  fel, 
heb  ddim  gv/ell  llwyddiant : ond  addefais  eihyaith  fy 
mod  yn  difrodi  fy  amser.  Dywedais  wrtho,  na  wydd- 
ai  ef  ddim  o’r  ffordd  i gyílawni  ei  orchwyl — y dylai 
feddwl  am  fy  addewid,  a pheidio  ofni  fy  mygythion. 
Y diwrnod  canlynol,  dechreiiodd  yn  fwy  taer:  dymun- 
ais  inau  gael  llonyddwch, — gorchymynais  iddo  fyned 
i ífwrdd, — a dechreuais  dyrddu  yii  arw;  ond  parhaodd 
Joseph  at  ei  waith.  Gorfodogwyd  íì  i ufyddhau;  a 
gwobrwyid  ef  bob  dydd  am  y sarhad  a roddwn  iddo 
ar  fy  neffroad,  â diolchgar'wch  yn  nghyda’r  goron  add- 
awedig,  yr  hon  a dderbyniai  yn  mhen  o gylch  awr 
w^edi  i mi  godi.  Fel  hyn,  yr  wyf  yn  ddyledus  i Jo- 
seph  am  ddeg  neu  ddwsin  o’r  cyfrolau  a wnaethym. 

Rhoddai  Frederich  II,  o Prwssia,  orchymyn  na  ad- 
ewid  iddo  gysgu  ar  ol  pedw'ar  o’r  gloch  yn  y bore, 
hyd  yn  nod  pan  oedd  mewn  henaint  a methiant.  Yr 
oedd  Pedr  Fawr  bob  amser  yn  codi  cyn  iddi  oleuo, 
pan  oedd  yn  mhorthladd  Llundain  yn  adeiladu  llong- 
au,  neu  wrth  yr  eingion  fel  gof,  neu  ynte  ar  orsedd 
Rwssia.  Y mae  Doddridge  wedi  sylwi  yn  bur  synwyr- 
lawn  ac  effeithiol  ar  y pwnc  yma  fel  hyn — Yn  bres- 
enol  cofnodaf  y syiw  sydd  wedi  bod  yn  hynod  o 
ddefnyddiol  i mi  fy  hunan,  ac  wedi  bod  yn  brif  fodd- 
ion  i gynhyrfu  y gwaith  hwn  (ei  Esboniad  ar  y Testa- 
ment  Nevv^ydd)  yn  nghyda’r  rhan  fwyaf  o’m  hysgrifiau 
— sef,  a chaniatau  fod  dau  ddyn  yn  myned  i’r  gwely 
yr  un  amser,  ac  un  yn  codi  am  bump  o’r  gloch,  a’r 
llälí  ám  saith;  yn  mhen  deugain  mlynedd  byddai  y 
gwahaniaeth  yn  agos  gymaint  a phe  buasid  wedi 
chwanegu  deng  mlynedd  at  oes  y blaenaf.” 

Tuag  at  godi  yn  fore,  y mae  yn  angenrheidiol  myned 
i’r  gwely  yn  gynar.  Y mae  llawer  o resymau  ereill  hefyd 
dros  hyn.  Nid  y.w  eich  iechyd  na’ch  golwg  mewn  cy- 
maint  o berygl.  Ymddengys  fod  y CreawdAvr  wedi 
cymhwyso  pethau,  fcl  y dylem  fyncd  i orphwys  yn 
gynar  y nos.  Arferai  y Dr.  Dwight  ddywedyd  wrth 
ci  cfrydyddion,  “ fod  un  awr  o gysgu  cyn  hanner  nos, 
yn  well  na  dwy  wedi  yr  amser  hyny.  Gwncwcli  o yii 
rhcòl^  a chadAvch  at  hyny  yn  fanwl,  o fyned  i orphwys 
am  ddpy  o’r  gloch.  Gelìwch  fcl  hyny  godi  am  bump, 
c 


26 


HYFFORDDWR. 


a cliael  saitli  awr  o gysgii,  o gylch  yr  liyn  y mae  natiir 
yn  ei  ofyn.’' 

Ond  pa  fodd  y gellir  ífurfio  yr  ymarferiad  o godi  yn 
fore  ? Bwriwch  eich  hod  yn  myned  i’r  gwely  heno 
at  ddeg  o’r  gloch;  yr  oeddech  wedi  arfer  hod  i fyiiy 
yn  hwyrach : gan  hyny,  fe  allai  na  chysgwch  am  awr 
o amser;  a phan  y hydd  yr  awrlais  yn  taro  pump  hore 
dranoeth,  chwi  a fyddwch  yn  cysgu  yn  dawel.  Syl- 
wch,  os  ydych  am  wneyd  rhyw  heth  teilwng,  ac  am 
dreulio  einioes  wir  ddefnyddiol  yn  y hyd,  rhaid  ffurfìo 
yr  ymarferiad,  a goraf  po  gyntaf  y gwneir  hyny.  Pan  y 
dechreuodd  yr  awdwr  ffurfio  yr  ymarferiad,  fe  hrynodd 
hen  awrlais  am  ychydig  o sylltau.  Wedi  hyny  gwnaeth 
heiriant  hychan  i fyned  wrth  hwysau  a llinyn,  yn  echel 
( axletree)  pa  un  yr  oedd  pedair  hraich  o wyfr  ( wire ) 
a hotwm  elydr  (brass ) ar  hen  poh  un.  Pan  yr  elai 
y pwysau  i lawr,  fe  fyddai  y hotymau  yn  troi  o am- 
gylch,  ac  yn  taro  yn  erhyn  cloch  fechan.  Yr  oedd 
hyn  yn  peri  y fath  drwst  erchyll,  fel  yr  oedd  yn  an- 
nichonadwy  cysgu  ar  yr  amser.  Yr  oedd  gwyfrau  yn 
myned  oddÌAvrth  hwn  at  awrlais  pren,  yr  hwn  oedd 
mewn  ystafell  wahanol,  Y mae  wedi  cael  yr  anrhyd- 
edd  o ddysgu  ereill  yn  y dirgelwch  wedi  hyn,  ac  o 
glywed  clychau  ereill  yn  canu  i’r  un  dyhen.  Y mae 
rhai  yn  defnyddio  math  o larwm  hychan  i’w  gahv  i 
fyny.  Ond  ni  waeth  pa  foddion  a ddefnyddir:  codi  at 
yr  amser  yw  y pwnc.  Wedi  i chwi  ddeffro  unwaith, 
hyddwhh  yn  ofalus  i ddyfod  i’r  llawr  yn  ddioedi.  Os 
hydd  i elîwi  aros  un  mynyd  i ymresymu  â chwi  eich 
hunan,  fe  ddaw  cwsg  yn  mlaen  fel  gŵr  arfog  i’ch  dal, 
ac  fe  ddinystria  eich  penderfyniad,  eich  gohaith,  a’ch 
ymarferiad.  Cofìwch  fod  y dyn  ieuanc  sydd  yn  arfer 
codi  yn  fore,  o angenrheidrwydd  yn  myned  i’r  gwely 
yn  gynar,  a thrwy  hyn  yn  ymgadw  rhag  llawer  o hudol- 
iaethau  a pheryglon  ag  ynt  yn  llechu  dan  fantell  dy- 
well  y nos.  Fe  fydd  yr  efrydydd  a arfera  godi  ,yn 
fore,  yn  iachach,  ac  yn  dehycach  o gyraedd  hen  ddydd- 
iau — yn  fwy  enwog  a defnyddiol — ac  yn  fwy  dedwydd 
yn  ei  oes,  na  phe  hae  heb  wneyd  hyny.  Yr  wyf  yn 
aros  gymaint  ar  hyn,  o herwydd  fod  cariad  at  y gwely 
yn  fai  mor  gyffredinol,  ac  yn  fai  sydd  yn  dyfod  yn 
fuan  mor  nerthol  a rhaff  angor.  y, 


PEN.  II. 


27 


VI.  Ffurjiwch  ymarferiad  o ddysyu  rhyw  heth 
úddiwrth  hoh  dyn  y mae  a wneloch  cl.^i  àg  ef. — Fc 
fydd  cadw  neu  esgeuluso  y rheol  yma  yn  s',  v o wneyd 
gwahaniaeth  rhyfeddol  yn  eich  nodweddiad  cyn  cy- 
raedd  deugain  mlwydd  oed.  Y mae  pawh  yn  ym- 
ddwyn  fel  hyn  i raddau  mwy  neu  lai ; ond  ychydig 
sydd  yn  ei  gymeryd  fel  pwnc  i wellhau  eu  hunain 
trwyddo.  Y diffyg  mawr  yw  hyn — yr  ydym  yn  gadael 
iddi  fyned  yn  rhy  hell  yn  yr  einioes,  cyn  yr  ydym  yn 
dechreu  casglu  gwyhodaeth  o hoh  pwynt.  Dywedir 
nad  oedd  Syr  Walter  Scott  hyth  yn  cyfarfod  âg  un 
dyn,  hoed  ei  ahvad  yr  hyn  a fo,  hyd  yn  nod  yr  un 
mwyaf  pendew,  nad  allai,  trwy  ymddyddan  am  ychyd- 
ig  fynydau,  ddysgu  rhyAY  heth  na  wyddai  o’r  hlaen,  ag 
oedd  yn  werthfawr  ganddo  ef.  Dyma  y rheswm  fod 
ganddo  gymaint  o wyhodaeth  gyíÍTedinol.  Y mae  o 
gymaint  pwys  i ni  fod  eiii  clustiau  yn  agored,  a hod 
ein  llygaid  yn  agored,  wrth  fyned  trwy  y hyd.  “ Pan 
yr  oeddwn  yn  ieuanc,”  medd  Cecil,  “yr  oedd  gan  fy 
mam  forwyn  gall  iawn  yn  ei  hymddygiadau.  Fe  gyf- 
logwyd  dyn  unwaith  i ddarllaw,  ac  yr  oedd  y forwyn 
yma  i ddal  sylw  arno  i’r  dyhen  i ddysgu.  Yn  ystod 
y gorchwyl,  dygwyddodd  un  peth  nad  oedd  hi  yn  ei 
ddeall.  Gofynodd  hithau  am  eglurhad,  yr  hyn  a ateh- 
wyd  ganddo  mewn  geiriau  hynod  o gás  ac  anhywaith, 
o herwydd  ei  hanwyhodaeth  a’i  phendewrwydd.  Go- 
fynodd  fy  mam  iddi  pa  fodd  y gallodd  ei  oddef  ef. 
‘ O,’  ehai  hithau,  ‘mi  allaswn  ddyoddef  geiriau  íil 
gwaeth  er  mwyn  y wyhodaeth  a gefais  ganddo.’  ” 
Tyjb  gyfeiliornus  yw  meddwl  na  ddylem  wyhod  dim 
hehlaw  yr  hyn  a herthyn  yn  uniongyrchiol  i’n  swydd 
neu  i’n  galwedigaeth.  Ni  fydd  y dyn  yn  ddim  llai 
defnyddiol  yn  ei  alwedigaeth  ei  huii,  o herwydd  casglu 
gwybodacth  ymarferol  oddiwrth  hawh  y dichon  iddo 
ymwneyd  â hwy/  Y mae  pol^dyii  yn  g\vyhod  rliyw 
heth  yn  ei  alwedigaeth  ei  hun,  na  wyddoch  chwi,  ac 
sydd  yn  wir  werth  ei  wyhod.  “ DyAved  hen  gyhydd- 
ion  wrthych  am  beidio  hyth  á myned  heibio  hen  hoelen, 
neu  hen  hedol,  neu  dytmwy  (hucJcle ),  nae  hyd  yn  nod 
piii  hach,  heh  ei  godi;  canys,  er  nad  oes  arnoch  ei  eisiau 
yn  awr,  chwi  a gyfarfyddwch  âg  adeg  ryw  hryd  i’w 
ddefnyddio.”  Dywedaf  finau  yr  uii  fel  wrthych  mewîi 


28 


HYFFORDDWR. 


cysylltiad  à gwybodaeth.  Pa  mor  ddiwertli  bynag'  yr 
ymddengys  i chwi  y pryd  hyny,  daliwch  afael  ar  y 
cwbl  a ddaw  yn  dêg  o fewm  eich  cyraedd. 

Nid  wyf  yn  cymeradwyo  i chwi  geisio  dysgu  pob 
peth.  Yr  wyf  yn  mhell  oddiwrth  hyny.  Ond  tra  y 
byddo  genych  un  pAvnc  mawr  mewn  golwg,  chwi  a ell- 
wch  daflyd  cipdrem  ar  wahanol  bethau  sydd  yn  ei  am- 
gylchu.  Pe  yr  anfonid  chwi  yn  awr  ar  neges  penodol 
i barth  arall  o’r  wlad,  ac  er  y byddai  y prif  bwnc  ar 
eich  meddwl,  sef  cyflawni  y neges  yn  ífyddlawn,  a 
fyddai  o ddim  yn  beth  rhesymol  i chwi  agor,  eich 
lìygaid  a syllu  ar  y gwahanol  olygfeydd  a’r  gwrth- 
ddrychau  fyddent  ar  y íFordd  ? A ddylech  chwi  ddim 
agori  eich  clustiau  i ddal  ar  bob  hanes,  fíaith,  a phob 
peth  o'r  fath  a’r  a allech,  ac  fel  hyn  ddyfod  yn  gallach? 
A rwystrai  hyn  chwi  yn  y gradd  lleiaf  ? Ac  a fydd- 
ech  chwi  ddim  trwy  hyny  yn  ymaddasu  i fod  yn  ddyn 
mwy  boddus,  deallgar,  a defnyddiol  ? 

VII.  FfurjìwcTi  egwyddorion  sefydledig  i feddwl  a 
gweithredu  wrthynt.—Y  mae  pob  .ysgolhaig  cywir  yn 
ymdrechu  argraffu  pob  gair  ar  ei  gof,  fel  na  byddo 
angen  iddo  droi  i’r  geirlyír  pan  y cyferfydd  âg  ef  eil- 
waith.  Gall  ei  gydymaith  ddadlu  yn  nghylch  ei  dardd- 
ìad  neu  ei  ryw;  ac  fe  allai  nad  yw  yntau  ya  alluog  i 
benderfynu  pa  fodd  yr  ymddanghosai  iddo  wrth  ei 
archwilio ; ond  y mae  w'edi  boddloni  ei  feddwl  yn  ei 
gyìch,  ac  wedi  sefydlu  ei  farn.  Fe  allai  nad  all 
d^weyd  trwy  ba  foddion  y daeth  i’r  penderfyniad 
hyny.  Dylai  fod  felly  efo  phob  peth.  Nac  archwiliwch 
yr  un  pwnc  i’r  dyben  o gael  rhyw  dyb  gyffredinol  am 
dano;  ond  os  nad  oes  genycji  amser  yn  awr,  gadewch  ' 
o nes  bydd  genych,  fel  y galloch  ei  chwilio  yn  drwyadl. 
Ni  waeth  beth  fydd  o,  pa  un  a ydyw  o bwys  mawr 
neu  0 ychydigbwys;  os  ydyw  yn  werth  ei  archwilio, 
gwnewch  hyny  yn  drwyadl,  ac  iinwaith  am  byth;  fel, 
bryd  bynag  y dygir  o i sylw  drachefn,  fod  eich  medd- 
wl  chwi  yn  eithaf  hysbys  a phenderfynol  yn  ei  gylch. 
Y mae  cael  gafael  fel  hyn  ar  egwyddorion  sefydledig 
ac  anfwhwmanllyd,  yn  ffurfio  nodweddiad  dianwadal  i 
ddyn.  Na  fyddw’ch  yn  rhy  barod  i benderfynu  un- 
rhyAV  beth.  Y mae  dynion  ieuainc  yn  cyfeiliorni  yn 
amlach  o herwydd  byrbwylldra,  nag  o eisiau  barn. 


PEN.  II.  29 

Os  rlioddaiit  amser  i cliwilio  cyn  peiideríynu,  yn  gy« 
íîredin  fe  fydd  y casgliad  yn  gywir. 

Nid  wyf  erioed  wedi  gallu  darllen  am  ferthyrdod 
yr  enwog  Latimer,  heb  Avylo  bron  wrth  ei  weled  yn 
glynu  wrth  ei  hen  egwyddorion  sefydledig.  Cymhellid 
ef  i ddadlu  a phroíì  ei  grefydd  ef,  a thwyll  yr  un  bab- 
aidd.  Fe  wyddai  ei  fod  yn  hen,  ac  wedi  colli  llawer 
o nerih  ei  feddî\d : am  hyny,  nis  dadleuai.  Gadawodd 
hyny  i feddyliau  ieuainc  a bywiog;  a bu  farw  heb  ond 
yn  unig  adrodd  ei  gredo.  Gwyddai  yn  dda,  ei  fod 
unwaith  wedi  archwilio  y pwnc  á holl  nerth  ei  ddeall- 
twriaèth,  ac  nid  ystyriai  o yn  beth  angenrheidiol  i ail- 
chwilio  cywirdeb  ei  egwyddorion.  Ymddygiad  wedi 
ei  sylfaenu  ar  waelod  o’r  fath  yma,  a nodweddiad  a fo 
yn  estyn  ei  wraidd  mor  ddwfn,  a ddeil  y chwiliad 
manylaf,  ac  ni  chwympir  gan  y dymhestl  erwinaf. 

VIII.  Byddwch  yn  syml  a thlws  yn  eich  holl  ymar- 
ferion  personol. — Bydded  eich  gwisg  yn  syml  ac  yii 
dlws.  Na  fydded  genych  ormod  o ofal  am  y coríf,  yr 
hwn  nid  yw  ond  aniwisg  i’r  enaid.  Ar  yr  un  pryd  fe 
fydd  y dyn  da  a synwyrol  yn  sicr  o ofalu  am  gadw  yr 
ochr  allan  i’w  dŷ  yn  daclus.  Bydded  genych  chwithau 
gymaint  o ofal  am  eich  corff,  ag  i geisio  gwisg  addas 
am  dano ; a chymaint  o barch  i’ch  gwisg,  ag  a bair  i 
chwi  ei  chadw  yn  drefnus. 

Dylai  eich  gwisg  fod  yn  gynhcs.  Os  byddwch  yn 
gwisgo  gwlanen  yn  nesaf  i’r  croen,  dylech  ei  newid 
yn  amh  Byddwch  yn  sicr  hefyd  o gadw  eich  traed 
yn  sych  ac  yn  gynhes.  I’r  dyben  hyny  rhaid  i chwi 
gerdded  rhyw  gymaint  bob  dydd. 

Nid  oes  un  caethwas  yn  waelach  ac  yn  fwy  truenus 
na’r  sawl  sydd  yn  ymdrechu  cadw’r  blaen  gyda  def- 
odau  (fashions)  yr  oes.  Dywedir  fod  gwddwg  Alex- 
ander  yn  gam ; ac  yn  fuan  daeth  y peth  yn  ddefod,  fel 
yr  oedd  holl  wỳr  ei  lys  yn  dal  eu  penau  ar  un  ochr : 
a’r  sawl  a benwyrai  fwyaf,  a gyfrifìd  yn  fwyaf  defodol. 
A oedd  hyn  yn  ffolach  nag  sy  raid  i ddefodwyr  fod  yn 
barhaus?  Ond  a ddichon  i efrydydd  ddim  bod  yn  dra- 
gofalus  am  ei  wisg,  heb  fod  â’i  holl  galon  ynddi?  Yr 
wyf  yn  ateb,  “ Os  gw^elwch  gynffon  y llwynog  o’r  twll, 
gellwch  sicrhau  fod  y llwynog  ei  hiin  i fewn.”  Cad- 
wch  eich  holl  ddillad  yn  dlws  a glan;  ond  na  theim- 
c 2 


30 


HYFFORDDWR. 


Iwcli  ac  lía  (Idaiigliûswch  mewn  un  modd,  focl  hyn  yn 
un  o ddybenion  bywyd. 

Na  fydded  dim  cynnwythig  ( singularity ) yn  un 
o’ch  ymarferion.  Y mae  yn  aiinichonadwy  i iii  deimlo 
yn  gysurus  a chartrefol  gyda  dyn  a fyddo  yn  od  yn  ci 
arferion.  Y mae  y dyn  hwnw  yn  pwyso  gormod  ar 
■ gymwynasgarwch  dynolrŷw,  a’r  sydd  yn  dysgwyl  idd- 
ynt  gydoddef  bob  amser  â’i  afreoleidd-dra  ef.  Yr  wyf 
yn  cofio  am  ddyn  enwog  sydd  yn  aml  mewn  cymdaith 
yn  codi  ei  draed  i ben  cadair  cyfuwch  a’i  ben,  ac  nid 
yn  anaml  i ben  bwrdd,  Ffurfiwyd  yr  ymarferiad  pan 
yn  efrydydd.  Ac  er  i’r  holl  gymcleithion  gael  eu  gof- 
idio  yn  aml  fel  hyn,  nid  yw  yr  ymarferiad  yn  cael  ei 
gyfnewid.  Gellwch  fod  yn  ddrelaidd  yn  eich  moesau, 
ae  fel  Dr.  Johnson  yn  yr  ystyr  hyny ; ond  yr  oedd 
ganddo  ef  ddigon  o allu  i lewyrchu  yn  nghanol  ei  holl 
anfoesau. 

Camgymeriad  mawr  yw  meddwl  y gall  nerth  medd- 
wl,  neii  ragoroldeb  cyraeddiadau,  wneyd  cymdaith  un 
dyn  yn  foddhaol,  tra  bydd  ei  arferion  yn  anfoesol. 
Os  yclych  yn  ymarfer  á chymdeithasu,  chwi  a wydd- 
och  pa  fodd  i ymddwyn  yn  iawn — gwnewch  hyny: 
ond  os  na  wyddoch,  byddwch  yn  gynwyl  (modest), 
yna  fe  fydcl  eích  ymddygiadau  yn  foddus. 

Bod  yn  ddestlus  ( neat ) y w y cwbl  sydd  yn  angen- 
rheidiol  yn  eich  ymarferion  personol. 

IX.  Ÿmarferwch  à gwneyd  poh  peth  yn  gywir. — Yr 
oedd  Johnson  yn  arfer  ysgrifenu,  ac  anfon  yr  ailun 
(çopy)  i’v/  argrafíu  heb  erioed  eclrych  drosto  i’w  ddi- 
wygio.  Eífaith  ymarferiad  oecld  hyn.  Dechreuodd 
gyda  chyfansoddi  yn  araf ; ond  yn  hynod  o gywir  a 
gofalus.  Yr  ydym  yn  naturiol  yn  bur  ddiamyneddgar ; 
ac  anaml  iawii  y ceir  un  dyn  ieuanc  yn  gwneyd  dim 
cyn  gystal  ag  y gall.  Ei  ymdrech  yw  gwneyd  yn  gyf- 
lym.  Ac  anfynych  y clywch  efrydyddion  yn  dweyd 
pa  mor  dda  y gwnaethant  y peth  hyn  neu  y peth  arall ; 
ond  pa  mor  fuan.  Ymarferiad  dinystrioî  ydyw.  Os 
yw  y peth  yn  werth  ei  wneyd  ryw  fodd,  y mae  yn 
werth  ei  wneyd  yn  dda ; ac  er  i’r  meddAvl  fod  wedi  ei 
ddysgyblu  yn  dda  mewn  pethau  ereill,  y mae  yn  ddi- 
ífygiol,  os  nad  yw  yn  gywir  yn  yr  ymarferiad  yma. 
Fe  gollodd  mab  ieuanc  serch  merch  ieuanc  unwaith  yn 


PEN.  II. 


3Í 


bur  ddifeddw],  trwy  ddygwyddiad  mor  ddibwys  a liyn. 
. Yr  oedd  ganddi  lytliyr  Avedi  ei  ysgrifenu  at  gyfaill,  a 
rhoddodd  o iddo  ef  i’w  gyfeirio.  Gwnaeth  yntau  hyny, 
ond  mewn  modd  prysur  a mochynaidd  (canys  ei  brif 
amcan  ef  oedd  ei  wneyd  yn  gyílym)  fel  y darfu  iddi 
wrido  wrth  ei  dderbyn.  Yn  y fan  dechreuodd  eì 
serchiadau  oeri  tuag  ato,  nes'o’r  diwedd  iddynt  fyned 
yn  hollol  farw.  Yr  wyf  yn  crybwyll  y dygwyddiad 
yma,  nid  o herwydd  ei  urddas  na’i  bwysfawrogrwydd, 
ond  yn  unig  i egliiro  y pwnc  mewn  llaw.  Dylai  pob 
peth  gael  ei  wneyd  yii  dda,  ac  fe  ddaw  arferiad  a chwi 
i’w  wneyd  yn  gyflym.  Pa  faint  o ddarllenwyr  ac  ys- 
grifenwyr  truenus  sydd  yn  bod,  yn  unig  o eisiau  meith- 
rin  yr  ymarferiad  yma!  Nid  oedd  Euripides  yn  arfer 
cyfansoddi  ond  tair  llinell  o farddoniaeth,  tra  yr  oedd 
cydoeswr  iddo  yn  cyfansoddi  tri  chant : ond  yr  oedd  un 
yn  ysgrifenu  am  oesoedd,  a’r  llall  am  ddiwrnod.  Bydd- 
ai  yn  well  i chwi  ddarllen  ychydig,  a chyfansoddi 
ychydig,  a gwneyd  hyny  yn  dda. 

“ Pa  fodd  yr  ydych  yn  gallu  gwneyd  cymaint?’* 
ebai  un,  mewn  syndod  wrth  weled  ymdrechion  a 
llwyddiant  un  dyn  mawr.  Ebai  yntau,  ‘‘  Nid  w’ỳf  yn 
gwneyd  ond  un  peth  ar  unwaith,  ac  yn  ceisio  gorphen 
hwnwunwaith  ambyth.”  Dymunwn  i chwi  ddal  hyn 
yn  eich  cof:' — Na  wnewch  ddim  yn  íFrystiog  ac  aflerw', 
ac  ymesgusodi  wedi  hyny  eich  bod  yn  brysur.  Nid 
oes  yr  un  rheswm  i’w  roi  dros  y'fath  brysurdeb.  Yr 
ydych  yn  gwneyd  annghyfiawnder  á chwi  eich  hunan. 
Na  wnew.ch  gofnodiad  o ddim  mewn  dull  nad  ellwch 
ei  ddeall  yn  rhwydd  yn  mhen  pum  mlynedd.  Na 
wnew'ch  ddim  mewm  brys  mawT,  fel  na  wyddoch  braidd 
beth  yr  ydycli  yn  ei  wneyd,  ac  nad  oes  dim  ond 
rhyw  argraíf  gw'an  a chymysglyd  o hono  yn  aros  ar  y 
meddw'l.  Dyma  fel  y mae  nodweddiad  arwynebol  yn 
cael  ei  ífurfio : a’r  sawl  nad  yw  yn  ofalus  i ífurfìo  a 
meithrin  yr  ymarferiad  o wneyd  poih  peth.yn  gywir, 
na  ddysgwylied  ddim  amgen  na  bod  yn  wael  ac  ar- 
^wynehol. 

X.  Ymdrechwch  yn  ddiwyd  i lywodraethu  eicli  ty- 
mherau. — Y mae  sylw  Solomon  mewn  perthynas  i 
awduriaeth  ac  efryd,  yn  wirionedd  hefyd  mewn  cy- 
sylltiad  â by w'yd : ac  fe  fydd  yr  efryd  hyny  sydd  gy- 


32 


IIYFFORDDWR. 


maiiit  o “ flmder  i’r  cnawd/*  bron  yn  sier  o gyraedd  y 
gewynau,  a’cli  gwneyd  yn  fwy  neii  lai  parod  i gyfíroad. 
Pwy  dybiasai  y buasai  yr  enwog  Goldsmith.  mor  groes 
ac  anniddig  yn  ei  neillduedd  1 Ond  dywedir  mai  felly 
yr  oedd.  Ac  efallai  iddo,  tra  yn  ysgrifenu  “Y  Dines- 
ydd,”  “ Y Llan  Aimgliyfanedd,’^  a’r  “ Periglor  Wake- 
field,”  wagliau  ei  ewynau  wrth  ymdrechu  bod  yn 
dynergalon  a dyddan  yn  ei  ysgrifau;  fel,  wedi  iddo 
gyraedd  oedran  têg,  nad  oedd  ganddo  ddim  defnyddiau 
i fod  yn  foddus.  Ond  boed  hyn  fel  y bo,  nid  yw  yn 
beth  anaml  fod  un  yn  ymddangos  yn  dirion  ac'  yn 
ddyddan  yri  ei  ysgrif,  neu  oddicartref,  ond  gartref  yn 
sarug  ac  anfoddiog.  O herwydd  hyn,  dywedir  weith- 
iau.am  ambell  i efrydydd,  “Weithiau  y mae  mor  hoíf 
ag  undyn,  a phryd  arall  nid  oes  ei  gasach.”  Ond  nid 
ymdrech  bychan  fydd  yn  angenrheidiol  tuag  at  i chwi 
feistroli  eich  hunan.  Y sayvl  sydd  yn  feistr  ar  ei  ys- 
bryd  ei  hun, — dyna  Avron  gwirioneddol. 

Nid  oes  dim  yn  cryfhau  yn  fwy  trwy  anwes  (indul- 
gence ) na’r  ymarferiad  o ymddyddan  yn  frysgar  mewn 
cymdaith.  Y mae  yn  myned  yn  fuan  yn  sefydlog,  ac 
yn  para  trwy  yr  oes.  Mewn  trefn  i ochel  hyny,  rhaid 
i chwi  feithrin  dyndid  ( manliness ) yn  eich  nodwedd- 
iad.  Byddwch  yn  fífanc  ac  haelgalonog  bob  amser. 
Nid  yn  unig  ymddanghoswch  fel  hyny,  ond  byddwch 
fel  hyny  yn  wirioneddol.  Y mae  rhyw  haeledd  a 
mawredd  eneidiol  yn  perthyn  i rai  pobl,  a ganfyddir 
yn  hawdd,  ac  a werthfawrogir  yn  fawr.  Gwyddom 
fod  gwahaniaeth  gwreiddiol  mewn  dynion.  Ymddengys 
rhai  fel  pe  baent  gwedi  eu  geni  â meddyliau  cyfyng, 
annyngarol,  a chrebychlyd.  Ond  nid  oes  yr  un  rhes- 
wm  pam  yr  ymostyngant  i’r  tueddiad  naturiol  yma,  a 
meithrin  yr  unrhyw.  Efallai  i chwi  gael  eich  es- 
geuluso,  a’ch  camarwain  yn  y golygiad  yma  pan  yn 
blentyn ; ond  nid  y w hyny  yn  un  rhesAvm  i chwi  es- 
geuluso  eich  hunan.  Gellwch  weled  llawer  o efryd- 
yddion  cyífredin  iawn  o ran  eu  hamgylchiadau,  yii- 
meddu  mawredd  a dyndid  penodol  yn  eu  nodweddiad, 
ac  a berchir  yn  neillduol  am  hyny.  Yr  wyf  yn  cry- 
2)wyll  hyn  er  mwyii  i chwi  gofío,  mai  nid  cyfoeth  na 
thylodi  sydd  yn  gwneyd  y gwahâniaeth  yma  yn  nod- 
weddiad  dyn. 


ỲÌÙN,  II. 


33 


Byddwch  yn  foddlawn  i’ch  sefyllfa.  Nid  oes  dim 
byd  a wna  ddyn  yn  anfoddus  yn  gynt,  nac  a ddinystria 
ei  ddedwyddwch  ei  hun  yn  gynt,  nag  ysbryd  anfodd- 
lawn.  Pwy  a all  ddysgwyl  feistroli  ei  hunan,  meistroli 
ieithoedd,  meistroli  gwyddoniaeth,  a meistroli  mil  o 
anhawsderau,  heb  deimlo  digalondid  ar  droion?  Pwy 
erioed  a íForiodd  ( explore ) unrhyw  wlad  eang,  heb 
orfod  goddef  ty  wyniadau  poethion  yr  haul,  gwlawogydd 
oerion,  cymylau  o Iwch,  a lluaws  o’r  fath  bethau? 
Efallai  eich  bod  yn  gweled  ereill  â mwy  o arian  neu 
■svell  dillad  na  chwi.  Fe  all  hyny  fod ; ond  cofiwch 
mai  yn  y meddwl  y mae  gwir  wahaniaeth  a rhagoroP 
deb  dyn  yn  gynwysedig.  Fe  ellir  gwisgo  epa  â dillad 
sidanaidd,  a’i  addurno  â gemau.  A phe  byddai  dillad 
a chyfoeth  ynddynt  eu  hunain  yn  teilyngu  parch,  pa 
faint  o epaod  fyddai  genym  i’w  parchu  yn  wastadol ! 

Dull  arall  i ochelyd  anfoddlonrwydd  a drygnaws, 
yw  bod  yn  ochelgar  rhag  hep-hyntiau  ( reveries ).  Nid 
ellir  difodi  adeiladu  castelloedd  awyrol  trwy  wawd- 
iaeth,  onidê  ni  fuasai  dim  o hyny  yn  bod  er  ys  dydd- 
iau.  Y mae  ei  ddrwg  yn  annhraethol  fawr.  Nid 
^ ydym  yn  foddlonus  ar  y peth  ydym  yn  awr;  nid  oes 
genym  amynedd  i gloddio,  i aros,  ac  i.  ddyfod  i fyny 
yn  raddol  i enw^ogrwydd : a thrwy  hyny  yr  ydym  yii 
myned  i íîwrdd  ar  adenydd  dychymyg,  gan  grwydro 
trw^y  bob  sefyllfa  ddymunol,  ac  o’r  diwedd  yn  dewis  y 
fwyaf  ddenol;  ac  ar  unwaith  wele  ni  yn  eistedd  ar  ryw' 
orsedd  fawreddus.  Ni  chydunodd  natur  a thynghed- 
fen  i greu  y fath  baradwys  i ddyn  syrthiedig,  ag  a greir 
genych  i chwi  eich  hunan.  Y mae  y dychymyg  yn 
buddugoliaethu  yn  fuan  ar  yr  enaid : canys  y mae  yn 
annhraethol  hawddach  i ni  eistedd  i lawT  a gw^ag- 
freuddwydio  ein  bod  yn  enwogion  mew'ii  rhinwedd  a 
dysg,  ac  yn  lywiawdwyr  a chynhyrfwyr  y byd,  na 
llafurio  yr  hyn  sydd  yn  angenrheidiol  i’n  gwneyd  yn 
wir  ddefnyddiol  a galluog  yn  ein  galwedigaeth.  Yr 
oedd  y doethawr,  yn  Rasselas,  yr  hwn  a ddifrododd  ei 
amser  a’i  fyfyrdod,  ac  a ymdreuliodd  dros  ddeng 
mlynedd  i reoli  y planedau  a’r  tymorau,  yn  gall  mewn 
cymhariaeth  i lawer  sydd  yn  byw  mewm  hep-hyntiau ; 
canys  trw'y  hyny  fe  ddaeth  ei  deimladau  ef  yn  dyner  a 
mwyn,  pan  yn  gyífredin  y inae  efíeithiau  y brcu- 


u 


HYFFORDDWR. 


ddwydion  yma  yn  niweidiol — y maent  yn  sariigo  y 
teimladan.  Sylwch  ar  eicli  teimladau  eicli  hun.  Pan 
yr  ydych  yn  disgyn  megys  i’r  byd,  wedi  bod  yn  cym- 
deithasu  â’ch  dychymyg  ryw  gymaint  o amser,  y mae 
yn  ymddangos  fel  trigfa  adawedig,  oer,  ac  annifyr.  Y 
mae  yn  wir  y cyfarfyddwch  â llawer  o elynion  yn  yr 
liep-hyntiau  yma ; ond  nid  oes  dim  ond  dychymyg  yn 
eich  dyrchafu  uwchlaw  iddynt,  ac  yn  dangos  i chwi  pa 
faint  yr  ydych  yn  rhagori  ar  bob  peth  a fo  am  eich 
gwrthwynebu.  Yr  wyf  yn  hollol  gredu  nad  wyf  yn 
llefaru  ar  antur,  wrth  ddweyd  fy  mod  yn  adwaen  dyn- 
ion  ieuainc  â’u  teimladau  yn  afrywiog,  a’u  gwynebpryd 
yn  surlym  fel  y rhagrithwyr  gynt,  yn  unig  o herwydd 
brwydro  yn  aml  á gelynion  a gorthrymderau  hep-hynt. 
Pan  unwaith  y caiff  y dychymyg.  afael  yn  y fifrwyn 
a’ch  rheoli,  nid  oes  perygl  na  higir  anfoddlonrwydd  yn 
eich  ysbryd  yn  fuan. 

XI.  Meithrinwch  sadrwydd  barn. — Fe  all  rhai  farnu 
bron  yn  arddifrydoî  beth  yw  nodweddiad  y dyn  di- 
weddaf  a gyfarfuant.  Felly  hefyd  am  lyfr — gallant 
droi  yma  a thraw  ynddo,  a darllen  darn  o dudalen  yn 
un  man,  a llinell  neu  ddwy  mewn  man  arall,  a phen- 
derfynu  ei  deilyngdod  yn  ddioedi.  Pan  y mae  rhag- 
farn  at  ddyn  neu  awdwr  wedi  dyfod  i mewn  i’r  meddwl 
unwaith,  y mae  yn  bur  anhawdd  ei  ddadAvreiddio.  Y 
mae  yn  gŵyro  y hirii,  ac  yn  gwneyd  y dyn  yn  bleid- 
iol.  Ac  os  anwesir  yr  ymarferiad  yma,  fe  ddygir  y 
meddwl  yn  fuan  i weithredu  oddiar  ragfarn,  yn  lle 
oddiar  iawnfarn.  Peth  prin  iawn,  ac  annhraethol 
\verthfawr,  yw  meddwl  didwyll  a chywir.  Ond  peth 
mwy  ahnghyífredin  yw'  gw^eled  meddwl  diduedd  yn  ei 
holl  ymddygiadau.  Ni  roddodd  Duw  y sadrwydd 
meddwl  yma  ond  i ychydig  iawn;  ac  o’r  ychydig 
yma,  ychydig  eilwaith  sydd  yn  rhydd  yn  gyffredin 
oddiwrth  ogw^yddiad  trwy  ryw  ragdyb  a fo  yn  gweith- 
redu,  efallai,  yn  feunyddiol : ac  nid  oes  neb  yn  hollol 
rydd  oddiwrtho  bob  amser.  Yr  wyf  yn  cofìo  i mi 
weled  hyn  yn  cael  ei  egluro  yn  neillduol  iawn  ryw 
bryd.  Dywedodd  oriorydd  wrthyf,  i ẃr  boneddig 
roddi  oriawr  ( watch ) neillduol  o gywrain  iddo  iin- 
waith,  yr  hon  oedd  yn  myned  yn  afreolaidd.  Yr  oedd 
ŷn  ddernyn  mor  berffaitli  ei  wneuthuriad  ag  unpeth  a 


PEN.  II. 


35 


wnaed  erioed.  Dattododd  hi  yn  ddarnaUj  a rhoddodd 
hi  yn  nghyd  eilwaith,  ugain  o weithiau.  Nid  oedd 
dim  gwallus  i’w  ganfod  yn  y gwaith;  eto  yr  oedd  yi’* 
oriawr  yn  myned  yn  ddrwg.  O’r  diwedd,  tyhiodd  y 
gallai  fod  rhai  o gyneddfau  y tynfaen  ( magnet)  yn  yr 
olwyn  fantolus ; ac  wrth  wneyd  prawf-chwdliad,  cafodd 
fod  ei  dyhiad  yn  wir : dyma  lle  yr  oedd  yr  holl  ddrwg. 
Yr  oedd  y dur  oedd  yn  rhanau  ereill  yr  oriawr,  yn 
eífeithio  yn  niweidiol  ar  ei  holl  symudiad.  Ond  y 
mynyd  y cafodd  ohvyn  newydd,  aeth  cystal  ag  yr 
oedd  yn  ddichonadAvy.  Felly  hefyd,  os  hydd  meddwl 
yr  efrydydd  wedi  ei  ẃyro  trwy  unrhyw  ragdyh,  nis 
gall  weithredii  yn  rheolaidd  a chywir. 

Mewn  perthynas  i farnu  eich  nodweddiad  eich  hun, 
nac  annghofiwch  fod  poh  dyn  hron  yn  sicr  o orhrisio  ei 
werthfawrogrwydd  ei  hunan.  Y mae  ein  cyfeillion  yn 
gwenieithio  llawer  i ni,  ond  y galon  yn  fwy.  Methir 
â gweled  ein  heiau ; ac  os  gwelir,  lleiheir  eu  maint  ac 
eir  drostynt  yn  hur  ddisylw  gan  y d*dwyhlaid  yma.  Y 
mae  harn  ein  gelynion  yn  dehycach  o fod  yn  wir,  er  ei 
hod  yn  erwin.  Beth  hynag,  y niaent  yn  agori  ein  llyg- 
aid  yn  aml  ar  ífaeliadau  na  fuasem  ni,  y mae  yn  dehyg, 
hyth  yn  eu  canfod.  Y mae  un  peth  arall  i sylwi  arno. 
Y mae  y hyd  yn  eich  canmol  am  y peth  hyn  neu  y 
peth  arall  a wnaethoch.  Os  cewch,  wrth  chwilio,  fod 
egwyddor  y weithred  hôno  yn  annghywir  neu  hechad- 
urus,  a ydych  chwi,  gan  hyny,  yn  harnu  yn  iawn  os 
prisiwch  eich  nodweddiad  wrth  eu  harn  hwy  ? Y mae 
llawer  o’n  rhinweddau  o natur  dra  amheus;  ac  yr 
ydym  mewn  perygl  mawr  o roddi  y cwhl  o honynt  yn 
yr  ochr  oraf  i’r  clorian. 

Dywedodd  swyddog  milwraidd  wrthyf,  iddo  eistedd 
i lawr  unwaith  i hwyso  yr  egwyddor  o Iwyr-ymattal 
oddiwrth  ddiodydd  meddwol,  ac  i henderfynu  a oedd 
hyny  yn  ddyledswydd  arno,  yn  yr  amgylchiadau  yr 
oedd  yiiddynt,  i’w  mahw'ysiadu  ai  peidio.  Cymerodd 
leii  fawT  o hapyr,  a dechreuodd  trwy  osod  i lawr,  yn 
rheolaidd,  yr  holl  resymau  yn  erhyn  yr  egwyddor.  Yr 
oedd  y rhifres  yn  fawr  iawn  : ac  yr  oedd  hron  yn  sicr 
y gallai  gymeryd  yr  ochr  hyny  o’r  ddadl  lieh  unrhyw 
ymholiad  pellach.  Ond  i’w  w'iieyd  y\\  hollol  sicr, 
dechreuodd  osod  i lawT,  ar  y tudalen  arall,  yr  holl  res- 


36 


HYFFORDDWR. 


ymaii  o blaíd  y pwnc.  Dechreuasant  gynyddii  a cliy- 
nyddu,  ncs  yr  oedd  wedi  synu  wrth  eu  hamledd  a’u 
pwysfawrogrwydd.  Daethant  yn  amlach  na’r  gwrth- 
resymau  yn  ddioedi ; ac  wrth  ail  edrych  drostynt  a’u 
hystyried,  gwelai  fod  amryw  yn  erbyn  llwyr-ymattal, 
a ddylàsent  fod  o’i  blaid.  Symudwyd  y rhai  hyny  y 
naill  ar  ol  y llall,  nes  o’r  diwedd  iddo  âg  un  ergyd  â’i 
ysgrifbin  gyluro  yr  ychydig  oedd  yn  ngweddill:  ac  er 
ei  fod  yn  awr  wedi  annghofio  y dull  yr  oedd  yn  myned 
yn  mlaen ; eto,  o’r  mynyd  hwnw  hyd  yn  awr,  nid  y w 
wpdi  amau  y pwnc  yn  y gradd  lleiaf.  Dyma  y peth  yr 
Wyf  yn  ei  olygu  wrth  feithrin  sadrwydd  barn.  Fe  fydd 
y gwaith  yn  cael  ei  gyflawni  yii  llawer  arafach  na  phe 
buasid  yn  rhuthro  i benderfynu  y peth  yn  ddioedi ; ond 
fe  fydd  yn  fwy  boddhaol ; ac  a rydd  i chwi  yr  ymar- 
feriad  o bwyso  a barnu  yn  gywir. 

XII.  Ymddygiadau  at  rieni,  cyýeillion^  a chym- 
deithion, — Gobeithiwyf  nad  ymddeiigys  fy  mod  o’m 
lle  wrth  geisio  eich  arwain  i’w  wneyd  o yn  ymarferiad 
i iawn  ymddAvyn  at  eich  perthynasau  a’ch  cyfeillion. 
Fe  fydd  eich  ymddygiadau  yn  sicr  o ddyfod  yn  ymar- 
feriad  genych,  pa  un  bynag  a amcanwch  at  hyny  ai 
peidio.  Os  byddwch  oddicartref,  chwi  a fyddwch  yn 
debycach  o annghofio  eich  rhieni  nag  y byddant  hwy 
o’ch  annghofio  chwi.  Byddwch  chwi  yn  mysg  rhy- 
feddodau  newyddion,  ac  yn  ífurfio  cydnabyddiaeth 
newydd.  Ond  y maent  hwy  gartref;  y maent  yn  gwel- 
ed  y lle  yr  oeddech  yn  arferol  o aros,  a’r  dillad  a arfer- 
ech  wisgo.  Y maent  yn  gweled  eich  eisiau  wrth  y 
bwrdd.  Nid  oes  yr  un  diwrnod  yn  myned  heibio  nad 
ydynt  yn  ymddyddan  am  danoch;  a phan  ddel  y nos,  y 
mae  eu  meddyliau  cariadlawn  yn  erlyn  ar  eich  hol,  ac 
yn  llawn  o bryder  ( anxiety ) yn  eich  cylch,  nad  oes 
dim  a’i  symuda  ond  eich  sylw  a’ch  gofal  dysgwyliedig 
chwi. 

Ni  fydd  eich  ymddygiadau  yn  deilwng  o bleiityn  uf- 
udd  a gofalus,  os  na  fyddwch  yn  anfon  eich  hancs 
adref  yn  amserol  a rheolaidd.  Ysgrifcnwch  at  eich 
cyfeillion  yn  aml,  ac  ar  amserau  rheolaidd.  Y mae  pob 
gohebiaeth  rhwng  cyfeillioii  yn  íwy  difyr  a buddiol  bob 
amser  os  bydd  yn  rheoìaidd  ac  ar  amserau  priodol.  Fe 
wyddys  fcl  hyny  pa  bryd  i aiifon  llyüiyr,  a pha  bryd 


4 


PEN.  li. 


37 


i ddysgwyl  uii ; yr  hyn  a rwystra  lawer  o ofer  ddys- 
gwyliadau.  a rhyfeddu  paham  na  bae  y llythyr  yii  dyf- 
od,  yn  nghyda  llawer  dwrdiad  am  esgeuluso.  Na  ‘dde- 
chreuwch  unrhy w ohebiaeth,  oddieithr  ar  rywfater  pen- 
odol  a dygwyddiadol,  os  na  'bydd  yn  ddigon  gwerthfawr 
i’w  barhau  a’i  gynal.  Dylech  ysgrifenu  at  eich  rhieni, 

0 leiaf,  unwaith  yn  y mis.  Yn  y llythyrau  hyn,  eglur- 
wch  eich  teimladau  a’ch  amgylchiadau  yn  debyg  fel  y 
gwnaech  pe  baech  gartref  eich  hunan.  F e all  pob  plent- 
yn  ddangos  y fath  ofal,  ac  ar  yr  un  pryd  gadw  ei  galon 
yn  gynhes  âg  adgoíìon  am  ei  gartref  a’i  berthyna.^Ìá. 
Fe  fydd  hyn  yn  foddion  i’ch  gwella  fel  llythyrydd,^» 

1 feithrin  rhai  o’r  rhinweddau  aídderchocaf  ac  hyfrytal 
sydd  yn  alluadwy  i’r  galon. 

Dymunwn  ddweyd  ychydig  o eiriau  eto  ar  ddeẅis- 
iad  cyfeillion,  yn  nghyda’ch  ymddygiadau  tuag  atynt. 
Fe  fydd  genych  rai,  ac  fe  ddylai  fod,  yn  fwy  agos  atoch 
na’r  gweddill  o’ch  cymdeithion.  Y mae  dau  anhawsder 
penodol  yn  perthyn  i gyfeillach ; sef,  yn  gyntaf,  y mae  yn 
anháwdd  cael  gafael  ar  gyfaill  cywir;  ac  yn  ail,  pan  y 
ceir  0,  y mae  mor  anhawdd  i’w  gadw.  Y mae  y cyd- 
nabyddiaeth  hyny  sydd  yn  cyiiyddu  yn  raddol  i gyf- 
eiHgarwch,  ar  y cyntaf  yn  ddygwyddiadol.  Ac  anfynych 
iawn  y mae  cyfeillgarwch  y rhai  hyny  a estynant  eu 
dwylaw  gyntaf  i’ch  cofleidio,  yn  para  yn  hir.  Byddwch 
yn  ofalus  wrth  ddewis  cyfeillion.  Cymerwch  amscr 
digonol  i chwilio  a chraífu  cyn  dewis  neb  yn  gyfaiil 
mynwesol,  ac  amlygu  eich  cyfrinachau  iddo.  Wrth 
ddewis,  cofiwch  y byddwch  yn  sicr  o fenthyca  ymarfer- 
ion,  nodweddiad,  a dull  o feddwl  ac  ymadroddi,  iradd- 
au  mawr,  oddiw'rth  eich  gilydd.  Gan  hyny  byddwch 
yn  ofalus  i ddewis  y rhai  nid  yn  unig  fyddo  â rhin- 
weddau  ac  enwogrwydd  yn  perthyn  iddynt,  ond  hefyd 
y rhai  Heiaf  ac  anamlaf  eu  beiau.  Y mae  rhai  yn  ym- 
ddibynü  gormod  ar  gyfeillion,  gan  dybied  na  chiliaiit 
ac  na  newidiant  byth.  Ond  fe  ddywed  ereiH  a gawsaiit 
brofiad  o’r  ddau  beth  hyn,  nad  y w cyfeiHgar>vch  ddiin 
ond  enw,  ac  nad  yw  yn  cynwys  dim  sylwedd.  Ond 
nid  y w eithafion  byth  yn  gywir.  Y mae  Hawer  iawn  o 
ddoethineb  a phrydferthwch  yn  y sylwadau  caniynol  : 
‘‘Ymadroddion  nielys  sydd  yn  amlhau  cyfeillion,  a thaf- 
od  ymadroddus  sydd  yn  amlhau  anerchiadau  têg.  Bydd 

D 


38 


HYFFORDDWR. 


heddycliol  â llawer ; eithr  bydded  dy  gynghorwr  un  o fil. 
Os  myni  di  gael  cyfaill,  prawf  ef 'yn  gyntaf,  ac  nac  ym- 
ddiried  iddo  ef  ar  frys  am  danat  dy  hun : canys  y mae 
ambell  ddyn  yn  çyfaill  dros  ei  amser  eihun;  ac  nid 
erys  yii  nydd  dy  drallod  di.  Ac  y mae  cyfaill  a dry  yn 
elyn  ac  yn  gecrus,  ac  a ddatguddia  dy  waradwydd  di. 
Ac  y mae  cyfaill  a fydd  cyfranog  o’r  bwrdd ; eithr  yn 
nydd  dy  drallod  di  nid  erys  efe.  Ac  yn  dy  fyd  da  efe 
a fydd  fel  tithau,  ac  efe  a fydd  hỳ  ar  dylwyth  dy  dỳ  di. 
Os  darostyngir  di,  efe  a fydd  i’th  erbyn  di,  ac  a ymgudd- 
ia  ŵ’th  wydd  di.  Ymneilldua  oddiwrth  dy  elynion,  a 
gochel  dy  gyfeillion.  Amddiífyn  cadarn  yw  cyfaill 
ffyddlawn ; a’r  hwn  a gafodd  y cyfry w a gafodd  drysor. 
Eli  einioes  yw  cyfaill  ffyddlawn.  Na  âd  hen  gyfaill; 
oblegid  nid  yw  un  neAvydd  gystal  ag  ef.”* 

Nid  all  neb  fod  yn  gyfaill  i chwi  yn  hir,  os  na  fydd 
genych  barch  diledry w iddo — y cyfry w barch  a’ch  ceidw 
chwi  rhag  ymddwyn  yn  ysgafn  a difater  tuag  ato  ef,  ac 
a’i  ceidw  yntau  rhag  ymddwyn  felly  atoch  chwithau.  Y 
mae  gormod  o deuluedd  (familiarity)  yn  annghyson  â 
pharhad  cyfeillgarwch. 

Fe  fydd  arnoch  gywilydd,  cyn  hir,  gam  yr  hwn  na 
fydd  genych  barch  neillduol  iddo.  Ni  chanlyna  cariad 
ond  ar  ol  parch.  Tuag  at  ddewis  a chadw  unrhy w ber- 
son  yn  gyfaill,  rhaid  i chwi  fod  yn  berffaith  rydd  oddi- 
wrth  y radd  leiaf  o genfìgen  ato  ef,  pa  mor  uchel  ac 
enwog  bynag  fyddo  ei  nodweddiad  a’i  haeddiannau. 
Dywed  un  ysgrifenydd  rhagorol  fel  hyn:  “Y  sawl  a 
amheuo  pa  un  a ddylai  lawenychu  yn  11  wyddiant  a gor- 
uchder  ei  gyfaill,  gall  benderfynu  ei  fod  yn  hollol  ddy- 
eithr  i’r  rhinwedd  yma."’ 

Gellwch  sylwi  bob  amser,  fod  y cyfeillachau  puraf,  a’r 
rhai  a barhânt  hwyaf,  yn  cael  eu  ffurfìo  oddiar  ansoddau 
rhinweddol  y galon,  yn  hy trach  nag  oddiar  eiddo  y pen. 
Byddai  yn  ddrwg  genyf  argraffu  y tybiant  ar  feddwl  y 
darllenydd,  nad  all  ansoddion  gwychaf  y galon  gyd- 
fyned  â’r  nodweddiad  dealltwriaethol  uchaf;  ac  yr  wyf 
yn  hollol  benderfynol  nad  oes  un  rheswm  nad  allant. 

Ansawdd  rhagorol  mewn  cyfaill  yw  callineb  (pru- 
dence ),  Nid  yw  dadwrdd  ac  aidd  ymddangosiadol  yn 


* lesu  ab  Sirach. 


PEN.  II, 


S9 


arwyddion  o allu  ac  ewyllys  da  bob  amser.  Tuag  at 
gael  cyfaill  gwirioneddol  a chy wir,  rliaid  i chwi  berider- 
íynu  ymddwyn  yn  mhob  peth  tuag  ato  ef,  fel  y dymun- 
ech  iddo  yntau  ymddwyn  tuag  atoch  chwithau. 

Nid  yw  ynhanfodol  angenrheidiol  fod  y chwaeth  a’r 
tueddiadau  yn  gyífelyb,  tuag  at  i’r  gyfeillach  fod  yn 
gywir  a pharhaus.  Yr  ydym  yn  hoffi  rhyw  bethau  yn 
nodweddiad  rhai  eraill  nad  ym  ni  yn  feddiannol  arnynt. 
Y maent  yn  newydd  i ni;  ac  yr  ydym  yn  gweled  y gall- 
wn  gyílawni  ein  diífygion  ein  hunain  oddiwrthynt. 

Ystyrir  nodi  beiau,  a cheryddu,  yn  ddyledswydd  ar- 
benig  ar  gyfeillion;  ond  dylid  coíio  mai  dyledswydd 
beryglus  iawn  ydyw.  Dylai  gael  ei  chyflawni  yn  bur 
dyner  a charedig,  ac  nid  yn  rhy  aml.  Ar  y cyfan,  nid 
wyf  yn  credu  mai  dyledswydd  uniongyrchiol  cyfaill 
ydyw  nodi  beiau,  a cheryddu  am  danynt;  ond  yn  hy- 
trach  eich  cynorthwyo  mewn  ymchwiliadau  goruchel  a 
theilwng ; rhoddi  ysbryd  i chwi,  a’ch  calonogi  nes  gorch- 
fygu-pob  rhwystr.  Ai  y teuluoedd  hyny  ydynt  y rhai 
dedwyddaf,  lle  y mae  pob  aelod  yn  ymroddi  i chwilio 
beiau  eu  gilydd  ? Pell  oddiwrth  hyny.  Os  ydych  yn 
e^^^llysio  llwyddiant  eich  cyfaill,  bydded  i chwi  ei  ga- 
lonogi  a’i  gynorthwyo  ef  pan  fyddo  mewn  digalondid 
ac  helbulon.  Cofsddwch  hen  gyfeillion:  ond  rhaid  i 
chwi  ífurfio  rhai  newydd  hefyd ; canys  y mae  y cyfne- 
widiadau  a achosir  trwy  symudiadau  a marwolaeth  mor 
amlj  fel,  yn  gyífredin,  y bydd  yr  hwn  nad  yw  yn  fíurfio 
cyfeillion  newydd  yn  awr,  heb  un  cyn  bo  hir.  Efallai 
nad  oes  achos  i mi  sylwi,  fod  yn  hanfodol  angenrheidiol 
bod  cariad  at  wirionedd  yn  llywodraethu  tuag  at  gael 
cyfeillion.  Nid  ydym  yn  hoffi  cyfeillio  á neb  y geìlir 
amau  eu  geirwiredd  yn  y radd  leiaf.  Pan  y defnyddir 
iaith  yn  gyfrwng  i dAvyll,  rhaid  i bob  dyn  dori  ei  gyfeill- 
ach  oddiwidh  ereill,  trigiannuyn  ei  ogof  ei  hun,  a chwilio 
am  yspail  yn  unig  iddo  ei  hunan ; ac  ofer  iddo  ofyn  neu 
geisio  cyfaill. 

Wedi  arós  ychydig  fel  hyn  ar  y pwnc,  fy  nymuniad 
yw,  fod  i fy  holl  ddarllenwyr  gael  cyfeillion — a chyf- 
eillion  cywir  a diduedd;  a gwn  nad  allant  eu  cael  oni 
fydd  diwylliant  y galon  yn  rhan  o’u  hymai’ferion.dydd- 
iol,  er  eu  gwneyd  yn  addas  i gael  eu  caru.  Nid  all  y 
goeden  fy w a chynyddu  heb  lawer  o ofal ; ond  os  gofalir 


40 


HYI'FORDDWR. 


yn  iawn  am  dani,  hi  a ddwg  ífrwyth  toreithiog  dros  lawer 
o íiynyddoedd.  Pa«sawl  gwaith  y teimlodd  calon  fy 
narllenydd  wrth  anerchiadau  tebygihyn;  “Yroedd 
eich  tad  a íinau  yn  gyfeillion  agos  !”  Nid  all  cyfeillach 
leihau  yr  un  llawenydd  wTth  gael  cyfranogydd ; ond  y 
mae  yn  gloy wi  y naill  a’r  llall.  Ac  ar  yr  un  pryd  y mae 
yn  lleihau  gofìd  yn  mhob  ystyr,  trwy  ranu  y baich. 


PENNOD  III. 

NIFER  ORIAU  EFRYD YSTUM  Y CORFF BOD  YN 

DRWYADL  MEWN  EFRYD — EFRYD  CALED ADOLYGU 

— AMRYWIAETH. 

Pan  oedd  cymdeithion  unwaith  wedi  blino  yn  lân 
wT’th  geisio  rhoddi  ẃy  i sefyll  ar  ei  ben,  fe’u  synwyd 
yn  fawr  wrth  symledd  y peth  pan  welsant  Columbus 
yn  gwneyd  hyny.  “Tw!  fe  alî  pawb  wneyd  hyna.” 
“Pam  na  buasech  chwi  yn  ei  wneyd  o,  ynte  ?”  oedd  yr 
atebiad.  Ymddengys  mai  gwaith  digon  hawdd  yw 
efrydu.  Dyna’r  ystafell — dyna’r  llyfrau — a dyna’r 
wers ! beth  arall  sydd  eisiau  ? Y mae  arnoch  eisiau 
gwybod  pa  fodd  y mae  dechreu  gw  eithio  — jpa  fodd  i 
efrydu.  Y mae  y rhwystrau  sydd  ar  y ífordd  i efrydu 
yn  aml  a gofìdus,  hyd  yn  nod  pan  nad  oes  gan  yr  efryd- 
ydd  ddim  arall  i’w  wneyd — yr  un  gofal  i’w  flino,  nac  un 
baich  o unrhyw  natur  i’w  gario.  Rhaid  i ni  ganiatau 
peth  coli  gogyfer  âg  afìechyd,  digalondid,  diflasdod  at 
efrydu,  collamser  wrth  ddarllen  llyfrau  diwerth,  an^vy- 
bodaeth  o’r  llwybr  goraf  i efrydu ; ac  yn  [neillduol  go- 
gyfer  á’r  syrthni  naturiol  a greddfol  sydd  yn  attal  rhag 
cyflawni  y dasg  o geryddu  crwydriadaii  y meddwl,  a’i 
ddwyn  yn  ol  at  y pwynt  penodedig.  Rhaid  i chwi  ys- 
tyried  ac  ymfoddloni  yn  hyn,  nad  all  neb  fyned  yn 
mlaen  mewn  cylch  efiy^dol,  heb  gyfarfod  â rhwystrau 
oddimewn  ac  oddiallan.  Ac  yn  Avir,  y mae  yn  dda  mai 
felly  y mae ! canys  ychydig  iawn  o amser  a ellir  ei 
gael  mewn  bywyd  llafurus  heb  ryw  rwystr  neu  gilydd. 
Rhaid  i’r  meddwl  ífurfìo  yr  ymarferiad  yma; — ar  ol 
iddo  gael  ei  rwystro  a’i  dynu  oddiwrth  ei  destyn,  bod 
ganddo  allu  i ddwyii  ei  liunan  yn  ol  eilwaith  at  y pwynt, 


PEN.  III. 


4Í 


a pliarliau  yn  yr  uii  drefn^  o fyfyriö  ag  y cychwynodd 
ynddi  ar  y cyntaf.  Nid  ydycli  wedi  eieh  parotoi  yn  ddi- 
gonol  i fy wyd  cyhoeddus,  os  nad  y w y gallu  yma  gen- 
ych  : ac  yn  ol  y graddau  y byddo  hwn  genych,  felly  y 
teimlwch  rwystrau  bychain  yn  bwysig  neu  ddibwys. 
Cynygiaf  wneyd  rhai  sylwadau  mewn  perthynas  i efryd, 
a ymddengys  i mi  yn  wir  angenrheidiol. 

I.  Nifer  yr  oriau  i efrydu  yn  mhoh  diwrnod. — Nid 
ellir  nodi  amser  penodol  i bawb;  rhaid  i hyny  amrywr 
io  yn  ol  amgylchiadau.  Y mae  meddwl  araf  yn  gofyn 
mwy  0 amser  na  meddwl  cyíiym ; ac  fe  oddef  hyny  yn 
well  hefyd.  Y mae  yn  well  o lawer,  yn  fy  nhyb  i, 
rwymo  y meddwl  yn  hollol  at  y pwynt,  ac  efrydu  yn 
galed  am  ychydig  o oriau,  na’i  gadw  yn  weddol  am 
laAver  mwy  o amser.  Fe  all  y dyn  cyhoeddus  sydd  yn 
efrydu  yn  galed  am  chwe  awr  yn  y dydd,  ddysgwyl  ac* 
hyderu  y saif  e yn  uchel  yn  ei  alwedigaeth.  Ond  syl- 
wch — rhaid  ei  fodmor  ddwys  ag  y dichon  y meddwl  ei 
oddef.  Rhaid  i’r  bryd  fod  Avedi  ei  Iwyr  lyncu,  a phob 
tybiant  Avedi  ei  alw  i mewn,  a’i  droi  ar  y pwnc  mewm 
liaAv;  yn  debyg  fel  y mae  y gAvydr  yn  casglu  pelydrau 
yr  haul  i un  pAvynt  i’r  dyben  o wneyd  iddynt  losgi. 
Na  alw'ch  ddarllen  cymysglyd  yn  efrydu;  nac  unrhyw 
ddarllen  er  mwyn  adfywdad  neu  ddifyrwch:  nid  efrydu 
yw  hyny.  Ymdrechwch  gael  cymaint  ag  a alloch  o’ch 
oriau  efrydol  yn  y bore.  Y mae  y meddwl  y pryd  hyny 
meAvn  hAvyl  dda. 

II.  Na  fyddwch  yn  ddifater  am  ystum  y corff  wrth 
efrydu. — Y mae  rhai  dynion  yn  ymarfer  o’u  hieuenctid 
efrydu  wTth  fwTdd  isel.  Dylid  gochelyd  liyn;  canys, 
fel  y cynyddoch  mewn  dyddiau,  fe  fydd  y rhan  hyny 
o’r  corff  sy  rliAAmg  y cluniau  a’r  ysgAvyddau  yn  gwanhau 
yn  raddol,  nes  peri  i chwi  gerdded  yn  grymedig.  Sefyll 
y w y dull  goraf  i efrydu,  os  dechreuir  felly.  Wrth  ys- 
grifenu,  efrydu  ieithoedd,  a’r  rhan  fwyaf  o ranau 
gwyddoniaeth,  y mae  yn  rhaid  bod  yn  yr  un  fan.  Bydd- 
ai  yn  dda  pe  gallech  gymysgu  y dull,  eistedd  rhan  a 
sefyll  rlian;  ond  yr  olaf  a ddylai  fod  fwyaf.  Fel  y 
cynyddAvch  mewTi  dyddiau,  bydd  yn  naturiol  i chAVÌ 
eistedd  mw'y  a mAvy,  nes  o’r  diwedd  iddo  ddyfod  yn 
ymarferiad.  Y chydig  o ddynion  dros  ddeugain  oed  sydd 
ì’av  gweîed  yn  sefyll  Avrth  eu  llyfrau.  Os  byddwch  yn 

D 2 . 


42 


HYFFORDDWR. 


cyfansoddi,  yn  daiilen,  neu  yn  dysgu  allan,  y mae  yr  ys- 
tum  yma  yn  bur  gymhwys.  Gofalwch  fod  eich  hwrdd 
yn  ddigon  uchel.  Gochelwch  rhag  eistedd  mewn  cadair 
â’ch  papyryn  ar  ei  hraich.  Y mae  eistedd  yn  y fath 
ystum  yn  rhoddi  nydd-dro  yn  y coríf,  yr  hyn  sydd 
yn  achosi  afìechyd  a marwolaeth  yn  aml.  Dylai  osgo 
íod  yn  eich  hwrdd;  ac  os  hydd  yn  ddichonadwy,  cyf- 
lëwch  o fel  hyddo  y goleuni  yn  disgyn  arno  o’r  tucefn  i 
chwi.  Fe  fydd  hyn  yn  ddaioni  i’rllygaid.  Wedinos, 
hyddai  yn  dda  i chwigysgodi  eich  llygaid  rhag  llewyrch 
y ganwyll  neu  lusern;  ac  os  hyddant  yn  weinion,  gof- 
alwch  eu  golchi  mewn  dwfr  oer  y peth  olaf  y nos  a’r 
peth  cyntaf  y hore.  Wrth  ddewis  ystum,  y pwnc  mawr 
y w cadw  y coríf  mor  unionsyth  ag  y gellir.  Dylid  ym- 
gadw  er  dim  rhag  plygu  yn  y fron. 

III.  Byddwcli  yn  drwyadl  yn  eich  efryd, — Y mae 
myned  tros  faes  eang  *o  efryd  yn  cael  ei  gydmliaru,  yn 
dra  phriodol,  i oresgymi^gwlad  neu  deyrnas.  Os  hydd 
i chwi  orchfygii  yn  drwyjjdl  hoh  peth  a gyfarfyddwch,- 
chwi  ewch  yn  mlaen  o fuddugoliaeth  i fuddugoliaeth : 
ond  os  gadewch  ^gastell  neu  amddiffynfa  yma  a thraw 
heh  ei  ddarostẁng,  fe  fydd  yn  angenrheidiol  ail  oresgyn 
yr  un  ífordd  cyn  hir. 

Y mae  y fath  siomedigaeth  a choll  o hunangymeriad  yn 
canlyn  yr  ymarferiad  o fyned  tros  hethau  yn  arwynehol, 
fel  y dylid  hod  yn  drwyadl  pe  na  háe  dim  yn  y golwg  ond 
cysur  personol.  Ar  y cyntaf  fe  fydd  eich  symudiad  yn 
araf,  ac  fe  allai  ynhur  araf;  oncl'yn  yr  hynt  faith  a manol 
sydd  o’ch  hlaen,  chwi  fydd  yr  ennillwr  yn  y diwedd. 
Pa  mor  fynych  yr  wyf  wedi  gweled  dyn  à meddwl  nat- 
uriol  gloyw  iawn,  yn  cael  eigythruddo  a’iiselu,  ynunig 
o eisiau  manyhvch?  Fe  hòna  ryw  hwnc,  ac  a ddywed 
mai,  dyfyniad  o ryw  awdwr  enwog  ydyw.  “ A ydyw 
Burke  ddim  yn  dywedyd  felly?”  ‘‘Nid  wyf  fì  yn  ei 
ddeall  ef  yn  y goleuni  yna,”  medd  rhyw  wrandawydd 
manwl.  Yn  awr  dechreíia  hetruso  ac  ymesgusodi,  gan 
ddweyd  fod  llawer  o amser  er  pan  y darllenodd  e Burke, 
ond  fel  hyny  yr  oedd  yn  tyhio.  A ydyw  e ddim  wedi 
ei  ddarostwng  yn  ngolwg  pawh  yn  y fan,  ac  yn  ei  olwg 
ei  hun  hefyd  ? Ac  er  hyny  y fath  y w ei  ymarferiad,  fel 
yr  aiff  eto  i sangu  yr  un  tir  gyda’r  un  hrys  a phetrusder. 
Edrychwch  ar  y ddwy  fferm  sydd  yn  ymyl  eu  gilydd. 


PEN.  III. 


43 


Y mae  yr  amactliwr  wedi  rhedeg  dros  uii  mewn  brys  a 
Gliyílymdra  neillduol.  Mewn  un  man  y mae  darn  gwael 

0 weirdir,  ac  yn  y fan  arall  y mae  caeaid  gresynol  o la- 
fur.  Y mae  yn  cyrhaedd  dros  lawer  o dir,  ond  nid  oes^- 
un  darn  o hono  w'edi  ei  drin  yn  dda.  Y mae  y íferm 
arall  á’i  chloddiau  yn  drefnus,  ei  chaeau  yn  ddosparthus, 
a’i  holl  dir  dan  driniaeth  angenrheidiol.  Felly  gellir 
dysgwyl  i bob  erw  fo  Avedi  ei  thrin  fel  hyn  gynyrchu 
cnwd  penoLdol  a thoreithiog.  A ellir  amau  pa  un  o’r 
ddwy  fiferm  yw  yr  un  fwyaf  buddiol  ? neù  pa  un  o’r 
ddau  amaethiad  yw  y callaf? 

Pa  faint  gwell  ydyw  gwybodaeth — y fath  yr  ydych  yn 
drwyadl  ynddi — na  rhyw  dybiadau  ansicr  gwedi  eu 
ífurfio  yn  rhy wle  yn  ngororau  dysg  ! G wna  un  wers  neu 
un  llyfr  wedi  ei  ddeall  a’i  bwyso  yn  drwyadl,  fwy  o les 

1 chw'i  na  deg  o wersi  neu  o lyfrau  gwedi  eu  hanner 
efrydu. 

Pan  fyddo  ar  eich  meddw'L  ymeangu  mewm  rhyw 
-dybiant,  neu  chwilio  rhyw^byynt  i fanyldra  ac  eglur- 
deb,  na  adewch  o nes  y byddoch  yn  feistr  arno.  Ed- 
rychwch  arno  yn  mhob  goleuni.  Ystyriwch  pa  sawl 
ífordd  y gellwch  ei  amlygu,  a pha  im  y w y feraf  a’r  oraf. 
Ac  os  bydd  arnoch  chwant  hela^thu  arno  yn  mhellach, 
edrychwch  beth  a ddywed  yr  awdwr  hwn  a’r  awdwr 
arall ; ond  odid  na  chewch  grybwyllion  gan  rai,  os  nad 
gan  yr  oll  o honynt,  na  feddyliasoch  am  danynt  erioed 
o’r  blaen.  Trw^y  feistroli  pob  pwnc  fel  hyn  wrth  fyned 
yn  mlaen,  er  na  fyddwch  yn  myned  tros  lawer  o lyfrau, 
chwi  a gynyddwch  yn  rhyfeddol  mewn  gwybodaeth  gy- 
wfir  a defnyddiol.  Nid  yw  gadael  materion  yn  anmhen- 
derfynol,  a’r  meddwd  heb  ei  foddloni  yn  y pethau  ag 
yr  ydym  yn  eu  hefrydu,  yn  ddim  amgen  na  lluosogi 
rhyw  hanner-dybiau,  a magu  cymysgedd  ac  annhrefn 
yn  y meddwl.  Llwybr  ydyw  i wneyd  dyn  yn  goeg- 
athraw,  ac  nid  yn  ysgolhaig. 

IV.  Meddyliwch  am  ddyfod  yn  gynefin  ug  efrydu  yn 
galed. — Gall  efryd  a fyddo  yn  galed  i un  dyn,  fod  yn 
hawdd  i ddyn  arall.  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  dichon 
i’r  efryd  a fo  yn  hawdd  i chwi  heddyw,  fod  yn  dra 
blinderus  amser  arall.  Deillia  hyn  o’r  anhawsdra  sydd 
i gaethiwo  y bryd.  Pe  byddai  yr  iechyd  a’r  amgylch- 
iadau  allanol  yr  un  fel,  byddai  efrydu  yr  un  mor  ddifyr 


44 


lIYFfORDDWR. 


bob  amser,  pe  bae  genym  yr  un  llywodraeth  ar  y bryd. 
Ond  pwy  o’r  sawl  sydd  wedi  profì  hyny,  na  wyr  faint 
hawddach  yw  efrydu  ar  ddiwrnod  oer  ac  ystormus  yn 
y gauaf,  pan  y mae  pob  peth  yn  wrthyrddol  f repulsŵe J, 
nag  ar  ddiwrnod  têg  a chyiihes  yn  y gwanwyii,  pan  y 
mae  holl  natur  megys  yn  eich  gwahodd  allan,  a phan 
y mae  yr  enâid  megys  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  pob 
catchariad  efrydol  ? Rhaid  i chwi  ragfeddwl  ac  ystyr- 
ied  am  eírydu  lawer  gwaith  pan  y mae  yn  ddigon  anny- 
munol  o ran  teimladau — pan  y mae  y meddwl  yn  ym- 
deimlo  yn  wan,  a’r  corff  yn  llesg,  ac  hyd  yn  nod  mewn 
poenau.  “ Gellir  meddiannu  rhai  pethau  trwy  rym, 
11  eu  eu  prynu  âg  arian ; ond  ennillir  gwybodaeth  yn 
unig  trwy  efryd.” 

Y mae  y gallu  o gaethiwo  y bryd  mor  fanteisiol,  fel 
y teimlodd  rhai  personau  a ddifeddiannwyd  o’u  golwg 
gan  ragluniaeth,  yn  eithaf  boddlawn  i gyfnewid  pob 
peth  sydd  yn  fìrain,  y^  hawddgar,  neu  yn  hoenus,  a 
dderbynir  gan  y llygad,  am  y gallu  chwanegol  i ly wodr- 
aethu  y bryd  a gyfrenid  iddynt  trwy  y coll  hyny.  Ys- 
tyriai  y galluog  Dr.  Dwight  fod  y golled  a gafodd  o’i 
olwg  yn  fendith  fawr  iddo,  yn  gymaint  ag  i hyny  gryf- 
haii  ei  fryd,  a’i  orfodogi  i feddwl  mwy.  Y mae  gosod 
y bryd  yn  beth  mor  bwysig,  fel  y gellwch  bwyntio  at 
ddynion  clodfawr,  a dweyd,  “ Nid  oedd  y dyn  hwn  neu 
y dyn  arall  yn  enwog  am  ei  ysgolheigdod,  na  dim  arall 
oddigerth  ei  bendewrwydd,  pan  yn  ieuanc.”  Gall  hyn 
fod  yn  wir.  Ond  y mae  rui  peth  eto  yn  wir,  ac  yn  sicr 
o fod  felly,  a hyny  ydyw,  na  ddaeth  y dyn  hwn,  nac 
un  dyn  arall,  erioed  yn  nodedig  am  ei  allu  dysgeidiol, 
heb  efrydu  yn  ddwys  a chaled  ryw  bryd  neu  giiydd. 
Efallai  iddo  ei  esgeuluso  i raddau  mawr  pan  yn  ieuanc ; 
ac  os  felly,  yr  oedd  y gorchwyl  yn  galetach  pan  y daeth 
ato.  Ond  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  wneyd  hyny  ryw 
bryd. 

Dan  y pen  yma  chwanegaf,  na  fydd  i’r  sawl  a ddysg- 
ybla  ei  feddwl  trwy  efryd  caled,  ac  a adeilada  ei 
feddwl  trwy  yr  ymarferiad  o fyfyrio  yn  ddwys,  ymraf- 
aelio  a chwerylu  á’r  hyn  fyddo  yn  ei  efrydu.  Daliwch 
hyn  yn  y cof,  mai  dyben  mawr  efryd  yw  parotoi  ac  add- 
asu  y meddwl  i fod  yn  offeryn  defnyddiol  trwy  yr  ein- 
ioes.  Yr  ydych  yn  awr  wrth  efryd  caled,  sych,  ac 


rEN.  III. 


45 


annifyr:  ac  nid  oes  dim  ynddo  a ellwch  ei  ddefnyddio 
ar  ol  hyn.  Gadewch  i hyny  fod.  Ond  os  gellwch  or- 
fodogi  y meddwl  i feistroli  yr  efryd  caled,  sych,  ac  an- 
hyfryd  hyny,  yr  ydych  yn  ei  addasu  i ufyddhau  i chwi 
trAvy  eich  bywyd,  ac  i gyflawni  yr  hyn  a orchymynwch 
iddo  ei  wneuthur.  Bydd  yn  ddigonbuan  i chwi  efrydu 
y pethauhyny  ag  y bwriadweh  eu  defnyddio,  pan  fydd- 
och  wedi  addasu  y meddwl  i’w  meistroli  hwynt ; 'a 
thyna’r  pryd  y mae  eu  heisiau. 

Yr  ydych  yn  myfyrio  mesuriaeth  yn  awr.  Efallai  y 
byddwch  mor  brysur  trwy  eich  byw’yd,  ac  y bydd  raid 
i chwi  ddefnyddio  eich  amser  yn  y fath  fodd,  fel  yr  an- 
nghofiwch  bob  gosodiad,  ac  na  fydd  dim  ond  enw  y llyfr 
yn  aros  gyda  chwi.  Ond  fe  ddywed  Plato,  a phob  dyn 
arall  sydd  wedi  myfyrio  mesuriaeth,  y cryfha  hyny  eich 
meddwl,  ac  y cynorthwya  hyny  chwi  i feddwl  gyda 
manyledd.  Er  nad  oes  arnoch  angen  daearyddiaeth  ac 
amseryddiaeth  yn  awr,  eto  fe  fydd  cyn  hir,  i’r  dyben  o 
olrhain  gwahanol  deithiau  athroniaeth,  ac  i’r  dyben  o 
feddiannu  drychfeddwl  cywir  am  hanesiaeth,  a barnu 
cywirdeb  y cyfeiriadau  a’r  cy  dmhariaethau  y cyfarfyddir 
à hwy  mor  aml  mewn  gweithiau  athrylithgar.  Y mae 
athroniaeth  yn  agori  y meddwl,  ac  yn  rhoddi  llygaiddddo 
oddifewn  ac  oddiallan,  fel  y cerub  yn  ngweledigaeth 
Ezeciel.  Y mae  yn  darostwng  natur  dan  ein  llywod-. 
raeth,  ac  yn  derchafu  ein  syniadau  at  y Creawdwr.  Y 
mae  y meddwd  yn  cael  ei  wneyd  yn  fwy  haelfryd  trwy 
bob  efryd  o’r  fath  yma;  ac  heb  hyn  nid  all  gyraedd 
chwaeth  cywir,  na  gAvir  fawredd. 

Llwyrymroddwch  i fyned  yn  mlaen  bob  dydd  mewn 
cylch  diwyro.  Dywed  un  ysgrifenydd  rhagorol  fel 
hyn — “ Y dull  mwyaf  cyffredin  yn  mhlith  dynion  ieuainc 
nad  ynt  Iwyrymroddol  o honynt  eu  hunain,  yw  gofyn 
cynghor  rhyw  gyfaill,  a chanlyn  hyny  am  dymor — yna 
gofyn  cynghor  un  arall,  a throi  at  hyny — ac  felly  y tryd- 
ydd,  gan  barhau  yn  wamal  a chyfnewidiol.  Ond  cof- 
iwch  fod  pob  cyfnewidiad  o’r  fath  yma  yn  dra  niweid- 
iol.  Dichon  i ddynion  ddweýd  wrthych  eich  bod  yn 
anaddas  i ryw  alwedigaeth  benodol;  ond  na  wrandewch 
arnynt.  Pa  orohwyl  bynag  fyddo  genych,  yr  ydych  yn 
ddigon  addäs  a galluog  iddo,  os  dylynwch  ef  gyda  di- 
wydrwyddfc,  dyfal-barhad.  Gall  cyneddfau  cyfFredin 


46 


HYFFORDDWR. 


dclysgu  rhanaii  ÿmarferol  uiirhyw  alwedigaeth;  ie  hyd 
yn  nod  pe  bae  y meddwl  i raddau  yn  ol  mewn  gallu  i 
ganfod  ac  amgyíîred  peth,  dichon  i’r  cyfry w fod  yn  ddef- 
nyddiol  i raddau  mwy  neu  lai.  Bob  amser  braidd,  y 
mae  cyneddfau  mawrion  a galluog  wedi  bod  yn  llai  defii- 
yddiol  i’w  perchenog  na  rhai  cyífredin.  Cydmherir  yr 
einioes  weithiau  i redfa;  ondgwellêir  y gydmhariaeth  . 
trwy  sylwi,  mai  y rhai  cyflymaf  ynt  y rhai  mwyaf  an- 
hawdd  eu  rheoli.” 

Y mae  perygl  mawr  i ni  ymfoddhau  mewn  esgeuluso* 
efrydu  yn  galed,  dan  y drychfeddwl  nad  yw  ein  ham- 
gylchiadau  yn  caniatau.  Yr  ym  yn  dueddol  i gwympo  i 
mewn  i’r  golygiad  cyíFredin  hyny,  fod  dynion  yn  cael  eu 
gwneyd  trwy  amgylchiadau — eu  bod  yn  cael  eu  dwyn  yn 
mlaen,  a’u  nodweddiad  yn  cael  ei  íFurflo  fel  hyn — ac  y 
byddai  pawb  bron  yn  fawr,  yn  alluog,  ac  yn  enwog,  pe 
bae  eu  hamgylchiadau  yn  caniatau.  Nid  oes  un  amheu- 
aeth  nad  yw  dynion  yn  swrth  wrth  natur  ac  ymarferiad; 
a bod  yn  angenrheidiol  iddynt  wrth  ry w symbylau  llym- 
ion  i ddeíFroi  eu  cyneddfau,  a’u  galw  i weithrediad. 
Ni  a wyddom  nad  yw  y rhan  fwyaf  o ddynion  yn  cyf- 
lawni  ond  ychydig  íawn.  Ond  a wnaent  hwy  pe  bae 
eu  hamgylcliiadau  yn  wahanol  ? Ai  nid  ellir  cyfnewid  y 
dy wediad,  a dweyd  gyda  phriodoldeb  mawr,  fod'  dynion 
yn  gwneyd  amgylchiadau  ? Edrycher  ar  John  Milton. 
Beth  oedd  yn  ei  amgylchiadau  ef  yn  ei  rwymo  i fawredd  ? 
Yr  oedd  goleuni  y nef  wedi  ei  gau  oddiwrtho ; ac  yn  ei 
sefyllfa  buasai  y rhan  fwyaf  yn  meddwl  fod  yn  ddigon  o 
orchwyl  canu  baledi  o ddrws  i ddrws,  a’r  cyffelyb.  Ond 
y mae  Milton  wedi  enwogi  ei  oes,  ei  genedl,  a’i  iaith,  ac 
wedi  cyneu  lamp  o anrhydedd  na  ddiíFoddir  hyd  nes  y 
dilëir  y greadigaeth  o fodoliaeth.  Ond  dyma  y swn  o 
hyd  : — Nid  oes  genym  ni  ddim  amgylchiadau  addas — 
ddim  cyfleusderau — ddim  arfau : nid  allwn  ni  wneyd 
dim.”  Gwneyd  dim ! Clywch  beth  a ddywed  y galluog 
Gadeirtraw  Stuart : “ Os  bydd  dyn  yn  caru  efryd  yn 
wirioneddol,  a chanddo  ymlyniad  awyddns  at  feddiannu 
gwybodaeth,  nid  oes  dim  ond  saldra  neu  aníFawd 
( misfortune ) neillduol  a’i  rhAvystra  rhag  bod  yn  efryd- 
ydd,  a meddiannu  moddion  efryd  i raddau  helaeth.  Y 
gwir  yw,  pan  y mae  dynion  yn  gyíFredin  yn  cwyno  eis- 
iau  amser  iieu  foddion  efrydu,  nid  yw  hyny  ond  dang- 


PEN.  III. 


47 


hosiad  eu  bod  liwỳ  yn  fwy  ymlynedig  â rhyw  wrth- 
ddrych  arall,  neu  nad  oes  ganddynt  ddim  o ysbryd  ef- 
rydydd. 

“Efallai  y clodforant  ereill  am  eírydu,  ac  yr  edrychant 
gyda  math'o  syndod  ar  eu  cyrhaeddiadau ; ond  am  dan- 
ynt  eu  hunain,  nid  allant  hwy  hebgor  hyny  o amser  a 
thraul  sydd  yn  angenrheidiol  at  y cyfry w gyrhaeddiad- 
au.  N eu  ynte,  cyfrifant  hyny  i’w  gostyngeiddrwydd,  ac 
ymlawenychant  nad  ynt  hwy  yn  uchelfrydig.  Ònd  yn 
gyífredin,  cariad  at  y byd  neu  ddiogi  yw  y gwreiddyn 
gwirioneddol.  Pe  bae  ganddynt  fwy  o rym  a phender- 
fyndod  yn  eu  nodweddiad,  a phe  defnyddient  yr  amser 
gwerthfhwT  y maent  yn  ei  dreulio  yn  ofer,  gallent  agori 
holl  drysorau  y dwyrain  a’r  gorllew'in,  a’u  defnyddio  i’w 
gwasanaeth  eu  hunain.  Gallai  y rhan  fwyaf  o’r  dynion 
yma  gyrhaedd  gwybodaeth  w^ech  o’r  Hebraeg  a’r  Groeg, 
pe  baent  ddim  ond  defnyddio  gyda  diwydrwydd  yr  am- 
ser  a oferdreuliant  yn  awr,  am  dair  neu  bedairblynedd. 
Tra  y mae  un  yn  gwag-ohirio  yn  ei  benderfyniad,  pa  un 
oraf  iddo  efrydu  rhy w iaith  ai  peidio,  y mae  y llall  wedi 
ei  dysgu.  Dyma’r  gwahaniaeth  sy  rhwng  gweithredu  yn 
fywiog  a phenderfynol  mewn  gorchwylion  llênyddol,  a 
bod  yn  wan-galon,  amheus,  neu  swrth.  Yr  hyn  sydd 
yn  waeth  na’r  cwbl  yn  yr  efrydyddion  sydd  yn  ymdroi 
gydag  amgylchiadau  ac  amser,  yw,  pe  y rhesymech  â 
hwy,  a dangos  iddynt  eu  bod  yn  myned  yn  mlaen  mewn 
llwybr  cyfeiliornus,  nid  yw  yr  argyhoeddiad  hyny  yn 
gweithredu  arnynt  ddim  hwy  nag  y daw  y gylchias 
(paroxism)  nesaf  o syrthnineu  ysbrydbydol  i ymaflyd 
ynddynt.  Y mae  y swynwyr  hudolus  yma  yn  suo  pob 
gallu  byw’iol  yn  y meddwl  i gwsg.  Ac  y mae  y dyn 
twylledig  sydd  wedi  gwrando  ar  eu  llais,  yn  cael  ei  hun, 
pan  yn  ddeugain  oed,  bron  yn  yr  un  fan  ag  ydoedd  yn 
ddeg-ar-hugain.  Yn  hanner  cant  y mae  yn  dechreu 
adfeilio.  Yn  driugain  y mae  pawb  yn  ddifater  o hono, 
ac  yntau  o’r  herwydd,  yn  gyífredin,  yn  teimlo  annyngar- 
wch.  Ac  os  bydd  mor  anífodus  a by w hyd  ddeg-a-thri- 
ugain,  y mae  perygl  i bawb  deimlo  yn  anhyfryd  o eisiau 
ei  fod  wedi  ei  symud  i well  byd.” 

V.  Cojiwch  mai  y pwnc  mawr  tuag  at  fod  yn  llwydd- 
iannus  a manwl  fel  efrydydd,  yn  nesaf  at  ddyharwch, 
2/ÎC  yr  YMARFERIAD  lîEUNYDDIOL  0 ^T)0\.YGV , nCU  ülw  i 


48 


HYFFORDDWR. 


goý  yr  hyn  addysgasoch. — Yr  wyf  eisioes  wedi  son  am 
y cof.  Yma  dymnnwn  ddweyd  gair  o barth  ei  ddefn- 
yddioldeb  yn  eich  prif  efrydion.  A ddarfu  i chwi  er- 
ioed  geisio  gyrurhyw  feddyliau  allano’ch  cof,  amethu? 
Ac,  a ddarfu  i chwi  erioed  geisio  galw  i gof  ryw  fedd- 
yliau  neu  drefn  o dybiant,  a pha  fwyaf  yr  ymdrechech 
i hyny,  pellaf  oll  yr  oedd  yn  myned  oddiwrthych  ? Y 
rheswm  yw,  fod  y cof  yn  caru  rhyddid,  ac  yn  dirmygu 
cael  ei  orfodogi. 

Gan  hyny  y llwybr  cywir  i sangyd  ynddo  ydyw 
meithrin  y cof  gymaint  ag  a ellir,  heb  ei  wanhau  trwy 
ei  garcharu.  Y mae  yn  hoffi  arfer  ei  alluoedd  yn 
rhwydd  o hono  ei  hunan,  heb  unrhyw  ddirgymhelliad. 
Y mae  plant  yn  aml  yn  dysgu  rhes  o eiriau  Groeg  a 
Lladin  heb  un  ymdrech  yn  y byd,  yn  unig  wrth  glywed 
ereill  yn  eu  hadrodd.  Adwaenwn  Babydd  annysgedig 
a allai  adrodd  y rhan  fwyaf  o weddi  yr  Arglwydd,  a 
rhan  fawr  o lyfr  yr  oíferen  ( missal J,  y cwbl  yn  Lladin, 
heb  ddeall  dim  o’r  ystyr,  yn  unig  trwy  glywed  adrodd- 
iad  mynych  o honynt.  A’r  rhai  fuont  fwyaf  llwydd- 
iannus  yn  dysgu  unrhy w iaith,  a wnaethant  hyny  trwy 
ddarllen  dro  ar  ol  tro  y rhan  hyny  a ddymunent  ei  har- 
graífu  ar  y cof.  Wrth  ddysgu  gramadeg,  er  anghraiíft, 
ni  ddylid  caethiwo  y meddwl  yn  rhy  hir  ar  y tro ; ond 
yn  hytrach  dwyn  yr  holl  fryd  at  y pwnc  tra  yr  ydych 
yn  efrydu,  a myned  dros  yr  un  wers  yn  aml — adrodd  y 
wers  allan,  fel  y gallo  ddyfod  i’r  meddwl  trwy  gyfrwng 
y glust  yn  gystal  a’r  Hygad — yna  cymeryd  gafael  yn  y 
pin,  ac,  ar  ol  rhoddi  y llyfr  o’r  neilldu,  ysgrifenu  y 
cwbl  i lawr.  Yn  y dull  yma  o fyned  yn  míaen,  y mae 
y llygaid  a’r  clustiau  yn  cael  eu  defnyddio ; ac  ar  yr  un 
pryd  y mae  y meddwl  yn  cael  hamdden  a chyfleusdra 
i sylwi  ar  bob  sain,  sillaf,  a llythyren.  Bydd  y drefn 
yma  yn  bur  araf  ar  y cyntaf;  ond  hi  a fydd  yn  bur 
eífeithiol — gwna  hyn  chwi  yn  feistr  trwyadl  yn  y pwnc, 
a rhydd  galondid  i chwi  yn  fuan.  N i wna  dim  rhwystr- 
au  newyddion  eich  digaloni  yn  y radd  leiaf. 

Y mae  yr  anhawsder  mawr  i ddysgu  gramadeg  yn 
deilliaw  oddiwrth  debygrwydd  y geiriau  a’r  pethau  a 
osodir  gerbron.  Y mae  tebygrwydd  yn  dyrysu  y medd- 
wl.  Pe  yr  aech  i faelfa  ( shoj) ) oriorydd,  a gweled 
ugain  oriawr  mewii  cistan,  cr  i cnw  gwahanol  fod  ar 


PEN.  III. 


49 


^ob  un,  eto  iiid  allech  nodi  y naill  oddiwrthy  llall  dran- 
' oeth.  Ond  bwriwch  eich  bod  ýn  myned  bum  niwrnod 
yn  olynol,  ap  yn  dal  sylw  manwl  ar  bedair  bob  dydd. 
Fe  nodai  yr  oriorydd  y gwahaniaeth  yn  ofalus : — Dyma 
oriawr  gyffredin ; ac  a ddengys  ei  pheiriannAvaith  a’i 
holl  ranau.  Patent  lever  yw  hon ; ac  a ddengys  fel  y 
mae  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  y flaenaf.  Lepine  y w 
y drydedd;  y mae  rhanau  hon  yn  bur  wahanol  eto.- 
Chronoìneter  yw  y nesaf,  ac  y mae  yn  gwahaniaethu 
yn  fawT  oddiwrth  bob  un  o’r  lleill.  Dywcd  wTthych 
beth  yw  priodolder  y naill  a’r  llall,  ac  a’u  cymhara  â’u 
gilydd.  Yr  ail  ddiwrnod  chwi  a adgofiwcli  y.  cwbl  a 
ddywedodd ; a thrwy  ei  adolygu  yn  fanwl  yn  y medd- 
wl,  chwi  a argraffwch  enw,  nodw'edd,  a phriodolderau 
pob  un  yn  y cof.  Wedi  hyny  chwi  a symudwch  at  yr 
ail  bedair.  Chwi  a ewch  yn  mlaen  yr  un  fel,  gan  adol- 
ygu  bob  dydd  yr  hyn  a ddysgasoch  y diwrnod  o’r  blaen. 
Felìy,  yn  niwedd  y pum  niwrnod,  medrwch  adrodd  o’ch 
cof  enw  a gallu  pob  oriawr : ond  cyn  y drefn  yma  y 
cwbl  a allech  ei  wneyd  oedd  cofio  mai  ugain  oedd  eu 
rhif,  a’u  bod  wedi  eu  gosod  yn  bum  rhes  wahanol.  Yn 
awr  èfrydwch  y gramadeg  gyda’r  un  manylrwydd,  ac 
yn  yr  un  dull,  ac  felly  ni  achwyna  y cof  ei  fod  yn  dy- 
rysu,  ac  yn  methu  dal  yr  hyn  a roddasoch  iddo  ì’av 
gadw. 

Dywed  y diflino  Wyttenbach,  (a  phw'y  a allasai 
ddyAvedyd  yn  well  oddiar  brofiad  ?)  fod  yr  arferiad  o 
adolygu  yn  gymhorth  anhygoel  i fyned  yn  mlaen  yn 
llwyddiannus  :”  ‘‘  ond,”  medd  ef  eto,  “ rhaid  ei  fod  yn 
adolygiad  gwirioneddol  a thrwyadl;  hyny  yw,  rhaid 
myned  trwyddo  eilwaith  ac  eilwaith.  Y peth  a feddyl- 
iwyf  yw  hyn,  y dylid  bob  diwrnod  adolygu  tasg  y di- 
wrnod  blaenorol ; yn  niwedd  pob  wythnos,  tasg  yr 
wythnos ; ac  yn  niwedd  pob  mis,  gwersi  y mis.” 

Pe  defnyddid  dim  ond  chwarter  awr  bob  dydd  i ad- 
olygu,  nid  yn  unig  fe  gadwai  hyn  y cwbl  a fyfyriwyd 
gan  y dyn  yn  fywiog  yn  y meddwl,  ond  hefyd  rhwydd- 
häai  ei  fynediad  yn  mlaen  yn  neillduol.  Ac  na  ddys- 
gwylied  un  dyn  ddyfod  yn  ysgolhaig  cywir  heb  ffurfio 
yr  ymarferiad  yma.  Bydd  rywbeth  yn  annymunol  ar 
y cyntaf;  ond  nid  ond  ar  y cyntaf.  Wrth  ddarllcii 
ac  efrydu  Memorabilia  "Senophon,  gwnaethym  ‘o  yn 

E 


50 


HYFFORDDWR. 


rheol  i beidio  â dechreu  ar  iinrhy  w adran  heh  ail  ddar- 
llen  yr  adran  flaenorol ; na  phennod  na  llyfr,  heh  fyned 
dros  y hennod  a’r  llyfr  ail  dro:  ac  ar  ol  gorphen  y 
gwaith  yn  y dull  hyny,  darllenais  y cwhl  eilwaith  yn 
rheolaidd.  Parhaodd  hyn  yn  llafur  i mi  hron  am  dri 
mis ; ond  fe  dröodd  allan  yn  y diwedd  yn  rhagorol.  Y 
gyfryw  oedd  eífaith  mynychiad,  fel  pan  y symudwn  o 
adran  neu  hennod  ar  ol  ail  ddarlleniad,  y hyddwn  wedi 
cael  rhyw  gynhyrfiad  a’m  dygai  trwy  hoh  gwrthwyneh- 
iad  a rhwystr;  fel  cwch,  a defnyddio  cydmhariaeth 
Cicero  mewn  amgylchiad  cyífelyh,  yr  hwn,  wedi  y der- 
hynio  ddyrawr  ( impulse ) unwaith  oddiwrth  y rhwyf, 
sydd  yn  parhau  ì fyned  yn  mlaen  ar  ol  i’r  morwr  roi 
heihio  y gorchwyl  o’i  yru.” 

Pa  mor  wahanol  y w hyn  i arferiad  y rhan  fwyaf ! 
Y mae  y rhan  hyny  o’r  ífordd  ag  y maent  hwy  wedi  ei 
theithio,  yn  orchuddiedig  gan  niwl ; a phan  edrychant 
yn  ol,  nid  allant  ganfod  dim  ond  niwl.  Edrychant  yn 
mlaen,  äc  y mae  yr  awyrgylch,  pe  hae  hosihl,  yn  fwy 
ty wyll  fyth.  Y mae  y ffordd  yn  ymddangos  yn  faith, 
ac  y maent  hoh  amser  yn  amheus  pa  le  y maent.  Gall 
y neh  a fyno  deithio  mewn  niwl ; ond  nid  er  cysur  na 
sicrwydd  y pryd  hyny,  na  chydag  un  argraff  ar  y cof, 
fel  y gellir  ei  adgofìo  ryw  amser  dyfodol. 

VI.  Dysgwch  ddifyru  ac  esmwythâu  y meddwl  trwy 
amrywiaeth  yn  eich  myfyrdodau,  yn  hytrach  na  thrwy 
Iwyrymattaliad  oddiwrth  efrydu. — Ychydig  a allant 
gaethiwo  y meddwl  at  fyfyrdod  caled,  nac  at  un  pwnc 
am  amser  maith ; gan  hyny,  pan  y maent  yn  llesgâu, 
gadawant  i’w  syniadau  fyned  ar  goll.  Er  anghraifft, 
hwriwch  eich  hod  ynmyfyrio  Groeg  y Testament  New- 
ydd,  neu  ryw  un  o’r  gwyddoregau.  Chwi  a fyddwch 
wrthi  yn  ddyfal — dywedwn  am  dair  awr.  Y mae  y 
corff  yn  llesgâu,  a’r  meddwl  yn  hlino.  Yna  yr  ydych 
yn  gorphwys,  yn  taflyd  y llyfrau  o’r  neilldu^  RC  yn  se- 
gura  efallai  gymaint  o amser  ag  y huoch  yn  efrydu.  Yn 
awr  y mae  yr  amser  yma  mewn  ystyr  wedi  ei  golli. 
Yr  ydych  yn  annghofìo  fod  y meddwl  yn  cael  ei  ad- 
fywio  gymaint  trwy  amrywiaeth  a thrwy  segurdod. 
Pan  roddoch  un  heihio,  ymaflwch  yn  y llall,  a chwi  a 
ryfeddwch  y fath  adfywiad  ydyw  wrth  adolygu  eich 
gwers  ddiweddaf.  Neu,  gwnewch  gofiiodiadau  yn  eich 


PEN.  III. 


51 


I' /coílyfr  ar  y pwnc  diweddaf  ag  y buocli  yn  ei  ddarllen  ; 

/ neu  ynte,  trowch  eich  meddwl  i bwyso  yn  ol  ac  yn 
/ mlaen  y pwnc  nesaf  ag  y byddoch  yn  bwriadu  cyfan- 
soddi  arno.  Chwi  a achubwch  lawer  iawn  o amser  yn 
y dull  yma. 

Nid  oes  dim  rhyfedd  fod  ein  tadau,  yn  nghyda’r 
Ellmyn  presenol,  yn  gallu  efrydu  un  awr  ar  bymtheg 
mewn  diwrnod.  Nid  allai  un  dyn  'wneyd  y fath  beth, 
oni  bac  ar  ol  efrydu  un  pwnc  ry w gymaint  o amser,  nes 
i’r  meddwl  ílino,  iddo  droi  at  bwnc  arall : felly  adne- 
wyddir  y meddwl,  a gwneir  ef  yn  fy wiog  a heinif  i 
weithio  eilwaith.  Dyma  y gwahaniaeth  sydd  rhwng 
y sawl  nad  yw  yn  colli  dim  amser,  a’r  sawl  sydd  yn 
colli  llawer.  Y dynion  sydd  yn  cyflawni  llawer  yn  eu 
heinioes,  ynt  y rhai  sydd  yn  mabwysiadu  y cynllun 
yma.  Dyma  y rheswm  fod  yr  un  dyn  yn  aml  yn  gallu 
cynal  gwahanol  swyddau  sydd  yn  gofyn  doniau  ac  ym- 
drechion  mor  wahanol  i’w  gilydd,  ac  eto  yn  cyflawni 
dyledswyddau  y naill  a’r  llall  yn  ífyddlawn  a chywir. 
Fel  hyn,  mewn  ystyr,  y mae  yn  brysur  bob  amser,  ac 
yn  gorphwys  bob  amser. 

Fel  hyn  y darfu  i’r  enwog  Dr.  Mason  Good,  yn  hir 
cyn  ei  fod  yn  ddeugain  oed,  ac  yn  nghanol  traíferthion 
a dyledswyddau  ei  alwedigaeth  lafurus,  ennill  gwobr- 
wyon  trwy  ysgrifenu  traethodau — meistroli  unarddeg  o 
* ieithoedd — cynorthwyo  i wneyd  Geirlyfr  Cyífredinol 
yn  ddeuddeg  cyfrol — ysgrifenu^ei  waith  rhagorol  ar 
Efrydiad  Meddyginiaeth — ac  yr  oedd  yn  feunyddiol  yn 
ysgrifenu  ac  yn  cyfleithu  barddoniaeth.  Yn  lle  cael  ei 
ddyrysu  gan  y fath  amrywiaeth  o orchwylion  pwysig, 
fe’u  dygai  yn  mlaen  y naill  gyda’r  llall  yn  y fath  fodd, 
fel  na  adawodd  i un  gael  ei  esgeuluso  neu  ei  gyflawni 
yn  hannerog.  Dywed  y Dr.  E.  D.  Clarhe,  ‘‘ Y mae  yr 
hen  ddireb  C ctdage J,  ‘ Gormod  o heiyrn  yn  y tán,’  yn 
gamgymeriad  mawr.  Nid  ellwch  gael  gormod.  Y dân- 
ffon,  yr  efail  {tongs),  a’r  cwbl,  cadwch  hwynt  oll  i fy- 
ned.”  Bydd  yr  ymarferiad  o gadw  y meddwl  o hyd 
wrth  waith,  yn  foddion  i ddinystrio  yr  arfer  gyífredin  o 
hep-hynt.  Bydd  y meddwl  yn  rhy  brysur  i hep-hynt ; 
ac  felly,  pe  nad  ennillai  ddim  wrth  newid  testynau 
mewn  ffordd  o gyrhaeddyd  rhywbeth  newydd,  ennillai 


52 


HYFFORDDWR. 


y boddlonrwydd  hyny  o beidio  â bod  yn  crwydro 
mewn  tir  gwaharddedig.* 


PENNOD  IV. 

PWYSFAWROGRWYDD  DARLLEN — DYBENION  DARLLEN 

— DARLLEN  YN  BWYLLOG LLYFRAU  DRV/G  — PA 

BETH  I’W  DDARLLEN PA  FODD  I DDARLLEN — AD- 

OLYGU — DOSPARTHIANT — NODIADAU  — EFFEITHIAU 
DARLL’  ' . 

I.  Y MAE  pob  dyn  enwog  wedi  yinroddi  i’r  ymarfer- 
iad  o ddarllen  yn  fanwl ; ac  y mae  yn  annichonadwy 
cyrhaedd  unrhyw  radd  weddol  o ragoroldeb,  heb  yr 
ymarferiad  yma.  “ Darllen,”  medd  Bacon,  “ sydd  yn 
gwneyd  dyn  cyflawn ; cyfeillachu  sydd  yn  gwneyd  dyn 
parod;  ysgrifenu  sydd  yn  gwneyd  dyn  manwL”  Nid 
ellir  cyrhaedd  yr  hyn  a eilw  yn  “ gyflawn,”  heb  wybod- 
aeth  eang  a thrwyadl  mewn  llyfrau.  Nid  all  un  ath- 
rylith,  nac  un  gallu  i ddyfeisio  a chreu  drychfeddyliau, 
gyflawni  y difíyg  yn  yr  ystyr  yma.  Dichon  i feddwl 
tra  galluog  nodi  allan  Iwybr  yma  ac  acw ; ond  pwy  a 
ddymunai  dreulio  ei  amser  ac  ymdraíFerthu  i chwilio 
yma  a thraw,  i geisio  cael  allan  ffordd,  neu  hyd  yn  nod 
i wneyd  un,  pan  y mae  meddwl  unedig  yr  oesoedd  a’r 
cenhedlaethau  a aethant  o’ii  blaen  ni  gwedi  gwneyd 
hyny  iddo  yn  mlaenllaw  ? Mewn  trefn  i gael  barn  sad 
a chywir,  rhaid  i chwi  deithio  trwy  hanesiaeth  oesoedd 
ereill,  a bod  yn  alluog  i gydmharu  yr  hyn  sydd  wrth  yr 
hyn  a fu.  Tuag  at  gael  y meddwl  yn  rymus,  rhaid  i 
ehwi  ei  adfywio  a’i  nerthu  trwy  ei  ddwyn  i wrthdar- 
awiad  â’r  meirw  galluog  a aethant  ymaith,  ond  a ad- 
awsant  eu  tybiau  anfarwol  ar  eu  hol. 

* Y mae  y «ylwadau  dan  y pen  uchod  yn  cyfeirio  yn  benaf  at  y 
rhai  hyny  ynt  yn  rhoddi  eu  holl  amser,  neu  y rhan  fwyaf  o hono, 
i efrydu.  I’r  cyfryw  y mae  amrywiaeth  rheolaidd  bob  dydd,  fel  y 
syìwir  uchod,  yn  wir  arigenrheidiol.  Ond  i’r  efrydydd  nad  oes 
ganddo  efallai  dros  ddwyawr  neu  dair  mewn  diwrnod  i efrydu,  y 
mae  amry wiaeth  yn  yr  yspaid  hynj'^  o amser  yn  niweidiol : gwell 
iddo  ymgymeryd  â’i  holl  egni  âg  un  pwmc  tra  y parhao  ei  amser 
efrydül. 


PEisr.  îv. 


53 


j[^  ■/  Y mae  arnom  angen  i’r  meddwl  fod  yn  ymeaiigu  yn 
■ / feunyddiol,  ac  yn  creu  dryclifeddyliau  newyddion;  neu 
y o’r  liyn  lleiaf  fod  yn  ymborthi  ar  dybiau  dyndidawg 
f rnanly ).  Yr  un  petli  ag  y w ymborth  i’r  gwaed  sydd  yn 
cylchdroi  yn  eich  gwythenau,  ydyw  darllen  i’r  ineddwl. 
Nid  gwiw  i’r  dyn  sydd  yn  esgeuluso  darllen  wneydne- 
mawr  yn  y byd  meddyliol.  Nid  ellir  bod  yn  gyílawn, 
fel  y sonia  Bacon,  heb  ddarllen,  mwy  nag  y gellir  bod 
yn  nwyfus  ac  iachus  heb  fwyta.  Byddai  mor  afresymol 
dysgwyl  hyn,  fel  y sylwa  Porter,  a phe  tybid  y rhedai 
y Mississippi  â’i  llifeiriant  dyfroedd  i’r  môr,  er  i’r  holl 
ífrydiau  sydd  yn  rhedeg  iddi  gael  eu  hattal,  a dim  mwy 
i’w  hadlenwi  ond  dyferion  damweiniol  o’r  cymylau. 

Y mac  rhai  yn  treulio  eu  hamser  i ddarllen  gwaith  y 
dychymyg,  tra  y mae  pob  peth  sydd  yn  gofyn  y farn  i 
weithredu  yn  bwyllog  a manwl,  yn  íiinderus  ganddynt. 
Y mae  dynion  ieuainc  yn  dueddol  i ddarllen  yn  unig  er 
mwyn'  difyrwch. 

ir.  Gellir  dosparthudybenion  darllen  i wahanol  ranau. 
Darllena’r  efrydydd  weithiau  er  mwyn  yinryddhau  oddi- 
wrth  ddwysder  myfyrdod;  fel  hyn  y mae  yn  cael  ei 
. ddadebru  megys,  a’i  ysbrydoedd  eu  hadfywio.  Darllena 
íFeithiau  (facts)  yn  hanesiaeth  a phrofìad  dynolryw, 
er  mwyn  gweled  pa  fodd  yr  oeddent  yn  byw  ac  yn 
ymddwyn  mewn  gwahanol  amgylchiadau.  Oddiwrth 
y ffeithiau  hyn  y mae  yn  tynu  casgliadau ; ei  olygiadau 
a helaethir,  a’i  farn  a wellhair;  ac  fel  hyn  y mae  profìad 
yr  oesoedd  gynt,  a phob  oes,  yn  dyfod  yn  brofìad  iddo  ef. 
Ond  yn  benaf,  darllena  er  mwyn  addysg,  i gasglu 
gw^^bodaeth  erbyn  amser  dyfodol ; a dylai  ei  dosparthu 
a’i  threfnu  yn  y fath  fodd,  fel  y byddo  yn  hollol  barod 
at  ei  alwad.  Y mae  yn  darllen  hefyd  er  mwyn  ar- 
ddull,  i gael  gweled  pa  fodd  y mae  awdwr  grymus, 
cynhyrfus,  a godidog,  yn  amlygu  ei  feddwl. 

III.  Y mae  yn  amlwg,  tuag  at  gyrhaedd  unrhyw  un 
o’r  dybenion  hyn,  oddieithr  difyrwch,  y dylid  darllen 
yn  bwyllog  a meddylgar.  Chwi  a gewch  yn  gyffredin 
nad  ces  gan  y rhai  hyny  sydd  yn  darllen  llawer  iawn 
o lyfrau,  nemawr  o wybodaeth  gywir  a sylweddol.  Y 
mae  rhai  yn  gyfìawn  gwedi  galw  llyfrgelì  eang,  yn 
rysedd  (luxury)  dysgedig.  Y mae  darllenwyr  cyflym, 
neu  y rhai  sydd  yn  myned  tros  lawer,  yn  gyffredin  yn 
E 2 


54 


IIYrFORDDWR. 


iliai  pur  ansefydlog.  Gall  dyii  ddarllen  llawer,  oiid 
eto  gwybod  ond  ychydig  iawn.  Y mae  darÜeiiwr 
brysgar,  ac  ysgolhaig  cywir,  yn  ddau  iiodweddiad  gwa- 
hanol  iawn  i’w  gilydd.  Dywedodd  un  dyn  ag  oedd  yn 
gweled  yn  ddwfn  i’r  natur  ddynol,  nad  oedd  arno  ofn 
un  amser  gyfarfod  â dyn  mewn  dadl,  os  byddai  ganddo 
lyfrgell  fawr.  Ond  odid  mai  y dyn  sydd  âg  ychydig  o 
lyfrau  da  ganddo,  oiid  yn  meddAvl  llawer,  yw  y cy- 
mhwysaf  a’r  galluocaf  at  orchwylion  meddyliol.  Nid 
ydym  yn  golygu  nad  oes  eithriadau  i’r  sylw  yma;  ond 
nid  yn  mhlith  efrydyddion  ieuainc.  Os  ydyw  ef  am 
wellhau  ei  hun  trwy  ddarllen,  rhaid  i hyiiy  gael  ei 
wneyd  yn  bẁyllog  a dwysfyfyriol.  A ddichon  i’r  cylla 
dreulio  a thynu  maeth  i’r  corff  oddiwrth  unrhy w ym- 
borth  a hyrddir  iddo  yn  ífrystgar  a gorlwythawg?  Nid 
am  amser  maith.  Felly  nid  all  y 'meddwl  elwa,  na 
thynu  nemawr  o fudd  oddiwrth  yr  hyn  a ddygir  o’i 
fiaen  gyda  brys  a ífrwst  mawr.  Y mae  yn  gofyn  amser 
i bwyso  a manylu. 

Ymddengys  fod  ymanylrwydd  neillduol  oedd  gan  yr 
henafìaid  yn  myfyrio  eu  llyfrau,  yn  cyflawni  y diífyg  o 
ran  eu  hamledd.  Yn  v/ir  yr  oedd  eu  hamgylchiadau 
yn  eu  rhwymo  bron  i’w  myfyrio  yn  dda.  Yr  oedd  yn 
rhaid  ysgrifenu  llyfr  y pryd  hyny  cyn  y gellid  ei  fedd- 
iannu:  ac  y mae  yn  dcbyg  na  chymerai  neb  o’r  dra- 
fferth  o gynelwi  llyfr,  heb  lafurio  i’w  ddeall.  Cyn  y 
gelfyddyd  o argraífu,  yr  oedd  llyfrau  mor  brin,  fel  yr 
anfonwyd  cenhadon  o Ffrainc  i Rufain  i erchi  ailun 
C copy J o de  Oratore  Cicero,  a de  Institutione  Quinti- 
lian,  &c. ; canys  nid  oedd  yr  un  ailun  cyflawn  o hon- 
ynt  i’w  gael  trwy  holl  Ffrainc.  Darfu  i Albert,  myn- 
ach  o Gemblours,  trwy  lafur  a chost  anhygoel,  gasglu 
liyfrgell  o gant  a hanner  o gyfrolau ; yr  oedd  hyn  yn 
syndod.  Yn  1494,  yr  oedd  llyfrgell  Esgob  Winchester 
yn  cynwys  rhanau  o ddau  ar  bymtheg  o lyfrau  ar  wa- 
hanol  bynciau:  a phan  oedd  yn  benthyca  Beibl  o fyn- 
achlog  St.  Swithin,  gorfu  iddo  roddi  ysgrifrwym,  wedi 
ei  gwneyd  gyda  difrifwch  neillduol,  y dychwelai  ef  yr 
unrhyw  heb  ei  niweidio. 

Pan  y byddid  yn  prynu  llyfr,  ystyrid  hyny  o gymaint 
pwys,  fel  y gelwid  y personau  mwyaf  anrhydeddus  i 
fod  yn  dystion.  Cyn  y flwyddyn  1300,  nid  oedd  llyfr- 


PEN.  IV. 


55 


/ gell  Rhydycheii  yn  cynwys  ond  ychydig  o draethodau, 
pa  rai  a gedwid  mewn  cist  fechan,  neu  yiite  a rwymid 
â chadwyn,  rhag  eu  colli.  Ac  yn  nechre  y 14  canrif, 
nid  oedd  llyfrgell  frenhinawl  Ffrainc  yn  cynwys  ond 
pedwar  o’r  uchawdwyr  ( classics ac  yc%dig  o rai 
crefyddol. 

Ymddengys  nad  oedd  yn  well  mewn  oesoedd  bore- 
adi.  Yr  oedd  gwybodaeth  megys  wedi  ei  gwasgaru  i’r 
pedwar  gwynt;  a dysg  yn  guddiedig  mewn  pydew. 
Gorfu  i Lycurgus  a Pythagoras  deithio  i’r  Aiíft,  Persia, 
ac  India,  i’r  dyben  o ddeall  athrawiaeth  y trawseneid- 
iad.  Aeth  Solon  a Phlato  i’r  Aifft  i gael  gafael  ar 
wybodaeth.  Yr  oedd  yn  rhaid  i Herodotus  a Strabo 
deithio  i gasglu  eu  hanesiaeth,  a ífurílo  eu  daearydd- 
iaeth  fel  y byddent  yn  teithio.  Nid  oedd  ond  ychydig 
a hônent  eu  bod  yn  feddiannol  ar  lyfrgell ; a chyfrifìd 
fod  y sawl  oedd  â hanner  dwsin  o gyfrolau  ganddo, 
wedi  ei  anrhydeddu  yn  neillduol.  Ac  eto,  gyda’r  holl 
brinder  llyfrau  yma,  yr  oedd  gwell  ysgolheigion  y pryd 
hyny  na  neb  braidd  yn  ein  dyddiau  ni.  Nid  allwn  ni 
ysgrifenu  barddoniaeth  fel  Homer,  nac  hanesiaeth  fel 
Thucydides.  Nid  oes  genym  ni  y fath  allu  i gyfan- 
soddi  ag  oedd  gan  Aristotie  a Phlato,  na’r  fTraethineb 
oedd  gan  Demosthenes,  trwy  yr  hyn  y dadgloai  galon- 
au  ei  gydwladwyr.  Rhagorent  arnom  ni  mewn  paentio 
a cheríìo.  Nid  oedd  eu  llyfrau  ond  ychydig;  ond 
darllenent  y rhai  hyny  yn  aml,  ac  yn  hynod  o fanwl. 
Rhoddent  ar  eu  hadnoddau  ( resources ) eu  hunain  i’r 
eithaf;  ac  ofer  i’r  sawl  nad  allai  dynu  o’i  bydew  ei 
hun,  chwilio  am  gymydogion  i fenthyca  o’u  ífyii- 
nonau  hwynt.  Pa  mor  wahanol  y mae  gyda  ni  1 
Yr  ydym  ni  yn  darllen  heb  derfyn,  a bron  heb  ddim 
budd.  Direb  ragorol  mewn  cysylltiad  â darllen  yw, 
No7i  multa,  sed  multum^  “ Nid  lluaws,  ond  llawer.” 

IV.  Gochelwch  lyfrau  drwg. — Y mae  rhai  dynion 
gwedi  cael  eu  goddef  i fyw,  a defnyddio  eu  galluoedd 
i ysgrifenu  yr  hyn  a lygra  ac  a ddinystria  am  oesoedd 
ar  ol  iddynt  hwy  fyned.  Y mae  y byd  wedi  ei  orlanw 
gan  y fath  lyfrau.  A goddefìr  i’r  cyfryw  orwedd  yn 
ein  ífordd  fel  rhaii  o’n  dysgyblaeth  foesol.  Tan  lyw^- 
odraeth  foesol  Duw,  tra  yn  y byd  hwn,  fe’n  ham- 
gylchir  àg  hudoliaethau  o bob  math.  Ac  nid  yw  yr 


56 


HYFFORDDWR. 


ysbryd  drwg  yn  llawenychu  mwy  na  plian  y inae  rliyw 
ddyn  galluog  yn  ymwerthu,  nid  yn  unig  i wttresu 
(revel)  mewn  pechod  ei  hunan,  ond  hefyd  i gelu  ac 
addurno  llwyhr  sydd  yn  llawn  o geuleoedd,  y rhai  ynt 
yn  disgyn  i ystafelloedd  angau.  Gellid  enwi  llyfrau,  pe 
na  hae  perygl  i’r  wyhodaeth  a gyfrenid  wrth  eu  henwi 
gael  ei  gwyrdroi  a’i  defnyddio  i’w  meddiannu,  nad  allai 
holl  alluoedd  uíFern  wneyd  eu  rhagorach  i lygru  a 
dinystrio  plant  dynion.  Y mae  y rhai  hyn  i’w  cael  yn 
mhoh  man.  Y r wyf  yn  deisyf  ar  fy  narllenwyr  ieuainc 
i heidio  hyth  â darllen  un,  hyth  agor  un.  Fe  rydd 
ystaen  ar  yr  enaid  na  ddileir  trwy  yr  einioes. 

Beth  a ddywedir  am  y fath  weithiau  ag  eiddo  Byron  ? 
Ai  nid  all  dyn  ieuanc  ddarllen  y rhai  hyny  ? A all  ef 
ddim  dysgu  pethau  ynddynt,  na  chaiíF  mewn  un  man 
arall?  Yr  wyf  yn  ateh,  Gall,  yn  dehyg  fel  y dysgech 
wrth  gerdded  ar  ofer  tanllyd  (lava)  yr  hyn  na  ddysg- 
ech  mewn  un  man  arall.  Ond  a fyddai  y wyhodaeth 
hòno  o gymaint  gwerth  ag  y talai  i chwi  ddyoddef 
angerdd  y tân,  a’r  creithiau  a arhosent  trwy  yr  oes  ? 
Anadlu  awyr  a fo  yn  dyfod  o ífwrn  hoeth  ydyw ; ac  er 
i chwi  ganfod  rhyw  lewyrch  a gloywder  yn  y ífwrn 
wrth  edrych  iddi,  eto  chwi  a deimlech  eífeithiau  ni- 
weidiol  yr  hyn  a anadlid  am  amser  maith.  Gwir  fod 
amhell  fan  ysplenydd  mewn  ysgrifau  o’r  fath  yma; 
ond  os  teflir  un  pelydr  o oleuni  ar  y meddwl,  rhaid  iddo 
ddyfod  trwy  gyfrolau  o dywyllwch  Aiíftaidd.  Y mae 
llawer  o herlau  yn  y llaid  yn  ngwaelod  y môr,  ond  nid 
y dynt  ond  yma  a thraw : ac  a farnech  chwi  o yn  werth 
anturio  ar  eu  hol,  pe  hae  lle  i gredu  y glynech  ac  y 
hyddech  farw  yn  y llaid ; neu  ynte,  y hyddech  yn  sicr 
o fyrhau  a chwerwi  eich  einioes,  trwy  dreiddio  ar  eu 
hol? 

A ddiolchech  chwi  i ryw  ddyn  am  ddodrefnu  eich 
llyfrgell,  a’i  haddurno  â llawer  o harddwch,  os,  ar  yr 
un  pryd,  y llenwai  efe  hi  â’r  delwau  a’r  gwrthddrychau 
mwyaf  arswydlawn,  ac  i fod  yno  tra  y hyddech  hyw  ? 
A ydy w hwnw  yn  gymwynasAvr  i’r  gymdeithas  ddyn- 
ol,  yr  hwn,  weithiau,  a ddygo  allan  ddrychfeddwl  mir- 
ain,  neu  ddel w farddonol ; ond  tra  hy ddoch  yn  plygu 
i’w  chodi  i fyny,  sydd  yn  cylymu  ahod  (carcass) 
hraenllyd  ar  eich  cefn  nad  ellwch  hyth  ei  daflu  ymaith  ? 


TEN.  IV. 


57 

'Yr  wyf  yii  credu  y gellir  nodi  un  tudalen  yn  unig  o 
Byron,  a wnaeth  fwy  o ddrwg  i feddyliau  a chalonau 
dynion  ieuainc,  nag  a Avnaeth  ei  holl  waith  erioed  o les. 
Ond«fe’i  collir  o sylw  yn  fuan — y mae  wedi  ei  goll- 
farnu  i’w  alltudio  o lyfrgell  pob  dyn  rhinweddol. 
Edrychir  ar  yr  abod  crogedig  am  ychydig  o amser 
gyda  dychryn:  ond  fe  dry  dynion  eu  golwg  oddiwrtho 
ar  fyrder,  ac  a symudant  ymaith  hyd  yn  nod  y crog- 
bren  ar  ba  un  yr  hongiai. 

‘‘ Ond,’’ meddych  chwi,  “a  ddarllenodd  yr  awdwr 
erioed  mo  Byron  a Moore,  Hume  a Paine,  Scott,  Bul- 
wer,  a Cooper?’’  Do,  darlletiodd  hwynt  oll,  a chyda 
gormod  o fanylrwydd.  Fe  ẁyr  am  bob  craig,  a phob 
sugndraeth;  ac  a dystia  i chwi  gyda*r  difrifoldeb  mwy- 
af,  mai  yr  unig  ddaioni  y mae  ef  yn  gydwybodol  iddo 
dderbyn  oddiwrthynt,  yw  ystyriaeth  ddwys  fod  yn 
rhaid  Fr  dynion  hyny  ag  oeddent  yn  feddiannol  ar  y 
fath  ddoniau  eang  a galluog,  ond  a’u  camddefnyddias- 
ant, — fod  yn  rhaid  iddynt  gyfarfod  á dydd  y farn  dan 
ofynion  na  thelid  â gwerth  y bydoedd.  Y mae  y rhai 
hyny  a ysgrifenasant  i geisio  dadsylfaenu  neu  ddryllio 
ífydd  y Cristion — y rhai  hyny  a ysgrifenasant  i ddangos 
fel  y gallent  ymwerthu  i nwydau  drwg,  a bytheirio  eu 
cableddau  ar  eu  cyd-ddynion — a’r  rhai  hyny  a ddifrod- 
asant  eu  bywyd  a’u  galluoedd  goruchel  yn  unig  i ddi- 
fyru  drygioni  dyn,  gwedi  syrthio  yn  anfeidrol  fyr  o 
ateb  dybenion  eu  bodoliaeth  yn  y byd  hwn.  Khodd- 
wyd  doniau  a galluoedd  i ddybenion  tra  gwahanol. 

Ond  a ydy w o ddim  yn  angenrheidiol  darllen  llyfrau 
o’r  fath  yma,  yn  neillduol  y rhai  hyny  a fwriadwyd  i 
ddifyru  a deffroi  teimladau  y darllenydd?  Na,  nid 
oes  dim  mwy  o angenrheidrwydd  nag  sydd  i fod  yn 
hysbys  â phob  dysglaid  sydd  yn  alluog  i foddhau  yi 
archwaeth,  i symbylu  y corff,  ac  i wanhau  y cylla. 
Pe  na  bae  ond  y llyfrau  yma  yn  unig  yn  y byd,  byddai 
yr  achos  yn  wahanol.  Ond  pw'y  na  ẃyr  fod  y rhai 
sydd  yn  ymroddi  i ddarllen  ffugchwedlau,  yn  gadael 
eruglwyth  o’r  llyfrau  mw^yaf  sylweddol  a defnyddiol 
heb  erioed  eu  defnyddio,  na  gwybod  dim  am  danynt ! 
Pan  y byddwch  wedi  darllen  ac  amgyffred  yn  dda  bob 
peth  sydd  yn  wûr  ddefnyddiol  a gwerthfawr, — w^di  ol- 
rhain  dyn  yn  mhob  goleuni  yn  y gwahanol  sefyllfaoedd 


HYFFORDDWR. 


58 


/ 


y gosodwyd  ef  ynddynt,  yna  ymroddwch  i ddarllen 
fíugchwedlau. 

V,  Pa  fodd  y gwyhyddwn  pa  heth  Vw  ddarllen  f — 
Gofyniad  hynod  o bwysig ; canys  fe  wna  rhai  llytrau 
niwaid  amlwg  i chwi,  os  na  ddinystriant  chwi.  Y 
mae  ereill  na  adawant  yr  un  eífaith  dda.  Fe  adawa 
hoh  un  ryw  adflas  ar  y meddwl  yn  dehyg  fel  y gwna 
y cymdaith  yr  ydych  yn  arferol  o gadw.  Na  feddyl- 
iwch  am  ddarllen  y cwhl,  na  rhan  fechan  ch'waith  o’r 
holl  lyfrau  a gyhoeddir,  ac  a gymeradwyir  hefyd,  yn 
yr  oes  lyfrawl  hon.  Pan  yr  ymaflir  mewn  rhyw  íyfr, 
pa  fodd  y gwyhyddir  a dâl  o ei  ddarllen  trwyddo  ai 
peidio?  Yrunmoddag  yr  arferwch  wyhod  a ydyw 
y farilaid  ddiod  yn  un  dda  ai  nad  y w.  A raid  i chwi 
yfed  y farilaid  oll  cyn  y gallwch  farnu  pa  un  ai  da  ai 
drwg  ydyw?  Onid  yw  gwydraid  neu  ddau  yn  ddigon? 
“Y  mae  genyf  rywheth  arall  i’w  wneyd,”  ehai  Cecil, 

yn  y diwrnod  hyr  sydd  wedi  ei  gyfranu  i mi,  hehlaw 
darllen  poh  peth  y mae  hwn  a’r  Ilall  yn  gweled  fod  yn 
dda  ei  ysgrifenu.  Pan  yr  wyf  yn  darllen,  yr  wyf  am 
wneyd  hyny  i ryw  ddyhen  da;  ac  y mae  rhai  llyfrau 
yn  gwrthehu  hyd  yn  nod  ar  eu  gwyneh-ddalen  yr 
hyn  a ystyriwyf  fi  yn  egwyddorion  sylfaenol.  Y 
mac  yn  sicr  na  ddywedwch  chwi  ddim  fod  yn  rhaid  i 
mi  ddarllen  y fath  lyfrau  a’r  rhai  hyny.  Os  dywed 
rhyw  ddyn  wrthyf  fod  ganddo  resymiad  galluog  i hrofi 
fod  dau  a dau  yn  hump,  y mae  genyf  rywheth  arall  i’w 
wneyd  hehlaw  gwrando  ar  ei  resymiad.”  Ond  y mae 
dull  llawer  iawn  hawddachna  hyny,  amwy  sicr  hefyd; 
a hyny  ydyw,  ymddwyn  at  lyfrau  fel  yr  ydych  at 
feddyginiaeth — na  fynwch  ddim  i wneyd  â hwy  nes  y 
ho  ereill  gwedi  eu  profì  a thystio  eu  gwerth.  Y mae 
digon  o lyfrau  gwedi  eu  profì,  yn  nghylch  pa  rai  nid  oes 
na  dadl  nac  amheuaeth,  fel  nad  oes  angenrheidrwydd 
i chwi  fod  mewn  diífyg  am  lyfr  da.  Nid  allwch  ddar- 
llen  pohpeth;  a phe  gallech,  ni  fyddech  ddim  callach. 
Fe  fyddai  y haich  yn  sicr  o gladdu  a dinystrio  yr  holl 
ddefiiyddiau  gwertlifawr  a fyddech  yn  eu  trysori.  Na 
ddarllenwch  trwy  unrhyw  awdwr  dihwys  neu  ífril 
(triüing);  neu  un  sydd  yn  estyn  ei  ddrychfeddyliau 
fel  eurddalen  (gold-leaf)  tros  lawer  o dir,  i’r  dyhen  o 
gael  rhywheth  gwell  fel  y hyddoch  yn  myned  yn 


PEN.  IV. 


59 

mlaen.  Byddwch  yn  sicr  o gael  eich  siomi.  Y mae 
yn  wir  y gall  awdwr  gadw  rhai  o’i  ddrychfeddyliau 
goraf  hyd  ddiwedd  ei  lyfr ; ond  un  tylawd  iawn  o ran 
ei  ddealltwriaeth  ydy w,  os  gwnaiff  i chwi  deithio  tros 
ffordd  faith  a thywodlyd,  heh  eich  arwain  i fanau  ad- 
fywiol  ar  hyd  y daith.  Gadewch  lyfrau  o’r  fath  hyn; 
chwi  a ellwch  gael  eu  gwell. 

Beth  a ddywedir  am  y newyddiaduron  a’r  cylch- 
grawniau  sydd  yn  • llanw  y wlad  ? Y chydig  o bethau 
sydd  yn  gwanhau  meddwd  yr  efrydydd  yn  fwy  na  dar- 
llen  ysgafn  ac  amrywiaethog.  Y mae  yn  arferiad  gan 
luaws  i ddarllen  cryn  fyd  o adolygiadau,  grealau,  a 
phapyrau.  Ni  ysgrifenwyd  mo  honynt  erioed  i’r  dyben 
o’u  cofìo.  Ac  er  i chwi  dreulio  oriau  uwch  eu  penau, 
y mae  yn  beth  amheus  yn  y diwedd  a ddarfu  i chwi 
ennill  dim,  ond  yn  unig  gorlanw  y meddwl  âg  eilunod 
gwag,  pa  rai  sydd  yn  dyrysu  ac  yn  gwanhau  y cof. 
Bob  tro  y gorlwythwch  y cof  à phethau  nad  ydych  yn 
bwriadu  dal  gafael  ynddynt,  yr  ydych  yn  gwanhau  ei 
alluoedd,  ac  yn  colli  eich  awdurdod  i’w  lywodraethu. 
Po  leiaf  y darllena  yr  efrydydd  ar  y cyfryw  lyfrau, 
goraf  oll. 

VI.  Pa  fodd  y mae  i chwi  ddechreu  darllen  llyfr  ? 
— Edrychwch  bob  amser  i’r  ddysgl,  a phrofwch  hi,  cyn 
dechreu  bwyta.  Y peth  cyntaf  a ddylech  wneyd  wrth 
fyned  i ddarllen  llyfr,  yw  chwilio  y wyneb-ddalen — 
edrych  pwy  yw  yr  awdwr — ^yn  mha  le  y mae  yn  by w 
— a wyddoch  chwi  ddim  byd  am  dano — yn  mha  le,  a 
chan  bwy  y cyhoeddwyd  o — a wyddoch  chwi  ddim  am 
nodweddiad  cyffredin  y llyfrau  a gyhoeddir  gan  y cy- 
hoeddwr  hwnw.  Ceisiwch  alw  i gof  pa  beth  a gly  w- 
soch  am  y llyfr  yma.  Yna  darllenwch  y rhagymad- 
rodd,  i gael  gweled  pa  fath  fwa  y mae  yr  awdwr  yn  ei 
dynu — beth  yw  ei  olygiad  am  dano  ei  hun  ac  am  ei 
waith — a pham  y cymerodd  yr  hyfdra  i alw  ar  y wlad- 
wriaeth  i wrando  arno  ef  yn  llefaru.  Yna  trowch  at 
y cynwysiad,  i gael  gweled  pa  fodd  y mae  yn  rhanu  ei 
bwnc ; fel  hyn,  mynwch  gipolwg  i ddechreu  ar  ei  gyn- 
llun  cyffredinol.  Wedi  hyny,  cymerwch  ryw  bennod 
yn  unigol,  a sylwch  pa  fodd  y mae  yn  dosparthu  hòno. 
Yn  awr,  os  dymunech  brofì  o’r  ddysgl  cyn  myned  yn 
mhellach,  yna  trowch  at  y man  llc  y traethir  ar  ryw 


60  HYFFORDDWR.  } 

bwiic  neillduol,  ac  edrychwch  pa  fodd  y trinir  o.  At', 
ol  ychydig  o brawfiadau  fel  hyn,  os  cewch  yr  awdwr ' 
yn  dywyll,  yn  bwl,  yn  goegathrawaidd,  neu  yn  fás,  nid 
rhaid  i chwi  bysgota  yn  hwy  yn  y dyfroedd  yiia.  Fe 
fydd  yn  anhawdd  i chwi  ddal  pysgod  yno  ; a phan  y 
deliwch,  hwy  a fyddant  yn  rhy  fychain  i’w  defnyddio. 
Ond  os  cewch  fod  yr  awdwr  yn  werthfawr,  ac  yn  teil- 
yngu  eich  sylw,  yna  ewch  yn  ol  i’r  cynwysiad.  Syl- 
wch  arno,  bennod  ar  ol  pennod ; yna  cauwch  y llyfr,  i 
edrych  a ydyw  cynlluii  y gwaith  yn  gyflawn  ac  yn 
gywir  yn  eich  meddwl.  Nac  ewch  yn  mlaen  un  cam 
nes  gwneyd  hyn.  Ar  ol  argraffu  y ddarlunlen  yma  yn 
drwyadl  yn  y meddwl,  mynwch  y bennod  gyntaf  yr  un 
modd  yn  fywiog  o’ch  blaen,  mor  bell  ag  y cynorthwya 
y cynwysiad  chwi  i wneyd  hyny.  Yn  awr,  dechreu- 
wch  ddarllen.  Yn  niwedd  pob  brawddeg,  gofynwch, 

“ A ydwyf  fi  yn  deall  hyn?  A ydyw  o yn  wir,  yn 
bwysig,  neu  at  y pwynt?  A oes  yna  ddim  byd 
gwerthfawr  a ddylwn  i ddal  arno  a’i  gadw?  ” Gofyn- 
wch  yr  un  fel  yn  niwedd  pob  gwahanran.  Na  adewch 
un  wahanran,  heb  fod  ei  sylwedd  yn  eich  meddwl. 
Ewch  fel  hyn  trwy  y bennod;  ac  yn  niwedd  y bennod, 
edrychwch  yn  ol,  ac  adystyriwch  beth  oedd  gan  yr 
awdwr  mewn  amcan  i’w  wneyd,  a phwyswch  yn  dêg  a 
manwl  beth  y mae  wedi  ei  wneyd  mewn  gwirionedd. 
Wrth  fyned  yn  mlaen,  os  eich  llyfr  eich  hun  fydd  gen- 
ych,  neu  os  caniatâ  ei  berchenog  wneyd  hyiiy,  nodwch 
â phwyntel  fpencilj  ar  ymyl  y ddalen,  beth,  yn  ol  eich 
barn  chwi,  yw  nodweddiad  pob  gwahanran,  neu  y naill 
frawddeg  a’r  llall.  Er  mwyn  egiuro  yr  hyn  a feddyl- 
iwyf,  gosodaf  gerbron  ychydig  o arluniau  sydd  wedi 
bod  yn  bur  ddefnyddiol  i mi : fe  wasanaetha  y rhai 
hyn,  neu  ryw  rai  cyíFelyb,  i ateb  y dyben. 

A arwydda  fod.  y wahanran  yma  yn  cynwys  y 
prif,  neu  un  o’r  prif  osodiadau,  a amcenir  brofi 
neu  egluro  yn  y bennod  hon — y bach,  neu  un 
o’r  bachau  sydd  yn  dal  y gadwen. 

^ I Dyma  dyb  gywir,  ac  a ddeil  eangiad,  ac  a egyr 

I faes  ânnhraethol  mewn  cyrhaedd. 

I Pe  y carid  hyn  allan,  ni  safai  brawf;  gan  hyny  y 
^ I mae  yn  annghywir. 


PEN.  IV. 


61 


% 

? 1 Amheus  o ran  p wnc. 

? ! I Amheus  o ran  ffaith. 

S I Da,  ac  fe  gryfha  ffeithiau  y gosodiad. 
w I Drwg,  ni  chyfnertha  ffeithiau  mo  hono. 

Q I Anmherthynol  i’r  pwnc ; ’ huasai  yn  well  ei  adael 
I allan. 

^ I Ailadroddiad;  y mae  yr  awdwr  yn  troi  o fewn 
I cylch. 

t I Nid  yw  wedi  ei  roddi  i mewn  yn  yr  iawn  fan. 
t 1 Chwaeth  cywir. 

§ I Chwaeth  annghywir. 

Gellir  chwanegu  yr  aiiuniau  fel  y dymunir : ond  y 
mae  y rhai  uchod  gwedi  hod  yii  ddigon  i mi.  Nid  oes 
gwir  angenrheidrwydd  i neh  ddefnyddio  y rhai  uchod, 
oni  ddewisant ; ond  gall  poh  un  ddewis  iddo  ei  hunan ; 
ond  dylid  hod  yn  ofalus  i ddefnyddio  yr  un  nôd  hoh 
amser  i arwyddo  yr  un  peth.  Oiid,  oni  fydd  y duìl 
yma  o ddarllen  yn  bur  araf  ? Bydd,  yn  hur  araf,  ac  yn 
hurwerthfawr  hefyd.  Fefydd  daiilen  un  llyfr  fel  hyn 
yn  fwy  gwerthfawr  na  rhedeg  dros  ugeiniau.  Bydd  y 
dull  yma  yn  eich  rhwymo  chwi  i feddAvl,  ac  i farnu, 
wTth  ddarllen — i wahaniaethu,  a symud  y gwenith 
oddiwrth  yr  ûs.  Fe  wna  hyn  y tyhiant  yn  eiddo  i chwi 
eich  hunan;  ac  a’i  plana  yn  y meddwl  i’r  fath  raddau, 
fel  y hydd,  y mae  yn  debyg,  at  eich  gAvasanaeth  mewn 
umiiyw  amser  dyfodol.  Y peth  cyntaf  a raid  wneyd  i 
droi  yr  hyn  a ddaiilenoch  yn  eiddo  i chwi  eich  hunan, 
ydyw  meddwl  y peth  tra  yr  ydych  yn  daiilen,  a medd- 
wl  w^edi  rhoi  heihio  ddaiilen. 

Peth  angenrheidiol  iawn  yw  i chwi  ymddyddan  am 
y pwmc  y hyddwch  yn  daiilen  arno,  gyda  rhy w gyfaill. 
Byddwch  mor  onest  a dweyd  wrtho,  i chwi  fod  yn 
daiilen  ar  y pwnc,  fel  y caffo  efe  ddeall  nad  syniadau 
cyntefig  o’r  eiddoch  chwi  ydyw  yr  oíl  a adroddwch 
wTtho.  Os  hydd  mwy  nag  un  yn  eich  cyfeillach,  a phoh 
un  yn  dymuno  sicrhau  yr  hyn  a ddaiileno  yn  gywir  yn 
ei  feddwl,  goraf  oll.  Os  bydd  mwy  nag  un  yn  daiilen 

F 


62 


HYFFORDDWR. 


yr  iin  llyfr,  neu  os  bydd  un  yn  darllen  i glyw  arall,  fe 
íydd  manteision  y gyfeillach  yn  fwy  eilwaith. 

VII.  Dylai  cryn  lawer  o’ch  amser  efrydol  gael  eí 
dreulio  i adolygu  yr  hyn  a ddarllenasoch' — Y mae  rhai 
o’r  ysgolheigion  goraf  yn  meddwl  y dylai  un  rhan  o 
bedair  o amser  darllen  gael  ei  threulio  fel  hyn.  Yrwyf 
yn  meddwl  nad  yw  hyny  yn  ormod.'  Ond  y mae  yn 
amlwg,  os  darllenwch  gan  nodi  á’ch  pwyntel  ar  ymyl 
y ddalen  fel  y soniwyd  uchod,  y gellwch  adolygu  yr 
awdwr,  yn  nghyda’ch  golygiadau  arno,  mewn  ychydig 
iawii  o amser.  Chwi  a ganfyddwch  ar  yr  un  olwg  beth 
yw  nodweddiad  pob  brawddeg.  Chwi  a welwch  yn 
union  lle  mae  y pysgodyn,  a pha  fath  ydy w : ac  ar  un- 
waith  gellwch  roddi  eich  bach  i mewn  a’i  dynu  allan. 

VIII.  Y mae  peth  arall  pur  bwysig  y dylid  sylwi 
arno  wrth  ddarllen,  sef  dosparthiant. — Y mae  arnom 
angen  am  allu  nad  ydym  yn  feddiannol  arno  yn  y 
fuchedd  hon,  sef  y gallu  o gadw  pob  -peth  sydd  yn 
niyned  trwy  y meddAvl  a’r  sydd  yn  werth  ei  gadw. 

Nid  allwn  ysgrifenu  neu  gynelwi  pob  peth  a ddar- 
llenWn.  Nid  allwn  gofio  ond  rhan  fechan  o hono 
chwaith.  Wel,  beth  a wneir?  O’m  rhan  fy  hun,  yr 
wyf  wedi  ymarfer  â gwneyd  mynegai  ( index  rerum  * ) 
i’m  darlleniad.  Y mae  y llyfr  wedi  ei  ddosparthu  yn 
y fath  fodd,  fel  y gallaf  droi  yn  ddioedi  at  unrhy  w beth 
a ddarllenais  erioed,  a dweyd  lle  y mae  i’w  gael,  y llyfr 
a’r  tudalen.  Y mae  yn  attal  liafur  coflyfr,  ac  eto  yn 
cadw  y cwbl  a ellir  ei  gadw.  Myned  yn  mlaen  yn  ol  y 
cynllun  yma  am  ychydig  o flynyddoedd,  a rydd  i chwi 
fynegai  anmhrisiadwy.  Un  flwyddyn  o brawf  a’ch 
argyhoedda  mai  colled  fiiwr  iawn  yw  bod  hebddo. 

IX.  Y mae  un  pwnc  neillduol  arall  y dylid  ei  gry- 
bwyll;  a hwnw  yw,  wrth  ddarllen,  dylai  eich  ysgrifbin 

* Llyfr  o bapyr  gwyn  wedi  ei  lythyrenu  a’i  linellu.  Rhoddwn 
anghraiíft  o’i  ddefnyddiad — bwriwch  eich  bod  yn  darllen  Darlith- 
iau  Lowth  ar  Farddoniaeth  Hebreig,  ac  yn  golygu  y gallech  wneyd 
defnydd  o’i  sylwadau  ar  nodweddiad  Llyfr  Job  ryw  amser  dyfod- 
ol : yn  awr,  dylid  troi  i’r  inynegai,  a than  y lythyren  J,  chwi  a 
ysgrifenech : 

JoB— archwiliad  i’r  llyfr — Darlithiau  Lowth  ar  Far.  Heb.  33  a 34. 

Y mae  mynegai  yn  hynod  o ddefnyddiol  at  bob  math  o ddar- 
llen  cyffredinol  a neillduol,  ac  ettyl  lawer  iawn  o drafferth  ac 
amser. 


PÊN.  IV. 


63 


fod  wrth  eich  llawhob  amser,  nid  yn  unig  i nodi  i lawr 
yn  eich  mynegai,  ond  hefyd  i gadw  y drychfeddyliau 
a dardda  o’ch  meddwl  eich  him.  A ddarfu  i chwi 
erioed  sylwi,  tra  wrth  ddarllen,  fod  eich  meddwl  eich' 
hunan  yn  cael  ei  roddi  mewn  gweithrediad — ei  fod  yn 
taraw  ar  Iwybrau  newyddion  ac  eofn  o feddwl — llwybr- 
au  sydd  yn  werth  eii  cadw;  ond  a chwelir  gyda’r 
gwynt  oni  ^^sgrifenir  hwy  i lawr  y mynydiau  y llunir 
hwynt?  Y mae  pob  dyn  call  mor  ofalus  i gadw  y cyf- 
oeth  a ennillodd  efe  ei  hun,  a’r  liyn  a gafodd  trwy 
etifeddiacth.  Felly  y dylai  yr  efrydydd  fod;  canys  fe 
fydd  yn  annliraethol  fwy  o werth  iddo. 

X.  Nis  gallaf  derfynu  y pwnc,  lieb  amlygu  yr  hyn  a 
ymddengys  i mi  fel  tri  gwrthddrych  penodol  darllen. 

1.  Y mae  darllen  yn  ffurfio  arddull. — Y mae  yn 
annichonadwy  i chwi  ddwyn  eich  meddwl  am  yspaid 
glew  o amser,  dan  ddylanwad  meddwl  arall,  heb  i’r 
meddwl  hwnw  eífeithio  ar  eich  iaith  a’ch  dull  chwithau 
o feddwl.  A allech  chwi  gerdded  fraich  yn  mraich 
efo  dyn  am  ddyddiau  yn  olynol,  heb  ddyfod  i’r  un  ag- 
wedd  ag  yntau  ? Y mae  yn  ddeddf  naturiol,  fod  ein 
meddyliau  yn  derbyn  naws  oddiwrth  y rhai  y byddwn 
yn  cyfeillachu  â hwy,  pa  un  bynag  ai  mewn  ymddydd- 
an  neu  ddarllen.  Oddiyma  y deillia  y pwys  mawr  o 
ddarllen  awduron  da ; y cyfryw  ag  a roddant  argraíf- 
iadau  da  ar  eich  meddwl  yn  mhob  ystyr.  Y mae  yn 
debyg  fod  llyfrau  yn  eífeithio  mwy  i ffurfio  ymarferion 
dealltwriaethol  a moesol  efrydyddion,  na  phob  peth 
arall  yn  nghyd.  Fe  rydd  un  llyfr  drwg  yn  aml  og- 
wyddiad  niweidiol  yn  y meddwl,  o ran  tyb  ac  iaith,  na 
cheir  ymwared  oddiwrtho  trwy  yr  oes.  Cly  wch  dyst- 
iolaeth  y diweddar  enwog  Gadeirtraw  Porter.  “ Os 
goddefir  i mi  amlygu,  yn  y fan  yma,  fy  mhrofiad  fy  hun 
fel  efrydydd  duwinyddol,  dywedaf,  fy  mod  yn  fwy  dy- 
ledus  i Edwards  ar  yr  Ewyilys,  pa  un  a ddarllenais 
dair  gwaith  cyn  dechreu  ar  y weinidogaeth,  heblaw 
adolygiadau  mynych  o hono  wedi  hyny,  nag  i’r  holl  lyfr- 
au  dynol  ereill  gyda’u  gilydd.  Yr  oecld  y cymhorth  a 
gyfranodd  i mi  yn  annhraethol.”  Byddwch  mor  ofalus 
gan  hyny  i beidio  à darllen  yr  hyn  a nÌAveidia  eich  ar- 
ddull,  ag  y byddech  i beidio  cadw  cymdaith  efo  y rhai 
a lygrent  eich  moesau. 


64 


HYFFORDDWR. 


2.  Y mae  darllen  yn  llanw  y meddwl  â gwybodaeth. 
— Dyma  brif  wrthddrych  darllen.  Yr  ydym  yn  dyfod 
i’r  hyd  yn  anwyhodiis  am  hoh  peth.  Nid  all  hanes- 
iaeth  a phrofiadau  dynion  a chenhedlaethau  ereill 
ddyfod  yn  eiddo  i ni,  ond  trwy  ddarllen.  Yr  un  peth 
y w y natur  ddynol  yn  mhoh  oes.  Y mae  deddfau 
meddwl  a defnydd  ( matter ) yn  annghyfnewidiol : ac 
fel  hyn,  trwy  gyfrwng  llyfrau,  gallwn  ddyfod  i wyhod 
cymaint,  a harnu  mor  gywir,  mewn  oes  fer,  a phe 
hyddem  fyw  am  ganrifoedd  heh  ddim  goleuni  i’n  tywys 
ond  ein  profiad  ein  hunain.  Pe  gorfyddai  i ni  fyned 
dros  y Morwerydd  i geisio  rhyw  hanes  a ellid  ei  dar- 
llen  mewn  dwy  awr,  hyddai  yn  angenrheidiol  i ni  gael 
oes  Methusela,  ac  yn  y diwedd  farw  yn  hur  anwy- 
hodus.  Heh  lyfrau  y mae  Duw  yn  ddystaw,  cyfiawn- 
der  yii  guddiedig,  anianaeth  ar  safiad,  athroniaeth  yn 
gloff,  llythyrenau  yn  fud,  a phoh  peth  wedi  ei  gymysgu 
mewn  tywyllwch  Aiíftaidd. 

Rhaid  i chwi  ddarllen,  a gwneyd  llyfrau  yn  íFynnon 
i dynu  eich  gwyhodaeth  o hopi,  nid  yn  unig  yn  hre- 
senol,  ond  trwy  eich  holl  oes.  Fe  fydd  yr  hyn  yr 
ydych  yn  ei  ddarllen  heddyw  wedi  myned  ar  goll  cyn 
hir;  a rhaid  i’r  meddwl  gael  ei  lanw  yn  harhaus  â 
ffrydiau  newyddion  o wyhodaeth.  Fe  sychai  hyd  yn 
nod  y môr  ei  hunan,  pe  torid  ymaith  y ffrydiau  sydd 
yn  rhedg  iddo.  Leied  sydd  yn  darllen  digon  i gyf- 
lenwi  eii  meddyliau  ! “ Llaw  y diwyd  a gyfoethoga.” 

3.  F mae  darìlen  yn  symbylu  ac  yn  rhoddi  eich  galU 
uoedd  meddyliol  ar  waith. — Y mae  yn  annichonadwy  i 
chwi  ddarllen  llyfr  da  yn  gy wir,  heh  gael  eich  symhylu. 
Y sawl  a ŵyr  pa  heth  yw  darllen  i fuddioldeh,  a fyn 
hoh  amser  rywheth  mor  addas  i’w  alluoedd  meddyliol, 
ag  ydyw  gwefryddiaeth  ( electricity ) i gynhyrfu  y gyf- 
undraeth  anifeilaidd.  Y dyn  a all  olrhain  gweithred- 
iadau  meddwl  galluog,  ac  heh  gael  ei  symud,  ei  gy- 
nhyrfu,  a’i  wneyd  i deimlo  y gall  ef  gyflawni  rhyw 
heth,  ac  y gycna  hefyd,  sydd  eto  heh  wyhod  dim  am 
ddifyrwch  uwchaf  hywyd  efrydol,  ac  y mae  eto  yn  an- 
wyhodus  am  yr  afonydd  o hyfrydAvch  sydd  yn  llifo  o’i 
amgylch  drwy  ei  holl  oes. 

Terfynaf  yn  awr  trwy  ddywedyd,  Na  ddarllenwch 
ormod  o lyfrau ; ac  na  phrynwch  hyth,  nes  y hyddoch 


PEN.  V, 


65 


yn  gallu  talu  am  yr  hyn  a brynocli.  Nid  ellwch  byth 
gyfìawn  fwynhau  dim  byd  -yr  ydych  mewn  dyled  am 
dano.  Gwnewch  yr  hyn  á ddarllenoch  yn  eiddo  i chwi 
eich  hunan ; a chwi  a ddeuwch  yn  fiian  yn  gyfoethog 
mewn  golud  dealltwriaethol,  ac  a chwanegwch  dry- 
sorau  gw'erthfawr  yn  feunyddiol  at  eich  ystôr. 


PENNOD  V. 

CWSG — MUSGRELLNI — SYRTHNI — COLL  AMSER  MEWN 

EFRYDU  PETHAU  ANNGHYMHWYS  COLL  AMSER 

ODDIWRTH  LUDDED  MEDDWL — COLL  AMSER  TRWY 

OHIRIAD COLL  AMSER  MEWN  CYNLLUNIAU  AC  EF- 

RYDION  ANMHERFFAITH. 

Nid  oes  yr  un  pwnc  braidd  y dymunwn  ei  grybwyìl 
wrthych,  mor  anhawdd  a hwn ; nac  eto,  yr  un  y geilid 
gwneyd  cymaint  o les  trwyddo,  pe  gellid  dywedyd  yr 
iawn  bethau,  a’u  dweyd  mewn  iawn  ddull.  Y mae  yn 
ddigon  hawdd  ysgrifenu  yn  lled  wych  ar  fyrdra  a chyf- 
lymder  amser;  ond  nid  yw  mor  hawdd  rhoddi  rheoläu 
pa  fodd  i’w  ddefnyddio  yn  y dull  mwyaf  manteisiol 
WTth  iddo  ehedeg.  Y mae  y cybydd  yn  a,ml  yn  myned 
yn  gyfoethog,  nid  o herwydd  fod  ganddo  etifeddiaeth 
eang,  ond  trwy  ei  fod  yn  casglu  i mewn  gyda’r  diwyd- 
rwydd  eithaf,  ac  yn  rhoddi  allan  gyda’r  gofal  a’r  go- 
chelgarwch  mwyaf.  Dyma  wers  a roddir  o’n  blaen 
mewm  perthynas  i’n  hamser  o foreuddydd  ein  bywyd, 
ond  anfynych  y dysgir  hi  hyd  yn  belf  yn  y prydnawn. 
Y mae  yn  beth  rhyfedd  i feddwl,  yn  mhlith  yr  holl  da- 
lentau  a roddwyd  dan  ein  goruchwyliaeth,  mai  amser, 
ar  la'wer  golygiad,  yw  y gwerthfawrocaf,  ac  eto  nid  oes  ' 
yr  un  a dreulir  gan  ddynion  yn  gyífredin  yn  fwy  gwas- 
traífus  a diwerth.  le,  y mae  yn  hawdd  canfod  fod  y 
dynion  hyny  ag  ydynt  fwyaf  cynil  a diw^astraíf  yn 
mhob  peth  arall,  yn  hynod  o afradlon  yn  eu  trysor 
gwerthfawrocaf,  amser ; “ yr  hyn,”  fel  y dywed  Sene- 
ca,  ‘‘sydd  yn  rhinwedd  bod  yn  gybyddlyd  ynddo.”  Y 
mae  yn  syndod  meddwl  pa  faint  o amser  a ellir  ennill 
trwy  iawn  drefnidedd  ( economy ), 

Yr  oedd  larll  Chatham  yn  hynod  o enwog  mewn 
F 2 


66 


HYFFORDBWR, 


gwneyd  llawer  o waith  mewn  yspaid  penodol  o amser, 
Nid  yn  unig  yr  oedd  yn  deall  brasluniad  gorchwylion 
cyhoeddus,  a mynediad  llysoedd  tramor  yn  mlaen,  ond 
yr  oedd  ei  lygad  ar  boh  rhan  o diriogaethau  Prydain, 
a braidd  y gallasai  un  dyn  symud  heb  iddo  ef  wybod 
am  dano,  a gwybod  ei  amcan  hefyd.  Galwodd  cyfaill 
gydag  ef  ry w ddiwrnod  pan  oedd  yn  flaenor  Prydain, 
a chafodd  ef  ar  ei  ddwylaw  a’i  liniau  yn  chwareu  mar- 
morau  ( marhles ) gyda’i  blentyn  bychan,  ac  yn  cwyno 
yn  arw  na  chwareuai  y ròg  ddim  yn  dêg ; gan  chwan- 
egu,  ‘‘  fod  yn  rhaid  ei  fod  wedi  ei  lygru  oddiwrth  y 
Ffrancod.-”  Dymunai  y cyfaill  grybwyll  wrtho  am 
ryw  ddyeithrddyn  amheus,  yr  hwn  oedd  yn  aros  yn 
Llundain  er’s  peth  amser — pa  un  ai  yspiwr,  ai  gẁr  bon- 
heddig  yn  unig  ydoedd.  Aeth  Pitt  yn  union  i’w  gist, 
a thynodd  rai  ugeiniau  o arluniau  allan,  ac  a ddethol- 
odd  un  gan  ei  ddal  i fyny  a gofyn,  “ Ai  dyma’r  dyn  ? ” 
“le,  dyna  fo  ei  hunan.”  “ Oh!  y mae  fy  llygad  i arno 
er  y mynyd  cyntaf  y daeth  i dir.”  Yr  oedd  yh  gallu 
gwneyd  hyn  i gyd,  trwy  fod  yn  fywiog  gyda’r  amser, 
ac  heb  adael  i un  meidyn  fyned  heibio  heb  ei  ddefn- 
yddio  i rywbeth  penodol. 

Ni  cheisia  neb  fod  yn  fywiog  i ddefnyddio  ei  amser 
yn  gywir,  heb  iddo  yn  gyntaf  weled  yr  angenrheid- 
rwydd  o hyny.  Cofiwch  nad  allwn  gael  nemawr  o 
amser,  ar  y golygiad  goraf,  i ddarllen,  dysgu,  a chyf- 
lawni  y cwbl  sydd  arnom  eisiau.  Fel  y dywed  John- 
son, — Pan  y tynwn  allan  y cwbl  a dreulir  mewn 
cwsg,  y cwbl  sy  raid  ei  roddi  i gyflawni  angenrheid- 
iau  natur,  neu  a drawsfeddiannir  gan  arferion — y cwbl 
sydd  yn  myned  heibio  gydag  addurniadau  diangenrhaid 
hywyd — y cwbl  a rwygir  o’n  gafael  trwy  rym  clefyd, 
neu  a ladrateir  yn  ddiarwybod  trwy  ludded  a nychdod, 
— ni  a gawn  mai  ychydig  iawn  yw  yr  amser  sy  genym 
y gallwn  wneyd  yr  hyn  a fynom  ág  ef.”  Yn  nechre 
pob  diwrnod,  edrychwch  beth  a pha  faint  sy  genych 
i’w  gyflawni  cyn  yr  ewch  i gysgu,  -ac  yna  yn  ddioedi 
dechreuwch  ar  eich  cynllun,  heb  adael  i ddim  amser 
gael  ei  golli,  cyn  dechreu  gweithredu;  ac,  fel  y 
dywedais  o’r  blaen,  yn  niwedd  y diwrnod  adolygwch 
eich  gwaith  yn  drv;yadl  a diduedd,  gan  nodi  y meth- 
iadau.  Y mae  rhywbeth  yn  addysgiadol  yn  yr  hanes 


PEN.  V. 


67 


a rydd  Apuleius,  athronydd  Platonaidd  o’r  ail  gan- 
rif,  am  y Gymnosophistiaid  Indiaidd  yn  addysgu  eu 
dysgyblion,  “ Pan  y mae  eu  ciniaw  yn  barod,  cyn 
ei  ranu,  y mae  yr  athrawon  yn  holi  pob  ysgolhaig, 
pa  fodd  y treuliodd  ei  amser  er  codiad  haul.  Ateba 
rhai,  eu  bod  gwedi  eu  dewis  yn  farnwyr  rhwng  per- 
sonau,  a’u  bod  gwedi  trefnu  yr  ymryson  a’u  gwneuth- 
ur  yn  gyfeillion  eilwaith — rhai,  eu  bod  gwedi  bod 
yn  cyflawni  gwasanaeth  i’w  rhieni — ac  ereill,  eu  bod 
gwedi  dysgu  rhyw  beth  newydd,  naill  ai  trwy  eu  hym- 
roddiad  eu  hunain,  neu  trwy  addysgiadau  eu  cyfeillion. 
Ond  os  dygwydda  fod  rhyw  un  nad  all  ddangos  iddö 
ddefnyddio  y bore  i ryw  fuddioldeb,  rhaid  iddo  ym- 
adael  yn  ddioedi  o’r  lle,  a gweithio  tra  y mae  y lleill 
yn  ciniawa.” 

I.  Cwsg. — Nid  oes  dim  yn  hawddach  na  meithrin  yr 
ymarferiad  o gysgu  i’r  fath  raddau  nes  peri  i’r  cyfan- 
soddiad  ofyn  wyth  neu  ddeg  o oriau  o’r  pedair  ar  hug- 
ain,  ac  yn  niíFyg  iddo  eu  cael,  bydd  allan  o bob  hwyl  a 
threfn.  Dyw'ed  meddygon  yn  gyífredin  fod  chw^ech 
awr  yn  gymaint  ag  sydd  yn  angenrheidiol;  a phe 
byddid  yn  cysgu  y mynydyn  y rhoddid  y pen  ar  y 
gobenydd,  efallai  y byddai  chwech  awr  yn  ddigon  o 
amser  i fod  yn  y gwely  hefyd.  Ond  beth  pe  baech  yn 
caniatau  saith,  ac  yn  cadw  yn  fanwl  at  hyny  fel  rheol, 
a fyddai  genych  ddim  mwy  o amser  nag  sydd  yn  awr? 
Pe  bae  i chwi  ddefnyddio  yn  ífyddlawn  at  ddarllen  a 
myfyrio,  yr  amser  ag  yr  ydych  yn  ei  dreulio  yn 
eich  gw'ely  dros  ben  y saith  awr,  a allech  chAvi  ddim 
cyrhaedd  llawer  iawn  mwy  o wybodaeth?  Ond  nid  y 
coll  amser  yw'  y cw*bl.  Y mae  yr  holl  gyfansoddiad  yn 
cael  ei  waethygu  a’i  anmharu;  ac  yr  ydych  mor  an- 
addas  i efrydu  yn  galed  ar  ol  naw  neu  ddeg  awr  o 
gysgu,  a phe  buasech  gw^edi  gorlwytho  eich  cylla  â 
bwyd.  Y coríî  a’r  meddwl  a gânt  eu  gwanhau  trwy 
y ddau.  Gan  hyny,  cymerwch  ddwy  awr  o’ch  amser 
cysgu,  a chw'anegwch  atynt  amser  dwy  ereill  a ennillir 
trwy  fywiogrwydd  y meddwl  wrth  godi  gymaint  a hyny 
yn  foreach,  yna  fe  fydd  genych  ífrwyth  o gylch  pedair 
awr  o ddarllen  a myfyrio,  i’w  chwanegu  bob  dydd  at 
eich  çyfoeth  meddyliol.  Ond  beth  a ddyw’edir  am  yr 
arferiad  o gysgu  ar  ol  ciniaw?  Y mae  ychydig  o eir- 


68 


HYFFORDDWR. 


iau  yn  ddigon.  Os  ydych  am  deimlad  marwaidd  ac 
afrywiog — iselder  ysbryd — coll  nertli — pen  yn  llawn  o 
gur — a chylla  analluog  i weithio  yn  rheolaidd,  yna 
byddwch  yn  sicr  o fwyta  ciniaw  nes  eich  trymhau,  a 
chysgu  yn  ddioedi  ar  ei  ol.  Fe  fydd  yr  angen  am 
gwsg  mor  rheolaidd  ag  am  giniaw.  Ond  os  parhewch 
% yn  yr  ymarferiad,  bydd  yn  ddinystr  i chwi  fel  gwir 
efrydydd. 

II.  Musgrellni, — Y mae  musgrellni  yn  gwahaniaethu 
oddiwrth  syrthni  a seguryd,  yr  un  fel  ag  y mae  y 
rhiant  (parent)  oddiwrth  y plentyn.  Y mae  yn  gy- 
nwysedig  mewn  anwesu  tuedd  drom  ac  anweithgar,  yr 
hon  sydd  yn  arwain  i adael,  hyd  ryw  amser  dyfodol,  yr 
hyn  a ddylid  ei  wneyd  yn  awr.  Fe  fydd  hwn  yn  sicr 
o ymosod  arnoch  ddydd  a nos,.yn  nifíyg  i chwi  weith- 
redu  oddiar  egwyddor  aohydwybodolrwydd,  yn  nghyd- 
ag  ystyriaeth  ddwys  o’ch  rhwymau  a’ch  dyledswyddau 
moesol.  Nid  ellwch  ei  orthrechu  ond  trwy  wneyd 
eich  efrydion  yn  ddyledswydd,  ac  nid  yn  ddifyrwch. 
Gwir,  ar  rai  amserau,  y byddant  hwy  yn  ddifyrwch; 
ond  dylent  fod  yn  ddyledswydd  bob  amser.  Dywed  y 
Dr.  Fothergill,  meddyg  enwog  yn  perthyn  i’r  Crynwyr, 
‘^Yr  wyf  yn  ymdrechu  cyflawni  fy  ngorchwyl  am  ei 
fod  yn  ddyledswydd  arnaf,  yn  hytrach  nag  yn  elw  i 
mi : y mae  yn  wir  fod  yr  olaf  yn  anwahanol  oddiwrth 
gyflawniad  cywir  o ddyledswydd;  ond  yr  wyf  bob 
amser  yn  edrych  ar  yr  elw  fel  y peth  olaf.” 

III.  Syrthni. — Y mae  hyn  wedi  cael  ei  alw  yn  aml, 
ac  yn  briodol  iawn  hefyd,  yn  rhwd  yr  enaid.  Y mae 
yr  ymarferiad  yn  bur  hawdd  i’wfíurfìo;  neu  yn  hy- 
trach,  y mae  bod  yn  swrth  yn  rhan  gysoddol  o’n  na- 
tur.  Y mae  yn  cynyddu  yn  gyflym  trwy  ei  anwesu, 
ac  y mae  yn  fuan  yn  gafaelyd  yn  yr  enaid  gyda  thrais 
a nerth  gŵr  arfog. 

Ymddengys  mai  camgymeriad  mawr  ynom  ni  yw 
ein  bod  yn  teimlo  nad  allwn  wneyd  dim  mawr  a 
theihvng,  os  na  fydd  ein  holl  amser  genym  i’w  roi  at 
yr  un  peth  hwnw.  ‘‘Pe  bae  genyf  ddim  ond  amser  i 
fyned  ac  eistedd  dydd  ar  ol  dydd  am  nifer  o ddyddiau 
ac  wythnosau,  i chwilio  y pwnc  yna,  ac  i ysgrifenu  ar 
y pwnc  arall,  mi  wnawn  inau  ryw  beth  wedi  hyny.” 
Ond,  gadewch  bethau  fel  y maent;  beth  a ellwch  chwi 


PEN.  V. 


69 


ei  wneyd  efo  rhyw  ddarnau  o amser  a ellwch  eu  casglu 
yn  awr  a phryd  arall,  ond  bod  yn  fywiog  ì’av  dal,  yn 
neillduol  trwy  gwtogi  ar  eich  amser  cysgu  yn  y bore  ? 
A ellwch  chwi  wneyd  dim  á’r  rhai  hyny?  Na;  rhaid 
i chwi  aros  am  seibiaiit,  ac  am  ryw  gyfnewddiad 
mawr  yn  eich  amgylchiadau,  cyn  y gellwch  chwi  gyi- 
lawni  nemawr  o ddim ! Y mae  hyn  yn  gamgymeriad 
mawr.  Dywed  Madame  de  Genlis  wrthym,  paii  yr 
oedd  yn  gymdeithyddes  i frenhines  Ffrainc,  fod  yn  rheol 
iddi  fod  wrth  y bwrdd  bryd  ciniaw  bymtheg  mynyd  o 
flaen  ei  meistres.  Ond  nid  oedd  y pymtheg  mynyd 
yma  yn  cael  eu  colli ; eithr  defnyddiai  hwy  yn  fy wiog 
bob  dydd;  a chyfrol  neu  ddwy  fu  y canlyniad.  Nid 
eisiau  cyfnewidiad  jn  eich  amgylchiadau  sydd  cyn  y 
gellwch  gyrhaedd  trysorau  newyddioii  mewn  gwybod- 
aeth;  na,  dim  ond  i chwi  ddal  â’ch  holl  egni  bob  myn- 
yd  sydd  yn  awr  yn  cael  ei  dreulio  yn  ofer,  yna  chwi  a 
fyddwch  yn  fuan  wedi  gwneyd  chwanegiadau  gwerth- 
fawr  at  eich  trysor.  Y mae  rhyw'  fynydiau  fel  hyn  yn 
dygwydd  yn  fynych  yn  nyddiau  y dyn  mw^yaf  tra- 
íferthus  ; ac  nid  oes  dim  yn  well  hyd  yn  nod  i’r  medd- 
wl  ei  hunan,  na  bod  rhywbeth  yn  barod  i droi  ato  yn 
ddioedi  yn  y cyfryw  amgylchiadau.  Os  caniateir  i mi 
fy  hun  lefaru  oddiar  brofiad,  gallaf  dystio,  fod  y cwbl 
bron  a gyflawnais  erioed,  heblaw  yr  hyn  sydd  yn  han- 
fodol  i fy  ngalwedigaeth,  wedi  ei  wneyd  trwy  afaelyd 
yn  y mynydaii  a gollir  mor  fynych.  Ac  nid  oes  dim 
mor  effeithiol  i esmwythau  y meddwl,  a chael  rhyw 
destyn  newydd  iddo  weithredii  arno.  Treuliodd  Eras- 
mus  ddysgedig  y rhan  fw'yaf  o’i  fywyd  mewn  ciwvydro 
o wlad  i wlad,  i hela  addewddion  am  nawdd ; y rhai 
nid  oeddent  ond  er  tw^yllo  yn  y dÌAvedd.  Eto,  trwy 
ddefnyddio  yn  fywiog  a didor  yr  oriau  hyny  ydynt  yn 
llechu  yn  nghanol  y gweithgarwch  mwyaf,  fe  ysgrifen- 
odd  yr  ysgolhaig  hwn,  yn  nghanol  ei  dylodi  mawr,  fwy 
o lyfrau  nag  a fuasai  y rhan  fwyaf  yn  yr  un  amgylch- 
iadau  yn  tybied  eu  bod  yn  alluog  i’w  darllen. 

IV.  Efrydu  pethau  annghymhwys. — Yr  Avyf  yn  go- 
beithio  fod  yr  hyn  a ddywedais  yn  y bennod  ar  efrydu, 
yn  ddigon  i beri  i chwi  ddeall  beth  a feddylir  wrth 
efrydu;  ac  hefyd,  i ffurfio  ymarferion  a’i  gwna  yn 
hoff  genych.  Dechreua  llawer  ar  bynciau  nad  ydynt 


70 


HYFFORDDWR. 


0 un  defiiydd  iddynt  yii  bresenol,  ac  nad  ydynt  yn 
dwyn  un  berthyrias  neillduol  á’r  llwybr  y maent  yn  ei 
nodi  allan  i’r  hyn  sydd  yn  canlyn  o’r  einioes.  Y mae 
yn  beth  plentynaidd  i chwi  eu  canlyn.  Y mae  yn  wir 
y gellwch  eu  gorchfygu;  ond  i ba  ddyben?  Yr  oedd 
gŵr  bonheddig  unwaith  yn  marchogaeth  trwy  un  o’n 
trefydd,  pan  y daeth  ci  allan,  a dechreu  cyfarth  i’r 
cerbyd.  Dechreuodd  yntau  guro  tuag  ato  efo’r  chwip. 
Ond  ni  wnaeth  hyn  ddim  amgen  i’r  ci  na  pheri  iddo 
grochwichian  yn  fwy,  yr  hyn  a gasglodd  ddeg  neu 
chwaneg  o gŵn  i’w  gynorthwyo.  Erbyn  hyn  daeth  y 
pwnc  o bwys.  Yr  oedd  y drysau  oll  yn  gil-agored, 
a’r  hen  fenywod  a’r  plant  yn  chwerthin  ar  yr  ymryson. 
Beth  oedd  i’w  wneyd?  a oedd  boneddwr  i’w  ddaros- 
t.wng  fel  hyny?  Na!  disgynai  o’r  cerbyd,  rhwymai  y 
ceffyl,  a defnyddiai  y chwip  nes  gyru  teulu’r  cyfarth  i 
ffwrdd  yn  lân.  ünd  ar  esgyniad  y gorchfygwr  i’w 
gerbyd,  'wele  ei  holl  lawryf  yn  gwywo,  trwy  i hen 
wraig  waeddi  ar  ei  ol,  “ Tw,  ar  ol  y cyfan,  nid  oedd 
ond  gyru  ci  ymaith.”  A oes  dim  llaw^er  o’r  fath 
frwydrau  yn  cael  eu  hymladd  gan  y rhai  hyny  ag  ydynt 
yn  efrydu  pethau  diddefnydd,  ac  allan  o’r  ffordd  ? A 
phe  caent  y fuddugoliaeth,  byddai  yn  llawn  mor  an- 
rhydeddus  a’r  un  a soniwyd. 

V.  Yr  ydym  yn  colli  amser  pan  yr  ydym  yn  parhau 

1 efrydu  pan  fyddo  y meddwl  wedi  hlino. — Yr  wyf  yn 
canfod  perygl  wrth  enwi  hyn,  rhag  i chwi  gamgymeryd 
yr  ansefydlogrwydd  a’r  anesmwythdra  sydd  yn  y medd- 
wl  wrth  ddechreu  ei  ddysgyblu,  yn  lle  gwir  ílinder. 
Ond  fe  all  y meddwl,  yn  gystal  a’r  corff,  fod  wedi 
blino;  ac  ni  ddylai  hyd  yn  nod  ceffyl  gael  ei  sym- 
bylu  yn  y sefyllfa  hôno.  Rhyddheir  ac  adfywir  y 
meddwl  yn  ddioedi  trwy  newid  y testyn. 

VI.  Dylid  gochelyd  rhag  €n  hefrydion  ddyfod  yn 
faich  ar  ein  cefnau^  oddiwrth  ohiriad. — Y mae  yn 
annichonadwy  cael  y meddwl  yn  rhydd  a diddyrys- 
lyd,  os  byddwch  yn  cael  eich  gyru  gan  eich  efrydion. 
Ós  bydd  i chwi  oedi  eich  gwers  hyd  y mynyd  olaf  a 
ellwch,  nid  ydych  yn  feistr  arnoch  eich  hun.  Fe  ddi- 
chon  i ddyn  wneyd  diwrnod  o waith  yn  y prydnawn ; 
ond  os  gadawa  efe  o hyd  y pryd  hyny,  fe  fydd  yn  bur 
annedwydd  y bore,  yn  gorweitiiio  yn  y prydnawn,  ac  yn 


PEN.  V. 


n 


anh^y^'liis  yn  yr  hwyr.  Yr  hwn  sydd  yn  gwneyd  petîi 
mewn  brys,  beth  bynag  fyddo  ei  gyneddfaii  a’i  allu- 
oedd,  nid  all  ei  wneyd  yn  dda.  Y mae  genyf  hanner 
can  milldir  i’w  marchogaeth  heddy w,  a gallaf  wneyd 
hyny  ar  ol  ciniaw;  ond  byddai  cymeryd  at  y gorchwyl 
yn  beth  pur  annoeth,  ac  yn  greulondeb  ataf  fi  a’m  han- 
ifail.  Ni  ddylid  llercian,  am  y gellwch  adennill  y 
golled  yn  y prydnawn.  Y mae  bod  yn  fanwl  mewn 
dysgu  y peth  yn  ei  amser  priodol  o’r  pwys  mwyaf.  ‘‘Y 
mae  yn  debyg  i byniori  (pacJc)  pethau  mewn  cist:  fe 
rydd  pyniorydd  da  haniier  cymaint  arall  i mewn  ag 
a wna  un  sál.  Y mae  boddlonrwydd  a thawelwch 
meddwl  yn  fuddioldeb  arall  sydd  yn  deilliaw  o fanyl- 
edd.  Y mae  „dyn  annhrefnus  bob  amser  yn  frysgar: 
nid  oes  ganddo  amser  i ymddyddan  â chwi,  o herwydd 
ei  fod  yn  myned  i ryw  fan  arall ; a phan  y cyrhaedda 
yno,  y mae  yn  rhy  ddiweddar  i wneyd  y gorchwyl 
oedd  ganddo  ; neu  ynte  rhaid  iddo  frysio  i ry w le  arall 
cyn  ei  orphen.  Y mae  manyledd  yn  rhoddi  pwysig- 
rAvydd  i’ch  nodweddiad.  ‘Y  mae  y cyfryAV  ddyn  wedi 
gwneyd  cytundeb;  gan  hyny,  mi  wn  y gwna  efe  y 
peth.’  Ac  y mae  hyn  yn  cenhedlu  manyledd  ynoch 
chwithau;  canys,  fel  rhinweddau  ereill,  y mae  yn  cy- 
nyrchu  ei  gyffelyb.  Mewn  gwirionedd,  y mae  cytun- 
deb  yn  ddyîed : canys  os  wyf  wedi  gwneyd  cytundeb 
â chwi,  yr  wyf  mewn  dyled  o fanyledd  i chwi,  o her- 
wydd  nid  oes  genyf  ddim  hawl  i ddifrodi  eich  amser 
chwi,  os  wyf  am  wneyd  felly  â’m  hamserfy  hun.’  ” 
VII.  Yr  ydym  yn  colli  amser  wrth  ddechreu  cynllun- 
iau  ac  efrydion,  ac  heh  hyth  eu  cyflawni. — Os  goddefir 
yn  ieuanc  yr  ymarferiad  o gychwyn  unrhyw  beth,  a 
throi  oddiwrtho  cyn  ei  gyflawni,  fe  ]gryfha  y drwg 
yma  trwy  yr  oes.  Fe  roddodd  cyfaill  fwrnel  o bapyrau 
yn  fy  nwylaw,  o eiddo  rhy w un  a gyfrifid  yn  athrylith- 
gar.  ‘‘A  oeddent  yn  werth  eu  cyhoeddi?”  oedd  y 
cwestiwn.  Yr  oedd  gonestrwydd  yn  rhwymo  yr  ateb- 
iad  i fod  yn  “Nac  oeddent.”  Nid  oedd  yno  braidd 
ddim  w'edi  ei  orphen.  Yr  oedd  yno  bryddest  (poem) 
wedi  ei  dechreu, — a chenig  (sonnet)  yn  agos  ar  ben, — 
ac  o gylch  dwy  ran  o dair  o olrheiniad  ar  ddiffyg 
wybrenol,  gyda  manylrwydd  a rhagoroldeb  mawr.  Y r 
oedd  yno  draethawM  w'edi  ei  gychw^m,  a llythyr  ar 


72 


HYFFORDDWR. 


hanner  ei  orphen — y cwbl  yn  proíì  fod  ganddo  feddwl 
c^f,  ac  hyd  yn  nod  athrylith;  ond  pe  bnasai  yn  byw, 
nid  allasai  byth  gyrhaedd  enwogrwydd  gydag  arferion 
o’r  fath  hyny.  Yn  gyífredin,  rheol  dda  yw  peidio  à 
dechreu  ar  ddim,  heb  fyned  trwyddo,  os  na  fyddys 
wrth  hyny  yii  aberthu  rhyw  egwyddor  neu  deimlad 
moesol.  Y mae  yr  hwn  sydd  yn  troi  pethau  heibio  fel 
hyn,  nid  yn  unig  yn  colli  ei  amser  a’i  lafur,  ond  hefyd 
yn  meithrin  arferiad  niweidioL  Nid  yw  yn  angen- 
rheidiol  i chwi  roddi  eich  holl  amser  at  y pwnc  y 
byddoch  am  ei  ddeall  neu  ei  egluro;  ond  gwnewch 
beth  tuag  at  hyny  bob  dydd,  ac  fe  orphenir  y peth 
mewn  amser,  pa  mor  anhawdd  bynag  yr  ymddanghosa 
ar  y cyntaf. 

Y mae  rheol  yn  angenrheidiol  tuag  at  iawn  ranu  a 
defnyddio  ein  hamser.  Pwy  bynag  sydd  heb  wneyd 
prawf  o hyny,  y mae  yn  hollol  ddyeithr  i’r  tawelwch 
a’r  hyfrydwch  boddhaol  á pha  un  y mae  y meddwl  yn 
cyfarfod  à’i  ddyledswyddau  dyddiol,  pa  mor  amrywiol 
neu  anhawdd  bynag  y byddont,  os  byddant  yn  dy- 
chwelyd  yn  rheolaidd  at  yr  un  awr.  Fe  fydd  amryw- 
iad  synwyrgall  yn  esmwythau  ac  yn  cynhyrfu  yn  ddi- 
gonol.  Ond  dylai  y drefn  fod  mor  gyfláwn  ag  sy 
ddichonadwy.  Gall  olwyn  a fo  yn  troi  yn  rheolaidd 
symud  grym  mawr,  os  bydd  pob  cogwrn  yn  iawn;  ond 
os  bydd  un  wedi  tori  yma,  ac  un  arall  yn  y fan  draw, 
fe  fydd  yr  holl  beiriant  yn  dyoddef,  a’r  canlyniad  fydd, 
myned  yn  ddrylliau.  Felly,  os  bydd  i chwithau  am- 
canu  cadw  rheol  yn  eich  trefniadau  efrydol,  chwi  a 
fyddwch  yn  sicr  o ddyoddef  pan  y torir  hi.  Y can- 
lyniad  fydd,  un  ai  chwi  a ymw’rthodwch  à hi,  ac  a 
adewch  i’r  llong  fyiied  fel  y myno,  neu  ynte  chwi  a 
afaelwch  yn  y llyw  gyda  braich  fwy  cadarn  a phender- 
fynol,  i’w  chadw  yn  gywir  o fewn  i’r  lhvybr. 

Os  ydych  am  wneyd  amser  yn  werthfawr,  ymged- 
wch  oddiwrth  olrhain  pethau  ífril  (trijliny).  Na 
wnewch  ddim  y byddo  árnoch  gywilydd  ei  arddel  un 
amser.  Beth  yw  dedfryd  y byd  yn  erbyn  Nero,  pan 
yn  amherawdwr  Rhufain,  ac  yr  aeth  efe  i fyny  ac  i 
lawr  tir  Groeg  i herio  y cry thwyr  (fiddlers ) i chwareu 
am  y goraf  gydag  ef?  Treuliodd  ^Eropus,  brenin 
Macedonia,  ei  amser  i wneyd  ilusernau,  pethau  defn- 


PEN,  V. 


73 


yddiol,  y mae  yn  wir,  ond  nid  gwaitli  priodol  i freiiin. 
Defnyddiodd  Harcatius,  brenin  Parthia,  ei  amser  i 
ddal  tyrchod  daear,  ac  yr  oedd  yii  iin  o’r  tyrchwyr 
goraf  yn  y deyrnas;  ond  a oedd  hyny  yn  glod  iddo  ? 
A oedd  Biantes,  o Lydia,  yn  llywodraethwr  teilwng, 
am  ei  fod  yn  un  da  am  gaboli  nodwyddau?  Yn  y 
degfed  canrif,  yr  oedd  patriarch  yn  yr  eglwys,  o’r 
enw  Theophylact,  a dreuliai  ei  amser  i fagu  ceíiylau. 
Yr  oedd  ganddo  dros  ddwy  íìl  o geíFylau  hela  yn  ei 
ystabl,  yn  cael  eu  porthi  â ífrwythau  moethus  a dan- 
teithiol.  Heb  son  dim  am  yr  holl  wastraíi  arian,  a 
ydyw  dynolryw  ddim  âg  un  llais  yn  melldigo  y cyfryw 
garnddefnydd  o amser,  doniau,  a sefyllfa  ? Ac  eto,  pa 
faint  o wahaniaeth  sy  rhwng  y fath  wastraíF  ar  einioes, 
a’r  hyn  y mae  llawer  o ieuenctid  yn  ei  wneyd,  oddieithr 
yn  unig  fod  y rhwymau  yn  fwy  yn  yr  anghraiíFt  yma? 

Y mae  lluaws  yn  gwastraíFu  llawer  o amser  hefyd 
i wisgo  am  danynt.  Y mae  rhai  a dreuliant  o aAvr  i 
ddwy  i eillio  ( shave ) ac  ymAvisgo.  Beth  y maent  yn 
gyflaAvni  yn  eu  hoes  ? Y maent  â gwynebau  llyfii  a 
glanwaith,  ac  yn  edrych  yn  ddestlus ; ond  am  Avneuthur 
dim  sydd  yn  fawr  neu  rinweddol,  ni  wnantun  o’r  ddau 
byth.  Y mae  bod  yn  ddestlus  meAvn  gAVÌsg  a’r  cyíFel- 
yb,  yn  beth  canmoladwy;  ond  ofer  i ni  ymdraíFerthu  i 
gael  menau  (waggons)  o fahogani  gwedi  eu  caboli  yn 
orwych,  os  ydym  yn  bwriadu  cario  lhvythi  trymion 
tros  y mynyddoedd  ynddynt. 

Mi  a gaf  ymddyddan  mewn  man  arall  am  angen- 
rheidrwydd  golafur  ( exercise );  ond,  yn  lle  y golafur 
hyny  sydd  yn  adfyAVÌo  ac  yn  adneAvyddu,  pa  faint  sydd 
yn  treulio  llawer  o’u  hamser  mewn  gwâg-ddigrifwch 
neu  gampiau,  ac  a’u  galwant  yn  adfyAviannau  ( recre- 
ations)  ! Geilw  Esgob  Taylor  y fath  ddifyriadau  yn 
“Avisgoedd  gwedi  eu  gwneyd  oll  o eddi,”  heb  na  chys- 
ur  na  harddAVch.  Yr  ydych  mewn  perygl  oddiwrth 
bob  adfywiant  sydd  yn  hoíF  iaAvn  genych;  canys  y 
mae  dynion  yn  rhoddi  eu  hamser  yn  bur  rhwydd  at 
y pethau  y maent  yn  eu  caru. 

Dywedir  fod  y saAvl  a all  wneyd  i ddwy  dwysen 
dyfu  lle  nad  oedd  ond  un  o’r  blaen,  yn  gymwynaswr 
i ddynolryw;  a diau  y byddai  y saAvl  a ddanghosai 
hvybr  trwy  ba  un  y gailech  wneyd  eich  ocs  yn  ddau 

G 


74 


HYFFORDDWR. 


neu  dri  mwy  ar  y ddaear,  yn  gymwynaswr  hefyd. 
Ymddengys  i mi  y gellir  gwneyd  hyny. 

Y mae  rhai,  pan  yn  ieuailic,  yn  rhedeg  yn  anystyriol 
i bechod  amlwg  a chyhoedd,  ac  yn  rhuthro  yn  benrydd 
i afael  ág  euogrwydd  a’u  harweinia  yn  anocheladwy  i 
ddinystr  a marwolaeth.  Ond  nis  gellir  dweyd  hyn  am 
y rhan  amlaf  o’n  hefrydyddion.  Ond  y pechod  sydd  yn 
gorwedd  amlaf  wrth  eu  drws  hwy,  yw  difrodi  amser. 
Efallai  y treulir  y prydnawn  mewn  siarad  ofer  a mygu 
ífwgws;  ac  nid  ymddengys  yn  nemawr  o goll  amser : 
ond  pan  y bydd  yr  einioes  yn  darfod,  a ninau  yn  ym- 
adael  âg  amser,  ac  yn  agori  ein  llygaid  yn  nhragwydd- 
oldeb,  pa  faint  o’r  darnau  amser  yma  a gyfodant  i’n 
herbyn ! Pa  mor  edifeiriol  y byddwn  pan  yn  rhy 
ddiweddar  i wmeyd  y golled  i fyny,  os  nad  yn  rhy 
ddiweddar  i gael  maddeuant ! Nid  oes  dim  yn  cael  ei 
afradloni  gymaint  gan  efrydyddion,  ag  amser.  Ond  y 
mae  rhai  eithriadau.  Fe  synai  lluoedd  wrth  eu  hym- 
ddygiadau,  pe  baent  mor  wastraífus  mewn  rhyw  beth 
arall.  Yr  ydych  yn  esgeuluso  dyledswyddau  cy- 
hoeddus  a neillduol,  ac  yn  tawlu  y gydwybod  nad  oes 
genych  ddigon  o amser  i’w  cyflawni  oll.  Ond  y mae 
yr  holl  oriau  a wastrefììr  genych,  yn  llefaru  yn  uchel 
yn  eich  erbyn. 

Uwchlaw  y cwbl,  gadewch  i mi  chwanegu,  nad  ell- 
wch  dreulio  eich  amser  yn  fuddiol  ac  yn  ddedwydd, 
heb  geisio,  a derbyn,  bendith  eich  Creawdwr  bob 
dydd.  Nid  oes  un  peth,  na  deg  o bethau  chwaith,  a’ch 
galluoga  gymaint  i iawn  ddefnyddio  eich  amser,  a 
gweddi.*  Bene  precasse,  esthene  studuisse — “Gweddio 
yn  dda  yw  yr  efrydu  goraf,”  ebai  un  efrydydd  enwog. 
Yn  y bore,  gofynwch  fendith  Duw  ar  eich  efrydion, — 
ceisiwch  gan  yr  hwn  a greodd  y meddwl,  ac  sydd  yn 
dal  ei  fys  árno  bob  meidyn,  ei  gadw  yn  glir,  a’i  gyfar- 

* Na  fydded  i’r  anniiw  a’r  llygredig  wawdio  y cynghor  >Tna 
fel  darn  o ddall-bleidiaeth  a phenboethni,  ac  yn  deilliaw  o ífydd 
a’r  Beibl;  canys  y mae  hyn  i’w  ganfod  yn  ngoleuni  natur  yn  gys- 
tal  ag  yn  ngoleuni  y datguddiad.  A oes  gan  yr  hwn  a wnaeth  yr 
enaid,  ac  sydd  yn  Dad  yr  ysbrydoedd,  yr  un  dylanwad  arno  i’w 
gyfarwyddo  a’i  lywodraethu?  Fe  ddichon  i Awdwr  ein  galluoedd 
rhesymol  eu  cau  mewn  tywyllwch  pan  y myno,  gydag  anhwyl- 
deb  disymwth,  neu  eu  gollwng  i wibio  mewn  tybiau  tywyll  a ífol, 
pan  y byddont  gwedi  ymlenwi  â dychymygîon  ynfyd  am  eu  gallu 


PEN.  VI. 


75 

Avyddo, — i roddi  tiiedd  ynoch  i dreulio  eicli  holl  amser 
yn  ei  ofn,  a’i  iawn  ddefnyddio  er  ei  fwyn  ef.  Yn  y 
prydnawn,  galwch  y diwrnod  yn  ol  i’ch  cof,  ac  adys- 
tyriwch  pa  fodd  y treiiliasoch  hob  awr.  Chwiliwch  a 
ddarfii  i chwi  ddim  bod  yn  fyr  o gyflawni  eich  dyled- 
swydd  mewn  un  man ; a pha  beth  a wnaethoch,  neu  a 
adawsoch  heb  ei  wneuthur  a’r  na  ddylasech;  yr  hyn  a 
ddyiiodir  gan  gydwybod  wedi  ei  deífroi  trwy  weddi. 
Ah ! pa  faint  sydd  gwedi  gw^astrafí'u,  yn  ynfyd,  y rhodd 
werthfawr  hon,  ac  yna,  pan  y caethiwyd  hwynt  yn 
ngw^ely  angau,  yn  dechreu  edliw  iddynt  eu  hunain 
gyda’r  fath  lymdra  nad  all  iaith  ei  drosglwyddo  1 Dy- 
wedir  fod  y Frenhines  Elizabeth,  ar  ei  gwely  angau, 
yn  gwaeddi  allan,  “Miloedfl  o arian  am  un  fodfedd  o 
amser!”  Pa  faint  o’r  modfeddi  yma  a dafíodd  hi 
yrnaith!  Daeth  y .floedd  wasgedig  yn  rhy  ddiweddar. 
“O,”  ebai  un  wfth  farw,  “galwch  amser  yn  ol;  os 
gellwch,  fe  all  fod  gobaith  î mi ; ond  y mae  fy  amser 
wedi  myned.” 


, PENNOD  VI. 

YMDDYDDAN  AR  BETHAU  FFRIL  ENLLIB  MEWN 

YMDDYDDAN  — ^ GWENIAITH  YSGAFNDER  MEAVN 

PETHAU  CYSEGREDIG TESTYNAU  CYFEILLACH 

YMGAIS  AM  FOD  ÝN  AREBOL AMLYGU  DYSG PUR- 

DEB  MEDDWL. 

“ Y FATH  brydnawn  difyrus  a dreuliasom,”  ebai 
rhyw  efrydydd  wrth  ei  gyfaill,  wrth  ddychwelyd  adref 
gwedi  bod  yn  gofwyo  (visit).  “le,  nid  wyf  yn  gw^y- 
bod  i mi  dreulio  un  mwy  difyr  erioed.  Yr  oedd  yr 
holl  gymdeithion  yn  ymddangos  yn  bur  ddedwydd 
hyd  y diwedd,  ac  felly  yn  terfynu ; ond  o’m  rhan  fy 
hun,  yr  oeddwn  wedi  fy  llyncu  i fyny  gymaint  gan 

eu  hunain.  Y mae  ef  yn  dysgwyl  cael  ei  gydnabod  yn  ngoruch- 
w’ylion  cyífredin  by wyd ; a diau  ei  fod  yn  dysgwyl  hyny  yn  ngor- 
uch\vylion  mwyaf  goruchel  y meddwl-— argeisio  gwybodaeth  a 
gwirionedd.  Yr  oedd  hyd  yn  nod  y Groegiaid  paganaidd  gwedi 
dysgu  dweyd,  “Ec  dios  archomestha a’r  Lladinìaid,  “A  Jove 
Principium  Musae.” — Watts.  Felly  yr  oedd  y naill  a’r  llall  yn 
gofyn  cymhorth  Jupiter  eu  prif  dduw. 


76 


IIYFFORDDWR. 


ymddyddanion  y dyn  dyeithr  hwnw,  fel  nas  gwyddwii . 
yn  iawn  beth  a wnai  neb  arall.” 

“ Dyna  yn  gymhwys  fel  yr  oeddwn  inau.  Y mae 
yu  meddu  rhyw  alluoedd  annghyíFredin  i gymdeithasu, 
er  yr  ymddengys  nad  yw  yn  wybodus  o hyny.’* 

A dyma  holl  ddirgelwch  y boddusrwydd  a gafwyd 
trwy  y prydnawn,  fod  yno  un  yn  alluog  i ddifyru  a 
boddhau  trwy  ei  ymddyddanion. 

Nid  oes  dim  braidd  a esgeulusir  yn  fwy  na  meith- 
riniad  a diwylliad  yr  hyn  a alwn  yn  alluoedd  cym-. 
deithasgar : ac  eto  ychydig  a allai  fod  yn  fwy  buddiol 
a hyfryd.  Y dyn  sydd  yii  gwybod  yn  gywir  pa  fodd 
i gymdeithasu,  y mae  ganddo  oíFeryn  yn  ei  feddiant 
â’r  hwn  y gall  wneuthur  llawer  o ddaioni,  ac  a’i  gwna 
yn  dderbyniol  yn  mhob  lle.  Daliwch  sylw  pan  y 
byddwch  yn  dechreu  cyfeillachu  â rhy w ddyn  dyeithr. 
Yn  aml  chwi  a ganfyddwch  ei  fod  yn  werthfawr. 
Efallai  mai  mewn  cerbyd  y byddwch : wrth  wrando 
arno  yr  ydych  yn  annghofio  yr  amser,  ac  yn  rhyfeddu 
mor  fuan  yr  aethoch  i’r  fan  lle  yr  ydych  i ymadael. 
Beth  sydd  yn  ei  wneyd  mor  werthfawr  ? Y galluoedd 
sydd  ynddo  i gyfeillachu. 

Nid  oes  achos  i ni  ymosod  yn  y fan  yma  i ddangos 
rhagoroldeb  y dull  yma  o drosglwyddo  ein  drychfédd- 
yliau.  Trefn  ydy w wedi  ei  dewis  gan  y Creaw'dwr  an- 
feidrol  er  mwyn  dedwyddwch  dyn  yn  ei  holl  amgylch- 
iadau.  Y mae  yn  syml  ( simple ) fel  ei  holl  weithred- 
oedd.  Ni  a allwn  gynyrchu  goleuni  tanbaid  a llachar 
trwy  weithrediadau  fferyllaidd  (chymical)  ; ond  y gol- 
euni  pur  o’r  nen  yw  yr  un  perffeithiaf.  Fe  ellir  gog- 
leisio  a boddhau  y blys  â diodydd  celfyddydol ; ond  y 
dwfr  pur  a barotöodd  Duw  i ddyn  yw  y goraf  yn 
mhob  amgylchiad.  Llafar  rhwng  dyn  a dyn,  yw  y 
cyfrwng  cyffredinol  i drosglwyddo  y meddwl;  'a’r  goraf 
o lawer  a ellir  ei  gael.  Yr  ydym  yn  awr  yn  dymuno 
gwybod  trwy  ba  foddion  y galìwn  wellhau  a diwyllip 
y gyneddf  yma  oraf.  Y mae  pawb  yn  barod  i deimlo 
fod  y wybodaeth  yn  bwysig.  Os  oes  genych  gyfaill  a 
ddymunech  ei  rybyddio,  neu  y dymunech  wneyd  rhyw^  ^ 
argraff  dwys  ar  ei  feddwl,  chwi  a wyddoch  mai  y 
llwybr  goraf  yw  â’r  tafod.  Chwi  a ddechreuwch  fy- 
fyrio  yn  gyntaf  ar  ei  sefyllfa,  ei  ragolygiadau  gobeith- 


PEN.  VI. 


77 


lawn,  a’i  beryglon — chwi  a ystyriwch  ei  holl  hudol- 
iaethau,  pa  resymau  a ymddeiigys  yn  dehyg  o Iwyddo, 
a pha  esgusodion  fydd  yntau  yn  debyg  o wneyd  drosto 
ei  hunan:  yna  yr  ydych  yn  dewis  y cymhelliadau 
tebycaf  i efìeithio  arno.  Wedi  hyny  chwi  a eAvch  ato, 
ac  a ymdrechwch  ei  argyhoeddi  ef,  trwy  dônau  a 
lleisiau,  eich  bod  yn  wir  gyfaill  iddo — chwi  a ddywed- 
wch  eich  ofnau  am  dano  mewn  iaith  dyner  a thodd- 
edig,  ac  a eglurwch  eich  holl  feddwl  yn  y dull  a rag- 
fwriadasoch.  Felly  yr  ydych  yn  llwyr  gredu  eich 
bod  wedi  defnyddio  y llwybr  goraf  yn  eich  gallu,  pan 
y byddwch  gwedi  cyflawni  y cynllun  yn  ífyddlawn; 
ac  os  nad  ellwch  gyrhaedd  ei  galon  a’i  gydwybod  yn 
y ífordd  ym^-  yr  ydych  yn  anobeithiol  o wneyd  hyny. 
Os  bydd  rhyw  bwnc  penodol  y dymunech  gael  eich 
goleuo  ynddo,  a bod  llyfr  yn  eich  cyrhaedd  yn  cynwys 
eglurhad  cyflawn  ar  y wybodaeth,  a chyfaill  hefyd  yn 
eich  cyrhaedd  yn  ei  ddeall  yn  drwyadl,  pam  y mae  yn 
well  genych  fyned  at  y cyfaill  i ymofyn  eglurhad  yn 
hytrach  nag  at  y llyfr  ? Am  y gwyddoch  mai  dyna  y 
ífordd  hawddaf  a mwyaf  difyr  i gaffael  gwybodaeth. 
Gallwch  ofyn  eglurhad  a goleuni  ar  ryw  ranau  a 
geiriau  penodol — gallwch  amlygu  eich  amheuon  a’ch 
gwrthresymau — gallwch  gymharu  yr  hyn  a ddywed 
á’r  hyn  a wyddech  o’r  blaen  — ac  fel  hyn  gallwch 
ddyfod  yn  fuan  i wybod  y cwbl  a ẃyr  eich  cyfaill. 

Gan  hyny,  gwnewch  y pwnc  yraa  yn  fater  i’w  efrydu 
a’i  ddealf,  nid  yn  unig  mor  belled  ag  i ymgadw  oddi- 
wrth  wallau,  ond  hefyd  i ymwellhau  ac  ymberflTeithio 
ynddo  fel  rhan  o’ch  efryd  a’ch  addysg.  Nid  oes  dim 
braidd  a rydd  gymaint  o ddylanwad  i chwi  yn  y lle- 
oedd  y byddwch  ynddynt,  a chyfleusdra  a gallu  i 
wneyd  daioni.  Mewn  cyfeillach,  y mae  rhyddid  i 
bawb  ddal  ar  gymaint  ag  a allant,  a’i  gymhwyso  iddynt 
eu  hunain;  ac  ymae  swm  dirfawr  o wybodaeth  a dysg 
yn  cael  ei  wasgaru  o feddwl  i feddwl  na  roddir  byth  i 
îawr  ar  bapyr. 

Y mae  y gwrthdarawiad  parhaus  yma  sy  rhwng 
meddyliau  a’u  gilydd,  yn  tueddu  i dyneru  ac  i wellhau 
y teimladau ; ac  felly,  pan  y cly wch  am  ryw  ddyn  a 
fyddo  yn  hoífl  cymdaith  cywir  a rhinweddol,  gallwch 
benderfynu  ci  fod  yn  ddiwylliedig  ac  hyfoesgar : ac  y 
G 2 


78 


HYFFORDDWR. 


mae  yr  iaith  a ddeíhyddir  ganddo  o’r  hyn  lleiaf  yn 
ymddangos  i gyfleu  drychfeddyliau  a theimladau  di- 
wylliedig;  canys,  yn  anwyhodus  i ni  ein  hunain,  yr 
ydym  yn  gwisgo  ein  holl  deimladau  â gwisg  o gyífelyh 
natur  ac  ymddanghosiad. 

Y mae  dau  herygl  ag  y mae  dynion  sydd  yn  cynal 
llawer  o gyfeillach  yn  agored  iddynt : uii  ydy w defn- 
yddio  iaith  tynerwch  a mwyneidd-dra,  pan  nad  ydynt 
yn  teimlo  hyny,  nes  y mae  yn  dyfod  yn  arferiad ; a 
thrwy  hyny  dwyllo  ereill,  ac  yn  y diwedd  dwyllo  eu 
hunain.  Gellir  arfer  rhagrith  nes  iddo  ddyfod  yn  rhan 
o’n  nodweddiad.  Ar  hoh  tir,  y mae-perygl  pan  y my- 
fyrir  unrhyw  ífurfiau,  rhag  i’r  galon  fod  yn  ddiweith- 
rediad  danynt.  Y perygl  arall  yw,  rhág  i’r  wyhodaeth 
a gesglir  yn  unig  trwy  ymddyddan  a cíiyfeillachu,  fod 
yn  annghywir,  ac  eto  ei  chyfrif  a’i  pharchu  fel  yn  an- 
ífaeledig.  Nid  ellir  ymddihynu  yn  hollol  ar  ddim 
gwyhodaeth  a gesglir  fel  hyny.  Llyfrau  yw  yr  unig 
hyshyswyr  cywir  am  ífeithiau  a dygwyddiadau;  er,  yn 
wir,  y llunia  y rhai  hyny  lawer  ífaith,  ac  y dychy- 
mygant  lawer  hanes.  Y mae  yn  w'ir  y dichon  i’r  dyn 
sydd  yn  ymddihynu  yn  unig  ar^gyfeillachu  a chym- 
deithasu  am  gyflenwi  ei  feddwl,  fod  yn  ddyn  parod; 
ond  nid  yn  un  manwl  a chywir.  Fe  all  eich  difyru, 
eich  huddio  i raddau,  a rhoddi  golygiadau  newyddion 
i chwi  ar  hethau;  ond  nid  ellwch  ymddiried  ar  gýwir- 
deh  a sadrw^ydd  ei  farn  ef. 

Y mae  gan  yr  efrydydd  la'wer  iawn  gw'ell  mantais 
na  neh  arall;  canys  fe  all  ef  uno,  i raddau  mawr,  y 
ddwy  ífordd  herffeithiaf  i gyrhaedd  gwyhodaeth — y 
tyhiau  manwl  a dyfnion  a geir  mewn  llyfrau,  a’r  wy- 
hodaeth  gyffredinol  a geir  am  ddynion  a phethau  mewn 
ymddyddanion  a chyfeillachau.  O ganlyniad,  mewn 
rhai  golygiadau,  y mae  yn  gymaint  dyledswydd  iddo 
wellhau  trwy  gyfeillach,  a thrwy  ddarllen.  Ond  gan 
fod  cyfeillach  yn  fath  o fasnach  tuag  at  ha  un  y dylai 
pawh  dalu  ei  ran,  yr  ydych  yn  ymddwyn  annghyf- 
iawn  ac  yn  groes  i reolau  masnach  os  na  fyddwch 
chwithau  wedi  parotoi  eich  rhan.  Os  ydych  çhwi  yn 
casglu  ffeithiaii  a gwyhodaeth,  ac  yn  derhyn  o ffrwyth 
ac  ymdrechiadau  meddyliau  ereill,  sydd  yn  ddefnydd- 
iol  i chwi,  diau  ei  fod  yn  ddyledswydd  arnoch  chwithau 


PEN.  VI. 


79 


i wellliau  a diwyllio  eich  galluoedd,  fel  y galìont  liwy, 
yn  eu  tro,  dynu  rliyw  fuddioldeb  o’ch  cymdeithas 
chwithau.  Chwi  a fyddwch  yn  hur  anfoneddigaidd  os 
nad  ymddygwch  fel  hyn.  Ond  i fod  yn  fwy  neillduol — 
I.  Na  wastrajffwch  eich  amser,  nac  amser  y cym- 
daith^  mewn  ymddyddan  am  hethau  ffril  ( trijìes), — Y 
mae  cymaint  o sylw  a delir  i bethau  dibwys  a ífol,  yn 
gwneuthur  yr  ymddyddan  yn  aml  i’r  deallus  yn  eithaf 
annerbyniol  a châs.  Y canlyniad  yw,  fod  y cyfryw 
ddyn  yn  gadael  y cymdaith,  ac  felly  yn  colli  holl  fan- 
teision  cymdeithas.  Nid  all  ef  oddef  treulio  oriau  o 
amser  gw^’tlifawr  i wrando  ar  ymddyddanion  a dadl- 
euon  ar  bethau  gwág  a dibwys.  Nid  oes  ganddo  ef 
ddim  blas  ar  y fath  destynau,  ac  eistedda  yn  ddystaw 
nes  y cana  yn  iach  iddynt.  Yn  awr,  er  nad  wyf  yn 
canmawl  nac  yn  cefnogi  chwaeth  ( taste ) a fyddo  yn 
rhy  fanwl,  ac  na  oddef  ddim  ond  pethau  gorwych  a 
chain,  eto  dymunwn,  ar  yr  un  pryd,  alw  sylw  pob 
siaradwr  gwâg  a dibwys  i ystyried  a ydyw  efe  yn 
wybodus  ei  fod,  trwy  y cyfryw  ymddyddanion,  yn 
gyru  pob  dyn  synwyrol  o’i  gyfeillach.  Ond  ni  ddylai 
y synwyrol  gilio;  ond  dylai  fod  ynddo  ddigon  owrol- 
deb  i droi  y dwfr.  Nid  rhaid  i chwi  eistedd  yn  ddys- 
taw,  am  fod  ereill  yn  siared  pethau  diwerth.  Yn  mhob 
cymdeithas  braidd,  chwi  a gyfarfyddwch  â rhyw  un 
sydd  yn  alluog  ac  yn  foddlawn  i drosglwyddo  gwybod- 
aeth.  Chwiliwch  ef  allan,  a thrwy  ofynion  priodol 
tynwch  oddiwrtho  y wybodaeth  a amcanwch.  Yn  y 
dull  yma  fe  ddysg  pob  un  os  ewyllysia.  Os  na  fydd  dau, 
o leiaf,  yn  y cymdaith  yn  ymddyddan  am  bethau 
buddiol,  yn  gyíFredinol  fe  fydd  y bai  arnoch  chwi,  ac 
ofer  i chwi  achwyn  fod  y gymdeithas  yn  wael  a difudd. 
Y mae  yn  wir  ei  fod  yn  ofìd  meddwl,  nad  y w meddyliau 
galluog  a chyneddfau  athrylithgar  o un  gwasanaeth 
arall  yn  aml  mewn  cymdeithas,  ond  achlesu  ymddydd- 
anion  a phethau  ífril  a gwâg,  pryd  y gallent  ac  y dylent 
iawn  arwain  a chyfarwyddo  yr  ymddyddan  er  bùdd- 
ioldeb  a difyrwch  y gwyddfodolion. 

Y mae  dyn  a fyddo  wedi  ymroddi  i ddarllen  ac 
efrydu  yn  galed,  mewn  perygl  neillduol  yma;  canys, 
pan  y mae  yn  myned  i gymdeithas,  y mae  yn  ymrydd- 
hau  oddiwrth  bob  myfyrdod,  gan  roddi  cwbl  ollyngiad 


so 


HYFFORDDWR. 


i’w  feddwl ; ac,  yn  ddifeddwl,  teimla  ei  ysbrydoedd 
yn  aml  mewn  llawn  nwyf  a bywiogrwydd  megys  ar 
unwaith.  Yn  av/r,  y perygl  yw  iddo  anngbofio  y dylai 
ddefnyddio  ei  wybodaeth  a’i  ddonian  i oleuo  y cyf- 
eillion  a fyddo  o’i  amgylch;'  ac,  oni  ddefnyddia  y cyf- 
leusdra  i hyny,  ei  fiod.yn  tafiyd  holl  bwys  ei  nodwedd- 
iad  i ochr  chwith  y clorian.  Nid  fy  meddwl  yw  y 
dylech  ymdrechu  dwyn  yr  ymddyddan  i’ch  meddiant 
eich  hun,  i gael  dangos  eich  cyrhaeddiadau  a’ch  ath- 
rylith  : na,  pell  wyf  oddiwrth  hyny.  Fy  meddwl  yw 
hyn,  na  ddylech  wastraffu  eich  amser,  nac  amser  y 
rhai  hyny  sy  mor  dirion  a gwrando  beth  syiçeiiych  i’w 
ddweyd^  mewn  dywedyd  pethau  a ellid  eu  dweyd  a’u 
hailddweyd  hyd  ddiwedd  amser,  ac  heb  fod  neb  yn 
gallach  nac  yn  well  drwy  hyny.  Y mae  y sawl  sydd 
yn  ymddibynu  yn  hollol  ar  ymddyddanion  ysgafn  i’w 
wneyd  yn  ddefnyddiol  neii  yn  foddhaol  mewn  cym- 
deithas,  yn  methu  y natur  ddynol  yn  mhell.  Os  bydd- 
wch  yn  ymadael  âg  unrhyw  gymdaith  heb  allu  adfy- 
fyrio  eich  bod  yn  gallach,  neu  wedi  bod  yn  foddion  i 
wneyd  rhyw  un  arall  yn  gallach,  na’r  pryd  yr  aethoch 
iddo,  rhaid  fod  rhyw  beth  o’i  le. 

II.  Goclielwch,  ymddyddanion  enlUbus  ac  anhywedd 
am  rai  ahsenol. — Nid  oes  gwahaniaeth  pa  un  ai  llawer 
ai  ychydig  fyddo  nifer  y cymdaith,  gallwch  fod  yn  sicr 
y bydd  i’r  cwbl  a ddy wedwch  yn  erbyn  cyfaill  absenol, 
ei  gyrhaedd.  Gwnaethoch  ar  gam,  ac  fe  fydd  dialydd 
yn  sicr  o fod  yn  barod. 

Braidd  nad  ellir  dẁeyd  fod  tuedd  gyífredinol  yn 
nynolryw  i enllibio  eu  gilydd,  neu,  o’r  hyn  lleiaf,  i 
daflu  rhýw  grybwyllion  er  lleihau  a gwanychu  rhyv7 
syniadau  daionus  a goruchel  fyddo  gan  ddynion  am 
ereill.  Y mae  yr  athrodwr  yn  còlledu  ei  hun  yn  rhy- 
feddol,  ond  nid  neb  arall.  Dychymyga  ei  fod  yn 
hyrddu  un,  ac  yn  cilgwthio  y llall,  gyda’r  dyben  da- 
ionus  0 gadw  yr  anhaeddiannol  o orsedd  anrhydedd. 
Yr  wyf  yn  cofio  i mi  ddarllen  unwaith  yn  ngwaith 
Diodorus  Siculus  hanes  am  greadur  b\òhan  hynod  o 
weithgar,  a eilw  efe  yn  ichneumon,  yr  hwn  sydd  yn 
treulio  ei  holl  amser  i chwilio  am  wýau  y crocodile  i’w 
difa.  Ond  y mae  hyn  yn  fwy  rhyfedd  eilwaith,  gan 
nad  yw  yr  ichneumon  yn  ymborthi  ar  yr  ŵyau,  nac  yn 


PEN.  VI. 


8Ì 


g’wneyd  un  math  o ddefnydd  o lionynt.  A ydyw  y 
rhai  hyny  a ellir ' eu  galw  yii  athrodwyr  dynolry w, 
ddim  yn  rhagrithio  iddynt  eu  hunain,  fel  y creadur 
bychan  hwnw,  nad  ydy w yn  ddim  iddynt  hwy  mewn 
un  modd,  ond  eu  bod  yn  gwedthredu  fel  cymwynaswyr 
yr  hil  ddynol?  Y mae  yn  debyg  eu  bod  yn  twyllo  eu 
hunain  fel  hyn  yn  fynych;  ond'nid'  yw  y twyll  yn 
cyrhaedd  neb  ond  hwy  ey.  hunain.  Pa  fodd , y mae 
ereill  yn  edrych  arnynt?  Fe  ŵyr  y byd  yn  gyfíredin, 
pan  y byddwch  yn  enllibio,  eich  bod  yn  gwneyd  hyny 
am  yr  un  rheswm  ag  y mae  y Tartariaid  yn  awyddus  i 
ladd  pob  dyn  o ddawn  a medr  neillduol,  gan  gredu  y 
daw  ei  alluoedd,  pa  mor  fawr  neu  oruchel  bynag  y 
byddont,  o angenrheidrwydd,  ar  ei  farwolaeth,  yn  eti- 
feddiaeth  i’r  lleiddiad.  Pe  byddai  yr  athrawiaeth 
yma  yft  wir,  byddai  yn  rhyw  reswm  i’r  sawl  sydd  yn 
ymhyfrydu  mewn  absenu  rhai  na  fyddo  yn  bresenol ; 
canys  y rhan  amlaf,  eu  hunig  obaith  fyddai  meddiannu 
rhagoriaethau  ac  hynodrwydd  nodweddiad.  Nid  yn 
unig  fe  fydd  yr  hyn  a ddy wedwch  i athrodi  yn  sicr  o 
gyrhaedd  y person  ei  hun,  ond  hefyd  fe  faga  ragfarn 
yn  y cymdaith  tuag  ato.  Yr  ydym  yn  rhy  dueddol  i 
hoffi  clywéd  sylv/adau  yn  erbyn  personau;  ac  fe  aii- 
nghbfir  yn  llwyr  naw  neu  ddeg  o ragoriaethau  dyn,  yn 
llawer  cynt  na  dau  neu  dri  o waeleddau.  Ond  nid 
hyn  yw  y cwbl.  Y mae  y cyfry w sylwadau  yn  gadael 
colyn  yn  eich  cydwybod  eich  hunain.  Nid  ellwch 
ymddyddan  yn  anmharchus  fel  hyn  am  berson  absenol, 
heb  roddi  awdurdod  i’r  gydwybod  i’ch  galw  i gyfiif,  ac 
i ddweyd  wrthych  mewn  iaith  hawaid  i chwi  ei  deall 
a’i  theimlo,  eich  bod  wedi  gwneyd  o chwith,  ac  nid  fel 
y dymunech  i arall  wneyd  i chwi.  Yr  hwn  sydd  yn 
ymhyfrydu  mewn  gwawdio  anmherfí’eithrwydd  a gwen- 
didau  bychain  ei  gyfaill,  a wel  cyn  hir  fod  dynolryw 
yn  ymuno  yn  ei  erbyn.  Y dyn  a wel  arall  yn  cael  ei 
wawdio,  er  iddo  ymuno  i chw’erthin  ar  y pryd  hyny, 
eto  pan  oera  ei  ysbryd,  a ystyria  y gall  yr  un  cast  gaei 
ei  wneyd  âg  yntau;  ond,  pan  nad  oes  dim  lle  i dybio 
ac  ofni  hyn,  y mae  balchder  naturiol  y natur  ddynol 
yn  codi  yn  erbyn  y sawl  a amcano  gyrhaedd  enwog- 
rwydd  cyfíredinol  trwy  ogan  cyífredinol.”  Os  nad 
yw'  eich  sylw  w'edi  ei  dynu  yn  neillduol  at  hyn,  nid 


82' 


HYFFORDDWR. 


ydych  yn  dychymygn  faint  o’r  picellau  yma  a deflir  at 
rai  absenol. 

Yr  oedd  llanc  unwaitli  yn  perthyn  i gymdaith  dill- 
ynaidd  mevm  lle  gwledig,  ac  er  nad  oedd  yn  ddysgedig 
nac  yn  rhagorol  mewn  dim,  yr  oedd  yn  ymdaro  yn 
hurion.  Ond  yr  oedd  ynddo  un  bai  nad  ellid  ei  wella; 
a hyny  ydoedd,  yr  oedd  yn  aros  yn  yr  ystafell  nes  y 
byddai  pawb  wedi  ymadael ; a phob  amser  efe  oedd  yr 
olaf.  O’r  diwedd  gofynwyd  iddo,  pam  yr  oedd  yn 
aros  cyhyd.  Atebodd  yntau  yn  hywedd  a syml,  mor 
fuan  ag  y byddai  dyn  wedi  ymadael,  y byd^ent  oll  yn 
dechreu  siared  rhywbeth  yn  wael  am  dano;'  o ganlyn- 
iad,  ei  fod  ef  yn  barnu  mai  peth  call  oedd  aros  fel  na 
byddai  neb  ar  ol  i’w  enllibio. 

III.  Gochelwch  rhag  arfer  gwenieithio. — Y ijiae  yr 
arferiad  o wenieithio  i’ch  cyfeillion  a’ch  cydnabyddion 
yn  niweidiol  i’ch  cymeriad.  Fe’ch  niweidia  hyny  chwi 
yn  fwy  nag  ereill.  Y mae  dynion  yn  gyífredin  yn 
deall  fod  y sawl  sydd  yn  arfer  gwenieithio,  yn  dysgwyl 
cael  ei  ad-dalu  efo’r  un  stwjf^  a hyny  gyda  dwbl  lôg. 
Y mae  hyn  yn  beth  gwahanol  iawn  i roddi  calondid 
i’ch  cyfaill  yn  gyfrinachol,  tuag  at  ei  gynorthwyo  a’i 
wroli  i gyflawni  gorchestion  teilwng.  Yn  gyífredin, 
gwenieithir  yn  gyhoeddus,  i’r  dyben,  y mae  yn  debyg, 

0 fod  presenoldeb  y rhai  fyddo  yn  wyddfodol  yn  fodd- 
ion  i rwymo  y cyfaill  i ddychwelyd  yr  un  peth  yn  ol 
yn  eu  clyw  hwynt.  Ond  y mae  cefnogaeth  synwyrol 
yn  cael  ei  rhoi  bob  amser  yn  gyfrinachol.  Os  gwen- 
ieithiwch  chwi  i ereill,  teimlant  hwythau  yn  rhwym 

1 wneuthur  yr  un  peth  i chwithau:  a byddant  yn 
sicr  0 wneyd  hyny  hefyd.  Byddant  yn  gwybod  nad 
oes  un  modd  arall  i ddileu  y rhwymau  y darfu  i cIiayì 
wthio  arnynt.  Ni  bydd  un  tàl  arall  yn  foddhaol. 
Felly  yr  ydych  yn  cyflogi  ereill  i’ch  cynorthwyo  i fod 
yn  wâg-dwyllwyr  i chwi  eich  hunan,  ac  i orbrisio  eich 
rhagoriaethau  beth  bynag  a fyddont.  Am  hyny,  y 
mae  yn  amlwg  y dylech  wrthod  y gloddest  yma,  sef 
gwenieithio  i chwi.  Ac  yn  benodol  ni  ddylech  bysgota 
ar  ol  y fath  herlau.  Y mae  yn  annichonadwy  i chwi 
wneyd  hyny  heb  i ereill  weled  y dyben.  Efallai 
i chwi  ryfeddu  weithiau  wrth  weled  dynion  ieuainc  yn 
awyddus  i draflyncu  clod,  pan  y gallent  wybod  yn 


PEN.  VI. 


83 


ddigon  hawdd  fod  y sawl  oedd  yn  eu  bwydo,  yn  rhag- 
rithiol.  Y mae  'wedi  bod  yn  fater  o ryfeddod  i mi,  pa 
fodd  yr  ydym  yn  hoíîì  clod,  pan  y gwyddom  yn  eithaf 
nad  ydym  yn  ei  deilyngu.  Y mae  Johnson  wedi  eg- 
luro  athroniaeth  y pwnc  fel  hyn.  “Y  mae  boddhad 
mewn  gweniaith,  hyd  yn  nod  pan  y gwyddom  nad  yw 
y sawl  sydd  yn  ein  canmawl  yn  credu  y peth;  canys 
y maent  yn  profì  ein  gallu  beth  bynag,  ac  yn  dangos 
fod  ein  hewyllys  da  yn  werthfawr,  gan  ei  fod  yn  cael 
ei  brynu  trwy  dw'yll.” 

Dywedir  fod  chwant  am  gymeradwyaeth  ereill  er 
mwyn  eu  barn  ddaionus  yn  unig,  yn  arwydd  o feddwl 
hael  a rhydd.  Nid  wyf  yn  amau  hyny ; ac  nid  yr  ys- 
bryd  yna  yr  wyf  yn  amcanu  ei  waradwyddo. 

IV.  Gochelwch  ysgafnder  gyda  phethau  cysegredig. 
— Y mae  yn  annichonadwy  ymddwyn  yn  ysgafn  gydag 
unrhyw  beth  cysegredig  gydag  amrywiaeth  o gym- 
deithion,  heb  friwo  teimladau  rhyw  un.  Nid  yw 
gwneyd  hyny  yn  un  arwydd  o nerth  dealltwriaeth, 
nac  o ryddid  oddiwrth  ragfarn,  na  chwaith  o unrhyw 
rinwedd  arall.  Nid  yw  yn  arwydd  o ddim  ond  calon 
yn  pechu  heb  un  demtasiwn  na  chyífroad  i hyny.  Y 
mae  y sawl  a aìlo  siared  am  Dduw,  ei  Grëwr,  a’i  Gyf- 
aill  goraf,  neu  am  unrhyẁ  beth  a berthyn  iddo,  yn 
feddiannol  ar  galon  a ellir  ei  themtio  yn  hawdd  i ym- 
ddwyn  yr  un  fel  at  gyfaill  daearol.  Gallwch  ei  osod  i 
lawr  yn  rheol,  i’r  hon  nid  oes  un  eithriad,  fod  yr  hwn 
a fyddo  yn  ymddwyn  at  grefydd,  neu  unrhyw  un  o 
osodiadau  Duw,  yn  ysgafn  ac  anmharchus,  yn  meddu 
calon  falch,  ac  yn  annheilwng  o fod  yn  gyfaill  myn- 
w'esol  i chwi.  Fe  fydd  ysgafnder,  mewn  dull  a mater, 
gyda  phethau  santaidd,  yn  sicr  o ddinystrio  eich  cy- 
meriad  chwi  a phob  dyn  arall. 

Ymddengys  mai  afreidiol  yw  i mi  grybwyll  am  iaith 
dyngedig,  o herwydd  nid  w^yf  yn  dysgwyl  fod  neb  a 
ddarlleno  waith  fel  hwm,  w^edi  annghofìo  ei  barch  ei 
hun  gymaint  (heb  son  am  ddim  pellach),  fel  ag  i 
ddefnyddio  iaith  o’r  fath.  Anfynych  y gwelir  neb  o’r 
rhai  hyny  mewn  cymdaith  mor  anrhydeddus  a darllen- 
w'yr  llyfr  wedi  ei  amcanu  i wneyd  lles  iddynt.  Ond 
er  hyny,  fe  all  rhai  gael  eu  hudo  i hyny,  nad  ydynt 
gwedi  ymarfer  à hyiiy  hyd  yn  hyn.  Dywed  Chester- 


84 


HYFFORDDWR. 


field,  yr  liwn  y cyfeirir  ato  yn  gyffredinol  fel  athraw 
mewn  hyfoesedd  (politeness),  nad  yw  y fath  iaith  byth 
i’w  chlywed  gan  foneddig.  Pan  y clywch  ry w un  yn 
arfer  iaith  dyngedig,  gallwch  benderfynu  nad  yw  hyny 
ond  un  wiber  o’r  nythaid  y mae  ef  yn  ei  gario  yn  ei 
galon ; ac  er  mai  dyma  yr  unig  un  sydd  yn  chwithrw’d 
(hiss)  yn  awr,  eto,  y mae  pob  un  yn  ei  thro  yn  feistr 
ar  yr  adyn  tylawd,  yr  hwn  sydd  yn  rhoddi  ei  Avaed  i’w 
porthi.f 

Pob  peth  sydd  yn  tueddu  at  lygredd  ac  annuwiaeth, 
dylid  ei  alltudio  ar  unwaith  yn  llwyr  ac  am  byth.  Os  - 
ydych  am  gymhwyso  eich  hun  i’r  byd  annuwiol  a 
thy^yyll,  bydd  yn  ddigon  prydlawn  i ddysgu  yr  iaith 
ar  ol  i chwi  gael  eich  parotoi  trwy  bechodau  mwy  ' 
gweddaidd.  Y mae  yii  dda  genyf  allu  dweyd,  nad  yw 
11  w i’w  glywed  ond  yn  bur  anfynych  o enau  neb  ag 
sydd  am  hoiii  yn  y mesur  lleiaf  ei  fod  yn  ddyn  parch-  , 
us ; ac  nad  wyf  wedi  cly  wed  cymaint  ag  un  am  flyn- 
yddoedd,  oddieithr  pan  y gwyddwn  ei  fod  wedi  ei 
gynhyrfu,  ac  yn  cael  ei  ddw^yn  allan  ar  anadl  wedi  ei 
llygru  a’i  gwenwyno  gan  ddiodydd  meddwol.  Nid  oes 
dim  angen  ar  hyfoesedd  am  yr  addurniadau  a berthyn 
i’r  ysbrydion  melldigedig;  ac  y mae  gwirionedd  a 
diragrithrwydd  bob  amser  yn  fíìeiddio  y fath  gynorth- 
wywyr, 

V.  Byddwch  yn  ofaluswrth  ddwyn  i mewn  destynau 
ymddyddan. — Y mae  rhai  dynion  yn  byw  mewn  cylch 
mor  fychan,  a chyrhaeddiad  eu  meddyliau  mor  gyfyng,  ' 
fel  y gallwch  ragdybio  beth  fydd  testynau  y gyfeillacli, 
a’r  ystorìbn  a adroddir,  a pha  le  y terfynir.  Os  godd- 
efwch  eich  hun  i ymhyfrydu  mewn  rhyw  destynau 
dewisol  mew'n  cymdaith,  byddwch  yn  sicr  o fíurfìo  yr 
ymarferiad  yma.  Nid  oes  dim  yn  fwy  blinderus  ac  ^ 
anfoddhaol  na  siaradwr  o’r  fath  hyn;  rhaid  ailfyned  ; 
dros  yr  un  pethau,  ac  adagori  yr  un  trysorau.  Fe  â ^ 

t Yr  oedd  archesgob  unwaith,  yr  hwn  hefyd  oedd  yn  etholwr, 
yn  bur  dyngedig  yn  ei  ymddyddan ; ac  wrtìi  ganfod  dyn  tylawd 
yn  llygadrythu  arno,  gofynodd  iddo  am  ha  heth  yr  oedd  yh  synu.  j|| 
‘ Clywed  archesgoh  yn  tyngu,’  oedd  yr  atebiad.  ‘Ie,’ebai  yr  i 
etholwr,  ‘nid  fel  archesgob  yr  wyf  yn  tyngu,  ond  fel  etholwr.’ 
‘Ond,  fy  Arglwydd,’  ebaî  y gwr  tylawd,  ‘ j)an  gymer  y diafol  fedd-  ' 
îant  o’r  etholwr,  ])eth  ddaw  o’r  archcsgob?’ 


PEN.  VI. 


85 


rliai  allan  o’r  ífordd  i chwaren  ar  bjaiciaii  a feddyliant 
eich  bod  chwi  yn  hoíf  o honynt ; ac  fel  hyn  a ragrith- 
iaht  i chwi  trwy  siared  am  beth  a dybiant  sydd  yn 
eich  boddhau  chwi:  yii  debyg  fel  x^e  baent  yn  eich 
gwahodd  i giniawa,  ac  yno  lanw  eich  plâd  á rhyw  ym- 
borth  od,  trwy  dybied  eich  bod  yn  hoíf  o hono,  er  eu 
bod  hwy  a phawb  ereill  yn  ei  gasâu.  Y mae  yn  waeth 
na’ch  sarhau;  caiiys  y mae  yn,  cynwys  holl  ofìd  a 
phoen  sarhad,  ond  heb  y gallu  o’i  gymeryd  yn  annghar- 
edig.  Er  anghraifft,  pe  gwyddai  rhy w ddyn  mai  Calfin 
ydwyf  0 ran  egwyddorion  crefyddol,  ac  iddo  dreulio  ei 
anadl  bob  tro  y cyfarfyddai  â íì,  iglodfori  Johii  Calfìn, 
neu  ganmawl  y puritaniaid,  pan  y gwyddwn  ei  fod  yn 
eii  dirmygu  yn  ei  galon,  ni  fyddai  genyf  un  diolch  iddo 
am  gymeryd  yr  holl  drafferth  i fy  moddhau.  Pc 
bae  arno  wir  ddymuniad  am  wybocíaeth  ar  y pethau 
hyn,  neu  ar  ryw  bynciau  ag  y meddyliai  ef  fy  mod 
yn  alluog  ynddynt,  ymddygai  yn  garedig  ataf  trwy 
roddi  cyfleusdra  i mi  amlygu  fy  ngolygiadau;  ond  os 
bydd  y pwnc  yn  cael  ei  lusgo  i me^vn,  a hyny  yn 
fynych,  nid  oes  dim  braidd  yn  fwy  atgas. 

Gwledd  i’r  meddwl  yw  ymddyddan;  ac  nid  ydych 
yn  dewis  cael  bwrdd  byehan  wedi  ei  hulio  mewn  rhyw 
gornel  i chwi  eich  hunan,  ond  i gydfwynhau  y wledd 
âg  ereill.  Coflwch,  gan  hyny,  y bydd  yr  ymddygiad 
a deimlech  chwi  yn  anhyfryd,  yn  anfoddhaol  gan  ereill 
yr  un  modd;  ac  na  wnewch  i ereill  yr  hyn  ni  ddymun- 
ech  i ereill  ei  wneuthur  i chwi. 

Fel  pwnc  o ymddyddan,  deuwchâ’ch  hunan  i mewn 
mor  anfynych  ag  y galloch.  Ỳr  ydym  oll  mewn  perygl 
o hyn ; ond,  efallai,  fod  y perygî  yn  fwy  pan  yn  ieu- 
anc.  “Pwnc  caled  a manwl  iawn  yw  i ddyn  siared 
am  dano  ei  hun,”  ebaiCowley;  ‘‘y  mae  yn  rhygnu  yn 
rhy  drwm  ar  ei  galon  ei  hun  i ddweyd  clim  yn  isel,  o 
un  ochr;  ac  ar  glustiau  y gwrandawwr  i ddweyd  dim 
canmoliaeth,  o’r  ochr  arall.”  Y mae  yn  waith  j^ur 
beryglus  i siared  am  danoch  eich  hunan,  os  bydd  eich 
amgylchiadau  yn  eich  rhwymo  mewn  un  modd  i 
geisio  cymhorth.  Fe  gynorthwyir  y tylawd  os  can- 
fyddir  fod  ei  anghenion  yn  wirioneddol ; ond  os  cymer 
boen  a thrafferth  i geisio  perswadio  ei  fod  Äiéwn  eis- 
iau,  fe  dry  ei  gymwynaswr  oddiwrtho  gyda  chasiiieb. 

II 


86 


HYFFORDDWR. 


Dywedwch  mor  lleied  ag  sy  bosihl  am  danoch  eich 
hunan,  eich  cyfeillion,  á'ch  gweithredoedd ; canys  os 
dywedwch  rywbeth,  derbynir  o fel  arwydd  teilwng  o 
fawl  neu  dosturi.  Y mae  un  ysgrifenydd  gwych  yn 
cynghori  ei  ddarllenwyr  i beidio  ymddyddan  am  dan- 
ynt  eu  hunain,  os  nad  ydynt  o ry w bwys  a neillduol- 
rwydd  yn  y byd.  Ond  nid  yw  hon  yn  rheol  dda; 
canys  pwy  sydd  ar  nad  y w,  yn  ei  dyb  ei  hun,  yn  ddigon 
i fod  yn  wrthddrych  ymddyddan  ? 

VI.  Gochelwch  amcanu  at  fod  yn  arehol. — Os  na 
fyddwch  yn  bur  ofalus,  chwi  a adroddwch  heh  chwedl- 
au  fel  pe  baent  yn  newyddion,  ac,  efallai,  y denir 
chwi  i arddelwi  i chwi  eich  hunan  yr  hyn  a ddywed- 
w'yd  ganrifoedd  cyn  i chwi  gael  eich  geni.  Yr  ydych 
■wedi  clywed  neu  ddarlleii  y dy\vediad  pert;  ond  yr 
ydych  -wedi  annghofio  yr  amgylchiadau  iieu  y dull  y 
cawsoch  afael  ynddo,  tra  y mae  y peth  yn  aros.  Y mae 
yn  well  myned  heibio  fel  dyn  o synwyr  cyífredin  mewn 
ymddyddanion  cyífredin,  nag  anturio  at  fod  yn  rhagor- 
wych  neu  yn  ddigrif,  os  na  bydd  genych  ddigon  o 
allu  i’w  barhau  ond  am  ychydig  amser.  Ychydig  sydd 
yn  gallu  masnachu  yn  y n'wyfau  hyn,  heb  deimlo 
angen  benthyca;  ac  yn  fuan  iawn  fe  annghofìa  yr  hwn 
sydd  yn  arfer  benthyca,  mai  nid  ei  eiddo  ef  yw  yr 
hyn  a ddefnyddia  mor  haeh 

Cyn  myned  yn  mhellach,  gallaf  ddywedyd,  os  yd- 
ych  yn  cael  eich  hudo  i ymhyfrÿdu  mewn  bod  yn 
arebol  a digrif,  eich  bod  wedi  eich  amgylchu  mewn  tir 
per^^glus.  Y mae  yn  wir  y gellir  diwyllio  y gallu  a’r 
cyneddfau  yma;  ac  fe  wneir  hyny  hefyd.  Yr  ^vyf  yn 
gwybod  am  gymdeithion  yn  cael  eu  taflu  i grechwen 
trwy  ry  w daraAviadau  a gymerid  eu  bod  yn  ddifyfyr ; 
ond  pe  gwybuasid  eu  bod  gwedi  eu  myfyrio  a’u  treíhu 
o’r  blaen,  cawsent  dderbyniad  digon  oer.  Rhaid  mai 
fel  hyn  y mae  bob  amser,  i raddau  mwy  neu  lai,  gyda 
dywediadau  pert;  ac  yn  hyny  yn  benaf  y mae  yr  ath- 
rylith,  gallu  peri  iddynt  basio  fel  pe  baent  gwedi  eu 
creu  y mynyd  hwnw.  Y mae  dau  berygl  penodol 
mewn  meithrin  arebiaeth.  Un  yw,  bod  yn  annichon- 
adwy  defnyddio  erfyn  mor  fìniog,  heb  ghvyfo  ereill. 
Ymdrechwch  yn  erbyn  hyny  gymaint  ag  a fynoch,  fe 
fydd  eich  digrifwch  fel  saethau  llymion . yn  cyrhaedd 


PEN.  VI. 


87 


rhyw  un.  Fe  bair  hyny  deimladau  anhywedd  ac  an- 
ngharedig,  yr  hyn  a arwain  i ddygasedd  a gelyniaeth. 
Yr  hwn  a amcana  fod  yn  arebol,  braidd  na  fydd  yii 
sicr  o gael  gelynion.  Ac  os  clywch  am  ddyn  fo’ii 
well  ganddo  golli  cyfaill  na  cholli  cellwair,  gallwcli 
fod  yn  sicr  na  íìinir  mohono  yn  hir  gan  wasanaeth  cyf- 
eillach.  'Fe  wyr  pob  dyn  fod  ganddo  ryw  wendidau 
a phethau  neillduol  iddo  ei  hunan ; ond  y maent  yn 
rhanau  o’i  natur;  ac  nid  yw,  ac  nid  all  chwaith  hoffi  y 
dyn  sydd  yn  ei  glwyfo  trwy  y rhai  hyn.  Ein  gwen- 
didau  ni  yw  y gwendidau ; ac  er  fod  arnom  gy wilydd 
o’u  plegid  yn  fynych,  fel  rhai  dynion  o’u  “perthynasau 
tylodion,”  eto,  nid  ydym  yn  hoffi  eu  gweled  yn  cael  eu 
gwatwar.  Cynhyrfir  ynom  wrthdarawiad  i’r  dyn  sydd 
yn  teimlo  ei  ragoroldeb  gymaint  fel  y gall  wawdio 
cymeriad  rhai  ereill.  Fe  all  gynhyrfu  y chwerthiniad, 
ac  fe  allai  y rhagrithir  iddo  am  dro ; ond  nid  gan  neb 
ond  y rhai  hyny  sydd  am  ennill  ei  diriondeb  er  mwyn 
cael  eu  harbed.  Yr  ail  berygl  o geisio  bod  yn  arebol 
yw,  eich  bod  yn  drygu  eich  meddwl  eich  hun.  Nid 
all  neb  fod  yn  arebol  heb  feithrin  yn  ddyfal  ryw 
ddull  od  a neillduol  yn  nhriniaeth  ei  ddrychfeddyliau. 
Rhaid  i’w  fryd  redeg  mewn  rhedleoedd  anhysbys  i 
feddyliau  yn  gyíFredin.  Rhaid  i bob  peth  yr  edrychir 
arno  gael  ei  roddi  mewn  goleuni  dyeithr ; ac  yn  fuan 
fe  fydd  y meddwl  wedi  cynefino  âg  ymwneyd  â pheth- 
au  mev/n  dull  afreolaidd.  Y canlyniad  fydd,  yr  an- 
alluogir  y meddwl  i fod  yn  oíFeryn  cywir  i dderbyn 
neu  roddi  gwybodaeth.  A’r  dyn  a ymdrecha  fod  yii 
arebol,  a Iwydda  mor  belled,  ond  odid,  ag  i fod  yn  eil- 
faint  ( second  rate ac  yn  werth  i ddim  ond  hyny. 
Y mae  y darluniad  a roddir  o wâg  arebwr  gan  Le 
Sage,  yn  ei  ífugdraeth  am  Gil  Blas,  heb  fod  yn  mhell, 
efallai,  o fod  yn  gywir  am  bob  arebwr.  “ Yn  mhell- 
ach,  y mae  efe  yn  un  o’r  dynion  mwyaf  hunan-d^ffi- 
us  yn  yr  Hispaen,  er  iddo  dreulio  y triugain  mlynedd 
cyntaf  o’i  fywyd  mewn  anwybodaeth  tosturlawn;  ond, 
i’r  dyben  o ddyfod  yn  ddysgedig,  fe  aeth  at  athraw  yr 
hwn  a’i  dysgodd-  i sillebu  Lladin  a Groeg.  Heblaw  hyn, 
y mae  wedi  dysgu  nifer  annghyíFredin  o ystorion  difyr, 
ac  wedi  eu  hailadrodd  gynifer  o weithiau,  nes  o’r 
diwcdd  y màe  yn  credu  yn  hollol  eu  bod  yn  wir.  Y 


88 


HYFI'OllDDWR. 


niae  yn  dwyai  y rliai  liyn  i’r  ymddyddan;  a gellir 
dweyd  ain  dano,  fod  ei  arebiaeth  yn  llewyrchu  ar 
draul  ei  gof.”  Y mae  o bwys  cofio,  hefyd,  fod  y sawl 
sydd  yn  dweyd  llawer  o bethau  claerwych,  yn  dweyd 
llawer  o bethau  gweinion  a ífol ; canys  fe  wyr  y myr- 
ieridyddion  (pearl-divers)  mai  y dyfroedd  sydd  yn 
cynyrchu  mwyaf  o fyrierid,  sydd  hefyd  yn  cynyrchu 
mwyaf  o blisg. 

•“  Silva,”  ebai  un  o’r  blaenion  o honynt,  “ni  a 
wnawn  rywbeth  o honot  ti,  fy  nghyfaill.  Yr  wyf  yn 
gweled  fod  genyt  ystôr  o athrylith,  ond  nad  wyt  yn 
gwybod  pa  fodd  i’w  ddefnyddio  yn  y dull  goraf.  Y 
inae  ofn  siared  ífolineb  yn  dy  rwystro  i siared  at  am- 
can,  pan  y mae  miloedd  o ddynion  y dyddiau  hyn  yii 
ennill  yr  enw  o fod  yn  arebol,  yn  unig  wrth  siared  at 
amcan.  Os  oes  genyt  feddwl  galluog  i lewyrchu,  goll- 
wng  y ífrwyn,  a dyro  lawii  ryddid  i’w  nerth  a’i  fyw- 
iogrwydd,  ac  anturia  ddwyn  ailan  yn  ddiofn  y peth 
agosaf  at  law,  beth  bynag  fyddo;  fe  eir  heibio  dy 
gamgymeriadau  fel  dewrder  godidog ; ac  ar  ol  adrodd 
mil  o ífoleddau,  os  dygwydd  i ti  ddwyn  allan  un  ar- 
ebaeth,  fe  annghofir  y pethau  fíbl,  a chofir  y syniad 
pert,  ac  felly  fe  fydd  gan  y byd  feddwl  uchel  am  dy 
ragoroldeb.  Rhaid  i bob  dyn  wneyd  hyn,  ag  sydd  yu 
amcanu  at  yr  enw  o fod  yn  arebol.” 

VII.  Byddiach  yn  ofalus  hefyd  yn  eich  ymddyddan, 
rhag  gwneyd  unrhyw  ddanghosiad  eich  hod  yn  hur 
wyhodusneu  ddysgedig. — Nid  oes  dim  cymdeithion  yn 
holîì  addef  eu  bod  yn  aiiwybodus;  a phan  y mae  rhyw 
un  yn  gwneyd  danghosiad  rhodresgar  o’i  ddysg,  nid  yw’ 
hyny  amgen  na  lledwahoddiad  iddynt  hwy  gydnabod 
ei  ragoroldeb,  a chyfaddef  fod  pawb  ereill  yn  an- 
wybodus.  Braidd  y gallai  un  gwahoddiad  fod  yn  fwy 
anhyfryd.  Adwaenwn  efrydydd  unwaith  a ymdrechai 
â’i  holl  egni  i fod  yn  boblogaidd  yn  ei  gyfeillachau ; 
ond  yn  methu  â llwyddo.  Yr  oedd  yn  anhawdd  can- 
fod  yr  -achos;  ond  un  prydnawn  egiurwyd  y cwbl. 
Yr  oedd  yn  allebu  (guote)  Lladin,  ac  yn  ymddyddan 
Groeg,  ac  yn  ymddifyru  yn  neillduol  mewn  olrhain 
pethau  i’w  tarddiad:  er  anghraifí't,  cymerodd  lawer  o 
boen  i geisio  dangos  i’r  eymdeithion  fod  y gair  Saes- 
onig  comedy  wedi  colli  ei  ystyr  gwreiddiol  yn  mhlith  y 


r*EN.  vu 


8'9 


Groegiaid,  canys  yr  oedd  yn  gyfansawdd  o ùômê,  heol, 
ac  ôdê,  câii,  yn  arwyddo  câìi  €r  lieol,  yr  hon  a arfer- 
ent  gyflawni  mewn  trol  ar  hyd  ystrydoedd  y ddinas. 
Yr  oedd  hyn  oll  yn  wir,  ond  yr  oedd  y coegddysg  yn 
annyoddefol.  Nid  yw  hyn  yn  arwydd  gwirioneddol 

0 ddysg,  gan  y gellir  cael  mewn  awr,  uwchben  geirlyfr 
da,  ddigon  o’r  fath  i boeni  cyfeillach  am  brydnawn 
cyfan.  Ni  wna  y gwir  ysgolhaig  ond  ychydig  o swn 
am  ei  ddysg.  Y meddyg  hanner-ddysgedig,  yr  hwn 
sydd  yn  ofni  yn  feunyddiol  i chwi  amau  ei  fod  yn  an- 
wybodus,  yw  y dyn  sydd  yn  defnyddio  enwedigaethau 
( technicalities)  dyeithr  ei  alwedigaeth,  ac  yn  troi  hyd 
yn  nod  enwedigaethau  amlwg  cyíferiaeth,  yn  chwydd- 
iaith.  Efallai  mai  dyma  y rheswm  fod  coegddysg  mor 
atgas.  Os  cyfarfyddwch  â dyn  sydd  yn  barod  i fAvr- 
lymu  Lladin,  a’ch  blino  á Groeg  ar  bob  achlysur, 
gallwch  benderfynu  fod  ganddo  gymaint  o ddysg  ag 
sydd  0 galondid  gan  y ci  bychan  digywilydd  sydd  yn 
cyfarth  i chwi  bob  amser  wrth  i chwi  fyned  heibio’r 
tŷ.  Y mae  yn  wir,  os  byddwch  yn  mhlith  efrydydd- 
ion  yn  unig,  fod  y peth  ynwahanol;  ond  yn  mhlith 
cymdeithion  cymysg,  anaml  y gwneir  croesaw  i’r  sylw 
mwyaf  godidog  os  bydd  mewn  iaith  annealladwy. 

YIIÍ.  Yn  eich  holl  gyfeillachau,  ìjyddwch  yn  ofalus 

1 gadw  'purdeb  meddwl. — Gwrthodir  gan  bob  cyfeillach 
rinweddol  bob  tueddiad  at  yr  hyn  sydd  anweddus. 
Yn  awr,  y mae  yn  anhawdd  cael  neb  a foddheir  â 
hyny.  Y mae  dywediadau  o’r  ystyr  deublyg,  a’r  cy- 
ífelyb,  yn  beth  atgas  iawn  mewn  cymdaith.  Y mae  y 
rheswm  am  hyn  yn  amlwg.  Nid  oes  neb  yn  hoífi  cael 
dangos  cymaint  o anmharch  iddynt  ag  sydd  raid  wneyd, 
pan  yr  ydych  yn  cymeryd  yn  ganiataol  y boddheir 
hwy  âg  ymddyddan  o’r  fath  yma.  Y mae  yn  sarhad 
holiol  i bob  dyn  o iawn  feddwl  a moesau.  Ac  ni 
wybum  erioed  am  ddim  ond  teimladau  ac  ymddyg- 
iadau  o anfoddgarwch,  pan  y dygwyddai  pethau  an- 
mhriodol  fel  hyn  gael  eu  dwyn  i mewn.  Dylai  eich 
holl  ailadroddion  o ífeithiau  ac  hanesion,  a phob  peth 
arall  a ddywedwch  i’r  dyben  o oleuo  neu  ddifyru  ereill, 
fod  yn  bur  mewn  iaith  a thybiant. 

Pa  fodd  y mae  hanesion  a cliwedlau  i’w  defnyddio? 
Y maent  o bwys  a defnydd  neillduol  pan  y defnyddir 

H 2 


90 


HYFFORDDWR. 


hwy  yn  iawn,  ac  yn  waeth  na  bod  yn  ddifudd  os  defn- 
yddir  liwy  yn  anmhriodol.  Chwi  a wyddoch  am 
ddynion  o bob  galwedigaeth,  sydd  bob  amser  yn  ad- 
rodd  hanesion  ac  yn  dweyd  chwedlau.  Ymddengys 
ar  y cyntaf  fod  eu  hystôr  yn  anhyspyddadwy ; ond  ar 
ol  ychydig  o gydnabyddiaeth  â hwy,  chwi  a gewch  eu 
bod  yn  o gyfyngedig,  a bod  yr  un  p>ethau  yn  cael  eu 
hadrodd,  a chwerthin  wrthynt,  dro  ar  ol  tro,  y naill 
üwyddyn  ar  ol  y llall.  Y mae  un  yii  hynod  fel  ad- 
roddwr  “hen  chwedlau,”  a’r  llall  yn  nodedig  am  gadw 
bywyd  yn  y cymdeithion,  ac  weithiau  eu  cadw'  i 
chwerthin  bron  yn  ddidor  am  oriau.  Ac  eto,  nid  yw 
y personau  yma  (ac  nid  allant  fod  chwaith),  yn  gy- 
íFredinol,  yn  neillduol  o barchus.  Er  hyny,  y mae 
hanesion  a chwedlau  yn  fieithiau  sydd  yn  aml  yn 
egluro  egwyddorion  pwysig,  ac  nad  ’ ellir  yn  iawn  fod 
hebddynt.  Yr  wyf  yn  dy\vedyd  y gallwch  ac  y dylech 
eu  defnyddio.  Y maent  o bwys  neillduol ; ac  y mae 
yn  anhawdd  i chwi  fod  yn  fiiddiol  ac  yn  eífeithiol 
liebddyiit.  Gallwch  wneyd  defnydd  helaeth  o honynt ; 
bron  i mi  ddweyd,  nad  allwch  eu  defnyddio  yn  or- 
inodol.  Ond  y mae  dau  beth  y dylid  sylwi  arnynt  yn 
y fan  yma. 

1.  Y dylech  ddefnyddio  y ífaith  yr  un  fel  ag  y dy- 
gwyddodd.  Na  chymerwch  ddim  oddiwrthi,  ac  na 
chwanegwch  ddim  ati,  er  mwyn  ei  haddurno,  na’i 
gwmeyd  yn  fwy  eífeithiol  at  y pwynt.  Yr  ydych  yn  ath- 
rodi  hanesiaeth  os  tynwch  neu  os  chwanegv/ch  ddim. 
Y mae  rhai  dynion  nad  allant  adrodd  ífaith  ar  ífurf 
hanesyn  heb  ei  throi  a’i  chyfnewid  fel  o’r  braidd  y 
gallwch  wybod  mai  yr  un  ydyw.  Y mae  yr  arferiad  yn 
ddrwg;  canys  cyn  hir,  chwi  a fyddwch  yn  analluog  i 
adrodd  ffaith  neillduol,  heb  ei  chyfnewid,  os  goddefìr  i 
chwi  ei  hadrodd. 

2.  Na  ddywedwch  chwedlau,  ac  na  adroddwch  han- 
esion,  yn  unig  er  mwyn  difyrwch.  Eu  dyben  yw 
egluro  yr  hyn  yr  ydych  yn  siared  neu  yn  ysgrifenu  am 
dano.  Pan  y defnyddir  hAvy  i ry  wbetli  heblaw  i eg- 
luro,  y maent  o’u  lle. 

Yr  wyf  yn  gobeithio  nad  ydych  yn  meddwl  fy  mod 
yn  golygu  y dylech  fod  yn  fanwl  a maith  wrth  adrodd 
eich  holl  ffeithiau  a’ch  hanesion.  Y mae  iiyny  yn 


PEN.  VI. 


91 


anoddefadwy.  Y mae  hyny  yn  debyg  i giniawa  ar 
hysgod  mân — yn  faith  iawn  ac  annifyr  yn  myned  yn 
• mlaen;  ac  ar  ol  gorphen,  y mae  yn  hawddach  i cliwi 
gofio  y blew  na’r  cig.  Ni  wnai  dyn  a werthfawrogai 
ei  amser  giniawa  fel  hyn  pe  gallai  ymwrthod. 

Cadwch  eich  ymddyddan  yn  rhydd  oddiwrth  bob 
cenfigen;  ac  i wneyd  hyn,  rhaid  i’r  galon  fod  yn  glir. 
Byddwch  yn  siriol  yn  eich  cyfeillachau.  Fe  ellir 
ífurfio  hyny  yn  arferiad;  ac  fe’ch  gwna  yn  llawer  iawn 
mwy  boddus.  Y mae  genym  gymaint  o wendidau  a 
chroesau,  a chymaint  o lawr-y-bryn  yn  ein  bywyd,  fel 
y mae  yn  hoíF  genym  gyfarfod  à chyfaill  sirioí  a difyr. 
Fe  fydd  meithrin  tônau  llon,  a dull  siriol  o gyfeillachu, 
yn  chwanegu  cysur  i chwi  eich  hun,  ac  i bawb  y bydd- 
wch  yn  cyfeillachu  â hwy. 

Y rhai  canlynol  ydynt  y rheolau  a rydd  yr  enwog 
Mason  i’r  efrydydd  ar  y pwnc,  ond  eu  bod  gwedi  eu 
talfyru : — 

1.  Dewiswch  eich  cymdaith  er  budd  i chwi,  yr  un. 
fath  ag  yr  ydych  yn  dewis  llyfrau.  Y cymdeithion 
goraf,  a’r  llyfrau  goraf,  ynt  y rhai  hyny  sydd  fwyaf 
buddiol  a difyrus.  Os  nad  allwch  gael  na  budd  na 
difyrwch  oddiwrth  eich  cymdaith,  gweinyddwch  un  o 
honynt,  neu  y ddau,  iddynt.  Ond  os  nad  allwch  dder- 
byn  na  rhodcli,  gadewch  y cymdaith  hyny  ar  unwaith. 

2.  Ystyriwch  beth  yw  nodweddiad  eich  cymdeith- 
ion.  Os  ydynt  yn  rhagorach  na  chwi,  byddwch  yn 
fwy  parod  i ofyn  cwestiynau,  a . byddwch  yn  wran- 
dawwr  yn  gyfí'redin;  ond 'os  ydynt  israddol  i chwi, 
ymdrechwch  wneyd  daioni  iddynt. 

3.  Pan  y bydd  y gyfeillach  yn  marweiddio  ac  yn 
darfod,  ymdrechwch  i’w  hadfywio  trwy  ddwyn  i mewn 
ryw  bwmc  y gall  paw’b  ddweyd  rhywbeth  arno.  Ni 
fydd  yn  beth  o’i  le  i chwi  ragbarotoi  eich  meddwl  â 
phynciau  priodol. 

Pan  y dywedir  rhyw  beth  newydd,  gwerthfawr, 
neu  ddefnyddiol,  rhowch  o yn  eich  coflyfr.  Cadwch 
bob  peth  ag  a allwch,  fyddo  yn  werth  ei  gadw^;  ond 
gwrthodwch  bob  sothach. 

5.  Na  fyddwch  byth  yn  wâgnod  (cipher)  mewn 
cymdaith.  Ymdrechwch  eu  boddhau,  a chwfi  a gewch 
rywbeth  i’w  ddweyd  a fydd  yn  dderbyniol.  Peth  an- 


92 


HYFFORDDWR. 


foneddigaidd  yw  bod  yn  ddystaw  bob  amser.  Fe  dder- 
bynir  y peth  mwyaf  cyífredin,  os  dy wedir  o mewn  dull 
caruaidd,  yn  hytrach  na  bod  yn  ddystaw;  ac  fe  all 
syhv  cyíFredin  arwain  yn  aml  i fuddioldeb  neillduol. 
Os  bydd  dystawrwydd  hollol  yn  y cymdaith,  gallwch 
anturio  tori  ar  hyny  bob  amser,  ac  fe  fydd  pawb  yn 
ddiolchgar  i chwi. 

6.  Na  fyddwch  byth  yn  ffrystgar  a dadyrddus  mewn 
cymdaith;  ac  os  tueddir  eich  cymdeithion  i fod  felly, 
nac  unwch  â hwy  yn  hyny.  Os  bydd  rhyw  bwnc  yii 
cael  ymdrin  âg  ef  yn  ffrystgar,  arhoswch  nes  y gwel- 
och  bob  ochr  iddo,  ac  y byddoch  yn  feistr  arno. 
Wedi  hyny  chwi  a alhvch  siared  i fuddioldeb  ac  at  y 
pwynt.  Nac  ailadroddwch  unpeth  yn  yrun  cymdaith. 

7.  Cofìwch  fod  ereill  yn  edrych  ar  eu  gwendidau  a’u 
camgymeriadau  mewn  goleuni  gwahanol  i’r  hyn  yr 
ydych  chwi ; gan  hyiiy  gochelwch  rhag  bod  yn  rhy 
barod  i’w  gAvrthwynebu  a’u  hadolygu  mewn  cymdaith. 

8.  Os  bydd  y cymdeithioh  yn  athrodi  neu  yn  siared 
yn  llygredig,  argyhoeddwch  hwynt  trwy  eiriau,  os 
gwna  hyny  y tro ; ond  os  na  wna,  gwnewch  trwy  fod 
yn  ddystaw;  ac  os  metha  hyny,  ymneillduwch  a gad- 
ewch  hwynt. 

9.  Nac  ymdrechwch  i ddysgleirio  llawer  mewn  ym- 
ddyddan,  íel  pe  bae  hyny  yn  beth  priodol  i chwi,  a’ch 
bod  yn  gydwybodol  o ryw  ragoroldeb. 

10.  Cyd-ddygwch  lawer  â’r  hyn  fo’n  ymddangos  i 
chwi  yn  anmhriodol : efallai  na  fydd  yn  ymddangos 
felly  i bawb : chwi  a ellwch  ddysgu  rhy wbeth  oddi- 
wrth  hyny. 

11.  Byddwch  yn  rhydd  ac  esmwyth,  ac  amcenwch 
wneyd  i bawb  ereill  deimlo  felly.  Yn  y dull  yma,  fe 
ellir  dwyn  allan  lawer  o syniadau  gwerthfawr. 

At  y rhai  hyn,  gadewch  i mi  chwanegu,  Nac  ewch 
byth  o dymher  mewn  cymdaith.  Os  ymddygir  yn  an- 
hy  wedd  tuag  atoch,  neu  os  anmharchir  chwi  gan  ry  wun, 
nid  dyna’r  fan  i chwi  ddal  sylw  arrìo.  Os  dygwydd  i 
chwi  fod  mor  anffodus  a myned  i resymu  â dyn  brol- 
gar  a phoethwyllt,  gwyliwch  ar  fod  yn  berffaith  oer  ac 
araf.  “ Dur  oer  sydd  yn  toii,”  a byddwch  chwithau 
■\vedi  cael  gafael  yn  fuan  yn  y pen  goraf  i’r  ymresym- 
iad.  Y mae  teimlad  a pharch  y cymdaith  yn  troi  bob 


PEN.  VI. 


93 


amser  at  y person  a fyddo  yn  oer  yn  ngwyneb  profed- 
igaeth.  “ Os  bydd  rhyw  ddyn  o dymher  gecrus  ac 
ymrysongar,  gadewch  o o’r  neilldu.  Fe  chwilia  y byd 
am  ddigon  o waith  iddo.  Fe  gyferfydd  â rhywun 
tebyg  iddo  ei  hunan,  ac  fe  dâl  hwnw  iddo  yn  well  nag 
y gallwch  chwi.  Fe  all  dyii  ymladd  trwy  ei  oes,  os 
deil  sylw  ar  ddynion  o’r  fath  yma.”  Ni  ddylai  dadl 
(hyny  yw,  ymdrech  am  fuddugoliaeth,  yr  hyn  sydd  yn 
cynhyrfu  y teimladau  yn  fawr)  byth  gael  ei  goddef 
meAvn  cymdaith.  A phan  y mae  ymresymiad  yn  tu- 
eddu  yn  gryf  at  hyny,  dylai  gael  ei  derfynu. 

Nid  allaf  derfynu  heb  alw  fy  narllenydd  i ystyried, 
mai  un  o’r  beiidithion  mAvyaf  a gyfranwyd  i ddyn  yw 
y gallu  o drosglwyddo  ei  feddyiiau  a’i  deimladau  mewn 
ymddyddan.  Y mae  yn  ífynnon  barhaus  o gysur ; a 
gall  fod  yn  foddion  i fod  yn  bur  ddefnyddiol.  Y mae 
y tafod  hefyd  yn  oíferyn  i Avneyd  drwg  annhraethol. 
Ein  prif  beiriant  ydyAv  i wneyd  un  ai  da  ai  drwg.  Y 
mae  yn  ein  dwyn  ni  dan  gyfrifoldeb  dirfawr  ac  ofn- 
adwy.  Y mae  cynhyrfìadau  y galon,  pan  y tros- 
glwyddir  hAvynt  meAvn  geiriau,  yn  sicr  o eífeithio  ar 
ereill,  i raddau  mwy  neu  lai.  Os  eífeithir  arnynt  yn 
addas,  bydd  hyny  yn  wneyd  daioni ; ond  os  yn  anadd- 
as,  drwgfydd  y canlyniad.  Y mae  yn  annichonadwy 
i chAvi  dreulio  cymaint  ag  un  diwrnod  yn  eich  ym- 
wneyd  â’r  byd,  heb  fyned  dan  bwysau  dirfawr  o gyf- 
rifoldeb  oddiwrth  ddefnyddiad  y fhodd  yma.  Y mae 
yr  hAvn  a blanodd  y glust  yn  clyAved  pob  gair,  ac  fe 
orfydd  i chwi  roddi  cyfrif  manwl  am  danynt  oll  y 
dhvrnod  mawr  hwnw  ag  y byddys  yn  chwilio  pob 
cyfrif.  Fe  all  dyn  duwiol  a fyddo  â meddwl  diwyll- 
iedig,  ac  ystôr  o Avybodaeth,  a moesau  ac  ymarferiad- 
au  a’i  gAvna  yn  dderbyniol  lle  bynag  yr  elo,  yn  nghyda 
dylanw'ad,  yr  hyn  y mae  diwýîliad  bob  amser  yn  ei 
gyfranu, — fe  all  y fath  ddyn,  meddaf,  fod  yn  llaAver  o 
les  i ddynion,  o ogoniant  i DduAV,  ac  o ddedwyddAvch 
iddo  ei  hun,  yn  ol  fel  y defnyddia  ei  alluoedd  cym- 
deithasgar.  Fe  bair  ei  eiriau  a’i  agAveddau  i ífrw^d  o 
ddyddanwch  lifo  i enaid  cyfeillach ; hAvy  a ífurfìant,  i 
raddau,  nodw^eddiad  y dwmdrwr  bychan  sydd  yn  ei 
Avrando;  hw^y  a balmantant  ei  Iwybr  i ddefnyddioldeb 
goruchel  a gogoneddus;  neu  a dreiglant  nos  o dyw^yll- 


94 


HYFFORDDWR. 


wch  a galar  yn  ol  dros  ei  enaid.  Coíiwch  fod  pob  gair 
a lefarwch  yn  ehedeg  yn  ddiorphwys  at  orsedd  Duw, 
ac  y mae  i effeithio  ar  sefyllfa  eich  enaid  i dragwydd- 
oldeb.  Unwaith  y cwympa  dros  y genaii,  nid  ellir 
byth  ei  alw  yn  ol ; ac  fe  fydd  yr  argraff  a wna  yn  para 
wedi  i holl  oesoedd  y ddaear  fyned  ymaith. 


PENNOD  VII. 

GOLAFUR — DIFFYG  TEIMLO  EI  ANGEN — DIFFYG  AM- 

SER — DIFFYG  MWYNIANT BLINDER — RIIEOLAU 

YMBORTH — I ATEB  I’R  GOLAFUR 1 FOD  YN  RHEOL- 

AIDD— I FOD  YN  SYML — TREFNIDEDD. 

Y MAE  yn  amlwg  i bob  darllenydd,  ar  y cipolwg 
cyntaf,  fod  gobaith  a llwyddiant  yr  efrydydd  yn  dibynu 
llawer  iawn  ar  ansawdd  ei  iechyd.  Os  bydd  galluoedd 
y corff  gwedi  eu  gwanychu  neu  anmharu  mewn  un 
modd,  fe  fydd  y meddwl  yn  sicr  o gydoddef  i’r  un 
graddau.  Y mae  yn  wir  y gellir  gadael  i’r  cyfansodd- 
iad  anmharu  yn  raddol,  ac  eto,  am  dymor,  i’r  meddwl 
barhau  yn  ei  fy wiogrwydd ; yn  debyg  i dân  pan  ei 
porthir  â rhyw  fath  o danwydd,  y mae  yn  llosgi  yn 
loyw  nes  y mae  yn  diffodd  ar  unwaith. 

Fe  allai  eich  bod'  yn  dylawd,  ac  heb  fawT  o fanteis- 
ion ; ond  nid  yw  hyny  o’r  lîwys  mwyaf : chwi  a all- 
wch  godi  trwy  bbb  anfantais  o’r  fath,  trwy  hunan- 
ymroddiad.  Ond  os  collwch  eich  iechyd,  dyna’r  CAvbi 
Avedi  ei  dori  i ffwrdd,  heb  obaith  i Avneyd  dim  trwy 
efryd.  Ni  wna,  ac  nid  all,  y meddwl  gyflaAvni  dim 
neillduol,  os  na  fyddwch  yn  iach.  Gan  hyny,  lhvyr 
ymroddAvch  er  pobpeth,  mor  belled  ag  y mae  yn  ym- 
ddibynu  arnoch  chwi,  i gael  “ meddwl  gwycli  mewn 
corff  iachusJ'^ 

Y mae  yn  dygwydd  yn  aml  gyda’r  efrydydd,  pan  y 
mae  maesydd  dysgeidiaeth  yn  ymagori  yn  eu  heang- 
der  diderfyn  o’i  fiaen,  ac  yntau  yn  teimlo  ei  hun  yn 
fywiog  ac  yn  hoenus,  iddo  ymgadAV  mor  agos  gyda’i 
lyfrau,  nes  ymwrthod  á phob  math  o adfywianiiau. 
Y mae  yn  diystyru  rhybydd  ar  ol  rhybydd,  nes  o’r  di- 


PEN.  VII. 


95 


wedd  y mae  yn  inetlm  myned  yn  mlaen;  ac  yna,  wedi 
iddi  fyned  yn  rhy  ddiweddar,  y mae  yn  canfod  fod 
hadau  marwolaeth  gwedi  eu  hau  yn  ei  gyfansoddiant. 

Po  mwyaf  goheithiol  fyddo  yr  efrydydd,  uchaf  oll 
fydd  ei  ymgeisiadau;  a pho  gryfaf  fyddo  awydd-gais 
ei  athrylith,  mwyaf  oll  fydd  y perygl.  Fe  ddygwyd 
lluaws  o’r  dynion  ieuainc  mwyaf  goheithiol  i’rhedd  yn 
fore;  nid  yii  gymaint  o herwydd  iddynt  efrydu  yn  rhy 
galed,  ond  o herwydd  iddynt  esgeuluso  dyledswyddau 
iechyd.  Y mae  yn  wir  y gall  y dyn  a Iwyr  ymroddo 
à’i  holl  enaid  i efrydu,  ac  heh  ddim  gofal  am  ei  iechyd, 
fe  all,  meddaf,  gyiiyddu  yn  neillduol  am  dymhor.  Fe 
all  deithio  yn  gyflym  dros  lawer  o dir,  ac  ymddangos 

0 athrylith  hynodol.  Ond  y mae  hraidd  yn  sicr  na 
ddeil  0 ddim  yn  hir;  ac  os  nad  y hedd  fydd  ci  gartref 
huan,  fe  fydd  toc  wedi  myned  yn  rhy  waii  a gwywedig 

1 wneyd  nemawr  o ddim,  ond  ymhoeni  gyda  natur 
nychlyd  a digalon. 

Y mae  yn  annichonadwy  i un  dyn  fod  yn  efrydydd 
trwyadl,  heh  heryglu  ei  iechyd,  yn  niflTyg  edrych  at 
hyny  yn  ofalus.*  Fe  wnaed  dyn  i fod  yn  lafurwr. 
Yr  heliwT,  a’r  sydd  yn  gwihio  trwy  goedwigoedd,  ac 
yn  dringo  mynyddoedd,  yw  y dyn  iach  a chaled.  Y 
morwT,  a’r  sydd  yn  cael  ei  daflu  o amgylch  gan  fil  o 
ystormydd,  ac  yn  ìlafurio  ddydd  a nos,  sydd  yn  gryf  a 
chadarn  ei  gyfansoddiad,  os  na  hydd  afradlonedd  wedi 
anmharu  ei  natur.  Ac  y mae  unrhyw  ddyn  a fyddo 
yn  arfer  llafurio,  yn  dehyg  o fw^yiiliau  iechyd  da,  os  na 
fydd  yn  gorweithio  yn  rhy  aml.  Ond  y mae  ymarfer- 
ion  yr  efrydydd  yn  hur  w^ahanol;  ac  yn  tueddu  yn 
fawr,  os  na  chymer  ofal  neillduol,  i wanychu  a chreh- 
ychu  ei  natur  a’i  gyfansoddiad. 

Nid  all  yr  un  dyn  amau,  a ddalio  sylw  go  fanwl, 

^ Y mae  gwahaniaeth  mewn  amgylchiadau  a sefyllfaoedd,  yn 
gwneyd  y peth  yn  wahanol  mew'n  gw'ahanol  bersonau.  Y mae 
y sylwadau  uchod  yn  perthyn  yn  neiilduol  i’r  sawl  sydd  yntreulio 
ei  hoìl  amser  i efrydu,  cyfansoddi,  &c. ; ac  i raddau  mawr  iawn 
i’r  sawl  sydd  yn  treulio  rhyw  gymaint  o’r  dydd  wrth  alwedigaeth 
heb  fod  yn  yr  awyr  agored,  nac  yn  gofyn  llawer  o lafur  y eoríf,  ac 
yn  Thoddi  y gweddUl  o’i  amser  at  ddarllen  a myfyrio.  Ond  nid 
yw  yn  perthyn  cymaint  i’r  sawl  a fo  yn  treulio  rhyw'  gymaint  o’r 
dydd  yn  gyffredin  mewn  rhyw  lafurwaith  yn  yr  awyr  agored. 
Sylwir  yn  helaethach  ar  Jiyn  yn  yr  ail  ran. 


HYFFORDDWR. 


i 

iiad  un  rheswm  pam  y mae  cymaint  o ddynion  ieuainc 
gobeithiol  yn  syrthio  i’r  hedd  mor  gynar,  yw,  eu  bod 
yn  ceisio  gwneyd  cymaint  mewn  mor  lleied  o amser. 
Hyny  ydyw,  y maent  yn  barnii  ac  yn  teimlo  fod  yn 
angenrheidiol  cyflawni  y gwaith  mawr  o ddysgyblu  ac 
ystorio  eu  meddyliau  cyn  pump-ar-hugain  oed;  gan 
hyny,  ymroddant  mor  llwyr  at  ddarllen  a myfyrio  fel 
y mae  yn  annichonadwy  iddynt  amgen  na  pheryglu  eu 
bywyd. 

Y mae  amry w o rwystrau  ar.  y íFordd  i chwi  gymeryd 
golafur  ( exercise ) by  wiog  a rheolaidd. 

I.  Nid  ydych  yn  awr  yn  teimlo  yr  angen  o hono. — 
Y mae  yn  anhawdd  genym  gymeryd  meddyginiaeth, 
nes  y byddo  gorfod  arnom;  ac  y mae  cymeryd  golafur 
yn  debyg,  i’r  efrydydd,  i gymeryd  meddyginiaeth. 
Efallai  eich  bod  yn  ieuanc  yn  awr — yn  teimlo  yn 
heinif,  iechyd  da,  llawn  o ysbryd,  a phob  peth  yn 
wych.  Y mae  amser  yn  ehedeg  ar  adenydd  esmwyth. 
Pam  y dylech  chwi  ddysgu  eich  hun  i fod  yn  gaethwas 
i ymarferiad  a’ch  goríbdogai  i gymeryd  golafur  bob 
dydd  ? Y mae  yn  ymddangos  fel  pe  byddid  yn  eich 
rhwymo  i ddewis  pâr  o ífyn  baglau,  pan  y mae  genych 
gystal  coesau  i gerdded  ag  a gariodd  unrhyw  amher- 
awdwT  erioed.  Cymered  y rhai  hyny  at  yr  ymar- 
feriad,  y rhai  sydd  mewn  perygl  o gael  y gymalwst, 
neu  syrthio  yn  ysglyfaeth  i gylla  drwg  ac  anhwylus ; 
ond  ain  daiioch  chwi,  nid  ydych  yn  teimlo  yr  angen. 
Nac  ydych;  ac  fe  allai  na  theimlwch  mohono  chwaith 
nes  i chwi  fyned  yn  rhy  bell  i’ch  gwella  trwy  olafur. 
Ar  y pwnc  yma  rhaid  i chwi  gymeryd  tystiolaeth  y 
lluaws  sydd  gwedi  rnyned  tros  y tir  yr  ydych  chwi 
yn  sefyll  arno  yn  awr,  ac  sydd  yn  ei  ddeall  yn  drwyadl 
hefyd.  Dywedant  hAvy  wrthych  nad  yw  o ddim  yn 
ymddibynu  ar  eich  dewisiad  chwi  i wneyd  neu  beidiö; 
y gwir  yw,  y mae  yn  rhaid  i chwi  gymeryd  golafur, 
neu  roddi  i fyny  eich  holl  obeithion. 

II.  Efallai  eich  hod  yn  teimlo  nad  oes  genych  ddim 
amser. — Y mae  genych  gymaint  o w'aith  efrydu,  neu 
yr  ydych  yn  llafurio  dan  ryw  anfanteision  penodol,  fel 
nad  yw  yn  ddichonadwy  i chwi  gymeryd  golafur. 
Gadewch  i mi  ddweyd  wrthych,  eich  bod  yn  camgy- 
meryd  yn  fawT  yn  y pwmc.  Os  gAvne^vch  braw^f  ar 


PEN.  VII. 


97 


gymeryd  golafur  rheolaidd  a bywiog  bob  dydd  am 
ddim  ond  cymaint  a mis,  chwi  a fyddwch  yn  sicr  o 
ganfod  y gallwch  gyflawni  yr  un  dyledswyddau,  ac 
efrydu  cymaint,  a hyny  yn  llawer  hawddach  nag  heb- 
ddo.  Chwi  a ryfeddwch  wrth  y gwahaniacth.  Fe 
fydd  yr  amser  a gollir  fel  hyn  i gryfhau  a bywiogi  eich 
cyfansoddiad,  yn  cael  ei  adennill  yn  ddeublyg  trwy  y 
rhwyddineb  a’r  hyfrydwch  y bydd  y meddwi  yn  ym- 
aflyd  yn,  ac  yn  myned  trw^y,  y Avers. 

íll.  Yr  ydych  yn  gwrthod  yolafur  hefyd,  efallai,  am 
nad  ydych  yn  teimlo  dím  mwyniant  nadifyrwch  ynddo. 
— Y mae  llawer  o íiyrdd  g\vedi  eu  dychymygu  trwy  ba 
rai  y gall  yr  efrydydd  gymeryd  golafur,  a bod  y golafur 
yn  fwyniant  ao  yn  ddifyrwch  iddo  hefyd.  Ond  heb  syiwi 
ar  ddim  o honynt  yn  breseiiol,  oddieithr  yn  unig  yr 
un  ag  yr  ŵyf  fi  wedi  caei  fy  moddhau  f\vyaf  ynddo, 
sef  cerdded.  Y mae  Biichan  yn  ei  gymheli  fei  y go- 
lafur  goraf  a eliir  ei  gymeryd,  o herwydd  ei  fod  yn 
dwyn  mv/y  o gyhyrau  ( muscles)  i weithrediad  nag  un- 
rhywbeth  arall  a’r  nad  yw  yn  boenus.  ün  o brif  rag- 
oriaethau  y dull  yma  yw%  ei  fod  yn  symi;  y mae  pob 
peth  angenrheidiol  wrth  iaw'  bob  amser.  Ac  hefyd  y 
mae  yn  yr  aw^yr  agored ; feliy  gall  yr  ysgyfaint  fw^yn- 
hau  aw^yr  pur  y nef,  a’r  ilygaid  syilu  ar  fynyddoedd  a 
dyífrynoedd,  coedydd  a liysiau,  ac  ar  wuthddrychau 
byw'ioi  ac  anfywioi,  ar  yr  un  pryd.  Y mae  gwuth- 
ddrychau  y gohvg  a’r  ciyw  yn  lioni  ac  yn  bywiocau  y 
meddv/l,  ac  yn  dyrchafu  yr  ysbrydoedd.  Dyna  rag- 
oriaeth  arall  mewm  cerdded,  chwi  a àllwch  gael  cyfaill 
i gydgerdded  gyda  chwd,  i ddadfeichio  y meddwl,  ac  i 
lòni  yr  ysbrydoedd,  trwy  ymddyddan  difyrus.  Y mae 
hyn  yn  bwmc  o bwys  neillduol ; ac  nid  ellir  ei  fwyn- 
hau  yn  dda  ond  wrth  gerdded.  Y mae  ymddyddanion 
yn  esmw^ythau  y fifordd,  ac  yn  lleihau  y blinder.  Gan 
hyny,  chwû  a ddylech  geisio  cyfaill  i gydgerdded  â 
chwû  yn  gyífredin.  Gwnewch  brawY  o’r  dull  yma  yn 
rheolaidd  bob  dydd  am  ychydig  o wythnosau,  a chwi 
a ryfeddwch  mor  fuddiol  íÿdd  y canlyniadau.  Pan  na 
fyddwch  yn  efrydu,  a dim  arall  i’w  wneyd  yn  benodol, 
byddwch  yn  sicr  o fyned  allan  i gerdded,  er  mwyn 
ystôrio  iechyd  erbyn  amser  dyfodol.  Yr  oeddwn  un- 
w^aith  yn  adwaen  dau  efrydydd  a wmaethant  les  rhy- 

I 


98 


HYFFORDDWR. 


feddol  i’w  liiecliyd  trwy  hyny  yii  unig.  Hwy  a gerdd- 
asant  dros  ddan  gant  o filldiroedd  gyda’u  gilydd  mewn 
un  haf,  heb  gyfrif  yr  un  daith  islaw  pum  milldir. 
Mewn  ychydig  o amser  chwi  a ddeuwch  yn  gynefin  â’r 
ymarferiad;  a chwi  a deimlwch  y fath  ddifyrwch  a 
budd  ynddo,  fel  iia  fyddwch  yn  holi  pa  fath  dywydd 
ydy  w,  ond,  A ydyw  yr  awr  i gerdded  wedi  dyfod  ? 

IV.  Wrth  esgeuluso  golafur^  y mae  yn  myned  yn 
heth  hlinderus,  ac  felly  yn  cael  ei  adael  heihio. — Nid 
oes  dim  achos  i ni  fyned  yn  feddygon  er  mwyn  egluro 
pam  y mae  y coríf,  trwy  esgeulusdra,  yn  myned  i 
sefyllfa  ag  y teimlir  o yn  faich  i wneyd  yr  un  math  o 
lafurwaith.  Y mae  y ífaith  yn  amlwg.  Chwi  a allwch 
fyned  at  eich  llyfrau,  a chaii  arnoch,  a bod  yno  bron 
yn  gwbl  am  wythnosau;  ond  beth  fydd  y canlyniad? 
fe  fydd  hyd  yn  nod  meddwl  am  gerdded  dwy  neu  dair 
müldir,  bron  yn  eich  blino.  Y mae  y cyhyrau,  y cy- 
malau,  a’r  holl  gyfansoddiad,  yn  crebachu  wrth  feddwl 
am  hyny.  Fe  wynega  y cymalau  mewn  ychydig  o 
fynydau,  ac  nid  oes  digon  o allu  gan  yr  ewyllys  i 
beri  ufydd-dod.  Pob  dydd  ag  yr  esgeuluswch  yr  ar- 
feriad,  fe  fydd  yr  anhawsder  yn  cael  ei  wneyd  yn 
fwy ; ac  felly,  y sawl  na  fo  ganddo  amser  penodol  i 
gymeryd  golafur,  a fydd  heb  gymeryd  dim  cyn  bo  hir. 
Nid  oes  dim  a’i  gwna  yn  ddifyr,  nac  yn  ddi-faich 
chwaith,  ond  ymarferiad  cysòn  a rheolaidd.  Ni  fydd 
cymeryd  rhyw  grap  yn  aAvr  a phryd  arall  yn  ddifyr- 
wch,  fel  darllen  newyddiadur;  ond  yn  hytrach  yn 
faich.  Y mae  llawer,  yn  awr  a phryd  arall,  yn  cymer- 
yd  yr  hyn  a alwant  yn  “ ddysglaid  o olafur ;”  a phan  y 
mae  drosodd,  teimlant  yn  waeth  na’r  pryd  nad  ydynt 
yn  gwneyd  felly;  ac  yna  eu  casgliad  doeth  yw,  nad 
yw  golafur  yn  cyduno  â hwy.  Fel  yr  Indiad,  wedi 
rhoddi  un  bluen  dan  ei  ben  ar  y graig,  a ryfeddai  yn 
fawr  pa  fodd  y gallai  neb  gysgu  ar  lonaid  gwely  o hon- 
ynt : felly  y mae  rhai  yn  rhyfeddu  pa  fodd  y gall  neb 
wneyd  wrth  gymeryd  golafur  caled  bob  dydd.  Y mae 
golafur  yii  hyfryd  neu  yn  anhyfryd,  nid  mewn  cymhar- 
iaeth  i ba  un  ai  ysgafn  ai  caled  fydd,  ond  yn  ol  fel  y 
bydd  yn  rheolaidd  neu  afreolaidd.  Fe  fydd  y meddwl 
a’r  coríf  yn  rhwystr  i chwi  fwynhau  cysur  a budd- 
ioldeb  golafur,  os  na  fydd  yn  gyson  a rheolaidd. 


PEÎî.  VII. 


99 


V.  Tuagat  i'ch  golafur  fod  yn  wir  ddefnyddiol, 
rhaid  i chwi  ddal  ar  y rheolau  canlynol : — 

1.  Rhaid  ei  fod  yn  rheolaidd  a dyddiol.  Y mae 
natur  wedi  planu  chwant  at  fwyd  ohi  mewn,  fel  ag  i 
ofyn  cynorthwyon  newyddion  bob  dydd,  i ateb  i dreul- 
iadau  y coríF.  Ond  heb  olafur,  nid  all  y cyfansoddiad 
droi  y cynorthwyon  yma  yn  feithrinol,  a’u  cymhwyso 
at  anghenion  y coríF.  Cymerwch  olafur  mor  reolaidd 
ag  yr  ydych  yn  cymeryd  bwyd.  Y mae  bron  yn  an- 
nichonadwy  i chwi  gael  rheswm  digonol  dros  esgeu- 
luso,  tra  byddo  cymalaii  genych  i’ch  cario. 

2.  Dylai  fod  yn  ddyddan  a hyfryd,  Byddai  bod  ar 
yfelin  draed  yn  olafur  digon  rheolaidd  a byAviog;  ond 
byddai  yn  hynod  o anhyfryd.  Y mae  yn  wir,  y gallai 
hyny  wneyd  eich  gewynau  yn  haiarnaidd;  ond  byddai 
yr  enaid  yn  drwmfrydig  ac  annyddan.  Y mae  o bwys 
neillduol  i chwi  fod  y golafur  yn  ddifyrus.  Y mae 
cerdded  yn  beth  da,  ond  nid  mor  dda  os  ihaid  i chwi 
wneyd  hyny  fel  ceífyl  y harcer.  Gan  hyny,  byddwch 
yn  sicr  o ofalu  am  fod  eich  golafur  yn  ddifyrus.  ‘‘  Y 
mae  awduron  yn  mhob  oes  gwedi  ceisio  dangos  mai 
oddimewn  i ni  y mae  difyrwch,  ac  nid  yn  y gwrth- 
ddrychau  allanol.  Os  bydd  yr  enaid  o dueddiadau 
boddus,  ni  fydd  yn  anhawdd  cael  gwrthddrychau  di- 
fyrus  iddo.” 

3.  Dylai  ryddhau  y meddwl.  Fe  all  athroniaeth 
ein  dysgu  i oddef  anffodion  yn  ddystaw  a chyndyn; 
ac  fe  all  crefydd  ein  dysgu  i’w  goddef  yn  foddlawn  a 
llawen ; ond  nid  ydynt  byth  yn  ymosod  yn  eu  llawn 
rym  ar  ddyn  a fyddo  à’i  iechyd  a’i  ysbrydoedd  mewn 
iawn  hwyl.  Ni  a ddylem  amcanu  cadw  y corff  a’r 
meddwl  yn  y fath  agwedd,  fel  ag  i fod  yn  foddlawn 
yn  y sefyllfa  bresenol,  ac  yn  ddiofn  o’r  hyn  a fydd. 
Ond  nid  allwn  byth  gyrhaedd  hyn,  os  bydd  y meddwl 
yn  wastad  wedi  ei  ordynu  fel  llinynau  offeryn  cerdd. 
Os  bydd  y meddwl  wedi  cyrhaedd  yr  ymarferiad  o 
daflyd  ymaith  bob  myfyrdod  a phryder,  ac  ymwaghau 
ar  unwaith,  fe  fydd  wedi  cyrhaedd  gallu  rhagorol. 

Y mae  yn  ddrwg  genyf  os  yw  rhyw  un  yn  casglu 
oddiwrth  fy  sylwadau,  fy  mod  yn  gwrthwynebu  pob 
llafurwaith  trwy  ba  un  y gall  yr  efrydydd  o unrhyw 
amgylchiadau,  ennill  iddo  ei  him.  Y mae  llawer  o’r 


100 


HYFFORDDWR. 


dynion  enwocaf  gwedi  bod  yn  dal  yx  aradr,  yn  ar- 
eithio  yn  gyhoeddiis,  yn  arwain  byddinoedd,  ac  yn 
efrydu  yn  ddwys  uwchben  eu  llyfrau  yn  olynol.  Bu- 
geiliaid  oedd  y patrieirch,  a mab  enwog  Jesse;  felly 
hefyd  Moses,  a rhai  o’r  proífwydi.  Gwneuthurwr 
pebyll  oedd  Paul,  er  maint  ei  ddysg.  Garddwr  oedd 
Cleanthes,  ac  arferai  ddyfihau  ei  ardd  y nos,  fel  y 
gallai  gael  amser  i efrydu  y dydd.  Efe  ydoedd  can- 
lynydd  Zeno.  Caethion  oedd  ^Esop  a Terence,  ac  fe 
bery  eu  henwau  tra  pery  iaith.  Yr  oedd  Caisar  yn 
arfer  myfyrio  yn  y gwersyll ; a nofiai  afonydd,  gan  ddal 
ei  ysgrifau  ág  un  llaw  allan  o’r  dwfr.  Dywedir  am 
Gusta-vus  Vasa,  “na  tharawodd  yr  un  gwell  gweithiwr 
erioed  mo’r  dur”  nag  ef.  Yr  oedd  Mahomet  yn 
gwneyd  ei  dân,  yn  ysgubo  ei  dỳ,  yn  godro  ei  ddefaid, 
ac  yn  gwella  ei  esgidiau  a’i  lodrau,  efo  “ ei  ddwylaw 
santaidd  ” ei  hunan.  Ac  y mae  llawer  yn  ein  hoes 
iiinau,  yn  neillduol  yn  yr  Allmaen  a’r  America,  yn 
efrydyddion  caled  a chywir,  ac  eto  yn  byAv  wrth  lafur- 
waith  eu  dwylaw.  Ac  yn  wir,  nid  ellir  profi  mewn 
nn  modd  y buasai  yr  enwogion  uchod  mor  nodedig  o 
ran  galluoedd  meddwl,  oni  buasai  iddynt  gyflawni  y 
llafurwaith  y darfu  iddynt.  Os  byddAvch  yn  ymdeimlo 
mor  ddedwydd  yn  yr  ardd,  yn  y cae,  neu  yn  y Aveith- 
fa,  ag  y byddwch  wrth  gerdded,  y mae  hyny  yn  well 
na  cherdded.  Beth  bynag,  y golafur  mwyaf  difyrus  i 
chwi,  yw  y goraf  er  eich  lles.  Goddefwch  i mi  ddweyd 
mewn  gair,  nad  oes  yr  uu  efrydydd  yn  gwneyd  cyf- 
iawnder  âg  ef  ei  hun,  à’i  gyfeillion,  nac  àh’  byd,  os 
nad  y w yn  ymarfer  â chyfundraeth  reolaidd  o olafur ; 
a hyny  o herwydd  y rhesymau  canlynol: — 

(1.)  Y mae  pob  sail  i feddwl  yr  hwyheir  eich  oes 
trwy  hyny.  Nid  yw  y Creawdwr  wedi  llunio  y corff 
yn  y fath  fodd  ag  y gall  oddef  ei  gaethiwo  heb  olafur, 
tra  y mae  y meddwl  yn  llosgi  ac  yn  treulio  ei  alluoedd 
yn  ddiorphwys. 

(2.)  Byddwch  yn  fwy  wrth  eich  bodd  wrth  hyny 
nag  hebddo.  Nid  yw  y sylw  yma  yn  pei’thyn  i neb 
ond  y.sawl  sydd  yn  cymeryd  golafur  yn  ddyddiol; 
ond  i’r  rhai  hyny  y mae  yn  peithyn  yn  benodol.  Fe 
gydnebydd  pawb  sydd  wedi  fiurfio  yr  ymarferiad  yma, 
foà  hyn  yn  wirionedd  anwadadwy. 


PEN.  YIÌ. 


lOÎ 


(3.)  Byddwch  yii  fwy  o gysur  i ereill.  Y mae  cym- 
daith  difyr  yn  drysor;  ac  fö  fydd  goìafur  yn  sicr  o’ch 
gwneyd  yn  ddifyr. 

(4.)  Fe  gryfheir  eich  meddwl  trwy  olafur.  Os  ydych 
yn  dewis  meithrin  chwaetli  gwan  a nychlyd,  nad  all 
ddim  oddieithr  aradlii  yn  awr  a phryd  arall  amhell 
ddelw  iieu  ddrychfeddwl  harddonol^  fel  ysbryd  rhyw 
sylwedd  gorhuredig,  rhy  eiddil  i ymaíiyd  ynddo  a’i 
ddefnyddio,  a rhy  iichawyrol  i’w  fwynhau,  oddieithr 
gan  rai  o gyífelyb  chwaeth;  os  ydych  yn  dewis  hyn, 
meddaf,  ymgadwch  yn  eich  llyfrgell  trwy  y dydd  am 
ychydig  o flynyddoedd,  nes  o’r  braidd  y bydd  eich  giau 
yn  gweithredu,  ac  fe  â y byd  heibio  i chwi  fel  breudd- 
wyd.  Ond  os  ydych  yn  hofli  meddiannu  meddwl  a all 
dreiddio  yn  ddiofn  i bethau  dyfnion,  ymgodi  at  yr  hyn 
sydd  yn , oruchel,  crafangu  a dal  .petliau  nerthol,  ac 
ymsymud  a gweithredu  yn  mhlith  meddyliau — bydd- 
wxh  yn  ofalus  i gymeryd  golafur  bob  dydd. 

“ Yr  ydym  yui  gynwysedig  o ddwy  ran,  a dwy  ran 
wahanol  iawn : un  yn  eithaf  analluog  i wneyd  dim  o 
honi  ei  hunan,  ond  yn  cacl  ei  llywyddu  a’i  bywiocâu 
gan  y llall.  Pan  y mae  y coríf  mewn  llawii  iechyd  a 
nerth,  y mae  y meddwl  yn  cael  ei  gynorthwyo  trwy 
hyny  mor  bell  ag  i allu  ymroi  yn  fwy  írwyadl  i efrydu 
— y mae  yr  amgyffiad  yn  gyflymach;  y dychymyg  yn 
fwy  bywiog;  yn  hawddach  eangu  y bryd;  geÜir 
chwilio  y syniadau  yn  fAvy  manwd,  a’u  cymharu  yn 
fwy  cywir.  Trwy  y moddion  yma,  fe’n  galluogir  i 
ífurfìo  barn  fw'y  union  am  bethau ; i symud,  gyda  mwy 
o effaith,  y camgymeriadau  yr  arw'einiwyd  ni  iddynt 
trwy  addysg  annghywir,  nw^ydau,  anystyriaeth,  defod- 
au,  anghreifftiau,  a’r  cyffelyb;  i gyrhaedd  golygiadau 
eglurach  am  yr  hyn  sydd  oraf  i ni,  am  yr  hyn  sy  fwyaf 
er  ein  budd ; ac  yna  i ymroddi  yn  fw  y lhvyr  ar  eu 
hol,  ac  i barhau  yn  hyny  gyda  mw^y  o benderfyndod 
a sefydlogrwydd. 

Dymunwn  wneyd  ychydig  o grybwyllion  yn  awr  ar 

YMBORTH : 

I.  Dylai  eich  ýmhorth  gyfateh  €ch  golafur  yn  yr 
awyr  agored. — Y mae  llawer  yn  ymgadAv  o fewui  y 
tỳ  yn  hollol,  pan  y b',  ddo  llawer  o w^aith  ganddynt, 
neu  pan  y byddo  yr  hin  yn  annghysurus;  ac  eto  yn 

i 2 


102 


HYFFORDDWR. 


bwyta  llawn  cymaint  a plie  baent  yn  cymeryd  golafiir 
rbeolaidd  yn  yr  awyr  agored.  Dweyd  nad  oes  angen 
sylwi  ar  ymborth,  sydd  wallgofrwydd.  Y mae  yn 
rhaid  i chwi  sylwi  arno  yn  fuan  nen  yn  hwyr.  Os 
ydych  yn  cymeryd  golafur  rheolaidd  bob  dydd  yn  yr 
awyr  agored,  gallwch  fwyta  mwy,  a bod  yn  llai  gofalus 
yn  nghylch  pa  beth  a fwytaoch;  ond  os  na  byddwch  yn 
cymeryd  ond  ychydig  o olafur,  chwi  a allwch  fod  yn 
sicr  y dyoddefwch  lawer,  os  na  fwytewch  yn  gyfatebol 
i hyny.  Nid  fy  nyben  yw  eich  cynhyrfu  i fod  mor 
anfoddgar  ag  y gallwch,  îel  pe  mai  y prif  bwmc  fyddai 
dangos  pa  faint  y gallwcn  ílino  eich  hun  ac  ereill : ond 
fy  nghais  yw^,  ar  fod  i chwû  sylwi  pa  faint  o ymborth 
a hyrddiwch  i’ch  cylla  deirgwaith,  neu  bedair,  efallai, 
yn  y dydd.  Y dognedd  sydd  yn  dinystrio  yr  efryd- 
ydd  yn  fwy  na’r  math;  er  mai  gwirionedd  diddadl 
yw,  po  symiaf  fyddo’r  bwyd,  goraf  oll  ydy w.  Os  bydd 
yn  dygwydd  fod  gormod  o waith  genych,  neu  fod  yr 
hin  yn  eich  rhwystro  i gymeryd  golafur  allan,  na  fydd- 
wch  ry  hael  yn  eich  bwyta,  er',  efallai,  yr  hudir  chwi 
yn  gryf  i hyny.  Os  dygwydd  i chwi  rywbryd  gan- 
îyn  yr  hudoliaeth,  a chamu  dros  y terfyn  mewn  bwyta, 
y llwybr  goraf  i adferyd  eich  hun  i iawn  hwyl  yw, 
llwyr-ymattal  am  ddiwrnod  neu  ddiwu’nod  a hanner. 
Trwy  y moddion  yma  fe  wagheir  y cylla,  ac  fe  aden- 
nilla  y cyfansoddiad  ei  gyílwr  cyntefig.  Ac  yn  gy- 
fí’redinol,  fe  wasanaetha  hyn  i chwi  yn  lle  meddygin- 
iaeth.  Y mae  y meddygon  enAvocaf  gwedi  cymerad- 
wyo  hyn  bob  amser.  Yr  oedd  un  dyn  cyfoethog 
imwaith  yn  lled  ddisylw  o’i  gylla,  heb  ofalu  nemawr 
pa  faint  na  pha  beth  a fwyfáai,  ond  iddo  fod  yn  ddigon 
danteithiol ; o’r  diwedd  fe  deimlai  fod  ei  iechyd  yn 
adfeilio  yn  gyfìym.  Aeth  at  yr  enwog  Dr.  Spring,  o 
America,  i ymofyn  meddyginiaeth.  Wrth  iddo  adrodd 
arwyddion  ei  afìechyd,  d-eallodd  y meddyg  dysgedig 
beth  oedd  natur  ei  anhwyldeb.  ‘‘  Mi  a allaf  eich 
gwella,  syr,”  ebai  efe,  “os  gwnewch  fy  nghynghor.” 
Dywedodd  y claf  y gwnai  yn  sicr.  “Wel  yn  awr 
ynte,”  ebai  y doethawr,  “rhaid  i chwi  ladrata  ceffyl.’^ 
“Beth!  lladrata  ceffyl  ?”  “ le,  lladrata  ceffyl.  Wedi 

hyny  chwi  a gewch  eich  dal,  eich  dyfariiu,  a’ch  gosod 
mewn  sefyllfa  ag  ybyddeich  bywoliaeth  yfath  ag  y 
cewch  adferiad  cyflawn  i’ch  iechyd  yn  fuan.” 


PEN.  VII. 


103 


II.  Byddwch  yn  rheolaidd  yn  eich  ymborth. — Y mae 
natur  yn  hoffi  rheol.  Hi  a oddefa  i chwi  giniawa  mi- 
rhyw  awr  y gwelwch  yii  dda,  ac  a gydífurfìa  â’cli  dy- 
muniadau  hron  yn  mhoh  peth  fel  hyn,  os  hyddwch  yn 
rheolaidd.  Y mae  llawer  yn  niweidio  eu  cylla  trwy 
yr  arferiad  plentynaidd  o fwyta  hoh  amser  rhwng  eu 
prydiau.  A’r  nos  wedi  hyny,  y peth  olaf  hron  a wnant 
fydd  hwyta  a llwytho  y cylla  wrth  fyned  i orphwys, 
Dywedodd  Jefferson  yn  hur  synwyrgall,  “na  edifarha- 
odd  neh  erioed  am  fwyta  rhy  fach.”  Y mae  hyii  yn 
wirionedd  perffaith  am  fwyta  rhwmg  prydiau,  ac  wrth 
fyned  i’r  gwely.  Nid  fy  mwriad  yw  myned  yn  fanwl 
ar  y pen  yma.  Ond  chwi  a allwch  henderfynu,  y caiff 
yr  arferiad  o Iwytho  y cylla,  ddydd  ar  ol  dydd,  a nos 
ar  ol  nos,  ei  ad-dalu  yn  chwerw  ry w hryd. 

TII.  Bydded  eich  hwyd  yn  syml. — Nid  oes  neh  o un- 
rhyw  alwedigaeth  yn  dehyg  o gyflawni  dim  hyd  teil- 
wng  ac  enwog,  os  hydd  yn  gaethw^as  i’w  flys.  Dylai 
poh  efrydydd  yn  henodol  gilio  yn  mhell  oddiwrth  boh 
arferiad  glythawg.  Ni  ddylai  fod  ynflysig  at  un  math 
o fw^yd  penodol ; ond  dylai  fod  yr  un  mor  ddifater  at 
boh  math.  Ond  heh  i ni  fanylu  ar  hyn,  chwi  a ddy- 
lech  ei  wneyd  yn  rheol,  i fod  mor  syml  ag  y galloch 
yn  eich  hwyta. 

Yr  wyf  yn  hyderu  na  raid  i mi  sylwi  nemawr  ar 
ddiodydd  meddwol ; canys  yr  wyf  yn  credu  nad  oes 
neh  sydd  â chymaint  o harch  iddo  ei  hun  ag  a hair  iddo 
ddarllen  llyfr  sydd  wedi  ei  amcanu  yn  unig  i wneyd 
daioni  iddo,  mewn  angen  am  gynghor  yn  y pwnc  yma. 
Y mae  llawer  math  o ddynion  dan  fwy  o ryw  fath  o 
hudoliaethau  allanol  yn  y peth  hyn  nag  efrydyddion  : 
ond  nid  oes  neh  â hanner  cymaint  o • hudoliaethau 
mewmol  a hwy.  Y mae  rhyw  suddiad  ac  iselder  ysbryd 
yn  cyfarfod  yr  efrydydd  yn  aml,  ag  sydd  yn  gwneyd 
ei  awydd  am  ryw  gymhellai  neu  gynhyrfìad  yn  an- 
wrthwynehol  hron ; ac  os  boddheir  y duedd  trwy 
ddefnyddiad  diodydd  meddwol,  yn  fuan  chwi  a fydd- 
wch  mor  llwyr  yn  nwylaw  y gelyn,  fel  y mae  yn  debyg 
iawm  na  waredir  hyth  mo  honoch.  Gadewch  hwynt 
yn  llonydd : na  oddefwch  i’r  hudoliaeth  am  ddiodydd 
meddwml  byth  ddyfod  i mewm  i’ch  ystafell,  nac  i 
gyffwrdd  â’ch  gwefusau.  Y mae  yn  wdr  y gellid  iiodi 


104 


HYFFORDDWR. 


llawer  o wỳr  enwog  a fiiont  yn  mwythfoddio  eu  hun- 
ain  efo  y rhai  hyn;  ond  fe  fachludodd  haul  pob  un  o 
honynt  bron  dan  gymylau  duon,  ac  fe  orwedda  eu 
hysgrifau  heb  nemawr  o ddarlleniad  hyd  nes  annghoíìr 
yr  awdwr  beth  byiiag.  Pe  baech  chwi  ddim  ond  gallu 
cael  gafael  mewn  cofrestr  o holl  efrydyddion  ein  gwlad 
am  y blynyddoedd  a aethant  heibio,  a nodi  pa  faint 
sydd  gwedi  inarw,  chwi  a ryfeddech  wrth  y nifer  a 
ddinystriwyd  trwy  ddiodydd  meddwol.  Chwp  a all- 
wch  benderfynu  na  saif  yr  efiydydd  hyny  ddim  yn 
enwog  yn  ei  Iwybr,  fyddo  yn  aifer  diodydd  meddwol 
hyd  yn  nod  yn  achlysurol ; ac  un  i fìl  na  fydd  o wedi 
ei  nodi  cyii  hir  inewn  rhyw  Wcirth  a darostyngiad. 
Braidd  na  feddyliwyf  íbd  sylwadau  a chynghorion  ar 
y fath  bwnc  yn  sarhad  ar  fy  narllenydd : er  hyny 
goddefwch  i mi  sylwi,  fod  perygl  yr  efrydydd  yn  fawr 
iawn.  Ac  wrth  ystyried  holl  ymarferion  ac  amgylch- 
iadau  yr  efrydydd,  ymddengys  fod  diodydd  meddwol 
yn  llawer  mwy  niweidiol  iddo  ef,  nag  i ddynion  yn 
gyífredin. 

Mi  a gaf  derfynii  y bennod  hon  gydag  ychydig  o 
sylwadau  ar  drefnidedd.  Anfynych  iawn  y mae 
gwir  efrydydd  yn  gyfoethog;  ac  eto,  trwy  lafur  a 
threfnidedd  ( economy ) parhaus,  fe  ali  ymgadw  uwch- 
law  anghenion;  ond  yn  gyfíredin,  rh<aid  iddo  uno  y 
ddwy  rinwedd  yma  efo’u  gilydd  i gyrhaedd  hyny.  Y 
mae  o bwys,  gan  h\ny,  iddo  ddechreu  mor  fuan  ag  y 
gall  gyda’r  ymarferion  tebycaf  i’w  sicrhau  yn  hyny. 
Gwirionedd  sicr  yw,  nad  alì  dynion  yn  gyffredin  gyr- 
haedd  cyfoeth,  heb  drefnidedd ; ac,  efallai,  ei  fod  o 
mor  wir,  na  fydd  neb  llafurus  yn  wir  dylawd  gyda 
threfnidedd. 

Rhowch  o i lawr  fel  gwirionedd,  na  wnaiíf  tylodi 
ddim  niwaid  i chwi  fel  efrydydd.  Y mae  miloedd 
gwedi  eu  dinystrio  trwy  gyfoetìi;  ond  ychydig  a ni- 
weidiwyd  erioed  trwy  dylodi.  Efallai  i nodweddiad 
cawraidd  ac  uchel  Johnson  gael  ei  gryfhau  lawer  iawn 
trwy  ei  dylodi.  Aiferai  ddweyd,  fod  Richard  Savage 
ac  yntau  yn  cydgerdded  yn  aml  hyd  bedwar  ar  gloch 
yn  y bore  i ymddyddan ; ac  erbyn  m^ed  i geisio 
rhyw  adfywiant  yn  eu  blinder,  nad  allent  gasglu  tros 
bedair  ceiniog  rhyngddyiit.  Fe  gyfansodd^d  Savage 


PEN.  VII. 


105 


ei  ddarnau  mwyaf  gorchestol  tra  yn  cerdded  yn  y cae- 
au ; ac  wedi  myned  i ry w faelfa  ( shop ) i ddeisyfu  ys- 
grifbin,  fe  ysgrifenai  ei  gyfansoddiadau  ar  ddarnau  o 
bapyr  a lieliai  ar  hyd  yr  heolydd.  Nid  ellir  diífodd, 
trwy  dylodi,  y nwyd  hòno  sydd  yn  llosgi  am  wybod- 
aeth  mor  angherdd'ol  yn  mynwes  y gwir  efrydydd, 
mwy  nag  y gellir  attal  rhediad  yr  afon  fawT  lifeiriol 
trwy  dori  oddiwrthi  y gornant  fechan  sydd  yn  rhedeg  i 
lawT  o"r  mynydd.  Mewn  rhywystyr,  ymae  tylodi  yn 
fwy  o du  yr  efrydydd  nag  yn  ei  erbyn,  ac  y mae,  o 
gymaint  a hyny,  yn  fwy  gobeithiol  y gwelir  ef  yn  sefyll 
yn  uchel  fel  efrydydd : canys  pw^y  nad  y w yn  hofíì 
gorchfygu  pob  rhwystr,  er  nad  y w yn  w^arth  iddo,  sydd 
yn  sefyll  o’i  flaen  ? Y mae  hyny  yn  dangos  nerth 
meddwl  a chyneddfau  ddigon  i ddyrchafu  y nodw^edd- 
iad  i olwg  y byd.  Y mae  y ddysgyblaeth  sydd  yn 
deilliaw  o dylodi  yn  llymach  yn  aml  nag  y gall  iaith 
ei‘  darlunio;  ond  y meddwl  a all  ymgymeryd  á’r  iaii, 
a thani  gario  yr  holl  feichiau  cysylltedig  ág  efryd,  yw 
yr  un  a gydnabyddir  ac  a berchir  gan  y byd  mewn 
amser  dyfodol.  Edrychwch  ar  y dynion  mwyaf  eu 
dylanwad,  ag  ydynt  yn  addurn  i’w  gwlad.  A gafodd 
llawer  o honynt  eu  magu  mewm  llawnder  ? A gawsant 
hw'y  eu  nerth  ar  w^elyau  o flodau?  Neu  ynte,  ai  rhai 
gwedi  cyrhaedd  enwogrwydd  trwy  eu  hymdrechiadau 
eu  hunain,  heb  fawr  o gynorthwyon  o ran  eu  hamgylch- 
iadau?  Ni  raid  i’r  efrydydd  tylofaf  yn  y wdad  ofni 
canlyniad  yr  ymchwdliad  yma.  Na  fydded  arnoch 
byth  gywilydd  i arddel  eich  bod  yn  dylawd,  os  na  fydd 
hyny  yn  deilliaw  o ryw  gamymddygiad  ynoch  chwi. 
Fe  sylwyd  cyn  hyn,  “mai  llygaid  pobl  ereiil  sydd  yn 
costio  cymaint  i ni;”  ac  y mae  hyny  yn  wdr;  canys 
tuag  .at  ddenu  y llygaid  hyny,  fe  fydd  rhaf  yn  was- 
traífus,  ac  ereill  yn  od,  yn  eu  hymddanghosiad.  Nid 
oes  neb  yn  uchel  yn  nghyfrif  ereill,  ag  sydd  yn  myned 
tuhwmt  i’w  sefyllfa  i addurno  ei  hun;  a thra  y dylai 
yr  efrydydd  amcanu  ymddwyn  yn  mhob  golygiad  fel 
bonheddig,  ni  ddylai  ymddiried  ar  ei  wisg  am  ei  nod- 
weddiad,  mwy  nag  y dylai  boneddiges  addurno  ei 
gw^yneb  à lliwiau  a doddir  gan  yr  haul,  neu  a olchir 
ymaith  gan  y gwlaw. 

Mor  belled  ag  sydd  yn  ddichonadwy  i chwi,  ymged- 


106 


HYFFORDBWR. 


wch  rhag  dyled.  Nid  oes  dim,  oddieithr  colli  enw  da, 
yn  pwyso  ar  ysbryd  yr  efrydydd  mor  drwm  a dyled. 
Hel)  son  dim  am  deimlad  annibynol  mewn  dyn,  yr 
hyn  nad  all  y dyledwr  ei  fwynhaii  mwy  nag  y gall 
‘‘ífetan  wâg  sefyll  yn  syth,”  y mae  rhyw  ofìd  yn  can- 
lyn  yr  efrydydd  dyledog,  na  wyr  y masnachwr  ddim 
byd  am  dano.  Y mae  yn  aflonyddu  y meddwl  ddydd 
a nos ; a rhaid  fod  gan  y dyn  hyny  a all  Iwyddo  yn 
ei  efrydion  tra  yn  suddo  mewn  dyled,  ryw  deimladau 
gwahanol  i’r  cyíFredin,  a rhaid  ei  fod  wedi  ei  wneyd  o 
ryw  ddefnyddiau  mwy  sarug  na'r  rhan  fwyaf  o ddyn- 
ion.  Y mae  pob  ymdrech  i ymwrthod  â phob  peth 
nad  yw  yn  hanfodol  angenrheidiol;  ie,  ac  hyd  yn  nod  â 
rhai  o angenrheidiau  by wyd,  yn  llawer  iawn  ysgafnach 
na  baich  o ddyled.  Na  phrynwch  ddim  er  mwyn  ei 
fod  yn  rhad.  Nid,  A ydyw  y peth  yma  yn  rhad?  a 
ddylai  fod  y cwestiwn : ond,  A oes  arnaf  fì  wir  angen 
am  dano  ? a allaf  fì  ddim  myned  yn  mlaen  hebddo  ? 
Am  hyny,  cedwch  yn  mhell  oddiwrth  y lleoedd  y mae' 
pethau  rhad  yn  cael  eu  gwerthu.  “Y  sawl  sydd  yn 
prynu  y peth  nad  oes  arno  ei  angen,  a fydd  yn  aml 
mewn  angen  o’r  hyn  nad  all  ei  brynu.”  Ac  yn  wir  na 
feddyliwch  am  brynu  pob  peth  fo  arnoch  ei  angen,  neu 
bob  peth  a allai  chwanegu  at  eich  cysur.  Rhaid  i ni 
ymwadu  â llawer  o bethau,  nid  yn  unig  pethau  er 
boddhau,  ond  hefyd  pethau  a ymddengys  ar  y cyntaf 
yn  wir  angenrheidiol. 

Gochelwch  wrth  brynu  llyfrau.  Y mae  yr  hudol- 
iaeth  yn  hynod  o fawr  yn  hyny ; ond  chwi  a ddylech 
ei  wrthwynebu.  Un  rheswm  am  hyny  y w,  rnai  ychydig 

0 lyfrau  a wmant  y tro,  os  gwneir  iawn  ddewisiad.* 
A rhes'wm  arall  yw,  fod  llyfrau  yn  dyfod  yn  rhatach  y 
naill  flwyddyn  ar  ol  y llall.  Chwi  a allwch  feddwl 
eich  bod  yn  cael  y gyfrol  hon  a’r  gyfrol  arall  yn  rhad ; 
ond  yn  mhen  ychydig  o amser,  chwi  a w'elwch  yn 
wahanol.  Am  hyny  prynwch  mor  lleied  o lyfrau  ag  a 
alloch  yn  bresenol.  Y mae  yn  ddifyr  darllen  am  yr 

Os  rhuthra  yr  efrydydd  ieuanc  i brynu  llyfra'^j  yn  ol  ei  du- 
eddiadau  ei  hun,fe  fydd  yn  sicr  o edifarhau  mewn  amser  dyfodol : 

1 attal  hyny,  a’i  gynorthwyo  i brynii  rhai  gwir  ddefnyddiol,  ni 
a roddwn  rífres  o’r  llyfrau  goraf  ar  wahanol  ganglienau  dysg,  yn 
Gymraeg,  Saesonaeg,  &c.,  mewn  attodiad  yn  y diwedd. 


PEN.  VIII. 


107 


enwog  Cowper,  fel  yr  oedd  yn  bentliyca  y rîran  fwyaf 
o’r  llyfrau  a ddarllenodd,  o herwydd  ei  fod  yn  rhy  dy- 
lawd  i’w  prynu,  ac  nad  allai  oddef  dyled. 

Cofiwch  eich  hod  yn  awr  yn  ffurfìo  ymarferion  am 
yr  oes;  a hydd  eich  cysur  neu  eich  annghysur  ar  eich 
taith  trwy  y hyd  yn  ymddihynu  llawer  iawn  arnynt. 
Camgj^meriad  mawr  yw  dweyd  fod  diffyg  trefnidedd 
yn  nod  o athrylith,  a hod  gwastraff  ac  afradlonedd  yn 
anwahanol  oddiwrth  ragoroldeh  meddyliol.  Nid  oes 
dim  yn  rhy  isel  i’ch  sylw,  a’ch  cadwo  yn  rhydd  oddi- 
wrth  hoh  pryder,  ac  a ryddhao  y meddwl  oddiwrth 
hoh  haich  i deithio  llwyhrau  dysg.  Tra  y dylid  gwasgu 
at  feddwl  yr  efrydydd,  “nad  all  cyfoeth  wneyd  neh 
yn  wir  fawr,  am  nad  ellir  gwneyd  dim  yn  fawr  ag  y mae 
gosodiadau  natur  gwedi  hwriadu  iddo  fod  ynfychan; 
y gellir  gosod  mieri  mewn  gwely  gwrteithiol,  ond  na 
thyfant  hyth  yn  dderw;”  eto,  ar  yr  un  pryd,  dylid 
gwasgu  hefyd,  fod  yn  rhaid  ei  fod  yn  hynod  o was- 
traffus  o’i  gyneddfau  a’i  alluoedd,  os  y w yn  hwriadu  dy- 
fod  yn  enwog  trwyddynt,  pan  y mae  llawer  o nerth  y 
cyneddfau  yma  yn  cael  ei  lyncu  gan  ofìdion  dyled. 
Ac  am  fod  yn  ddefnyddiol,  y mae  cymaint  o ddaros- 
tyngiad  mewn  hod  mewn  dyled,  fel  nad  allwch  fod  mor 
ddefnyddiol  os  hydd  arnoch  heth  i rywun.  Ond  os 
hydd  raid  i chwi  fod  mewn  dyled,  ymdrechwch  i’r 
gadwyn  fod  mor  ysgafn  ag  y galloch,  a cheisiwch  am 
ryddid  mor  fuan  ag  y hyddo  modd. 

Yn  olaf,  un  o’r  moddion  goraf  i’ch  cadw  rhag  gwas- 
traff,  yw  ystyried  eich  hod  dan  rwymau  i Dduw  am  y 
cwhl  a feddwch, — a hod  yn  rhaid  i chwi  roddi  cyfrif 
iddo  am  eu  hiawn  neu  eu  cam-ddefnyddiad. 


PENNOD  VIII. 

GWNEYD  POB  PETH  YN  WASANAETHGAR  I DDIWYLLIO 

Y GALON DIWYLLIO  A GOLEUO  Y GYDWYBOD 

HUDOLIAETHAU Y DYMHER GWELLA’r  MEDDWL 

PAN  YN  UNIGOL DARLLEN  GAIR  DUW ADOLYGU 

YR  YMDDYGIADAU GWEDDI. 

Yn  yhennod  hon  yr  wyf  yn  hwriadu  dweyd  ychydig 
ar  ddysgyhlaeth  y galon. 


108 


HYFFORDDWR. 


Un  o’r  pethan  blaenaf  y dylech  ei  wneyd,  os  ydych 
am  ífurfio  nodweddiad  a fydd  yn  gyfaill  i chwi  mewn 
llwyddiant  ac  aflwyddiant,  mewn  eiiiioes  ac  yn  angau, 
yw  cadarnhau  y meddwl  mewn  egwyddorion  sefydlog, 
Nid  oes  yr  un  yspaid  o’r  oes  ag  y mae  y galon  yn 
fwy  tueddol  i annghred  ac  anffyddiaeth  nag  mewn  ieu- 
enctid.  Nid  fy.meddwl  yw  fod  ieuaint  yn  anífydd- 
wyr,  ond  bod  y meddwl  yn  cael  ei  daflu  o amheuaeth 
i amheuaeth,  fel  cwch  bychan  ar  frig  y tùnau.  Y mae 
yn  wir  nad  yw  y meddwl  yn  ymsefydlu  mewn  annuw- 
iaeth,  ond  y mae  y galon  yn  llawn  o amheuaeth,  fel 
nad  all  y meddwl  ymgryfhau  mewn  un  gwirionedd 
moesol  na  chrefyddol.  Os  ydych  wedi  taflu  ymaith  y 
rhwymau  a ddygwyd  arnoch  trwy  addysg,  mor  bell  fel 
y gallwch  ymhyfrydu  mewn  unrhyw  bechod  dirgelaidd 
a fyddai  yn  warthus  pe  gwybyddid  o yn  gyhoeddus, 
fe  fydd  yn  hawdd  iawn  eich  emiill  yn  anífyddiwr. 
“ Magfa  anífyddiaeth,”  ebai  Cecil,  “yw  anianolrwydd 
a chnawdolrwydd.  Y mae  tuedd  yn  yr  ieuaint  i fod 
yn  anianol.  Y mae  y Beibl  yn  sefyll  ar  eu  ffordd.  Y 
mae  yn  gwahardd  anwesu  ‘ chwant  y cnawd,  chwant 
y llygad,  a balchder  y bywyd.’  Ond  y mae  y medd- 
wl  ieuanc  yn  eu  hoffl ; gan  hyny  yn  casáu  y Beibl,  yr 
hwn  sydd  yn  eu  gwahardd.  Felly,  y mae  yn  barod  i 
ddweyd,  ‘Os  gail  rhyw  ddyn  ddwyn  rhesymau  yn 
erbyn  y Beibl,  myíì  a fyddaf  yn  ddiolchgar  iddo;  ac 
onidê,  mi  a ddyfeisiaf  rai  fy  hun.’  Y gwir  yw,  nid 
oes  dim  pwys  mewn  rhesymau  anffyddol.  Y maent 
yii  ddisylwedd  ac  yn  wrthbrofedig  oll.  Nid  ydynt  yn 
íbddhaol  gan  anffyddiaid  eu  hunain.  Pa  fath  ddynion 
yw  anffyddiaid?  Dynion  anfoesol  a ffyrnig.  Nid  oes 
'dim  tuedd  ynddynt  i archwilio  peth  yn  dêg  a difrif. 
Y penboethiaid  gwylltaf  ar  y ddaear  ydynt.  Acnid  ỳnt 
eto  gwedi  cyduno  ar  un  math  o gyfundraeth  o wirion- 
edd  a dedwyddwch.  Edrychwch  ar  gyfyngderau  ac 
anghenion  dyn.  ‘ Y mae  pob  pang  o ofid  yn  dweyd 
Avrthym  fod  arnom  angen  am  gynorthwy wr ; ond  nid 
oes  gan  anffyddiaeth  yr  un  i ni.  A beth  a all  ei  dyfais 
wneyd  i chwi  yn  angau?’  gofynwch  i’ch  cydwybod. 
Beth  yw  y rheswm  eich  bod  yn  gwrando  ar  anífydd- 
iaeth?  Ai  nid  llwybr  isel,  llygredig,  a drAvg  yw  an- 
ffyddiaeth?  Ai  nid  arlun  cywir  o’r  mab  afradlon  yd- 
y w,  ‘ Fy  nhad,  dyro  i mi  y rhan  a ddygwydd  o’r  dâ  ? ’ 


PEN.  VIII. 


109 


Pam,  pam  y bydd  dyn  yn  anfìyddiwr?  Tynwch  ddar- 
luniad  o Iwybr  anftyddiaeth,  ac  fe’ch  arweinia  cyn  bo 
hir  i leoedd  na  feddyliodd  eich  calon  erioed  ddim  am 
danynt.” 

Dyma  dystiolaeth  mi  a fu  yn  teithio  ar  hyd  llwybr- 
au  anfí’yddiaeth  ; dyu  y buasai  ei  farn  yn  cael  ei  seinio 
trwy  y byd,  pe  buasai  yn  para  yn  anfíyddiwr;  ond 
ni  sylwir  arno  gan  anfíyddwyr  er  pan  y daeth  yn  Grist- 
ion  enwog.  Yn  awr,  gofynaf  i’m  darllenydd,  yn 
mhlith  y cwbl  a ẃyr  efe  am  ddynion  trwy  lianes  a 
sylwad,  a all  efe  gofìo  am  un  meddwl  gwir  fawr  a gall- 
uog — meddwl  a fu  yn  fendithiol  i’r  byd  mewm  un 
modd,  ac  eto  Avedi  ei  Iwyr  lyncu  gan  egAvyddorion  an- 
fíyddol  ? Os  darllenwch  ysgrifau  dynion  o’r  fath  yma, 
yn  gyfíredin  chwi  a ryfeddwch  wrth  yr  anfoesgarwch, 
twyll,  plentynolrwydd,  a gw^endid,  sydd  yn  ymddangos 
ynddyiit.  Fe  ddywedodd  un  awdwr  yn  bur  gywir, 
“nad  ellir  ymddiried  i un  meddwl  mewn  dim,  osbydd 
wedi  ei  ẁyrdroi  a’i  gamarwmn  mewn  rhy  w brif  bwmc.” 
Ac  a allwn  ni  ddweyd  am  ryw  un,  “ Y mae  yn  wir 
nad  yw  y profìon  o ẁirionedd  y grefydd  Gristionogol, 
^ — prawfìadau  a fu  yn  llawn  bwysau  yn  nghlorianau  y 
berniaid  goraf,  ac  yii  llawn-foddhaol  i’r  meddyliau 
mẃyaf  treiddgar,  yn  dderbyniol  ganddo  ef:  y mae  yn 
wir  nad  yw  ei  ddeall  ef  ddim  wedi  ei  aiwvain  i’r  pen- 
derfyniadau  ar  y pwnc  yma,  a olygwn  ni  yn  bender- 
fyniadau  angeurheidiol  oddiwTth  archwTliad  cywfìr  a 
diduedd  ; eto,  mewn  pethau  ereill,  yr  oedd  yn  un  man- 
wl,  treiddgar,  a rhagorol ! ” Y mae  athroniaeth,  bardd- 
oniaeth,  cerddoriaeth,  a phob  rhan  o ddysg  a llênydd- 
iaeth  yn  gyfíredin,  yn  cerdded  law  yn  llaw  yn  ngoleuni 
Cristionogaeth.  Y maent  gw^edi  eubwriadu  i fod  felly ; 
ac  nid  ellir  eu  cael  mewn  un  man  arall  dan  y nefoedd. 
Y mae  yn  hollol  annichonadwy  i un  dyn,  yn  nghanol 
yr  holl  oleuni  yma,  orchuddio  ei  feddwl  mewn  tywyll- 
wch  anfíyddiaeth,  a chael  ei  barchu,  na  bod  á dyian- 
wad  yn  mhlith  dynion  da.  Y mae  mor  lleied  o gyd- 
deimlad  rhwng  meddwl  anfíyddiwr  a meddyliau  goleu 
y rhan  Gristionogol  o’r  byd,  fel,  os  yw  yn  dysgwyl  bod 
á dylanwad  ganddo  ar  ddynion,  rhaid  mai  ar  y rhai 
hyny  ag  ydynt  gwedi  gwneyd  lloiigddrylliad  ar  eii 
cymeriad  a’u  'gobaith,  y rhai  a wrandawant  arno,  am 
K 


110 


HYFFORDDWR. 


ei  fod  yn  cynyg  y wawr  olaf  o obaitli  iddynt  cyn  y 
cânt  eu  hyrddu  i dy wyllwch  eithaf,  lle  ni  ddaw  y lle- 
wyrch  lleiaf  byth  i inewn. 

Fy  narllenydd,  os  ydych  chwi  yn  un  o’r  rhai  hyny 
ag  sydd  heb  egwyddorion  sefydlog  mewn  moesoldeb  na 
chrefydd,  mi  a ddymunwn,  er  mwyn  eich  cysur  a’ch 
defnyddioldeb,  i chwi  benderfynu  y pwnc  yn  llwyr  ac 
am  by th.  A ydy w Duw  erioed  wedi  datguddio  ei 
feddwl  i ddyn?  os  yw,  pa  bryd  a pha  fodd?  Dyma’r 
cwestiynau  mwyaf  pwysig  a ofynwyd  erioed.  A dylent 
gael  eu  hateb  a’u  penderfynu,  fel  y gallo’r  meddwl 
gael  rhywbeth  cadarn  i ymorphwys  arno, — mor  gadarn 
nad  all  dim  ei  syflyd  mewn  amser  dyfodol.  Rhyw 
wyfynau  bychain  yn  ymlusgo  ar  y ddaear  ydym  ni, 
ddynion,  ar  y goraf;  a gwyfynau  digon  hunan-dybus 
hefyd.  Ni  a allwn  ddinystrio  llawer  o bethau,  nad 
allwn  ni  ddim  eu  hadeiladu,  Ni  a allwn  dynu  castell 
i lawr,  pan  nad  allwn  adeiladu  bwthyn  heb  gymhorth. 
Po  foreaf  mewn  dyddiau  y sefydlwch  eich  egwyddor- 
ion,  mwyaf  sefydlog  ac  eíîeithiol  fydd  eich  nodwedd- 
iad.  Chwiliwch  y Beibl  yn  fanwl,  a phrofwch  o fel 
profi  aur  mewn  ffwrnais.  Os  amheuwch  ei  ysbrydol- 
rwydd,  ymosodwch  ar  y gorchwyl  o’i  chwilio  yn  dêg, 
a gyda  thuedd  ddidwyll  i gael  gwybod  y gwirionedd:  a 
bydded  yr  archwiliad  mor  drwyadl  ag  y galloch  : ond 
wedi  i chwi  fyned  trwy  y gorchwyl,  boed  hyny  un- 
waith  am  byth.  Felly,  fe  fydd  genych  sylfaçn  i sefyll 
arni.  Fe  fydd  genych  faenprawf  diŵyro,  wrth  ba  un 
y gallwch  reoli  eich  ymddygiadau,  eich  cydwybod, 
a’ch  calon.  Y llong  sydd  yn  dal  oraf  yn  ngwyneb  yr 
ystorm,  yw  hòno  sydd  â’i  hangor  yn  sicr,  a’i  hwyliau 
gwedi  eu  plygu  yn  nghyd,  cyn  i nerth  yr  ystorm  ei 
dal.  Ac  ni  raid  i’r  morwr,  sydd  yn  rhwym  i aros 
wrth  y llyw  trwy  gydol  y nos  hir  dywell,  aros  hyd 
nes  delo  y nos  hòno,  cyn  iddo  iawn  drefnu  ei  gwmp- 
awd.  Y sawl  a sefydlo  ei  egwyddorion  crefyddol  yn 
fore,  nid  oes  ganddo  wedi  hyny  ond  dechreu  yn  ddi- 
oedi  byw  yn  ol  hyny  a phara  ato.  Ni  ẃyr  efe  ddim 
am  y teimladau  gofidus  sydd  yn  nglỳn  âg  amymddir- 
iad  ac  amheuaeth,  pan  y bydd  raid  iddo  fyned  yn  aml 
at  y gorcliwyl  o benderfynu  rhyw  egwyddor.  Fe  ar- 
gyhoeddir  pob  un  o wirionedd  hyn  a ddarlleno  yn 


PEN.  VIII. 


ill 


öfalus  ‘ddeg  penderfyniad  a thriugain  y Parch.  Jo-^ 
nathan  Edwards,  y cwbl  o ba  rai  a 'wnaed  cyn  ei  fod 
yn  un-ar-hugain  oed,  a’r  rhai  mwyaf  pwysig  cyn  ei  fod 
yn  bedair-ar-bymtheg.  Nid  allai  yr  un  dyn  fíurfìo  y fath 
benderfyniadau  yn  ieuanc,  a by w yn  eu  hol  hwynt  wedi 
hyny,  heb  ddyfod  yn  fawr  ac  yn  efíeithiol.  Nis  gallaf 
yn  iawn  fyned  heibio  heb  nodi  rhai  fel  anghraifít. 

“1.  Penderfyniad,  y gwnaf  beth  bynag  a farnwyf 
yn  fwyaf  er  gogoniant  i Dduw,  ac  er  fy  lles  a’m  ded- 
wyddwch  fy  hun,  nid  gyda  golwg  ar  y byd  hwn  yn 
unig,  ond  tra  y parhao  fy  modoliaeth,  pa  un  bynag  a 
olygir  yr  amser  presenol,  neu  ynte  yn  mhen  myrddiyn- 
au  dirif  o oesoedd.  Penderfyniad,  i wneyd  pa  beth 
bynag  a feddyliwyf  fyddo  yn  ddyledswydd  arnaf,  ac 
yn  tueddu  fwyaf  at  ddaioni  a lles  dynolryw  yn  gy- 
ffredin.  Penderfyniad,  i wneyd  felly,  yn  ngwyneb  pob 
gwrthwynebiad,  pa  mor  aml  neu  gryf  bynag  y bydd- 
ont. 

“4.  Penderfyniad,  i beidio  byth  â gwneyd,na  goddef, 
un  math  o beth,  mewn  enaid  na  chorff,  ond  yr  hyn  a 
dueddo  i fod  yn  ogoniant  i Dduw,  os  gallaf  beidio 
mewn  un  modd. 

“5.  Penderfyniad,  i beidio  â cholli  un  mynyd  o 
amser,  ond  ei  ddefnyddio  yn  y dull  mwyaf  buddiol  ag 
y gallaf. 

^‘6.  Penderfyniad,  i fyw  â’m  holl  allu,  tra  byddaf 
byw. 

“ 7.  Penderfyniad,  i beidio  byth  á gwneyd  dim  a 
fyddai  arnaf  ofn  ei  wneyd  yn  awr  olaf  fy  mywyd. 

“20.  Penderfyniad,  i arfer  y cymedroldeb  mwyaf 
mewn  bwyta  ac  yfed. 

“21.  Penderfyniad,  i beidio  byth  â gwneyd  dim  a 
gyfrifwn  yn  achos  teilwng  o ddiystyru  neu  feddwl  yn 
fach  am  arall  o herwydd  ei  wneyd. 

“34.  Penderfyniad,  wrth  adrodd  hanes,  i beidio  k 
dweyd  dim  ond  y gwirionedd  pur. 

“46.  Penderfyniad,  i beidio  byth  â goddef  y graddau 
lleiaf  o ddrygnaws  neu  anfoddlonrwydd  tuag  at  fy  nhad 
na  fy  mam.  Penderfyniad,  i beidio  á goddef  dim  o’u 
heffeithiau  yn  fy  ymadroddion  na’m  golygon;  ac  i 
wylio  yn  ofalus  rhag  gwneyd  yr  unrhyw  â neb  o’r 
teulu.” 


112 


HYFFOPcDDWR. 


Y mae  yr  lioll  benderfyniadau  yn  dra  theilwng  o 
ddarlleniad  ac  efelychiad  pob  dyn  ieuanc. 

Y inae  llawer  o ddynion  ieuainc  yn  meddwl  fod 
rhywbeth  yn  niwylliad  y galon,  ac  yn  iau  crefydd,  yn 
tueddu  i iselu  a chrebachu  yr  enaid ; ac  y gwneid  y 
meddwl  sydd  yn  fawr  a galluog  wrth  natur,  yn  wael  a 
dinerth  wrth  ymostwng  i reolau  moesol.  Ond  nid  yw 
hyn  ond  rhagfarn  yn  hollol.  Ew'ch  i unrhy w Ij'-frgell 
dda,  ac  edrychwch  yno  pwy  sydd  AYedi  ysgrifenu 
gw'eithiau  anfarwol,  ac  a barhant  i eífeithio  ar  feddyl- 
iau  dynion  o oes  i oes  tra  parhao  y ddaear.  Bron  yn 
mhob  anghraiíft,  Cristionogion  sydd  g’wedi  cynyrchu  y 
cyfrolau  sydd  yn  gyfredol  âg  oesau  y ddaear.  Y mae 
y meddyliau  mwyaf  goruchel,  y cyneddfau  mwyaf  di- 
wylliedig,  a’r  barnau  mwyaf  sad,  a fu  erioed  ar  y 
ddaear,  gwedi  bod  yn  plygu  gerbron  allor  y Duw 
anfeidrol,  ac  wedi  eu  by  wiocàu  a’u  nerthu  á’r  dyfroedd 
sydd  yn  rhedeg  o’i  fynydd  santaidd  ef:  a phe  baem 
yn  dyrchafu  oddiwrth'  ddyn  at  y dosparth  ardderchog 
hyny  o greaduriaid  sydd  yn  sefyll  yn  ngwyddfod  y 
Tragwyddol,  ni  a gaem  eu  gweled,  ar  ol  llawenychu 
uwchben  creadigaeth  y byd  hAvn  pan  y cydganodd  ser 
y bore;  ac  ar  ol  dal  sylw  ar  ragluniaeth  Duw  yn 
dyrchafu  ac  yn  darostwng  teyrnasoedd ; ac  \vedi  bod 
yn  canlyn  ac  yn  gwylied  y duwiol  yn  eu  holl  dra- 
íferthion  ar  y ddaear, — ni  a gaem  eu  gweled  yn  efrydu 
yr  efengyl,  a thrwy  hyny  yn  eangu  eu  hamgyífredion 
a’u  cyrhaeddiadau  am  y Doethineb  Anfeidrol,  ac  yn 
para  i chwennychu  edrych  iddynt.  A ydyw  y drych- 
feddwl  godidog  am  ledneisrwydd  yr  “ efrydyddion 
angylaidd”  hyn,  ddim  yn  ddigon  i geryddu  anwybod- 
aeth,  tywyllwch,  a balchder  anfad  y rhai  hyny  sydd 
yn  meddwl  y byddai  yn  ddarostyngiad  iddynt  ymos- 
twng  i efengyl  Crist  ? Y mae  yr  angylion  yn  edrych 
yn  feunyddiol  i ddirgelwch  yr  eíengyl ; ac  y maent  yn 
gyd-efrydyddion  à’r  rhai  sydd  yn  ei  myfyrio. 

Wrth  ddysgyblu  y galon  yr  wyf  yn  golygu,  ei  dwyn 
yn  ddarostyngedig  i ewyllys  Duw,  fel  y galloch  ei 
ogoneddu  ef  yn  y niodd  goraf,  a gwneyd  mwyaf  er 
dedw'yddAVch  dynion.  Mi  a nodaf  rai  ífyrdd  trwy  ba 
rai  y gallir  dysgyblu  y galon,  a diw'yllio  y teimladau 
moesüî. 


PEN.  VI1Î. 


113 


I.  Ymdrechwch  yn  uniongyrchiol  hoh  amser  i wneyd 
poh  peth  yn  wasanaethgar  i ddiwyllio  y galon. — Yr 
ydym  mewn  perygi  i gydnabod  pwysfawrogrwydd  y 
pwnc  yma,  ac  eto  ei  adael  o’r  neilldn  liyd  ryw  amser 
mwy  cyfleus.  Yr  ydycli  yn  tybied  nad  yw  eich  am- 
gylchiadau  presenol  yn  fanteisiol.  Y mae  anhawsder- 
au  yn  awr,  am  hyny  yr  ydych  yn  edrych  yn  mlaen 
at  amser  pan  y bydd  pethau  yn  well.  Ni  fydd  eich 
efrydion  yn  cymeryd  cymaint  o’ch  amser;  hwy  a 
ddont  yn  llawer  hawddach;  ac  fe  fydd  genych  gyf- 
leusderau  nad  ynt  genych  yn  bresenol.  Ond  pan  yr 
ewch  oddiyma ; neu  pan  yr  ewch  i efrydu  liiyw  beth 
arall ; neu  pan  ddaw  yr  amser  o’r  flwyddyn  yn  fwy 
manteisiol;  neu  ynte  pan  y cewch  gyfaill  newydd, 
yna  chwi  a ddechreuwch  gymeryd  gofal  am  y galon, 
ac  ymwneyd  â Duw.  O ! fy  nghyfaill,  yr  ‘ydych  yn 
camfarnu  yn  mhell.  Y mae  pob  peth,  a phob  dy- 
gwyddiad  yn  ein  hamgylchiadau,  wedi  cael  ei  fwriadu 
gan  y Doethineb  Anfeidrol  yn  rhan  o’n  dysgyblaeth 
foesol : ac  y mae  Ef,  yr  hwn  sydd  yn  sylwi  ar  ddis- 
gyniad  aderyn  y tô,  ac  yn  ei  arwain  at  y gronyn  ym- 
borth,  yn  cyfarwyddo  hefyd  bob  peth  yn  eich  amgylch- 
iadau  chwithau,  ac  yn  dysgwyl  i’r  .cwbl  gydweithredu 
er  eich  gwelliant  moesol.  Nid  oes  yr  un  hudoliaeth 
yn  eich  cyfarfod,  yr  un  gofìd  yn  eich  blino,  nac  yr  un 
trallod  yn  eich  gwasgu,  heb  ei  fod  i wneyd  daioni  i 
chwi.  Nac  anturiwch  ddweyd  fod  y llwybr  i ba  un 
yr  arweiniodd  eich  Tadnefol  chwi,  yn  wahanol  i’r  hwn 
a ddewdsech  chwi  eich  hunan^  ac  am  hyny  eich  bod  yn 
esgusodol  am  beidio  â gwneyd  ei  ewyllys.  Nid  oes 
yr  un  egwyddor  y gweithredir  oddiarni  yn  werth  dim, 
os  na  bydd  yn  arwain  yn  feunyddiol  i ofalu  am  y galon. 
Yr  wyf  wedi  sylwi  eisioes  ar  yr  anhawsder  o ddaros- 
twmg  y meddwd  yn  y fath  fodd  ag  i wneyd  efryd  yn 
beth  haw^dd.  Chwi  a brofwch  hefyd  nad  yw  daros- 
twng  y galon  ddim  yn  llawer  hawddach.  Y mae  pob 
coleddiad  ar  bechod,  a phob  esgeulusiad  o ddyled- 
sw'ydd,  yn  cryfhau  y tueddiadau  a’r  ymarferion  o 
wneyd  drwg  a myned  ar  gyfeiliorn. 

Pe  byddai  i ragluniaeth  ddwyfol  dori  i lawr  eich 
cyfaill  penaf,  diau  y teimlech  ei  fod  o’n  ddyledswydd 
arnoch  ddefnyddio  yr  amgylchiad  i fod  er  lles  a gwell- 
k2 


114 


IIYFFORDDWR. 


iant  moesol  i clnvi.  Oncl  a ydyw  yii  beth  doeth  ac 
uniawn  i aros  am  hyny  ? i geisio  annog  Duav  i ddAvyn 
trallodau  arnoch  fel  hyn  ? Y mae  pob  peth  sydd  yn 
eich  cyfarfod  yn  galw  arnoch  i’w  ddefnyddio  er  eich 
lles ; a phwy  bynag  nad  y w yn  gwneyd  diwyllio  ei 
galon  yn  rhan  o’i  waith  dyddiol,  y mae  mewn  perygl 
iieillduol  0 esgeuluso  hyny  am  byth.  Nid  peth  i’w 
wneyd  ar  unwaith  ydyw.  Nid  inewn  diwrnod  y gellir 
adeiladu  nodweddiad  rhinweddol  a santaidd;  gwaith 
oes  ydyw.  Am  hyny,  dechreuwch  ar  y gorchwyl  gyda 
phob  brys;  a gwnewch  o yn  gymaint  rhan  o’ch  gwaith 
dyddiol  i ddiwyllio  y galon,  ag  ydyw  gofalu  am  y 
coríf,  neu  ddiwyllio  y meddwl. 

II.  Gwnewch  o yn  rhoM  ó'ch  gwaith  dyddiol  i ddi- 
wyllio  a goleuo  eich  cydwyhod. — Nid  aeth  neb  erioed 
yn  feddwyn  neu  yn  dyngAvr  ar  unwaith.  Nid  aeth  neb 
yn  enwog  mewn  drwg  ar  un  cam.  I ddechreu,  y mae  y 
llanc  yn  cly  wed  y rheg,  ac  yn  ei  hoíîì ; a phan  y cy- 
nygia  at  hyny  ei  hunan,  nis  gall  lai  na  gwrido  y tro 
cyntaf;  ond  fe  â yn  mlaen  gam  ar  ol  cam,  nes  o’r 
diwedcl  y mae  yn  gallu  bytheirio  cableddau  a llwon 
yn  ddigon  digywilydd.  Felly  y mae  gyda  phob  pech- 
od.  Fel  hyn  y mae  y gydwybod  yn  cael  ei  phylu, 
a’r  galon  ei  chaledu.  Yn  yr  un  modd  hefyd  y mae  yn 
rhaid  adnewyddu  y gydwybod,  a’i  dwyn  i deimlo 
pethau  dwyfol.  Pe  na  baech  yn  amcanu  at  ddim  ond 
rhyw  nod,  yn  unig  er  mwyn  eich  symbylu  yn  mlaen 
gyda’ch  efrydu,  heb  ofalu  dim  am  eich  gwelliant  moes- 
ol,  mi  a’ch  cynghorwn  yn  y modd  taeraf,  ar  y tir  hyny 
yn  unig,  i ddiwyllio  eich  cydwybod  gyda’r  manylrwydd 
mwyaf.  Mi  a ddy wedaf  pain  : 

Nid  oes  ond  ychydig  o ddynion  a allant  gynhyrfu  eu 
cyneddfau  i weithio  yn  fywiog  oddiar  ddybenion  neu 
amgylchiadau  perthynol  i’r  byd  hwn  yn  unig.  Nid 
all  cyfoeth  eu  dobrwyo  (hrihe)  i ymdrechion  dior- 
phwys;  ac  er  y dichon  i uchelgais  ymafiyd  yn  yr  en- 
aid  â llaw  haiarnaidd,  eto,  nid  all  gyda  chrafanc  ddigon 
nerthol  i’w  gadw  mewn  gweithrediad  cyíFrediiiol : nid 
all  difyrwch,  trwy  ei  sibrwd  tyner,  wneyd  dim  tuag  at 
daílu  ymaith  fusgrellni  dyn ; ac  er  i glod  seinio  yn  ei 
udgorn  arianaidd,  ni  fydd  hyny  yn  ddigon.  Nid  all  y 
rhai  hyn  gyrhaedd  ond  ychydig.  Ond  y mae  cyd^ 


PEN.  vni. 


115 


wybod  yn  beth  a gyrhaedda  bawb ; ac  fe  ellir  ei  di- 
wyllio,  nes  y cynhyrfa  pob  cyneddf  a gallu  yn  yr  enaid 
i weithrediad  bywiog  a pharhaus.  Y mae  pob  cy- 
mhelliad  arall,  pan  y chwilir  o yn  fanwl,  yn  rhy  wan, 
isel,  a dirmygus,  ac  yn  un  a ddiystyrech  pe  gwelech  yn 
gweithredu  mewn  ereill.  Y mae  ar  yr  enaid  gywilydd 
addef  ei  fod  yn  gaethwas  i ddim  ond  cydwybod.  Ond 
nid  hyn  y w y cwbl ; y mae  pob  peth  arall  yn  colli  ei 
allu  yn  fuan.  Y mae  profedigaethau,  anífodiau,  a 
siomedigaethau,  yn  digaloni  ac  yn  lladd  pob  grym 
arall.  Ond  nid  felly  y mae  gyda’r  dyn  sydd  yn  gweith- 
redu  oddiar  gydwybod  gwedi  ei  goleuo.  Nid  ellir  ei 
Iwfrhau  ah  rwystro  ef  ond  trwy  ddwyn  ei  fywyd. 
Cauwch  ef  mewn  carchar,  ac  fe  gynhyrfa  ei  gydwybod 
ef  i gyíìawni  pethau  na  feddyliodd  am  danynt  o’r 
blaen.  Fe  gynhesai  mUriau  oerion  daeardy  yr  hen 
Funyan,  tra  yr  olrheiniai  Daith  y Pererin  i fyny  i 
dragwyddol  ddydd. 

Pe  yr  argreíhd  yn.  ddw'ys  a pharhaus  ar  y meddwl, 
ein  bod  yn  gyfrifol  i Dduw  am  y cwbl  a wnawn,  fe 
fyddai  ein  cynydd  a’n  llwyddiant  bron  yn  anfesurol. 
Cysylltwch  ofynion  anfesurol  tragwyddoldeb  â phob 
ymdrech  i orchfygu  pechod,  ac  i ddarostwng  eich  blys 
a’ch  nwydau;  ac  felly  chwi  a gymhwyswch  eich  enaid 
a’ch  coríf  yn  fwy  i wneyd  daioni.  Cysylltwch  hwynt 
â phob  penderfyniad  teilwng,  ac  â phob  ymdrech,  pa 
un  bynag  fyddai  ai  am  oes  ai  am  fynyd,  ac  nid  ychydig 
fydd  yr  hyn  a gyfiawnwch;  nid  ewch  trwy  hyn  o fyd 
heb  eich  adwaen  a’ch  teimlo,  ac  nid  ewch  i lawr  i’r 
bedd  heb  wylo  am  danoch.  Y mae  pob  tuedd  ansant- 
aidd  a orchfygwch — pob  tybiant  a drysorwch  i’w 
ddefnyddio  mewn  amser  dyfodol — pob  meidyn  a afael- 
wch  ynddo,  ac  a argraífwch  â rhywbeth  daionus  cyn  y 
cymer  ei  ehediad  at  orsedd  barn — a phob  dylanwad  a 
wmewch  ar  y byd,  er  gogoniant  Duw  neu  ddaioni  dyn ; 
y mae  y cwbl,  nid  yn  unig  yn  gysylltedig  â chymer- 
adwyaeth  Duw,  a gwobrwyon  y byd  tragwyddol,  ond 
y mae  y cwbl  yn  gynorthwy  i chwi  i gyfiawmi  gor- 
chestion  rhagorach  a mwry  gpruchel,  nes  o’r  diwedd  y 
galluogir  chwi  i wmeyd  gorchestion  fydd  yn  syndod  i 
- chwi  eich  hunan.  Myfyriwch  yn  aml  ar  yr  holl  ddyn- 
ion  enw'og  hyny  a fuont  byw  ac  a ymddygasant  yn 


116 


HYFFORDDWR. 


barhaus  dan  gyfarwyddyd  a dylanwad  cydwybod  gwedì 
ei  goleuo  gan  air  Duw.  Ewch,  a sefwch  uwchben 
bedd  un  o’r  dynion  hyn ; a chwi  a gewch  achos  i fyned 
ymaith  dan  synu  a rhyfeddu  wrth  feddwl  ei  fod  wedi 
cyíìawni  ei  waith,  a hyny  mor  gynar,  ac  iddo  fyned 
adref  i t)rphwys  yn  moreuddydd  ei  fywyd,  tra  yr 
ydych  chwi  heb  wneyd  nemawr  o ddim.  Pe  na  bae 
genyf  yr  un  dyben  ond  yn  unig  eich  cynhyrfu  i antur- 
iaèthau  goruchel  a chanmoladwy,  ac  i gyíîawni  gor- 
chestion  tra  y byddwch  byw,  y cymhellai  a ddewiswn 
i hyny  fel  yn  rhagori  yn  annhraethol  ar  bob  peth  arall, 
yw  cydwybod  gwedi  ei  diwyllio  a’i  santeiddio. 

Y mae  llwybr  bywyd  wedi  ei  amgylchu  âg  hudol- 
iaethau.  Rhaid  i ni  eu  cyfarfod  bob  dydd : nid  allwn 
fyned  o’r  neilldu,  ac  nid  allwn  fyned  heibio  iddynt, 
heb  iddynt  ymdrechu  ein  dal;  ac  nid  oes  dim  a’n 
dyg  heibio  yn  ddiniwaid,  ond  cydwybod  dyner.  Er 
anghraifft:  fe’ch  hudir  ar  achlysuron  bob  wythnos,  ac 
efallai  bob  dydd,  i segura  a difrodi  eich  amser.  Nid 
oes  dim  yn  ddigon  nerthol  i’ch  cynhyrfu  i ymaflyd  yn 
eich  gwaith.  Y mae  y darnau  amser  yma  gwedi  eu 
gwasgaru  yn  dryfrith  ar  hyd  eich  llwybr.  Ac  nid  oes 
dim  ond  cydwybod  gwedi  ei  goleuo,  a wna  i chwi  ei 
defnyddio : fe  wna  hyny.  Ond  nid  ellir  ei  diwyllio  i 
fyw  dan  ei  dylanwad,  os  bydd  musgrellni  wedi  eich 
dal,  ac  yn  eich  lly  wodraethu.  Na,  y mae  yn  rhaid  i 
hyn  gymeryd  lle  cyn  hyny. 

Fe’ch  denir  yn  aml  i ddefnyddio  eich  tafod  yn 
gleddyf  i archolli.  Fe  allai  y bydd  y cymdaith  yn 
bur  rhydd  yn  eu  sylwadau  ar  bersonau  absenol.  Ac 
fe  fydd  cyfleusderau  yn  dygwydd  y gallwch  chwithau 
daflu  gair  neu  ddau  gydag  effaith  mawr.  Ac  hefyd, 
chwi  a ennillwch  enw  am  eich  craffder  wrth  farnu 
nodweddiad  dynion,  ac  am  eich  gwybodaeth  ddofn  o’r 
natur  ddynol.  Ni  fydd  ystyriaeth  o garedigrwydd, 
neu  hyfoesedd,  na  theimlad  o gyfìawnder,  yn  ddigon 
i’ch  cadw  yn  ngwyneb  yr  hudoliaeth  ar  Iwybr  eich 
dyledswydd:  nid  oes  dim  a’i  gwna,  ond  cydwybod 
dyner. 

Yn  ystod  eich  bywyd  chwi  a fyddwch  dan  rwymau 
i ymwneyd  â dynion  mewn  ffordd  o fasnach,  i raddau 
mwy  neu  lai.  Ac  fe  allai  eich  bod  yn  llwyr  fwriadu 


PEN.  VIII. 


117 


ymddwyn  yn  gyfia-wn  ac  anrhydeddus ; ond  fe’cli  hudir 
yn  gryf,  ar  achlysuron  o leiaf,  i iselu  y peth  a bryn- 
och,  a dyrchafu  yn  ormodol  yr  hyn  a werthoch,  ac 
felly  wneyd  âg  ereill  yr  hyn  na  ddymunech  i ereill 
wneyd  â chwi,  os  na  fyddwch  dan  lywodraeth  cydwy- 
bod  dyner  a bywiog. 

Chwi  a wyddoch  pa  faint  yr  ydym  yn  gwerthfawrogi 
ein  nodweddiad  yn  ngolw'g  dynion.  Y mae  llawer  a 
gwerylant  ac  a ymladdant  am  dano ; i'e,  dewisant 
golli  eu  bywyd  fil  o weithiau,  cyn  colli  eu  nodweddiad 
gerbron  dynion ; ac  y mae  cariad  at  nodweddiad  yn 
beth  canmoladwy.  Ond  beth  yw  cael  ein  barnu  gan 
ddynion  mewn  cymhariaeth  i gael  ein  barnu  gan 
Dduw  ? Pa  bwys  ydyw  pa  beth  a feddylia  neu  a 
ddyweda  dynion  am  danom,  niewn  cymhariaeth  i’r 
hyn  y mae  Duw  yn  ei  feddwl  ? Pwy,  a’r  sydd  yn 
credu  fod  Duw  yn  gyfìawn,  a bod  yr  enaid  yn  an- 
farwol,  na  ddewisai  gael  Duw  o’i  du,  yn  hytrach  na 
chael  yr  holl  greadigaeth  hebddo?  Ond  nid  allwch 
byth  ennill  ei  nawdd  a’i  gymeradwyaeth  Ef;  ac  nid 
allwch  ei  gael  yn  gyfaill  i chwi,  yn  niífyg  fod  eich 
calon  yn  feunyddiol  dan  lywodraeth  a chyfarwyddyd 
cydwybod  ddiwylliedig  a goleu. 

III.  Gochelwch  hudoliaethau . — Doethineb  neillduoì 
mewn  creaduriaid  mor  wael  a ni,  ydyw,  nid  yn  unig 
ymdrechu  gorchfygu  pob  pechod  a’n  cyferfydd,  ond 
hefyd  cilio  o’i  ífordd  hyd  y mae  ynom.  Beth  pe  baech 
ar  daith,  a rhyw  neges  bwysig  eisiau  ei  gwneyd,  a bod 
perygl  ar  y ífordd  rhag  gelynion;  oni  fyddai  mor  re- 
symol  i chwi  fod  ar  eich  gwyliadwriaeth  i gilio  o’r 
fíbrdd  rhag  myned  i’w  gwyneb,  ag  a fyddai  i chwi  ym- 
drechu  eu  gorchfygu  neu  ddianc,  wedi  syrthio  i’w 
plith  ?--  Y mae  rhy wbeth  hynod  o foddhaol  yn  nuwiol- 
deb  syml  Richard  Baxter,  pan  yr  adrodda  y fendith  a 
gafodd  wrth  fethu  â chael  lle  yn  y llys  yn  moreuddydd 
ei  oes.  Yr  ydym  .oll  yn  credu  yn  ngorchwyliad  rhag- 
luniaeth;  ac  ni  a wyddom  i rai  o’r  dynion  goraf  a fii 
erioed  ar  y ddaear,  nid  yn  unig  gael  eu  hattal  megys 
rhag  meddiannu  cyfoeth,  swyddau,  ac  anrhydedd,  ond 
hefyd  eu  gwneyd  yn  wrthddrychau  i ddyoddef  gwawd 
a dirmyg  eu  cyd-ddynion. 

Ymddengysfod  rhywbechodau  ynbarod  i amgylchu 


118 


HYFFOllDDWR. 


pob  dyn;  âc  y mae  rhyw  liudoliaethau  peiiodol  yn 
barod  i ddenu  pob  dyn : ac  felly,  chwi  a syrthiwch  i 
rai  yn  llawer  hawddaçh  nag  i ereiU.  Fe  gyferfydd 
rhai  â chwi  mewn  un  man,  ac  ereill  me^vn  man  arall ; 
rhai  mewn  un  agwedd,  ac  ereili  mewn  agwedd  arall. 
Y mae  o bwys,  tuag  at  eich  gwelliant  mewn  nodwedd- 
iad  moesol,  i chwi  wybod  yn  m.ha  leoedd  penodol  y 
byddwch  debycaf  o gael  ymosod  arnoch ; ac  yn 
ngwyneb  y cyfryw  leoedd,  bod  yn  wyliadwrus  ac  yn 
arfog. 

Y mae  rhai  personau  nad  allwch  gymdeithasu  gy- 
maint  ag  un  awr  â hwynt,  heb  gly wed  rhy  w ymadrodd-^ 
ion,  a derbyn  argraíRadau,  a dueddant  yn  fawr  i v^an- 
ychu  pob  teimlad  boneddigaidd,  ac  i leihau  purdeb  y 
galon.  F e allai  y bydd  eu  cymdaith  yn  serchus  ac  yn 
ddenol  mewn  llawer  golygiad ; eto  i gyd,  fe  fydd  yno 
wenwyn  yn  treiddio  bron  yn  anwybodus,  a ddifa  yn 
raddol  bob  teimlad  moesol.  Yr  ydych  yn  hofíì  cerdd- 
ed  efo  rhai  o honynt;  yii  hofíi  ymweled  â hiyy;  ac  yn 
hofíi  gwneyd  daioni  iddynt.  Fe  allai  y gwnewch:  ar 
eich  ochr  chwi  y mae  y perygl.  Fe  allai  na  frawychir 
mo  honoch  ar  y cyntaf  wrth  y dylanwad  a dderbynia 
yr  enaid,  a’r  teimlad  yr  arweinir  y galon  iddo,  er 
mai  eu  terfyn  yw  marwolaeth  foesol.  Pa  fodd  y dys- 
gwyliw'ch  gryfhau  eich  ymarferion  moesol,  a gwella 
eich  nodweddiad,  os  ymroddwch  i hudoliaethau  ym- 
ddyddanion  a font  yn  marweiddio  y teimladau  moes- 
ol  ? Dyrna  un  hudoliaeth  amlwg;  ac  nid  y llwybr  i 
gynyddu  mewn  purdeb  calon  yw  myned  Fr  fath  gym- 
daith,  ac  yno  geisio  taflu  rhyw  ychydig  o cleuni  moes- 
ol,  a myned  i ífwrdd  eilwaith  dan  ofidio  uwchben  y 
colliadau  yr  hudwyd  chwi  iddynt;  ond  y íFordd  yw 
cadw  yn  miiell  o’r  brofedigaeth  a’r  perygl,  llwyr- 
ymv/rthod  â phob  cymdaith  a fyddo  yn  efieithio  yn 
groes  i ddysgyblaeth  y galon. 

Yn  awr  gclygwch  eich  bod  yn  amcanu  g^vella  eich 
hun  rnewn  rhinwedd  a daioni  moesol,  ac  eto,  yn  awr  a 
phryd  arall,  yn  ymarfer  â darìlen  rhyw  lyfr  drwg. 
Y'mddengys  i’r  îlyfr  ddyfod  i’ch  dwylaw  yn  ddam- 
weiniol.  Nid  ydych  yn  ei  ddaiilen  yn  aml,  efallai, 
ond  weithiau;  ac  fe  allai  mai  nid  chv/ychwi  yvvr  ei 
berchenog,  ond  y mae  ei  feddiannydd  yn  cynyg  ei 


PEN.  YIII. 


119 


fentliyg  i cliwi.  Dyma  hudoliaeth  a magl  wedi  ei 
tliaflyd  o’ch  hlaen.  Efallai  na  chewch  chwi  hyth  gyf- 
leusdra  i’w  fyfyrio  ar  ol  hyn;  ac  a ddylech  chwi 
ddim  gwyhod  heth  y mae  llyfrau  o ’r  fath  yn  eu  cynwys, 
fel  y galloch  ryhyddio  ereill  rhagddynt?  Yr  wyf  yn 
ateh,  Gochelwch,  ac  na  roddwch  i fyny  i’r  hudoliaeth. 
Efallai  y hydd  rhoddi  i fyny  unwaith  i’r  hudoliaeth 
yn  ddinystr  hythol  i chwi ; ac  os  na  fydd  felly,  fe  fydd 
yn  sicr  o gymeryd  amser  maith  cyn  y gallwch  ymwelh 
hau  o’r  niwaid  mawr  a wnaed  i chwi  yn  y tro.  Fe 
ddylid  cilio  yn  mhell  oddiwrth  heryglon  : os  unwaith 
y gwelwch  yr  aderyn  yn  syllu  ar  y saríf,  fe  ddechreua 
droi  o amgylch  dro  ar  ol  tro,  ac  ar  hoh  troad  yn  disgyn 
yn  nês  nês,  nes  o’r  diwedd  y disgyna  yn  safn  y din- 
ystrydd.  Y mae  genych  chwi  eicli  íFaeleddau,  fel  y 
gelwir  hwynt  yn  gyflredin.  Trwy  iawn  ystyriaeth  ac 
ymchwil,  chwi  a ddeuwch  i’w  hadwaen;  os  hyddwch 
yn  methu  â’u  chwilio  allan,  gofynwch  i’ch  cymydog 
neu  i’ch  cyfaill,  ac  fe  noda  ef  amrai  na  feddyliasoch 
chwi  ddim  eu  hod  yn  perthyn  i chwi.  Yn  awr,  heth 
yw  y Ifaeleddau  yma,  ond  y lleoedd  lle  yr  ydycli  yn 
rhoddi  i fyny  yn  feunyddiol  i hudoliaethau  ? A pha 
fodd  y dysgwyliwch  ymwellhau  oddiwrthynt,  oddieithr 
trwy  eu  gochelyd  ? Er  anghraiíft,  hwriwch  eich  hod 
yn  naturiol  o dymher  hyf,  frysgar,  a phrysur.  Ar- 
weiniai  chwi  i wneyd  sylwadau  rhy  fyrhwyll,  ac  i 
g5'flawni  pethau  na  fyddai  yn  iawn.  Oni  ddylech 
chwi  wylio  rhag  poh  hudoliaeth  i hyny  ? Os  yw  Pedr 
yn  frysgar  yn  naturiol,  ac  mewn  perygl  o daro  at  hen 
y cyntaf  a gyferfydd,  a ddylai  ef  ddim  gadael  ei  gleddyf 
ar  ol  ? Efallai  eich  hod  o’r  fath  dymher  ag  y hydd  i 
hoh  cymdaith  gynhyrfu  eich  yshryd,  ac  y gellir  codi 
eich  teimladau  mor  hawdd  fel  ag  i golli  y llywodraeth 
arnoch  eich  hunan  ar  y pryd  hyny,  a syrthio  i iselder 
mor  ddwfn  ar  ol  hyny.  Yn  y fath  amgylchiad,  a 
ydych  chwi  yn  ddoeth  wrth  fyned  i’r  hrofedigaeth  ? 
A ddylai  dyn  poethwyllt,  a fo’n  hawdd  ei  gynhyrfu  i 
dymher,  fyned  i amgylchiadau  y hydd  yn  sicr  o gael 
ei  hudo  i ddigter?  Beth  hynag  fyddo’ch  gwendid, 
neu  yn  mha  le  hynag  yr  ydych  yn  dehycaf  o gwympo, 
gwyliwch,  a chiliwch  rhagddo.  Yr  oeddwn  unw'aith 
yn  adw^aen  dyn  ieuanc  rhagorol,  yr  hwm  oedd  wedi 


120 


HYFFORDDWR. 


meithrin  chwant  at  ddiodydd  meddwol  yn  fore  iawn, 
ac  yr  oedd  bron  wedi  myned  yn  anobeithiol.  Ond  o’r 
diwedd  fe  gafodd  fuddugoliaeth  arno  ei  hun.  Mewn 
ymddyddan  a fu  rhyngof  íì  ac  ef  am  y peth,  dy wedodd 
wrthyf,  fod  ei  flys  mor  gryf,  fel  yr  oedd  golwg  ar  y 
gwallofydd  ( decanter ) yn  flinder  iddo  hyd  yn  nod  y 
pryd  hyny;  ac  hefyd,  pa  bryd  bynag  y clywai  y ddiod 
yn  rhedeg  o’r  faril  mewn  unrhyw  faelfa,  ei  fod  yn 
rhedeg  allan  yn  ddioedi,  pa  un  bynag  a fyddai  gwedi 
gwneyd  ei  neges  ai  peidio.  Ei  unig  Iwybr  i fod  yn 
ddiogel  oedd  ífoi.  Felly  y mae  gyda  phob  hudoliaeth. 
Y ftbrdd  oraf  i orchfygu  pechod,  yw  cilio  rhag^ddo.  Y 
mae  y sawl  sydd  yn  cellwair  â’r  hudoliaeth,  dan  ei 
gallu  eisioes.  Y mae  y llew  yn  aml  yn  gadael  i’w 
ysglyfaeth  byw  ymsymud,  a chwareu  âg  ef,  cyn  iddo 
ei  ddryllio. 

IV.  Gwyliwch  ar  eich  tymher. — Y mae  llawer  wedi 
ei  ddweyd  ar  dueddiadau  a thymherau  dynion;  ac  os 
bydd  gan  ry-wun  dymher  gâs  ac  anhyfryd,  y rheswm  a 
roddir  dros  hyny  yw,  mai  felly  y mae  yn  naturiol. 
Peth  hyfryd  iawn  y w rhoddi  cymaint  o fai  ag  a allom 
ar  natur;  ond  dyna’r  gwaethaf,  nad  yw  hyny  yn  gor- 
wedd  yn  dda  wedi  hyny.  Nid  oes  neb  yn  meddiaiinu 
tymher  mor  dda  wrth  natur,  iiad  oes  angen  sylwi  arni 
a’i  diwyllio ; ac  nid  oes  neb  â thymher  mor  ddrwg,  fel 
nad  ellir  ei  gwneyd  yn  fwyn  a boddus,  trwy  lafur  ac 
ymdrech  priodol.  - 

Un  o’r  tymherau  a’r  ddysgyblaeth  oraf  arni  a wel- 
wyd  erioed,  oedd  eiddo  rhyw  fonheddig  ag  ydoedd  yn 
wyllt,  digofus,  a ífyrnig  wrth  natur;  ond  trwy  gymeryd 
gofal  cleifion  o amryw  fath,  fe  orchfygodd  ei  hun  mor 
llwyr,  felna  welwyd  ef  byth  allan  o hwyl.  Y mae  gwa- 
haniaeth  mawr  yn  y dedwyddwch  a fwynheir  neu  a 
gyfranir  gan  y dyn  a fo-  yn  gwylied  ar  ei  dymher,  ragor 
y dyn  nad  yw.  Nid  ocs  un  trueni  mor  barhaus,  mor 
flin,  ac  mor  annyoddefol  i ereill,  ag  ydyw  tymher  a fo 
yn  eich  meistroli,  a phob  amser  yn  gythruddol.  Y 
mae  digon  o gorneli  yn  holl  droadau  bywyd,  i ni  redeg 
yn  eu  herbyn,  a thori  allan  mewn  byrbwylldra  a nwyd, 
os  byddwn  yn  ewyllysio. 

Nid  all  neb  ddychymygu  y daioni  sydd  yn  deilliaw 
o wyliadAvriaeth  a diwylliant  parhaus  ar  y dymher  a’r 


PEN.  vni. 


121 


galon,  nes  gwneyd  prawf : nid  y byddys  yn  sicr  o 
ddiwyllio  y teimladau  moosol  wrth  ddarostwng  y 
dymher ; ond  y mae  yn  sicr  hefyd  na  wnewch  chwi 
mo  hyny  os  na  bydd  wedi  ei  darostwng.  Ychydig 
erioed  a fu  â thymher  naturiol  fwy  aflywodraethus  na 
Iloger  Sherman ; er,  pan  yn  ddeugain  oed,  y cyfeirid  ato 
fel  un  o’r  dynion  mwypvf  hawddgar.  Fe  Iwyr  feistroh 
odd  ei  dymher,  ac  a wnaeth  ei  diwylliant  yn  un  o brif 
ddybenion  bywyd.  Y mae  amryw  o anghreiíFtiau  a 
ddengys  ei  nodweddiad  yn  hyn  yn  nodedig.  Nis  gallaf 
lai  nag  adrodd  un  o honynt  wrth  fyned  heibio.  Un 
bore,  fel  arferol,  wedi  iddo  ef  a’r  teulu  ymgasglu  yn 
nghyd  i gadw  y dyledswyddau  crefyddol,  fe  cisteddodd 
Mr.  Sherman  yn  ei  le  penodol,  ac  a osododd  un  o’i 
blant  i eistedd  yn  ei  ymyl ; plentyn  bychan — pîentyn 
ei  hen  ddyddiau;  a’r  rhan  arall  o’i  deulu  yn  eistedd 
oddiamgylch  i’r  ystafell.  Heblaw  ei  deulu  ei  hun,  yr 
oedd  amryw  o athrawon  yr  athrofa  yn  lletya  yn  ci  dỳ, 
ac  yn  bresenol  ar  yr  achlysur.  Yr  oedd  ei  fam  hen  a 
methiantus  yn  un  cornel’  o’r  ystafell,  yn  gyferbyn  âg 
ynad  anrhydeddus  Connecticut.  Yn  y man,  fe  agorodd 
Mr.  Shennan  y Beibl  ac  a ddechreuodd  ddarllen.  Fe 
ddechreuodd  y plentyn  bychan  oedd  yn  ei  ymyl  wneyd 
ychydig  o aflonyddwch ; ar  hyny,  fe  safodd  Mr.  'Sher- 
man,  ac  a ddywedodd  wrtho  am  fod  yn  Iloiiydd.  Fe 
ddechreuodd  eilwaith;  ond  a safodd  wedi  hyny  i ger- 
yddu  yr  aflonyddwr  bychan,  yr,  hwn  oedd  yn  methu  â 
bod  yn  llonydd  o herwydd  ei  duedd  chwareugar.  Fe 
roddodd  ífat  ysgafn  ar  ei  glust.  Fe  welodd  ei  hen  fam 
yr  ergyd,  os  gellir  ei  alw  felly,  a chydag  ymdrech  hi  a 
gododd,  ac  a ymlusgodd  ar  draws  yr  ystafell.  Wedi 
cyrhaedd  cadair  Mr.  Sherman,  hi  a gyfododd  ei  dwrn, 
ac,  yn  hollol  annysgwyliadwy  iddo  ef,  a’i  tarawodd  ar 
ei  glust  â’i  holl  nerth.  ‘ Dyna,''  ebai  hi,  ‘ chwi  a dar~ 
awsoch  eich  plentyn,  a tharawaf  jìnau  fy  un  inauj' 
Am  feidyn,  fe  welid  y gwaed  yn  rhuthro  i wyneb  Mr. 
Sherman,  ond  ni  pharhaodd  ond  megys  am  feidyn,  ac 
yn  ddioedi  yr  oedd  pob  peth  yn  dawel  fel  arferol.  Fe 
safodd — fe  gododd  ei  ddrychau — fe  daflodd  ei  olwg  ar 
ei  fam — ac  a ddisgynodd  eilwaith  ar  y Beibl.  Nid 
ynganodd  gymaint  a gair;  ond  aeth  yn  mlaen  eilwaith 
gyda’r  addoliad  mewn  cyflawn  dawclwch:  yn  y cwbl, 

L 


122 


HYFFORDDWR. 


TÎioddocld  angliraiíft  deilwng  i bawb  ei  hefelycbu.  Yr 
oedd  buddiigoliaeth  o’r  fath  yma  yn  llawer  gwerth- 
fawrocach  nag  un  fuddugoliaeth  a ennillwyd  erioed  ar 
faes  y gwaed. 

Yn  awr,  golygwch  eich  bod  yn  niwedd  y dydd,  wrth 
edrych  yn  ol  ar  yr  hyii  a wnaethoch  ac  a ddywedas- 
och,  yn  canfod  yn  un  man  i chwi  ateb  rhyw  gyfaill  yn 
sur  ac  anhy  wedd ; mewn  man  arall,  i chwi  enllibio  un 
absenol ; ac  yn  y trydydd  lle,  i chwi  gael  eich  cynhyrfu 
a’ch  blino  trwy  ryw  ddygwyddiad  dibwys;  er,  efallai, 
i chwi  gadw  hyny  i chwi  eich  hunan,  a theimlo  cnoad- 
au  tymher  ddrwg  heb  fradychii  eich  teimladau  yn  ddim 
pellach  nag  yr  oedd  eich  gwedd  yn  eich  dangos.  A 
allwch  chwi  edrych  yn  ol  ar  y cyfryw  ddydd  gyda 
chysur  ? A allwch  chwi  deimlo  eich  bod  yn  cynyddu 
mewn  hunan-lywodraeth,  fel  ag  i allu  edrych  arnoch 
eich  hunan  gydag  hyfrydwch  a pharch?  Os  fel  hyn 
y parb^ewch  o ddydd  i ddydd,  ac  o wythnos  i wythnos, 
a all'ẅ'ch  chwi  ddysgwyl  y darostyngir  eich  calon  fwy 
fwy  daii  eich  llywodraeth?  Chwi  a allwch  fod  yn 
sicr  nad  all  neb  sydd  yn  cymeryd  ei  reoli  gan  ei  dy- 
mherau  i’r  fath  raddau  y dydd,  fel  y bydd  raid  iddo 
geryddu  ei  hun  y nos  am  hyny,  byth  gyrhaedd  rhagor- 
oldeb  moesol. 

N a ddigalonwch  wrth  geisio  gwellhau  tymher  afry w- 
iog  a drwg,  er  i chwi  fethu  ar  y cyntaf.  Fe  fydd 
llwyddiant,  yn  y peth  yma,  yn  sicr  o ganlyn  ymdrech. 
Un  nôd  o ddyn  mawr,  yn  gystal  ag  o ddyn  da,  yw  fod 
ganddo  lywodraeth  ar  ei  dymher.  Fe  heriwyd  Syr 
Walter  Haleigh  iinwaith  gan  ryw  ddyn  ieuanc  ;^en- 
boeth ; ac  « herwydd  iddo  dderbyn  y sarhad  a gwrthod 
ymladd  mewn  claiarineb  digyífelyb,  fe  ymhyfaodd  yr 
ysgogyn  i boeri  yn  ei  wyneb  yn  gyhoeddus.  Cymer- 
odd  Syr  Walter  ei  napcyn  i sychu  ei  wyneb,  a dywed- 
odd  yn  bur  ddigyífro — “ Wr  ieuanc,  pe  gallwn  lanhau 
dy  waed  oddiar  fy  nghydwybod,  mor  hawdded  ag  y 
gallaf  y sarhad  yma  oddiar  fy  ngwyneb,  mi  a gymerwn 
dy  fywyd  ymaith  mewn  mynyd.”  Yr  oedd  yr  enwog 
Dr.  Bcerhaave  bob  amser  yn  ddigyífro  yn  ngwyneb  pob 
math  o heriadau  a sarhad.  Pan  ofynwyd  iddo  pa  fodd 
yr  oedd  yn  gallu  meistroli  ei  hunan  felly,  dywedodd  ei 
fod  yn  naturiol  ynburbarod  i ddigio  a chythruddo. 


PEN.  VIII. 


123 


ond  ei  fod,  o’r  diwedd,  trwy  weddi  a myfyrdod  dydd- 
iol,  wedi  cyrhaedd  y llywodraeth  hyny  arno  ei  hnnan. 

ChAvi  a gyfarfyddwch  á llawer  o hudoliaethau  cryf- 
ion  i gynhyrfu  o ran  eichtymher.  Ond  y mae  anwesiad 
y fath  dymher,  nid  yn  unig  yn  sicr  o ddinystrio  eich 
cysur  presenol,  eich  niweidio  yn  ngolwg  pawb  fydd  yn 
eich  adnabod,  niweidio  eich  defnyddioldeb,  a dwyn 
arnoch  henaint  anamserol,  ond  hefyd  yn  hollol  ddinystr 
i’r  heddwch  meddwl  hyny  ag  sydd  yn  gynwysedig 
mewn  cydwybod  lân.  Y mae  y galon  yn  soddi  mewn 
digalondid,  pan,  yn  niwedd  y dydd,  wrth  ymneillduo 
i’ch  ystafell,  y bydd  raid  i chwi  adgofio  fod  eich  ty- 
mher  eto  heb  ei  darostwng;  a phan  y dylech  fod  uwch- 
law  eich  cynhyrfu  gan  ofidiau  bychain  sydd  yn  eich 
cyfarfod,  eu  bod  yn  eich  blino  ac  yn  eich  gorwasgu  yn 
barhaus. 

V.  Byddwch  yn  ofalus  i wella  y meddwl  pan  yn 
Chwi  a gyfarfyddwch  âg  amserau  yn  fynych 
pan  y bydd  raid  i chwi  fod  wrthych  eich  hun.  Chwi  a 
fyddwch  yn  cerdded  wrthych  eich  hun,  yn  eistedd 
wrthych  eich  huiij  neu  yn  gorwedd  ar  obenydd  an- 
nghysglyd  wrthych  eich  hun. 

Fe  ddylai  pob  efrydydd  nid  yn  unig  ddysgwyl  hyny, 
ond  dymuno  hyny : ac,  os  bydd  ei  galon  yn  gy wir  gyda 
Duw,  ni  raid  iddo  byth  ddymuno  bod  yn  llai  unigol, 
na  phan  wrtho  ei  hun.  Y mae  y chwantau  a’r  nwyd- 
au  mor  dueddol  i grwydrd,  fel  yr  ydym  yn  cyfrif  y 
sawl  a allo  eu  darostwng  yn  bur  fedrus  mewn  hunan- 
lywodraeth.  Y ddau  anhawsdra  a’ch  cyferfydd  yn 
barhaus,  ydynt,  cadw  y syniadau  rhag  bod  yn  grwydr- 
edig,  a’u  cadw'  rhag  teithio  ar  hyd  llwybrá*Li  annghyf- 
reithlawn.  Fe  ddaw  pethau  gwâg  a dychymygol  i 
ladrata  eich  syniadau  yn  bur  hawdd  pan  wrthych  eich 
huii;  ac  os  na  fyddwch  yn  wyliadwrus,  chwi  a ewch 
yn  gymdaith  truenus  i chwi  eich  hun,  ac  yn  hunan- 
hudolydd.  Chwi  a allwch  yn  haw’-dd  fíurfio  yr  arfer- 
iad  o edrych  yn  ol,  ac  adgofìo  yr  hyn  a ddarllenasoch 
neu  a fyfyriasoch,  neu  ddwyn  eilwaith  i’r  meddwl  y 
wybodaeth  a dderbyniasoch  trwy  gyfeillach;  ond  os 
na  feithrinwch  yr  arferiad,  fe  fydd  un  wrth  eicli  ymyl 
yn  barhaus  yn  barod  i fyned  i’r  galon  ac  i feddiannu 
neii  berchenogi  y tỳ.  Fe  ellir  diwyllio  y cof  a’r  farn, 


124 


HYFFORDDWR. 


fjwy  osod  y syniadau  i weithredu  ar  unrhyw  beth  a fu 
dan  eich  sylw  o fewn  y pedair  awr  ar  hugain  olaf.  Yn 
gyntaf,  galwch  i gof  unrhy w beth  gwerthfawr  a fu  dan 
eich  sylw,  ac  yna  pwyswch  o,  ac  ystyriwch  yn  mha 
gysylltiadau  y gallwch  ei  ddefnyddio. 

Y mae  llawer  iawn  o fuddioldeb  mewn  cymeryd 
hamdden  yn  fynycli  i ddefnyddio  ein  syniadau  wrthym 
ein  liunain.  Y mae  y meddwl  a’r  teimladau  yn  cael 
eu  llonyddu  trwy  hyny;  ac  y mae  hyny  yn  wrthddrych 
dymunol  yn  mhob  ystyr.  Fe  fydd  aml  siomedigaethau 
bychain,  profedigaethau  bychain,  a chamgymeriadau, 
a’ch  dygn  ílinant  yn  aml.  Fe  fydd  arnoch  angen  cael 
amserau  i fyfyrio ; trwy  yr  hyn  yr  esmwythêir  ac  y 
lleddfir  y teimladau,  ac  y gwellheir  y farn  yn  mhob 
ystyr. 

Y mae  yr  amser  dyfodol  o’ch  blaen  chwi.  Fe  ddaw 
atoch,  ac  a ddyg  gyfnewidiadau  gydag  ef;  fe  fydd  rhai 
o honynt  yn  brofedigaethus,  ac  yn  anhawdd  eu  dwyn. 
Fe  fydd  gofidiau  a siomedigaethau  yn  eich  ífordd.  Y 
mae  yn  angenrheidiol  i chwi  ragolygu  amser  dyfodol 
mor  belled  ag  y gallwch,  trwy  eistedd  i lawr  ac  edrych 
ar  y dygwyddiadau  a ddichon  eich  eyfarfod.  Y sawl 
iiad  yw  byth  yn  edrych  allan  i ragweled  yr  ystorm, 
sydd  yn  gorfod  ei  chyfarfod  yn  bur  anmharod.  Nid 
fy  meddwl  yw,  y dylech  ehedeg  yn  mlaen  i amser 
dyfodol,  ac  yno  ymdrechu  gyda  rhy w ddrygfyd  a hel- 
bul,  ac  felly  oddef  anffbdion  meddyliol,  y rhai,  efallai,^ 
na  chyferfydd  byth  â chwi;  ond  fy  meddwl  yw,  mai 
y dyii  difeddwl  nad  y w byth  yn  cymdeithasu  ág  ef  ei 
Imn,  yw  y lleiaf  ei  ddyoddefgarwch  wrth  gyfarfod  â 
blinderau.  « 

Y mae  ar  rai  ofn  eu  hunain;  ac  ni  ddychrynant  fawr 
yn  fwy  wrth  ddim  nag  wrth  fod  yn  unigol.  Y mae 
pob  meddwl  o’r  hyn  a fu  ac  o’r  dyfodol,  yn  eu  gwan- 
galoni ; ac  nid  allant  gael  cysur  mewn  dim  ond  wrth 
annghofio  eu  hunain.  Ond  nid  yw  hyny  yn  ddoeth. 
Pe  byddai  yn  ddichonadwy  i ryw  gyfaill  sibrwd  yn 
eich  clust  eieli  holl  feiau  o bob  natur,  a hyny  heb  friwa 
eich  teimladau,  na  pheri  i chwi  gynhyrfu  dan  y ddysg- 
yblaeth,  byddai  hyiiy  yn  fendith  anmhrisiad\yy  i chwi. 
Ond  nid  allai  cyfaill  o’r  fath  hyny  wneyd  mwy  i chwi, 
nag  a allwch  chwi  ei  wneyd  i chwi  eich  hunan.  trwy 


PEN.  VIII. 


Iâ5 


fyfyrdod  pan  yn  uiiigol.  Fe  all  dyn  fel  hyn  fod  yn 
athraw  iddo  ei  hunan,  ac  ar  ol  arfer  ychydig  â’r  gwaith, 
fe  all  hwyso  ei  weithredoedd,  ei  ymddygiadau,  a'i 
nodweddiad,  yn  hur  gywir. 

Ni  fydd  y sawl  nad  yw  yn  adnahod  ei  hunan,  yn. 
dehyg  o ymddwyn  at  ereill  yn  y fath  fodd  ag  i ennill 
eu  serch.  Fe  fydd  yn  dehyg  o fod  yn  anfwyn  a phig- 
og.  Tra,  ar  y llaw  arall,  y hydd  y sawl  a fo  yn  arfer 
adolygu  ac  archwilio  ei  hun,  yn  mynydiau  tawel  ym- 
neillduad,  yn  dehyg  o gyrhaedd  cỳmaint  o adnahydd- 
iaeth  o hono  ei  hunan  ag  a’i  gwna  i ymddwyn  gyda 
thynerwch  at  golliadau  ereill.  Wrth  efrydu  eich  nod- 
weddiad  eich  hun,  fe  fydd  genych  faes  eang  yn  agored 
o’ch  hlaen.  Ond  ni  wnewch  lawer  o ddaioni  i chwi 
eich  hunan,  os  na  phenderfynwch,  wrth  edrych  arnoch 
eich  hun,  i geryddu  eich  hunan  am  eich  heiau  a’ch 
colliadau.  Nodwch  y lleoedd  lle  yr  ydych  yn  llithro, 
a hyddwch  yn  sicr  o’u  gochelyd  y tro  nesaf.  Nodwch 
ar  hoh  tro  y hyddwch  yn  troseddu  ar  gymwynasgar- 
wch,  teimladau,  neu  iawnderau  ereill;  ac  yn  mhoh 
amgylchiad  y methoch  gadw  y rheol  euraidd,  cerydd- 
wch  eich  hunan  â llymder  dyladwy  er  mwyn  ymwella. 
Chwi  a gewch  allan  mewn  rhai  amgylchiadau  penodol, 
eich  hod  wedi  dangos  calon  hunanol  neu  anllad ; ty- 
mher  ddialgar  neu  anhywedd;  yshryd  eiddigus,  cen- 
figenus,  neu  ddygasog;  hunan-dyh  anfoneddigaidd;  neu 
sicrwydd  a phenderfynolrwydd  meddwl,  a rwymai  ereill 
i’ch  cydnahod  yn  anffaeledig.  Nid  all  neh  fod  yn 
unigol,  ac  adolygu  ei  hun  a’i  nodweddiad  am  yspaid  o 
amser,  heh  weled  llawer  o golliadau,  a nodi  lluaws  o 
leoedd  y dylai  wylio  ynddynt  mewn  amser  dyfodol. 

Uh  o’r  maenprofìon  goraf  i farnu  eich  nodweddiad 
wrtho,  ydyw  chwilio  nodweddiad  y rhai  hyny  ag  yr 
ydych  yn  hoff  o’u  cymdeithas.  Chwi  a fyddwch  yn 
fwy  cyfeillgar  efo  rhai  nag  ereill.  Hwy  a fyddant  yn 
dehycach  o wenieithio  i chwi ; ac  nid  oes  yr  un  sicrach 
mynegai  i wir  nodweddiad  dyn,  na  nodweddiad  ei 
wenieithwyr.  Os  gallwch  ganfod — a phwy  nad  afi,  os 
ceisia? — pwy  sydd  yn  gwenieithio  fynychaf  i chwi,  fe 
fydd  yn  hawdd  i chwi  weled  pa  le  yr  ydych  yn  sefyll. 
Ni  fyddwch  yn  dehyg  o ragori  mewn  un  rinwedd 
foesol  ar  y rhai  a dalo  am  eich  cymdaith  â’u  gwen- 


126  kyff6iiddwr. 

iaith.  Chwi  a allwch,  fel  hyn,  gyrhaedd  rhyw  gymaíni 
o wyhodaeth  am  sefyllfa  eich  calon;  a chwi  a fyddwch 
yn  hnr  fí'ol  os  na  ddefnyddiwch  ryw  gymaint  o’ch  or- 
iau  myfyrgar  i’r  ymhrawf  yma. 

Trwy  sylwi  yn  fanwl  ar  eich  syniadau  pan  yn  uníg- 
ol,  chwi  a allwch  gyrháedd  peth  nad  ellir  ei  gyrhaedd 
mewn  un  man  arall ; sef  golygiadau  cywir  a phenodol 
am  nodweddiad  Duw.  Nid  all  darllen,  pregethu,  nac 
ymddyddan,  hyth  roddi  syniadau  eglur  ar  y pwnc 
mawr  yma,  heh  fyfyrdod.  Yr  ydym  yn  clywed  nod- 
weddiad  Duw  yn  cael  ei  egluro  o’n  mehyd ; ac  yr  yd- 
ym  yn  darllen  darluniad  o’i  nodweddiad  yn  ei  air; 
ond  er  y cwhl,  nid  yw  yn  dehyg  y fíurfiwn  ddrych- 
feddyliau  cywir  oddiwrth  yr  iaith,  os  na  fyfyriwn  lawer 
arno  pan  yn  unigol.  Nid  yw  felly  ar  hethau  ereill. 
Pe  haech  o’ch  mehyd  yn  cael  clywed  eglurhad  ar  holl 
ranau  a galluoedd  agerdd-heiriant,  fel  y tyfech  i fyny 
fe  ddeuai  eich  drychfeddyliau  yn  fwy  eglur  a phender- 
fynol  trwy  hrofiad.  Chwi  a welech  y peiriant  yn  fyn- 
ych,  neu  chwi  a gymdeithasech  á rhai  a’i  gwelent. 
Ond  nid  yw  ein  syniadau  am  ein  Crëwr  yn  dyfod  yn 
eglur  a phenodol  trwy  hrofìad.  Fe  all  yr  un  enwedig- 
aethau  effeithio  drychfeddyliau  cyfeiliornus  trwy  ein 
hoes,  os  na  wnawn  ni  hyn  yn  destyn  myfyrdod. 
Gwnaed  fy  narllenydd  ieuanc  hraw^  ac  íe  wel  y rhydd 
un  aAvr  o íÿfyrdod  dwys  yn  unig  olygiadau  mwy  hodd- 
haol  a phenderfynol  ar  nodweddiad  Duw  na  dim  arall 
a wnaeth  efe  hrawf  o hoiio  erioed. 

VL  Gwnewch  o yn  arferiad  o ddarllen  gair  Duw 
yn  ddyddiol. — Nid  yw  holl  daith  y hywyd  amgen  na 
dylyniad  ò rwystrau,  siomedigaethau,  a gofidion. 
Mewn  geiriau  ereill,  y mae  holl  ymddygiadau  rhaglun- 
iaeth  tuag  atom  gwedi  eu  rhoddi  er  ein  dysgyhlaeth 
foesol.  Nid  allwn  gysoni  ymddygiadau  Duw  â’i 
anfeidrol  ewyllys  da,  mewn  un  goleimi  arall;  nac  ym- 
ddarostwng  yn  foddlonus  mewn  llawer  o amgylchiadau 
yr  ydym  yn  rhwym  iddynt  yn  aml.  Ond  nid  yw  y 
golygiadau.yma  o Dduwac  o honom  ein  hunaiii,  y rhai 
sydd  mor  hanfodol  i’n  heddwch,  ac  i ddysgyhlaeth  y 
galon,  i’w  cael  mewn  un  lle  ond  yn  ngair  Duw.  Yr 
wyf  wedi  teimlo  lawer  gwaith  wrth  ryw  ddernyii  yn. 
nheithiau  yr  enwog  Mungo  Park,  pan  y mae  yn  adrodd 


PEN.  VIII. 


Î27 


ei  sefyllfa  a’i  deimladau  pan  Avedi  ei  adael  wrtiio  eí 
hiinaii  gan  y rhai  a’i  hyspeiliodd  yn  nghanol  Affrica. 
“Palehynag  y trown,  nid  oedd  dim  yn  ymddango& 
ond  peryglon  ac  anhawsderau.  Yr  oeddwn  yn  cànfod 
fy  hun  yn  nghanol  anialwch  dirfawr,  yn  nhrymder  hin 
ddrycinog,  yn  noeth  ac  yn  unig,  wedi  fy  amgylchu  gan 
anifeiliaid  gwylltion,  a dynion  gwylitach  fyth.  Yr 
oeddwn  bum  cant  o fìlldiroedd  oddiwrth  y drefedigaeth 
Ewropaidd  agosaf.  Fe  hyrddiodd  yr  holl  ystyriaethau 
yma  i fy  meddwl  ar  unwaith,  a rhaid  i mi  addef  fod  fy 
ysbrydoedd  yn  dechreu  llaesii.  Yr  oeddwn  yn  medd- 
wl  fod  fy  nhynged  yn  sicr,  ac  nad  oedd  genyf  ddim  i’w 
wneyd  ond  gorwedd  i lawr  a threngu.  Ond  er  hyny, 
fe  roddodd  effeithiau  crefydd  gynaliaeth  i mi.  Mi  a 
adgofìais  nad  allai  callineb  a rhagolwg  dynol  fy  attal 
rhag  fy  nyoddefìadau.  Yr  oeddwn  yn  ddyeithrddyn 
mewn  gwdad  ddyeithr ; eto  yr  oeddwn  dan  olwg  am- 
ddiffynol  y Llywydd  hwnw  sydd  wedi  ymostwng  i 
alw  ei  hun  yn  gyfaill  y dyeithrddyn.  Yn  y mynyd 
hwnw,  er  mor  ofìdus  oedd  fy  nheimladau,  fe  dynodd 
harddAYch  rhy  w fwswgl  bychanfy  sylw,  yn  ddiarw^ybod 
i mi  fy  hun.  Yr  w^yf  yn  crybwyll  hyn,  i ddangos  oddi- 
wrth  fath  amgylchiadau  gv>^ael  y tỳn  y meddwl,  weith- 
iau,  gysur  a dyddanwch;  canys,  er  nad  oedd  y cwbl 
ddim  mwy  na  blaen  un  o’m  bysedd,  nid  allwn  sylwi  ar 
gydosodiad  manwl  ei  wahanol  ranau,  heb  ryfeddu. 
Yna  dywedais  yn  fy  meddwl,  a all  y Bôd  hwnw,  a 
blanodd,  a ddyfrhaodd,  ac  a ddygodd  i berffeithrwydd, 
yn  y rhan  ddirgel  yma  o’r  byd,  y cyfryw  wrthddrych 
a ymddengys  mor  ddistadl  a dibwys,  edrych  gyda  di- 
faterwch  ar  sefyllfa  a dyoddefìadau  creaduriaid  a 
wnaed  ar  ei  ddelw  ei  hun?  Nac  all  yn  ddiau.  Ni 
oddefai  ystyriaethau  o’r  fath  hyn  i mi  anobeithio. 
Cyfodais,  cychwynais,  ac  yn  ddifater  am  newyn  a 
blinder,  teithiais  yn  mlaen,  yn  benderfynol  fod  ym- 
wared  gerllaw;  ac  ni  chefais  fy  siomi.” 

Y mae  hyn  yn  amgylchiad  pur  eífeithiol  yn  mywyd 
dyn  dewr.  Ond  gadewch  i ni  sylwi  fod  Duw  wedi 
datguddio  ei  hunan  i’r  byd  hwn  mewn  dwy  fíbrdd, 
a’r  naill  a’r  llall  yn  berffaith  yn  ei  natur.  tJn  yw  trw'y 
ei  weithredoedd,  y rhai  sydd  yn  dangos  ei  dragwyddol 
allu  a’i  Dduw^dod  mor  amlwg,  fef  y mae  hyd  yn  nod  y 


128 


HYFFORDDWR. 


paganiaid  yn  ddiesgus  am  beidio  ei  addoli.  Y mae  y 
nefoedd,  y ddaear,  a’i  holl  weithredoedd,  hyd  yn  nod  y 
*‘mwswgl  hychan”  sydd  yn  derchafu  ei  hen  yn  yr  an- 
ialwch  annghyfaneddol,  yn  cyduno  i amlygu  ei  ddoeth- 
ineh,  ei  allu,  a’i  ddaioni  ef.  Ac  yr  oedd  yn  naturiol  i 
Park  fel  hyn  gael  cynhaliaeth  ac  addysg  i’w  feddwl 
oddiwrth  yr  olygfa  a gafodd  ar  y goedwig  yn  cael  ei 
phlanu  a’i  dyfrhau  gan  law  anweledig ; ond  yr  wyf  yn 
hollol  gredu,  pe  huasai  yn  edrych  i’r  datguddiad  arall 
a wnaeth  Duw  o hono  ei  hun,  a thynu  ei  gysur  o’r  Beih], 
y huasai  ei  ymddiriad  yn  gryfach  fyth,  a llawenychasai 
wrth  gyflwyno  ei  hunan  i ofal  yr  Hwn  nad  yw  yn  gad- 
ael  i aderyn  y tô  ddisgyn  i’r  ddaear  yn  ddisylw.  Yn 
y hedwaredd  Salm  ar  hymtheg  fe  gymharir  y ddau 
ddatguddiad  yma,  lle  y mae  rhagoroldeh  y datguddiad 
ysgrifenedig  yn  cael  ei  amlygu  a’i  fawrhau.  Ymddengys 
fod  hrenin  Israel  wedi  hod  yn  cerdded  ar  nen  ei  dỳ,  ar 
un  o’r  prydnawnau  clir  ac  hyfrydlawn  sydd  yn  crogi 
uwchhen  Palestina.  i fyfyrio  gweithredoedd  ei  Wneuth- 
urwr.  Y mae  yn  tori  allan  mewn  gorfoledd,  gan 
ddy wedyd,  fod  y nefoedd  a’r  wyhren  serenog  yn  datgan 
gogoniant  Duw;  ac  wrth  droi  ei  olwg  i’r  ddaear,  fe 
ddy wed,  fod  poh  diwrnod  yn  llefaru  wrth  yr  un  sydd 
i’w  ddylyn,  a phoh  iios  wrth  ei  chanlyniedydd,  gan 
ddatgan  ac  egluro  nodweddiad  Duw:  ac  er  nad  oes 
dim  ymadrodd  i’w  gly  wed,  nac  un  iaith  yn  cael  ei  geirio 
gan  weithredoedd  Duw,  eto  y maent  yn  ei  ddatguddio 
ef  lle  hynag  y tyAvyna  yr  haul.  Ond  wedi’n,  ymddengy  s 
fel  pe  bae  yn  annghofìo  holl  ddysgleirdeh  y nefoedd  a 
gogoniant  y ddaear,  wrth  droi'i  syllu  ar  air  Duw,  y dat- 
guddiad  períFeithiaf  a wnaeth  o hono  ei  hun.  Y mae 
ei  delyn  megys  yn  gordderchafu  wrth  fawrygu  hwnw; 
canys  dyma  ddatguddiad  perífaith  a chyflawn,  yn  cyr- 
haedd  yr  enaid,  yn  ymwneyd  â’r  gydwyhod,  llawenhau 
y galon,  yn  goleuo  y deall,  yn  para  yn  ei  eífeithiau  ar  yr 
enaid,  yn  hoddhauy  chwaeth,  ac  yn  fwy  na’r  cwhl,  yn 
attal  i hechod  ac  yn  puro  y galon. 

Y mae  molawd  ardderchog  i’r  Beihl  ganyr  ysgolhaig 
hynodol  hwnw,  Syr  William  Jones.  Fe’i  hysgrifenodd 
ar  y cyntaf  ar  ddalen  wen  yn  ei  Feihl,  ac  a roddwyd  i 
mewn  yn  ei  wythfed  araith  o flaen  y Gymdeithas  ar  Ym- 
chwiliadau  Asiaidd.  “ Y mae  y Beihl,  heh  ystyried  ei 


PEN.  VIII, 


129 


darddiad  dwyfol,  yn  cynwys  niwy  o arddiiniant 
limity ) gwirioneddol,  mwy  o harddwcli  godidog,  purach 
inoesoldeb,  liaiiesiaetli  fwy  pwysig,  a darnau  pryd- 
fertliach  o farddoiiiaeth  ac  areithyddiaeth  nag  y gellir 
eu  casglu,  o fewn  i’r  un  cwmpas,  o’r  holl  lyfrau  a ysgrif- 
enwyd  erioed  mewn  unrhyw  oes  neu  mewn  unrhyw 
iaith.  Y mae  yr  ysgrythyrau  yn  cynwys  cyfansoddiadau 
nad  ellir  cyftelyhu  dim  iddynt  o drysorau  Groegaidd, 
Indiaidd,  Persiaidd,  nac  hyd  yn  nod  o ddysgeidiaeth 
Arahaidd.  Nid  oes  neh  yn  amau  henaftaeth  yr  ys- 
grythyrau:  ac  y mae  eu  cymhwysiad  priodol  at  ddy- 
gwyddiadau  a gymerasant  le  yn  hir  wedi  eu  cyhoeddiad, 
yn  sylfaen  ddigon  cadarn  i gredu  eu  hod  yn  gyfansodd- 
iadau  didwyll,  ac  o ganlyniad  ynyshrydoledig.” 

Y mae  anffyddwyr  ac  amheuwyr  yn  heidiau  gwedi 
efrydu  datguddiad  natur,  ac  wedi  proffesu  adnahod 
Duw  ynddo;  ond  nid  ydynt  gwedi  tynu  oddiyno  ddim 
gwirioneddau  y gallant  ymuno  ynddynt,  dim  egwydd- 
orion  i ddinystrio  pechod  yn  y galon,  dim  cysuron  a 
allant  ddarostwng  yr  ewyllys  i ewyllys  Duw  mewn 
adfyd  a phrofedigaethau,  na  dim  gohaith  a all  gynal  a 
dy  ddanu  yr  enaid  pan  y teimla  ei  dỳ  priddly  d yn  malurio. 
“Y  mae  y Beihl  yn  dehyg  i ardd  eang  a diwylliedig,  lle 
y mae  amrywiaeth  dirfawr  a digonedd  o ffrwythau 
a phêr-ftodau, — rhai  o honynt  yn  fwy  hanfodol  angen- 
rhediol  neu  yn  fwy  ysplenydd  nag  ereill ; ond  nid  oes 
cymaint  ag  un  eginyn  yn  cael  ei  oddef  i dyfu  ynddi  heb 
ei  fod  o ddefnydd  ac  addurn  yn  y 'gyfundraeth.  lach- 
awdwriaeth  i bechaduriaid  yw  y prif  wirionedd  a 
ddanghosir  yn  mhoh  man,  ac  yn  ngwyneb  poh  goleuni; 
ond  y mae  y pur  o galon  yn  gweled  miloedd  o ddatgudd- 
iadau  o nodweddiad  Duw,  a’i  nodweddiad  ei  hun,  ac 

0 nodweddiad  y byd;  rhai  yn  gryf  ac  effeithiol,  ereill 
yn  fwy  aneglur,  fel  pe  huasid  wedi  eu  hwriadu  i’w 
chwilio  allan— rhai  yn  henodol  ac  uniongyrchiol,  ac  ereill 
megys  trwy  gryhwylliad  neu  gyfeiriad.” 

Nid  ellwch  iawn  fwynhau  yr  ysgrythyrau,  os  na 
fydd  genych  chwaeth  at^it:  ac  i gyrhaedd  hyny,  rhaid 

1 chwft  eu  darllen  yn  ddyadiol.  Y mae  llawer  yn  ceisio 
darllen  y Beibl  gyda  difyrwch,  ond  yn  methu.  Y maent 
gwedi  prynu  rhai  newyddion  mewn  gwahanol  argraff- 
iadau  a duìliau,  ac  eto  nid  oedd  dim  gwir  f\vynhad  wrth 


130 


HYFFORDDWR. 


ei  ddarlleii.  Y prif  reswm  yw,  nad  oeddent  yn  ei  ddar- 
llen  yn  ddyddiol;  ac  os  na  fydd  yr  arferiad  yma  genych, 
ofer  i chwi  ddysgwyl  gweled  na  theimlo  y rhagoriaethau 
hyiiy  y mae  ereill  yn  eu  canmawl.  Nid  ellwch  fwyn- 
hau  yr  un  math  o efryd,  os  na  chymerwch  mewn  llaw 
ond  yn  awr  a phryd  arall.  Fe  wyr  poh  efrydydd  ei  fod 
yn  hofíi  unrhyw  bwnc  yn  ol  fel  y parhao  i’w  ddylyn 
ddydd  ar  ol  dydd  am  ryw  gymaint  o amser. 

Nid  yn  unig  mi  a’ch  cynghorwn  yn  y modd  mwyaf 
dwys  i ddarllen  y Beibl  yn  ddyddiol,  ond  a chwanegwn 
ychydig  o grybwyllion  ar  y drefn  oraf  i wneyd  hyny. 

1.  Darllenwöh  y Beihl  wrthoch  eich  hunan. — Y mae 
y rheswm  am  hyn  yn  amlwg.  Fe  fydd  eich  meddwl 
yn  llai  terfysglyd,  yr  ystyriaeth  yn  debycach  o beidio 
cael  ei  dwyn  ymaith,  a’r  syniadau  yn  debycach  o beidio 
â chrwydro.  Chwi  ellwch  ddaiílen  yii  ystyriol,  yn 
ddeallus,  a chyda  chymhwysiad  personol.  Fe  ddaw  toc 
yn  arferiad  difyrus ; ac  yn  fuan  fe  fydd  cymaint  o 
awydd  a syched  ynoch  am  weled  yr  amser  yn  dyfod  y 
cewch  fod  yn  unigol  gyda’ch  Beibl,  a phe  baech  gyda 
eich  cyfaill  daearol  goraf.  Nid  oes  yr  un  chw^aeth  a 
wellhair  gymaint  trwy  arferiad  a diwylliant,  a’r 
chwaeth  am  air  Duw. 

2.  Pan  y hyddwch  yn  darllen  er  mwyn  dyhenion 
ymarferoly  defnyddiwchycyfieithiad  cyjffredin  oW  Beihl. 
— Wrth  fyfyrio  y Beibl  yn  fanwl  a berniadol,  o angen- 
rheidrwydd  fe  ddefnyddia  yr  efrydydd  gymaint  o ieith- 
oedd  ag  a all.  Ond  er  mwyn  cyrhaedd  gwybodaeth 
gyífredinol  o’r  datguddiad  dwyfol,  ac  i ddiwyllio  a 
meithrin  teimladau  moesol  y galon,  y mae  y cyfieithiad 
cyfíredin  yn  tra  ragori  ar  bob  peth  arall.  Y mae  o 
bwys  mawr  i feddiannu  y fath  wybodaeth  o’r  Beibl  ag 
sydd  i’w  chael  wrth  ei  ddarllen  yn  rheplaidd.  Fe  rodd- 
wyd  y Beibl  yn  rhanau  o bryd  i bryd  yn  y dull  addasaf 
i sefyllfa  y byd,  a’r  dull  goraf  i roddi  golygiadau  cy wir 
i ni  ar  nodweddiad  allywodraeth  Duw.  Dylech  dreulio 
un  rhan  o’ch  amser  i ddarllen  y llyfrau  yn  olynol  o ran 
eu  trefn,  gan  fyned  yn  rheol^d  tiwvy  y Beibl  fel  hyn 
mor  fuan  ag  y caniata  eich  amgylchiadau.  Ar  amser 
arall  gallwch  ddarllen  rhyw  ran  sydd  yn  iinig  yn  gref- 
yddol,  megys  y Salmau,  yr  Efengylau,  a’r  Proffwydi. 
Nid  all  yr  un  dyn  ieuaiic  fod  yii  rhy  gynefìii  â llyfr  y 


PEN.  YIIÎ. 


131 


Diarhebion.  Y mae  yno  betli  dirfawr  o wybodaeth  a 
doethineb  ymarferol  wedi  ei  drysori,  ac  fe  fydd  y dyn 
ieuanc  a fyddo  yn  hyddysg  yn  hwnw',  yn  debyg  o ym- 
ddwyn  yn  gall.  Nid  yw  hoíl  ddiarhebion  ac  arebau  y 
l^dynhdim  mewii  cymhariaethi  eiddo  Solomon  o ran 
/^gwerth;  ac  nid  oes  braidd  gymaint  ag  uii  o unrhyw 
werth,  nad  y w ei  syhvedd  eisioes  yii  yr  eiddo  ef. 

3.  DarllenwcJi  yr  YsgrytJiyrau  mewn  yshryd  gos^ 
tyngedig  a dysgadwy. — Y prawf  goraf  o ddwyfoldeb  y 
Beibl  yw  y prawf  mewnol — yr  un  y mae  dyn  duwiol 
yn  ui  deimlo.  Y mae  hwn  mor  gryfed,  fel  nad  all  yr 
un  rheswm  anffyddiol  ei  syflyd.  Chwi  ellwch  daflyd 
amheuon  am  fynyd  ar  brawfìadau  ereill;  gwrthwyneb- 
iadau  nad  ellir  eu  hateb  ar  unwaith;  ac  anhawsderau 
fydd  yn  dyrysu;  ond  pe  cruglwythid  amheuon  fel  myn- 
yddoedd  ar  fynyddoedd,  fe  deimla  y dyn  duwiol  fod  ei 
Feibl  oddiwrth  Dduw.  A dyma  yn  gymhwys  fel  y 
gellid  dysgwyl  y byddai  mewn  llyfr  o’r  nefoedd.  Ond, 
heblaw  hyn,  y mae  digon  o brawf  i ddinystrio  pob 
amheuaeth  am  byth.  Y mae  yn  beth  da  mesur  a chwilio 
sylfaen  yr  adeilad,  os  bydd  eich  amgylchiadau  yn  can- 
iatau;  ond  osnad  ellwch  wneydhyny  ynawr,  gadewch 
o hyd  ryw  amser  dyfodol.  Ond  nid  ellwch  gael  dim 
budd  oddiwrth  y Beibl  os  na  fyddwch  o feddwl  isel  a 
gostyngedig  uwch  ei  ben.  Fe  all  plentyn  ddweyd  fod 
yr  haul  a’r  ser  yn  troi  o amgylch  y ddaear — fod  ei 
reswm  yn  ei  ddysgu  felly — a’i  fod  yn  beth  cymhwys  i 
Dduw  lunio  y greadigaeth  felly.  Ond  nid  all  rheswm 
y plentyn  benderfynu  y fath  bynciau.  Rhaid  i chwithau 
beidio  â dweyd  y gellwch  benderfynu  pa  beth  a pha 
faint  a ddylai  Duw  ddatguddio  o hono  ei  hun.  Y mae 
yn  anniclionadwy  i ni  egluro  nac  amgyffred  y dirgeled- 
igaethau  sydd  yn  perthyn  i bob  gronyn  o raean  a phob 
dyferyn  o ddwfr;  llawer  llai  y gallwn  ddysgwyl  cael 
datguddiad  o Fôd  na  w'elodd  llygad  erioed,  ac  o wlad 
nad  oes  yr  un  teithiwr  byth  yn  dychwelyd  o’i  chyífìn- 
iau,  heb  gyfarfod  âg  anhaw^sderau  a dirgeledigaethau. 
Fe  ddysg  gostyngeiddr\^dd  i ni  eistedd  wrth  draed  y 
datguddiad  dwyfol,  i d^rbyn  ei  addysgiadau  heb  un- 
rhyw  goegwrthddadl.  Y mae  parch  at  yr  Awdwr, — ■ 
cynwysiad  yr  ysgrythyrau — a gofal  am  ein  dedwydd- 
wxh  tragwyddol,  yn  ein  rhwym.o  i ddarllen  y Beibl 


i32 


HYFFORDDWR. 


rnewn  gostyngeiddrwydd.  Yr  ydym  yn  anwybodus,  ac 
mewn  angen  addysg;  yr  ydym  yn  dywyll,  ac  mewn 
angen  goleuni;  yr  ydym  gwedi  ein  darostwng  trwỳ  ein 
nwydau  a’n  pechodau,  ac  mewn  angen  o dderchaíìad. 
Nid  all  llusern  rheswm  ddim  goleuo  i ddangos  pethau 
sydd  yn  crogi  tudraw  i’r  bedd;  ni  wna  tybiadau  y 
dychymyg  ddim  ond  dyrysu;  ac  os  na  dderbyniwch  y 
Beibl  mewn  ysbryd  baban,  chwi  a amheuwch  ac  a 
grwydrwch  nes  cael  eich  hunan  mewn  môr  o ansicr- 
wydd,  heb  un  ddarlunlen  i’ch  cyfarwyddo,  na  cwmpawd 
i ddangos  y ífordd,  na  phorthìadd  i gyfeirio  ato. 

4.  Darllenwch  yr  Ysgrythyrau  tan  deimlad  o gyfrif- 
oldeh  dirfawr. — Os  y llyfr  sydd  yn  eich  llaw  yw  yr  unig 
ddatguddiad  a wnaed  i ddyn,  ac  os  y w Duw  yn  llefaru 
ei  feddwl  ynddo,  yna  y mae  genych  faenprawf  at  baun 
y gellwch  bob  amser  ddwyn  eich  cydwybod,  wrth  ba 
un  y gellwch  ddiwyllio  eich  calon,  a chynyddu  mewn 
purdeb  a santeiddrwydd.  • Y mae  genych  lyfr  sydd  yn 
alluog  i’ch  cymhwyso  i’r  defnyddioldeb  uwchaf,  ac  i 
nodi  allan  brif  ddybenion  eich  bodolaeth,  yn  nghyda’r 
modd  goraf  i gyrhaedd  hyny — llyfr  a all  eich  tawelu 
a’ch  boddhau  pan  y blinir  chwi  gan  ofidiau — llyfr  a all 
eich  gwiieyd  yn  ostyngedig  pan  y byddoch  mewn  perygl 
o ymdderchafu  mewn  llwyddiant;  neu  a all  eich  cynal 
mewn  iselder  a gwendid — a llyfr  Avedi  iddo  eich  ar- 
wain,  fel  y seren  a arweiniodd  y doethion  o’r  dwyrain, 
trwy  y byd  hwn,  a’ch  dwg  yn  y diwedd  i wlad  lle  caiíf 
yr  enaid  fyw  a gŵeithredu  yn  ei  nerth  naturiol,  llebydd 
y meddwl  wedi  ymeangu  i’w  eithafoedd  mwyaf — a lle 
y bydd  eich  mwynhad  mor  gyflawn  a’ch  dymuniadau. 
A ellwch  chwi  esgeuluso  y llyfr  yma  heb  wneyd  an- 
nghyfiawnder  â chwi  eich  hunan?  Nid  ydych  chwi 
ond  megys  ar  doe,  ac  heb  gael  nemawr  o amser  i ddysgu 
y pethau  sydd  o’ch  amgylch  chwi:  ac  heb  gynorthwy 
dwyfol,  nid  allwch  w'ybod  beth  yw  tynged  eich  natur, 
na  dim  a’r  sydd  yn  aros  yr  enaid  yn  y byd  tragwyddol : 
ond  y mae  Duw  wedi  rhoddi  ei  air  ei  hun  i’ch  dysgu, 
i’ch  cyfarwyddo,  ac  i’ch  sicrhau  chwi.  Ac  os  oes  ynoch 
y gradd  lleiaf  o ddoethineb,  ölrwi  a ddarllenwch  hwnw 
yn  ddyddiol ; ac  os  na  wnewch  (mor  belled  ag  y can- 
iata  eich  amgylchiadau)  chwi  a ellwch  fod  yn  sicr  mai 
y rheswm  o hyny  yw,  fod  ynoch  y fath  gariad  at  bechod 


PEN.  VIII.  133 

fel  y mae  arnoch  ofn  i oleuni  lewyrclm  arnoch  i’ch 
ceryddu. 

VII.  Gwnewch  o yn  arferiad  iadolygu  ynffyddlawn 
ar  amserau  penodol  eich  holl  ymddygiadau. — Nid  íy 
ngwaith  i y w nodi  pa  bryd  y dylai  yr  amserau  hyn  fod, 
na  pha  mor  fynych  y dylentfod.  Ond  dylent  ddygwydd 
yn  aml  ac  yn  rheolaidd.  Arferai  athronydd  paganaidd 
argymhell  ei  ysgolheigion  i chwilio  ac  ystyried  bob  nos 
cyn  y cysgent  pa  beth  a wnaethant  y diwrnod  hwnw, 
ac  felly  i gael  allan  pa  weithredoedd  fyddai  yn  deilwng 
i’w  cyflawni  y dydd  canlynol,  a pha  bechodau  a gwEiel- 
eddau  y dylid  ymgadw  oddiwrthynt,  rhag  iddynt  fyned 
yn  arferiad.  Y mae  rhai  amserau  neillduol  y gelwir  ni 
yn  benodol  gan  ragluniaeth  Duw  i ystyried  ein  hym- 
ddygiadau,  heblaw  ar  amserau  rheolaidd.  Er  anghraiíft, 
pe  byddai  llaw  aíìechyd  yn  cael  ei  hestyn  arnoch,  ac  i 
chwithau  gael  eich  dwyn  i deimlo  eich  gwendid  a’ch 
analluogrwydd,  fe  ddylai  amser  eich  afiechyd  ac  amser 
eich  adferiad  fod  yn  amserau  y dylech  aros  megys  uwch  eu 
penau,  a chymdeithasu  yn  agos  â’ch  calon.  Os  dygwydd 
i chwi  newid  eich  triÿa,  fe  fydd  hyny  yn  gyfleusdra 
rhagorol  i chwi  i chwilio  pa  arferion,  apha  feiau  a ddylech 
gyfnewid  am  eu  gwell,  pa  hudoliaethau  a fuont  yn  fwyaf 
o fagl  i chwi,  pa  gymdeithion  a’ch  arweiniasant  o’r 
iawn  Iwybr,  a pha  bechodau  yr  ydych  yn  euog  o syrthio 
iddynt,  a fyddent  yn  achos  o flinder  mawr  i’ch  rhieni, 
ac  ydynt  gwedi  clwyfo  eich  enaid  chwithau,  ac  os  par- 
hewch  ynddynt,  a’ch  cauant  allanyn  y diwedd  o deyrnas 
nefoedd.  Fe  ddylai  cyfnewidiadau  o’r  fath  yma  fod  yn 
leoedd  i chwi  aros  ynddynt,  ac  adolygu  yn  ífyddlawn 
eich  holl  fywyd,  ac,  mewn  edifeirwch  am  yr  hyn  a fu, 
a phenderfyniadau  newyddion,  trwy  gymhorth  dwyfol,  i 
Iwyr  ymroddi  i gynal  buchedd  well. 

Ond  nid  dyma  yr  amserau  penodol  yr  wyf  fì  yn  awr 
yn  eu  cymhell.  Yn  niwedd  y sabboth  chwi  a ddylech  ei 
wneyd  yn  fater  cydwybodol  i gyflawni  y ddyledswydd 

0 ymneillduo  ac  adolygu  yr  wy thnos  a aeth  heibio.  Y 
mae  yn  amser  da  iawn.  Yr  ydych  wedi  mwynhau  gor- 
phwysdra  melys  y sabboŵ,  ac  yn  agosach  o un  wythnos 

1 awr  marwolaeth,  aci’r  awr  y cewch  eich  barnu.  Yr 
ydych  wedi  mwynhau  rhagorfreintiau  wythnos  arall; 
yn  awr  yw  yr  amser  i chwi  edrych  pa  ddefnydd  a 

M 


134 


HYFFORDDWR. 


wnaethoch  o honynt.  Y r y dych  gwedi  cael  wy thnos 
arall  i eífeithio  ar  ereill ; yn  awr  y w yr  amser  i edrych 
pa  beth  a fu  yr  eífaith  o hyny.  Yr  ydych  yn  atebol  am 
un  wythnos  yn  chwaneg  er  ífurfìo  nodweddiad  er  go- 
goniant  Duw ; yn  awr  y w yr  amser  i ystyried  pa  fodd 
y darfu  i chwi  ddefnyddio  y cyfleusdra.  Bydded  yr 
adolygiad  yma  yn  drwyadl,  ac  nac  esgeuluswch  o un- 
waith.  Os  gadewch  i’r  adeg  fyned  heibio  unwaithheb 
gyflawni  y ddyledswydd  hon,  y mae  yn  bur  debyg  yr 
esgeuluswch  hi  dro  ar  ol  tro ; caiiys  nid  oes  yr  un  ddy- 
ledswydd  a berthyn  i ddrylliad  y ^alon,  mor  ofìdus  a 
hunan-archwiliad.  Dy wed  rhai  fod  yn  well  ganddynt  i 
ereill  nodi  eu  beiau.  Y mae  hyn  yn  debyg  i blentyn  yn 
ceisio  drych  i edrych  ei  ddwylaw  a oes  eisiau  eu  golchi 
ai  peidio.  Digon  tebyg  fod  yn  well  genyeh  gael  cyfaiH 
i wneyd  hyn  na’i  gyflawni.  eich  hunan;  ond  y rheswm 
yw,  am  eich  bod  cîiwi  eich  hunan  yn  alluog  i ganfod 
miloedd  o feiau,  a miloedd  o dueddiadau  gau,  nad  all 
ei  lygaid  ef  eu  cyrlifeedd.  Y mae  yr  ymarferiad  yma 
yn  hynod  o addas  i derfynu  y sabboth,  ac  i wasgu  yn 
fwy  dwys  ar  yr  enaid  yr  argraífìadau  santaidd  hyny  ag 
y mae  y dydd  wedi  ei  fwriadu  i’w  cynyrchu. 

Ond  y nos,  ar  derfyn  y dydd,  ar  ol  i chwi  fyned  trwy- 
ddo — wedi  i chwi  chwanegu  at  nifer  eich  dyddiau  ar  y 
ddaear — wedi  i oriau  y dydd  ehedeg  at  orsedd  barn,  a 
chyhoeddi  yno  eich  holl  weithredoedd,  eich  holl  eiriau, 
a"ch  holl  feddyliau — y diwrnod  fydd  yn  effeithio  mewn 
rhyw  fodd  ar  eich  sefyllfa  i dragwyddoldeb : dyma  yr 
adeg  y dylech  adolygu  yn  y dull  mwyaf  ífyddlawn  a 
chywir  eich  holl  ymddygiadau.  Fe  allai  na  welwch 
yn  union  y buddioldeb  o wneyd  hyny;  ond  y mae  y 
buddioldeb  yn  fwy  nag  y gall  iaith  ei  amlygu.  Chwi 
ganfyddwch  ddyledswyddau  wedi  euhesgeuluso  y dydd 
hwnw;  ac  a fydd  yr  archwiliad  ddim  yn  sicr  o*ch  ar- 
wain  i edifarhan  am  y gwall,  a’i  ochelyd  y fory?  Chwi 
welwch  eich  bod  'wedi  gwastraffu  amser,  awr  yma,  ac 
hanner  awr  acw;  a ddysg  yr  archwiliad  ddim  i chwi 
ei  ddefnyddio  yn  well  rhagllaw?  Chwi  gewch  eichbod 
wedi  siared  yn  annoeth  mé\vn  amgylchiadau ; ac  a 
ddylech  chwi  ddim  dal  ar  hyny?  Ac  fe  allai  eich  bod 
wedi  ymdrechu  yn  erbyn  rhyw  hudoliaeth,  ac  i gyf- 
lawni  eich  dyledswydd;  fe  fydd  yn  llawenydd  i chwi 


PEN.  VIÎI. 


135 


adgofio  hyny.  Chwi  íyddwch  yn  debycach  i Iwyddoy 
fory.  Fe  all  poh  dyn  ddweyd  y nos,  pa  nii  ai  ennill, 
colli,  ai  gwastraífu  cyfoeth  a wnaeth  yn  ystody  dydd; 
ac  felly  y gall  pob  dyn  ddAveyd  yn  niwedd  y dydd, 
trwy  ofal  priodol,  pa  un  ai  yn  ol  ai  yii  mlaen  yr  aeth 
inew]i  dysgyblaeth  y galon.'  Y sawl  sydd  yn  treulio 
wytlinosau  a misoedd  heb  yr  adolygiad  aml  amanwl  yma, 
a syna  yn  niwedd  yr  amserau  hyny,  pa  foddma  bae  wedi 
cynyddu  mewn  nodweddiad  moesol,  paham  na  fae 
ganddo  fwy  o hyder  wrth  obeithio  am  amser  dyfodoL 
Y gwir  y w,  ni  a allwn  fyw  yn  baganaidd  yn  nghanol 
goleuni  mawr  yr  efengyl,  a thra,  efallai,  y byddwn  yii 
cyíiawni  rhai  o’i  fíurfiau  allanol.  Önd  fe  heda  amser 
oddiwrthych  tra  yr  ydych  yn  ífurfìo  cynlluniau  a phen- 
derfŷniadau  da,  ac  yii  meddwl  am  wneyd  yn  well  rhag 
llaw,  os  na*  alwch  eicli  hunan  i gyfrif  yn  ddyddiol ; a 
phan  y daw  angau  i’ch.galw  ymaith,  chwi  gewch  y 
bydd  iaith  effeithioì  athronydd  paganaidd  wrth  farw, 
yn  eithaf  addas  i’ch  sefyilfa: — ‘‘F^’m  ganwyd  yn,ha- 
logedig,  treuliais  fy  mywyd  yn  drwmfrydig,  ac  yr  wyf 
yn  marw  mewn  pryder  drychynllyd ! O tydi  Achos  pob 
achosion,  cymer  dosturi  arnaf.”  Fe  fydd  y boen  a’r 
blinder  a rydd  ein  diífygion  a’n  pechodau  i ni  wrth  eu 
hadolygu,  yn  fuddiol,  yn  ddymunol,  ac  angenrheid- 
iol;  acanturiaeth  ddychrynllyd  yw  i neb  fyned  i orphwys 
y nos,  tan  y fatli  ofynion  ag  y mae  pob  'efrydydd  yn 
Nghymru  y dyddiau  hyn  danynt,  heb  adolygu  y dydd 
yn  y fath  fodd  ag  yr  wyf  yn  ei  gymeradwyo. 

VIÍI.  Ärferwch  weddio  yn  ddyddiol. — Y mae  yr 
awdwyr  enwocaf,  hyny  ydyw,y  rhai  a fuont  fwyaf  defn- 
yddiolyn  gyífredinol,  gwedibod  yn  ceisio  bendith  Duw 
ar  eu  hefrydion.  Sylwai  Doddridge  y'n  aml,  na  chynydd- 
odd  ef  erioed  yii  gyfiym  mewn  dysgcidiaeth  ddynol 
heb  weddi,  a’i  fod  yn  cynyddu  bob  amser  pan  y 
gw*eddiai  wu’esocaf.  Pan  y byddys  yn  agored  i beryglon 
a fo’ri  bygwth  y coríf,  megys  enbydrwydd  rhyw  daith, 
ystorm  ar  y môr,  neu  sigliadau  daeargTyn,  nid  oes  neb 
yn  ei  gyfrif  yn  benboethni  neu  yn  wendid  i ofyn  cy- 
mhorth  a nawdd  Duw.  Ond  pa  faint  sydd  yn  teimlo, 
wT’th  ymosod  ar  efrydu,  pan  yr  hudir  hwy  i fyned  ar  gyf- 
eiliorn  inewn  mil  o Iwybrau  annghy wir,  a plian  y maent 
yn  agored  i fyned  yn  chwithig  o ran  eu  golygiadau, 


136 


HYFFORDDWR, 


cynlluniau,  ymarferion,  a holl  ranau  eu  nodweddiad, 
nad  oes  arnynt  angen  gweddiî  Yr  oedd  hydyn  nod  y 
paganiaid  yn  teimlo  cymaint  o angen  cymhorth  yn  eu 
hymchwiliadau  meddylgar,  fel  mai  anfynych,  os  byth, 
y dechreuent  ar  unrhyw  efryd  neu  lyfr,  heb  geisio  cy- 
mhorth  y duwiau.  Diau,  ynte,  nad  all  yr  efrydydd 
sydd  yn  gwybod  ei  ddibyniad  ar  y gwir  Dduw,  ac  sydd 
yn  gwybod  pa  mor  hawdd  y teíiir  meddwl  dyn  oddiar 
yr  iawm  fantol,  pa  mor  bwysig  ydyw  i’r  meddwl  fod 
yn  glir,  a’i  holl  alluoedd  mewn  iawn  hwyl, — nad  all  ef, 
meddaf,  deimlo  ei  fod  yn  alluog  i gyflawni  ei  ddyled- 
swydd  fel  efrydydd  yn  unig,  heb  son  am  ddim  rhwymau 
ereill,  heb  ífurflo  a meithrin  yr  ymarferiad  o weddio  yn 
ddyddiol. 

Yr  wyf  yn  gwybod  fod  miloedd,  pan  y gwesgir  y pwnc 
yma  atynt,  yn  barod  i ddweyd  nad  oes  ganddynt  amser 
i hyny,  fod  eu  gorchwylion  y fath  fel  nad  oes  ganddynt 
amser  nac  ysbryd  addas  r weddio.  Yr  wyf  yn  ateb, 
na  fydd  hyn  ddim  yn  attaliad  i gyflawni  eich  gorchwyl- 
ion,  ac  yn  neillduol  efryd.  Ond  yn  y gwrthwyneb,  fe 
fyddy  meddwl  yn  cael  ei  daw^elu,  ei  adfywio,  aflnerthu, 
wrth  ei  droi  yn  ddyddiol  oddiwrth  eich  gorchwyiion  ac 
efryd  at  weddi.  Gofynwch  i unrhyw  ddyn  enwog  a’r 
sydd  wedi  gwneyd  prawf  oY  ddau  ddull,  ac  fe  ddy wed 
wTthych  ei  fod  Avedi  llwyddo  yn  ei  efrydion  mewn  cym- 
hariaeth  ì’av  A’yddlondeb  yn  cyflawni  y ddyledswydd 
hon.  Beth  a ddywedir  am  y fath  ddyn  a’r  Esgob  An- 
drews,  yr  hwn  oedd  mor  Iwyddiannus  jn  ei  efryd  fel  y 
gallasai  ddarllen  pymtheg  o w^ahanol  ieithoedd,  ac  eto, 
nid  oedd  yn  treulio  llai  na  phum  awr  bob  dydd  mewn 
dyhewyd  {devotion')  dirgel.  Y mae  esgeuluso  gweddi 
ar  gyfrif  diffyg  amser,  yn  cael  ei  gymharu  yn  bur  briodol 
i’r  llafurwr  a ddy  wedai  na  fedd  amser  i hogi  ei  arfau. 

Hyderwyf  y ceAvch  y crybAvyllion  canlynol  yn  fuddiol 
i chwi  ösdylyiiwch  hwynt  wrth  gyflawni  y ddyledswydd 
hon. 

1.  Mynwch  amser  penodol  a rheolaidd  i weddio. — Y 
mae  arferiad  o’r  pwys  mwyaf  yii  nghyflawniad  unrhyw 
ddyledswydd;  ond  nid  ydyw  yn  fwy  felly  i un  nag  i 
Aveddio.  Nid  ellir  cyflawni  hyn  gystal  mewn  un  sef- 
yllfa  a phan  yn  unigol.  Yr  oedd  cynghor  Crist  i fyned 
i’r  ystafell,  yn  deilliaw  o’i  wybodaeth  am  y natur 


PEN.  VIII. 


137 


ddynol.  Mynwch  amser  penodol ; a plian  ddawyr  adeg, 
os  bydd  eich  calon  yn  gywir  tuag  at  Dduw,  chwi  a’i 
defnyddiwch  fel  yr  awr  fwyaf  hyfryd  yn  y dydd.  Fe 
fydd  dyfodiad  yr  amser  yn  galw  y ddyledswydd  i gof, 
yr  hon,  efallai,  heh  hyny,  a ollyngid  heihio  yii  nghaiiol 
traíferthion  ereill.  Fe  ddylid  cadw  yn  faiiwl  at  drefn 
yn  nghyflawniad  y ddyledswydd  hon,  er  mwyn  cyflawn- 
iad  fl’yddlawn  a digoll,  ac  yn  neillduol  er  mwyn  cysur 
yn  ei  chyflawniad.  Ni  chafodd  neh  erioed  fwynhad 
cyflawn  o grefydd,  a fyddai  heh  amserau  penodol  gwedi 
eu  neillduo  i weddio. 

2.  Dylai  yr  amserau  yma  fod  yn  y bore  ac  yn  yr 
hwyr, — Y mae  y meddwi  yn  dawel  yn  y hore;  nid 
yw  hudoliaethau  y dydd  gwedi  ymosod  arnoch;  na 
gorchwylion  y dydd  gwedi  llanw  y meddwl  a’ch  hlino. 
Cyn  i chwi  gychwyn  ar  ddyledswyddau  y dydd,  ei 
ofalon,  a’i  hudoliaethau,  dechreuwch  y dydd  trwy 
weddi.  Chwi  fyddwch  yn  sicr  o gyfarfod  âg  hudol- 
iaethau;  aphrofedigaethau  i’ch  rhinwedd  a’ch  amynedd 
yn  sicr  o’ch  dal;  a llawer  gwaith  cyn  nos  fe  fydd  arnoch 
angen  amddifíyniad  a gofal  eich  Tad  nefol.  Ewch  ato, 
a gofynwch  am  ei  gynghor  i’ch  arwain,  ei  ailu  i’ch 
cynal,  ei  hresenoldeh  i’ch  dyddanu,  a’i  Yshryd  i’ch 
santeiddio,  Yna  chwi  fyddwch  wedi  gwneyd  yr  hyn 
sydd  yn  gyfatehol  i hanner  dyledswyddau  y dydd,  pan 
y hyddwch  gwedi  cael  ei  ofal  a’i  gynorthwy  ef.  A 
phan  ddaw  y nos — pan  y hyddwch  wedi  gorphen  dy- 
ìedswyddau  y dydd ; pan  fydd  y corff  yn  fiiiiedig,  a’r 
meddwl  wedi  rnarweiddio;  pan  fyddo  y hyd  wedi  ei 
gau  o’r  golwg  gan  gysgodau  y nos;  pan  y hyddwch 
chwithau  yn  declireu  edrych  yn  ol  i adolygu  y dydd;  a 
phan  y gwelwch  faint  o ddiífygion  a ddygwyddodd  yn 
nghoríf  y dydd,  pa  faint  o aiimherfíeithderau  sydd  yn 
ngiŷii  á chwi,  pa  faint  o hechodau  sydd  yn  hylldremio 
yii  eich  gwyneh,  a pha  mor  lleied  a wnaethoch  y dydd 
hyny  dros  Dduw,  drosoch  eich  hunan,  a thros  ereill — 
dyma  amser  addas  i weddio.  Fe  fydd  yn  heth  dymuiiol 
iawn  eich  hod  yn  gallu  teimlo  fod  geiiych  Unj  gallwch 
fynedato,  ac  a rydd  wrandawiad  i chwi  hefyd;  Un  a 
faddeua  i chwi  os  gofynwch  yn  edifeiriol  ac  yn  enw. 
lesu  Grist;  Un  a dderbyn  eich  ofírwm  prydnawnol,  ac 
a’ch  nertha  erhyn  y fory,  ac  a’chgwisga  yn  eigyfiawn- 


ÍSS 


HYFFÓRDÖWE. 


der  ei  hunan.  Fe  fydd  yr  awr  yma,  os  iawn  ddefnyddíir 
hi,  fel  ymweliad  cysurlawn  y cyfaill  anwylaf.  Gochel- 
wch  rhag  i ddim  eich  rhwystro  i gyílawni  eich  dyled- 
swyddau  crefyddol  yr  oriau  hyn.  Meddyliwch  am 
Daniel,  prif  weinidog  Persia,  yr  hwn  oedd  â thraíferth 
cant  ac  ugain  o daleithiau  yn  gorphwys  ar  ei  feddwl ; 
eto  yn  gofalu  am  ddigon  o amser  i fyned  dair  gwaith  yn 
y dydd  i’w  ystafell  i addoli  Duw.  Meddyliwch  am 
Alfred,  â gofalon  hrenhinol  ganddo;  am  Luther,  yn 
nghaiiol  ystormydd  o gynddeiriogrwydd  Pabaidd;  am 
Thornton,  wedi  ei  amgylchu  â mil  o orchwylion  mas”. 
nachol;  eto,  heb  byth  adael  i draíferthion  gwahanol 
alwadau  eu  rliwystro  yn  oriau  eu  dyhewyd. 

3.  Cadwch  gydwybod  lân  oddiwrth  boh  arferiad 
pechadurus,  os  ydych  am  gael  buddioldeb  trwy  weddio. 
Os  ydych  yn  by w mewn  rhy w bechod  gwybodus  i chwi, 
chwi  afyddwch  yn  sicro  ddinystrio  eich  oriaugweddi. 
Y mae  yn  rhaid  i hyny,  neu  gymundeb  á Duw  derfynu  ; 
ac  yn  wir,  nid  yw  yn  ddichonadwy  i’r  ddau  gydbara. 
Os  nad  ydych  yn  cadw  y sabboth;  os  ydych  yn  ysgafn 
a chellwerus  yn  eich  ymddyddanion;  yn  ddrwgdybus 
neu  yn  enllibus  o ereill;  neu  os  ydych  yn  coleddu  medd- 
yliau  neu  arferion  llygredig  yn  y dirgel,  fe  fydd  yn  an- 
nichonadwy  i chwi  aAvyddu  am  yr  awr  weddi. 

Efallai  yr  ymddengys  yn  ddyeithr  i rai  o’m  darllen- 
wyr,  fy  mod  yn  cymhell  y ddyledswydd  hon  arnynt, 
pryd,  efallai,  nad  ỳnt  yn  proífesu  eu  bod  yn  Gristionog- 
ion,  neu  yn  grefyddwyr.  Ond  a feiir  íì  os  ydynt  hwy 
yn  peidio  hyd  yn  nod  proífesu  eu  bod  am  ufyddhau  a 
gogoneddu  Duw  ? A ydych  chwi  yn  rhy  uchel  i angeii 
eich  cyrhaedd,  fel  nad  rhaid  ichwiweddio?  Beth  os 
nad  oes  genych  chwaeth  atweddio;  a wna  esgeuluso 
y ddyledswydd  feithrin  neu  greu  y chwaeth  hyny  yn- 
och?  Os  ydych  Avedi  byw  cyhyd  yn  ddeiliad  o lywod- 
raeth  Duw,  yn  ngwynéb  yr  holl  fanteision  a gawsoch, 
a than  bob  rhwymedigaeth  a orphwys  arnoch,  ac  eto  yn 
byw  yn  ddiweddi,  a ellwch  chwi  ddadlu  yr  esgeulusdra 
yma  o’ch  dyledswydd  fel  rheswm  am  beidio  ei  gwasgu 
arnoch?  A fyddwn  i yn  gyfaill  ífyddlawn  i dderbyn  yr 
esgus  yma,  ac  addof,  gan  i chwi  geisio  dianc  o sylw 
Duw  cyhyd  o amser,  ac  heb  ddiolch  iddo  am  ei  drugar- 
eddau,  na  gofyn  iddo  am  ei  ddaioni,  y dylech  gael  eicli 


PEN.  VIII. 


139 


gadael  eto  heb  i un  rliybydd  gael  ei  gyfeirio  atoch? 
Na.  Ac  os  ewch  i geisio  dadlu  na  fuoch  yn  arfer 
gẃeddio,  sicrhaf  i chwi  eich  bod  yn  ddiesgus — eich  bod 
yn  colli  llawer  iawn  o dangnefedd  meddwl,  a’r  boddlon- 
rwydd  o roddi  eich  holl  anghenion  a’ch  profedigaethau 
gerbron  yr  hwn  a ddichon  eich  gwaredu.  Yr  ydych  yn 
colli  yr  lioll  egwyddorion  hyny  sydd  yn  gwneyd  nod- 
weddiad  dyn  yn  wir  rinweddol,  mawr,  a sefydlog:  ac 
yr  ydych  yn  colli  cyfleusderau  gwerthfawr,  pa  rai  sydd 
yn  myned  ymaith  yn  gyflym,  a pha  rai,  os  camddefnydd- 
ir,  a barant  loesau  chwerwon  i chwi  ryw  ddiwrnod. 

4.  Cyjìwynwch  eich  gweddiau  yn  enw  lesu  Grist. — 
Efe  y w yr  unig  Gyfryngwr  rhwng  Duw  a dyn.  Efe  y w 
yr  hwn  sydd  yn  eisted,d  â’r  thuser  aur  yn  ei  law  ddean, 
a’r  hwn  sydd  yn  by w yn  dragywydd  i eiriol  drosom. 
Y mae  efe  yn  ArchoíFeiriad  goruchel  a thrugarog,  ac  a 
all  gydymdeimlo  â’n  holl  wendidau.  Nid  oes  genym 
ddim  cyfiawnder  o’r  eiddom  ein  hunain;  nid  all  fod 
ynom  ddim  hyder  mewn  cyflwyno  ein  gweddiau  yn 
ein  henwau  ein  hunaiii.  Ond  yr  hwn  sydd  â mwyaf  o 
ysbryd  Cristganddo;  yrhwn  sydd  yn  dyfod  yn  agos  ato 
mewnmyfyrdod  a dyhewyd ; yr  hwn  sydd  â’r  golygiadau 
goruchaf  am  y Gwaredwr,  ac  iselaf  am  dano  ei  hunan, 
y w yr  hwn  a fwynha  fwyaf  wrth  orsedd  gras.  Fe  fydd 
eich  gweddiau  yn  oerion,  oddieithr  iddynt  ddyfod  o 
galon  wedi  ei  chynhesu  â’i  gariad  ef.  Ni  fydd  eich 
deisyfìadau  yn  wresog,  yn  niífyg  i chwi  deimlo  eich 
angen  o Waredwr  hollalluog. 

5.  Ceisiwch  gymhorth  yr  Yshryd  Glân. — Pan  y mae 
Duw  yn  ein  cyfarAvyddo  i weddio,  nid  yw  yn  gwneyd 
fel  y gall  eistedd  megys  mewn  pellder  oddiwrthym,  yii 
debyg  i ryw  frenin  oerllyd  a difater,  yn  unig  i wrando 
ein  gweddiau,  ac  i dderbyn  ein  haddoliad;  ond  er  mwyn 
i ni  gael  agosàu  ato  ef.  Y mae  efe  wedi  addaw  yr 
Ysbryd  Glân  i’r  rhai  a ofynant  ganddo,  ac  nid  oes  yr 
un  rhodd  i’w  chymharu  â lion.  Y mae  y cwbl  a wiieir 
i ddyn  mewn  galw  ei  ystyriaeth  at  bethau  tragwyddol, 
santeiddio  y galon,  a pharotoi  yr  enaid  at  wasanaethDuw 
yn  y byd  hwn  ac  erbyn  y byd  a ddaw,  yn  cael  ei  gyf- 
lawni  gan  yr  Ysbryd  Glân.  Nid  all  hyd  yn  nod  yr 
enaid  a adnewyddwyd  trwy  ras  ddyrchafu  ei  serchiadau 
a’i  ddymuniadau  ar  ol  pethau  nefol  o hono  ei  hun.  Y 


140 


IiyrFORDDWR. 


mae  llygreád  ei  natur  yii  faich  trwm  i’r  duwicl;— ond 
y mae  yr  Ysbryd  Glàn  yn  cynorthwyo  eu  gw^endid,  yii 
symud  rhwj^strau  ciiaAvdol  o’r  ífordd,  ac  yn  cynhyrfu 
yr  anian  newydd,  fel  y gellir  gweddio  yn  ysbrydol.  Y 
inae  rhybyddion  pw^ysig  yn  cael  eu  rhoddi  yn  y Beibl 
rhag  i ni  gamddefnyddio  y rhodd  nefol  yma.  Efe  yw 
y Santeiddydd  i buro  eich  calon,.  a’r  Dyddanydd  i’ch 
cynal  a’ch  cysuro  mewm  bywyd  ac  angau.  Gofynwch 
am  ei  gynorthwy  trw^y  fíydd,  a chwû  a gew’ch  eich 
diogelu  rhag  hudoliaeth,  eich  addysgu  i fod  yn  ddefn- 
yddiol  yma,  eich  goleuo  yn  eich  golygiadau,  eich  eangu 
yn  eich  teimladau,  eich  cywiro  yn  eich  amcanion,  eich 
gwneyd  yn  foddlawn  yn  eich  amgylchiadau,  yn  dawel 
yn  angau,  ac  yn  ogoneddus  inewn  anfarwoldeb  tudraw 
i’r  bedd. 


PENNOD  IX. 

AM  DDYBEîAoN  BYWYD. 

Pa  sawl  golygiad  prydferth  sydd  yn  symud  heibio  y 
meddwd  mewn  un  diwrnod,  pan  y mae  y fírwyn  yn  caei 
ei  thaílu  ymaith,  a’r  dychymyg  yn  rhydd  oddiwrth  bob 
rhwystr  1 Pa  mor  gywrain,  difyr,  a buddiol  a fyddai 
hanes  gweithrediadau  un  meddwd  am  un  .diwrnod! 
Pwy  sydd  o’m  darllenwyr  na  ddychymygoddbrydferth- 
acli  haf  nag  a ílodeuodderioed— golygfaoedd  perífeithiach 
nag  a dynwyd  erioéd  gany  darlunydd — trigfanauhardd- 
^ch  nag  a godwyd  erioed — dyrchafiadau  mwy  goiuchel 
nag  a gyfranwyd  erioed — cartref  taw’elach  nag  a fwyn- 
hawwd  erioed — cymdeithion  mwy  angylaidd  nag  a 
.gerddodd  y ddaear  erioed — a gwynfyd  mwy  cyflawn, 
a mwynderau  mwy  dyddanus,  nag  a fwriadwyd  erioed 
i ddyn?  Chwi  a ellwch  alw  y rhai  hyn  yn  freuddwyd- 
ion  y dychymyg,  ond  y maent  yn  gynefin  i’r  efrydydd. 
Er  gw’aeled  y rhai  hyn,  dyma  etifeddiaeth  y dyn  sydd 
yn  by w yn  unig  i’r  byd  hwn.  Y mae  gan  y gwdr  Grist- 
iohogion  eu  rhagddysgwyliadau,  ond  iiid  paentiad  y 
dychymyg,  eithr  y gwirioneddau  y mae  ffydd  yn  eu 
datguddio.  Wrth  iddynt  edrych  i lawr  ar  hyd  dyffryn 


Í»EN.  IX. 


141 


ämser,  y maent  yn  canfod  seren  yn  cyfodi,  y mynydd-í 
oedd  oesol  yn  goblygu,  y paiitiau  yn  cael  eu  dyrchafu, 
a’r  lleuad  yn  cael  ei  gwisgo  â gogoniant  yr  haul : y 
diffaethwch  a’r  lleoedd  sychion  yn  llynoedd  dwfr : 
natur  megys  yn  dyspeidio : y saríf  yn  annghofìo  ei 
cholyn : y llewpart  a’r  oen  yn  cydorwedd : a llaw  y 
plentyn  yn  ymafìyd  yn  mAvng  y llew.  Y ddaear  a 
oleuir,  a’r  seren  a lewyrcha  nes  dwyn  i mewn  y tra- 
gwyddol  ddydd.  Teyríiasoedd  a syllant  nes  annghofìo 
rhyfel  a’i  gweithredoedd  llofruddgar,  a’i  gwisgoedd 
gwaedlyd.  Dyma  ragddysgwyliadau  gogoneddus ! ond 
nid  gweithrediadau  dychymyg  ty wyll  ỳnt.  Deuant  oll  i 
ben.  Fe  gerdda  pechod  a marwolaeth  law  yn  llaw  am 
yspaid  maith  ar  y ddaear,  ac  ni  Iwyr  ddileir  ôl  eu  traed 
hyd  nes  y toddir  y ddaear  gan  dán  y dydd  olaf.  Ond 
y mae  pen  un  wedi  ei  ysigo  eisioes,  a cholyn  y llall 
wedi  eigymeryd.  Hwy  allantruo  yn  hir,  ond  ymaent 
mewn  cadwynau,  ac  y mae  llygad  ífydd  yn  canfod 
llaw  yr  hwn  sydd  yn  dal  y gadwyn. 

Ond  y mae  genym  olygfaoedd  gogoneddusach  eto^ 
Yr  ydym  yn  edrych  am  nefoedd  newydd  a daear  new** 
ydd,  lle  y mae  cyfìawnder  yn  trigo.  Ni  fydd  pechod 
yno  i anharddu  y prydferthwch,  dim  gofìd  i leihau  y 
llawenydd,  na  dim  pryder  i ysu  y galon,  iia  chymylu  y 
wedd.  Ni  a allwn  brofì  ein  hunain  i raddau  mawr 
v/rth  ein  rhagddysgwyliadau.  Os  y w ein  syniadau  a’ii 
teimladau  yn  rhedeg  yn  rhedle  amser,  ac  yn  dawnsio 
o’r  naill  degan  daearol  i’r  llall,  er  i’n  dysgwyliadau 
gael  eu  cludo  mewn  gwisgoedd  angylaidd,  y mae  yn 
brawf  athrist  fod  ein  calon  yma  hefyd. 

A oes  rhy  w Avendid  yn  y gobaith  yma  o eiddo  dyn- 
ion  duwiol  ? A ydym  ni  ddim  yn  feunyddiol  yn  ceisio 
gorphwysdra  i’r  enaid  ? Y chy dig  flynyddau  y n ol  fe  aeth 
dyn  ieuanc  i fyny  i frig  hwylbren  rhy w long,  ac  yno  fe 
eisteddodd  i lawr  i fyfyrio.  Yr  oedd  yn  unig  fab  ei  fam, 
a hòno  yn  weddw.  Yr  oedd  wedi  ei  gadael  er  gwaethaf 
ei  dymuniadau,  dagrau,  agweddiau.  Yr  oedd  wedibod 
yn  crwydro  dros  y moroedd,  ao  yn  awr  yn  dychwelyd 
adref.  Dechreuai  feddwd  am  holl  olygfaoedd  a llwybr- 
au  ei  fabandod;  yr  holl  ofal  a’r  pryder  yr  oedd  gwedi 
gostio  i’r  fam  hôno;  yn  nghyda’r  holl  anufydd-dod  o’i 
du  ef,  a’r  holl  gariad  o’i  thu  hithau  nad  allai  dim 


Ì42 


HYFFORDDWR. 


dyfroedd  ei  ddiífoddi.  A fyddai  hi  yn  cysgu  yn  y 
bedd,  pan  y deuai  at  ei  dôr  unwaith  eto?  A fycldai  'ei 
gartref  yn  para  yn  debyg  yr  im  fath  a i)haii  y gadawodd 
ef  o ? Y goeden,  y ífrwd,  y liyn,  y caeau,  y goedwig, 
— a fyddent  hwy  oll  fel  cyiit  ? Ac  a dderbyniai  ei  fam 
ef  i’w  myiiwes,  neu  a fyddai  hi  yn  cysgn  yn  liwch 
aiigau?  A ailgydnabyddai  hi  ei  bachgen  afradiawn,  a 
maddeu  ei  holl  gamweddau  biaenorol,  ah  garu  ef  eil- 
waith  â chariad  anniffoddadwy  mani  ? Ac  a gai  ef 
eilwaith  gartref,  fel  na  fyddai  iddo  grwydro  mwy  yn 
mhlith  estroniaid?  Yr  oedd  pwys  y fath  syniadau  yn 
ormod.  Fe  wylodd  wrth  adgofìo  ei  aiiufydd-dod.  Fe 
fethodd  cyfyngdèrau  a chaiedi  dori  ei  ysbryd,  na 
phlygu  ei  galon  faich;  ond  meddwl  am  gartref,  am 
orphwys,  am  beidio  â-  myned,  alian  mwy,  am  beidio  â 
dyoddef  mwy,  am  beidio  â chroesi  cariad  ei  anwyl  fam 
byth  mwy,  afì  drylliodd  yn  chwilfriw.  Ai  nid  y natur 
ddynol  Oedd  hyn  ? Ac  a ydyw  o yn  wendid  niewn  dyn 
duwioi  i lawenhau  wrth  feddwl  am  y dÌAvrnod  liwnw 
pan  y llyncir  angau  meAvn  buddugoliaeth?  panysych 
yr  Arglwydd  DduAV  holl  ddagrau,  ac  y cymer  efe  ym- 
aith  holl  Avarthruddiadau  ei  bobl,  fel  y byddo  iddynt 
lawenychu  a gorfoieddu  yn  ei  iachawdAvriaeth  ? “Yr 
wyf  fì  yn  myned,"’  ebai  yr  enwog  Hooker,  “ i adael 
byd  terfỳsglyd  ac  eglwys  annhrefnus,  i fyned  i fyd  ac 
eglwys  Ile  y mae  pob  aiigel,  a phob  dosparth  o angylion, 
yn  sefyll  gerbron  yr  orsedd,  ac  yn  cyflawni  y gwaith 
hyny  yn  unig  y mae  Duw  Avedi  nodi  iddynt.” 

Y mae  y byd  yn  gyífredinol  Avedi  hollol  gamddeall  dy- 
ben  by wyd  ar  y ddacar ; neu  ynte  y niae  ef  yn  ei  gam- 
ddeall  sydd  yn  canlyn  goleuniy  Beibl.  Edrychwch  ar 
ddynion  yn  unigol,  ac  ymddengys  mai  eu  hamcan  yw 
boddhau  rhyAV  duedd  at  wagogoniant,  i gamarwain  a 
chanlyn  eu  blys  a’u  iiwydau,  yn  nghyda  thueddiadau 
hunanol,  Ile  bynag  yr  aiweiniant.  Os,  edrychwch  ar 
ddynionyn  y.cyfanswm  o honynt,  y balchder  a’rnAvyd- 
au  yma  a derfynant  yn  nghynlluniau  eang  uchelgais, 
meAvn  rhyfeloedd  a thywallt  gAvaed,  mewn  ymryson,  ac 
yn  ninystr  pob  peth  sydd  yn  wir  rinweddol  a dyniunol. 
Y mae  pob  dalen  o hanesiaeth  dynoIryAV  wedi  ei  IIiwo 
â gwaed;  ac  nid  yAv  amgen  nag  hanesiaeth  rhyAv  .iieu 
genedl  a Avnai  ei  phrif  nod  iieu  amcan  i ddibrisio  ei 


PEN.  IX, 


143 


galluoedd,  ac  iselu  yr  hyn  a amcanwyd  i dragwyddoli 
w'ynfyd,  i’r  diraddiad  ííieiddiaf  a all  pechod  ei  wneyd. 
Ar  un  pryd,  chwû  a welwch  fyddin  o bum  miliwn  o 
ddynion  yn  canlyn  eu  blaenor,  yr  hAvn,  i chwanegu  at 
ei  glod  a’i  enw'ogrwydd  ( ! ! ) sydd  yn  peryglu  yr  holl 
fywydau  "yma,  yn  nghyda  heddw'ch  ei  deyrnas  oll. 
Gwelir  yr  holl  ddynion  yma  yn  cwympò  i mewn  efo 
eu  gilydd  i fyw,  i ryfela,  ac  i drengu,  er  mwyn  derchafu 
a boddhau  rhyw  bryfyn  gwael  y llwch.  Pa  faih  allu- 
oedd  oedd  yma  gw'edi  cydgysylltii ! Y fath  feddyliau 
oedd  yma  meAvn  gweithrediad  ! Y fath  olygfa  o ym- 
drechion  oeddyma!  A phwy,  o’r  holl  dyrfa,  a ganlynai 
wir  ddyben  by wyd ! O Sercses  eii  blaenor,  hyd  at  y 
gwaelaf  yn  y fyddin,  a oedd  cymaint  ag  un  (pan  y 
pwysid  ef  yn  nghlorian  y gwirionedd  Dwyfol)  yh  cyf- 
lawni  y dyben  i ba  un  y rhoddwyd  bywyd  iddo,  ac  i 
ba  un  y mae  byw'yd  yn  cael  ei  gynal  ? 

Edrychwch  eilwaith.  Dacw^  holl  Ewrop  yn  ymgodi 
mewn  cynddaredd  yn  erbyn  y tir  santaidd.  Y maent 
yn  byddino  yn  enw  Arglwydd-y  lluoedd.  Y mae  y 
groes  yn  chwifio  ar  eu  banerau,  a’r  bedd  santaidd  yV 
yr  arwyddair  ddydd  a nos.  Ond  yn  mhlith  y rhai  hyn 
i gyd,  o’r  penboethyn  a gynhyrfodd  Ewrop  i ryfel,  hyd 
at  y llanc  distadlaf  yn  y wasanaeth,  pa  faint  a gy- 
nhyrfid  âg  ysbryd  y gallasai  cyfiawnder,  heb  son  dim 
am  gariad,  ei  amddiffyn ! Golygwch  fod  yr  un  nifer  o 
ddynion — y miliynau  a gyfodasant  i ddyfetha  eu  gil- 
ydd,  ac  i ganlyn  dyn  a fuasai  unwaith  yn  filwr,  a’r 
pryd  hyny  yn  oífeiriad  ac  yn  fynach,  yr  hwn  a adaw- 
odd  y byd  mewn  amheuaeth  pa  un  ai  proífwyd,  gwall- 
gofddyn,  ynfyd-ddyn,  neu  derfysg-flaenor  ydoedd, — 
golygwch,  meddaf,  eu  bod  gwedi  treulio  cymaint  o’u 
heinioes  a’u  daoedd  bydol  i daenu  ysbryd  y Gwared- 
wr  hẃnw  yr  oeddynt  yn  gwastraífu  cymaint  er  mwyn 
ei  fedd ; a golygwch  beth  pe  buasai  y fyddin  yma  yn 
ddynion  santaidd  a goleu,  yn  defnyddio  eu  galluoedd  i 
wneyd  daioni  i’w  cyd-ddynion,  ac  i ogoneddu  Duw, 
pa  mor  wahanol  a fuasai  y byd  erbyn  heddyw!  Pa 
faint,  dybygech  chwi,  o’r  holl  fyd  Cristionogol  y pryd 
hyny,  a ymdrechasant  dan  ysbryd  ac  i ddyben  a gy- 
meradwyir  gan  y byd  mewn  gwell  amser,  ac  yn  neiU- 
duol  a gymeradwyir  gan  y nef  ? 


U4 


HYFFORDDWR. 


Edrychwch  am  fynydyn  ar  y gorchestion  y mae 
irachwant  wedi  wneyd.  Am  o gylch  pedwar  canrif, 
y mae  trachwant  dynion,  ìe,  dynion  gwareiddiedig, 
gwedi  bod  yn  ysglyfaethu  ar  fywydolion  AíFrica.  Y 
mae  wedi  cymeryd  meibion  a merched  Cam,  ac  wedi 
eu  collfarnu  i drueni,  anwybodaeth,  a chaethiwed.  A 
pha  beth  yw  y canlyniadau?  Wyth  miliwn  ar  hugain 
gwedi  eu  lladrata  o wlad  eu  genedigaeth  i A’r  farn 
yw,  fod  y cynydd  yn  bumplyg  yn  nhŷ  y caethiwed  er 
y pryd  hyny ; neu  mewn  geiriau  ereill,  fod  yn  agos  i 
gant  a deg  a thriugain  o filiynau  o fodau  dynol  ac  an- 
farwol  gwedi  eu  difeddiannu  o iawnderau  dyn,  a 
thrwy  rym  cyfreithiol  gwedi  eu  darostwng  yn  mhell 
tua  sefyllfa  yr  anifeiliaíd  direswm  I Ond  nid  yw  hyn 
ond  un  dull  y bu  trachwant  yn  gweithredu.  Yn  awr, 
golygwch,  beth  pe  buasai  cymaint  o amser,  o arian,  ac 
D ymdrech,  yn  cael  eu  defnyddio  i daenu  celfyddydau 
gwareiddgarwch,  dysg,  a chrefyydd,  pa  fath  ddaioni 
annhraethol  a gawsai  ei  wneyd!  Ac  ar  y diwrnod 
rhyfedd,  pan  y bydd  y cofrestrwr  angylaidd  yn  dar- 
IJ^n  hanes  y byd  hwn,  pa  mor  wahanol  fuasái  yr  ol- 
ýgfa  1 Os  nad  y w dynoliaeth  wedi  ei  Iwyr  golli  o blith 
.y  tfigolion  anífodus  hyny,  nid  yw  hyny  yn  deilliaw  o 
herwydd  nad  yw  gorthrymder  wedi  ei  gyfreithloni  yn 
ddigonol,  a thrachwant  wedi  cael  caniatàd  digon  eang 
i ganlyn  ei  ysglyfaeth,  hyd  nes  ydyw  y bedd  wedi 
dyfod  yn  nawddle  dymunol. 

Fy  amcan  yw  ceisio  eich  dwyn  i sylwi  ar  y cam- 
ddefnydd  a’r  camwri  echrydiis  y mae  dynolryw  yn 
gyífredin  wedi  ei  wneyd  o’r  meddwl.  Pan  y dechreu- 
odd  Cristionogaeth  ei  gyrfa  ogoneddus,  yr  oedd  y byd 
wedi  treulio  ei  holl  nerth  i geisio  darostwng  ei  hun  yn 
ddigon  isel  i gofleidio  Paganiaeth.  Yr  oedd  y praAvf 
wedi  ei  wneyd  droion  nas  gwyddom  pa  faint.  Yr 
oedd  yr  Aiíft,  Babilon,  Persia,  Groeg,  Hhufain,  a Hin^ 
dostan,  wedi  ymdrechu.  Yr  oedd  y naill  a’r  llall 
wedi  treulio  digon  o nej*th  meddwl  i adgenhedlu  cenedl 
wrth  geisio  adeiladu  cyfundraeth  o Baganiaeth  lygr- 
edig : a phan  yr  adeiledid  y gyfundraeth,  boed  ei  dnll 
a’i  llun  yr  hyn  y bo,  yr  dedd  y genedl  wedi  treulio  ei 
nerth;  a’r  canlyniad  oedd  syrthio  a suddo  dan  eífeith- 
iau  camddefnyddiad  y meddwl.  Nid  oedd  yr  un  gen- 


PEN.  IX. 


145 


e(íl  ar  wyneb  yr  lioll  ddaear,  nad  oedd  yn  soddcdig 
dan  gamddefnyddiad  o’i  galluoedd,  pan  y cafodd  yr 
efengyl  afael  arni.  Yr  oedd  ein  Ìienaíìaid  wedi  eii 
lletliu  broh  jian  bwys  y grefydd  dderwyddol. 

Angbraiíft  nodedig  arall  o gamddefnyddiad  y medd- 
wl,  a gŵyrni  dealltwriaetli  a clialon  clyn,  y w yr  eglwys 
Babyddol.  Y mae  yn  anbawdd  meddwl  na  dyCby- 
mygu  y gallesid  ffurfio  cyfundraetb  mor  gyflawni  ac' 
efteithiol  a bon  i dwyllo  a darostwng  yr  enaid,  y deall- 
twriaetb,  a’r  oll  o ddyn.  Pa  faint  o feddyliau’  a raid 
fod  wedi  bod  mewn  cydw^eithrediad,  i gau  allan  y 
goleuni  nefol,  ac  i gladdu  y manna  a fwndwyd  mewni 
cawodydd  mor  belaetb ! Pa  fatb  gyfundraetb  1 hela 
holl  lyfrau  y byd  o fewn  i furiau  y fynacblog  ; dinystr- 
io  holl  ysgolioii  y byd,  oddieitbr  yn  y mynacblogydd 
hyny,  y rhai  a gynelid  i dch’^sgu  i ddynion  fod  yn  fw\y 
íîyrnig  ac  ysgeler  i gyflawni  eu  dicbellion  dinystriol ; 
a tbwyllo  y byd  efo  arddefodau  a ffoleddau  gweigion, 
trw^y  guddio  y Beibl,  a brygawdban  crefydd  mewn. 
iaitb  annealladwy.  A phan  y dyrcbafwyd  yr  lífcil 
fíìeidd-derau  byn  i’r  goleuni  yn  amser  y diwygiadypa 
fatb  gywreinwaitb  oedd  y cynllun  olaf  a amcanw'yd  i 
fygu  y rheswm — y cbwiliadlys  (inquisition)  ! ■ Ym- 
ddenys  fel  pe  buasai  uffern  w^edi  defnyddio  ei  boll  rym 
dyfeisgar  i ffurfio  llwybr  i gau  y meddwl  dynòl  mewn 
tywyllwcb  Aifftaidd;  ac  ni  bu  yr  un  wladwriaetb 
Babyddol  erioed  eto  yn  ddim  amgen  na  gwladwriaetb 
isel,  anw^ybodus,  ofer-goelus,  a gwael.  Ond  pa  faint  o 
feddwl  a ddefnyddiwyd,  ac  a ddefnyddir,  i gynal  y 
fath  gyfundraetb!  A pha  golled  i’r  byd  y mae  w'cdi 
ei  hacbosi,  trwy  ddiffodd,  mewn  tragwyddoi  nos,  y mü- 
oedd  dirifedi  o feddyliau  gogoiieddus  a ddinystriw'yd 
ganddi ! 

A grew'yd  dyn  er  mwyn  rbyfel  ? A greodd  ei 
V/neutburwr  ef  y llygad,  er  mwyn  iddo  anelu  yn 
well  ar  faes  y gw'aed?  A gynysgaetbodd  efe  cf  â 
dyfais,  fel  y gallai  ddarganfod  ffyrdd  i ddinystrio  wrtli 
y miloedd?  Ac  a blanodd  efe  syched  yii  ei  enaid,  fel 
y gallasai  ei  dori  â gwaed  dynion  ? Pa  wyddoreg  neu 
gelfyddyd  a all  ymffrostio  o fw'y  o fanyliwvydd,  o fwy 
yn  ei  dysgu,  yn  ci  dyrcbafu  mewn  penbocthni,  ac  yn 
ei  cbanmol  mewm  cân?  Plistcddodd  atbrylitb  erioed 

N 


146 


HYFFORDDWR. 


wríh  draed  duw  y rhyfel,  a gwaghaodd  ei  holl  nerth 
a’i  gyfoetli  i barotoi  aberthau  godidog  iddo.  Nid  yw 
y meddwl  dynol  erioed  wedi  gwneyd  y fath  orchestion 
a phan  yn  gweithredu  ar  olygfeydd  gwaedlyd.  A fu 
medr  erioed  yn  fwy  gweithgar  a llwyddiannus,  a 
barddoniaeth  erioed  yn  llosgi  yn  fwy  tanbaid  na  phan 
yr  oedd  fíiamau  Caerdroia  yn  goleuo  ei  dalenau?  A 
oes  rhy w gerddoriaeth  yn  fwy  eífeithiol  na  hòno  sydd 
yn  arwain  dynioii  i ryfela?  A gyfrenir  rhyw  anrhyd- 
edd  mor  rhwydd,  ac  a bercheiiogir  o mor  rhad,  a’r  an- 
rhydedd  a ennillir  trwy  ymladd  am  ychydig  o oriau? 
Edrycher  ar  y dyn  hwnw  oedd,  ychydig  yn  ol,  yn  syn- 
dÔd  i’r  byd,  yn  galw  i ryfel,  yn  byddino,  ac  yn  gwas- 
trafíu  bron  holl  drysorau  Ewrop,  am  ddeuddeg  neu 
byíntheg  mlynedd.  Pa  faint  o luoedd  o feddyliau  a 
ddarfu  iddo  gasglu  at  y gwaith  llofruddiedig,  sef  rhyfela 
— meddyliau  a allasent  fendithio  y byd  â llênyddiaeth, 
celfyddyd,  ac  ỳsgolion,  ac  âg  efengyl  y tangnefedd,  pe 
na  ẃyrdroisid  hwy  oddiwrth  wir  ddybenion  bywyd  ! 

JDywed  un  awdwr  athronaidd,  wrth  ysgrifenu  ar  y 
mater,  fel  hyn:  “Gadewch  i ni  olygu,  er  mwyn  egluro 
y pwnc,  fod  holì  gynlluníau  ac  amcanion  uchelgais, 
creulonder,  a dicheil,  gwedi  eu  dileu  oddiar  ddalen 
hanesiaeth;  ac  yn  gyferbyn  âg  enwau  yr  ymdrechẃyr 
gwaedlyd,  y rhai  ag  y mae  y byd  wedi  edrych  ar- 
nynt  er’s  oesoedd  gyda  syndod,  fod  ymdrechion  gwir 
Gristionogol  gwedi  eu  hysgrifenu  mor  nodedig  a gor- 
uchel,  ac  yna  ofyn  pa  fath  wahaniaeth  a fuasai  yn  y 
golygfaoedd  ’a  ganfu  y byd,  a pha  mor  wahanol  a fu- 
asai  y canlyniadau!  Buasai  Alecsander  wedi  ennill 
buddugoliaethau  yn  Persia  llawer  godidocach  nag 
eiddo  Granicus  ac  Arbela;  buasai  wedi  teithio  dros  yr 
India,  fel  Buchaiian,  ac  wylo  am  fyd  arall  i’w  ddwyn 
dan  ly wodraeth  yr  lachawdwr;  ac,  wedi  dychwelyd  i 
Babilon,  buasai  farw,  fel  Martyn,  yn  aberth  i aiddgar- 
wch  Cristionogol.  Buasai  Caisar  wedi  gwneyd  Lly- 
daw  a Phrydain  yn  ddeiliaid  i’r  ffydd,  ac  w^edi  croesi 
y Rubicon  efo  ei  lengau  apostolaidd,  gan  wii^itimr  y 
Rhufeiniaid  yn  rhyddion  yn  yr  Arghyydd;  tìùasai  yn 
ragredegwr  i Paul,  ac  w^edi  gwneyd  hanner  ei  waith. 
Biiasai  Chalemagne  yn  Luther.  Buasai  Charles  o 
Sweden  yn  Howard;  ac  yn  ei  ymdaith  o’r  Baltic  i’r 


PEN.  IX. 


147 


Eucsine,  fel  angel  trugarog,  cwympasai,  pan  ar  ryw 
neges  ddaionus;  ac  Avrtli  gyfrif  ei  ddyddiau  wtUi  y 
gweithredoedd  a wmaetliai,  cawsai  farw,  fel  Mills, 

5'n  niwedd  hiroes  o rinwedd  ac  elusengarwch.  Buasai 
Hume  wedi  egiuro  dirgelion  duwinyddiaeth,  ac  am- 
ddiífyn,  fel  Edwards,  y íîydd  a roddwyd  unwaitli  i’r 
saint.” 

Yr  ydym  yn  hòni  nad  yw  yr  oes  hon  tu  ol  i’r  un 
oes  a fu  erioed,  am  wûr  egw^yddor  foesol  a theimladol, 
a gweithredoedd  dyngarol  ac  haelionus.  Ond  pa  faint 

0 hyn  sydd  yn  y byd  yn  gyíFredinol  ? Pan  y mae 
cymylau  yn  ymgasglu  yn  y ífurfafen  wladyddol,  a 
rhyfel  yn  bygwth  cenedl,  pa  fodd  y derbynir  y rhag- 
arwyddion?  Pa  faint  sydd  yn  troi  o’r  neilldu  i wylo,/^ 
ac  yn  ymbil  rhag  yr  euogrwydd,  y gwae,  a hoU  ddryg- 
au  a thrueni  rhyfel  ? Y mae  y rhan  fwyaf  o lawer/  yn 
meddwl  fod  yr  anrhydedd  a ennillir,  efallai,  trwy 
ychydig  o ymdrechion  gwaedìyd,  yn  ddigon  o dâl  am 

y gost,  y moesau,  y bywydau,  a’r  dedwyddwch  sydd 
yn  rhaid  eu  haberthu  wrth  anturio  yr  oruchaíiaeth. 
Gadewch  fod  y genedl  yn  rhuthro  i ryfel,  er  mwyn 
rhyw  bwynt  ac  enwogrwydd.  Sylwch  ar  y trigolion 
pan  y máent  yn-ymgasglu,  swp  ar  ol  swp,  mewn  llawn 
awydd  a phryder,  fel  pe  baent  mewn  dysgwyliad  dwys 

1 glywed  yr  arwyddsain  i’w  galw  i’r  farn.  Y maent 
yn  dysgwyl  am  glywed  y newydd  cyntaf  o faes  yr  ym- 
laddfa,  lle  y mae  anrhydedd  y genedl  ẁedi  ei  gy- 
ngwj^stlo.  Nid  oes  yr  un  newydd  a ddaeth  erioed  o’r 
nef,  wedi  peri  cymaint  o lawenydd  iddynt  a chlywed 
fod  un  llong  wedi  gorchfygu  neu  soddi  un  arall ! 

A oedd  0 yn  beth  rhyfedd  ac  annghyífredin,  fod  un 
redegfa  ceffylau  w'edi  casglu  yn  nghyd  dros  hanner 
ean  mil  o drigolion,  a hyny  yn  nghanol  cenedl  Grist- 
ionogol  ? A oeddent  wrth  hyny  yn  ymddwyn  mor 
groes  i nodweddiad  ac  arferion  y bobl  yn  gyífredinol, 
fel  ag  i beri  rhyw  argraíf  dwys  ar  deimladau  móesol 
y genedl ? > 

DacAv  genedl'D  ddynion  yn  ymddangos  ar  chwareu- 
fwrdd  amser,  ac  yn  cael  y byd  mewn  tywyllwch,  an- 
wybodaeth,  a phechod.  Treuliant  eu  bywyd  i enniîl 
yr  anrhydedd  gwág  a gollir  fel  tarth,  ac  i gasglu  yr 
^ ycliydig  gyfoeth  a gyfrenir  gan  ludded  a phryder,  ac 


148 


HYFFORDDWR. 


yiia  ciliant  ymaitli.  Yn  y cyfanswm,  nid  yw  y genedl 
yn  ymdreclm  nac  yn  gofalu  am  eflfeithio  yn  ddaiorms  ar 
y byd.  Nid  ydynt  yn  meddwl  am  adael  y hyd  mewn 
gwell  cyíiwr  na’r  un  y cawsant  ef. 

Y mae  y byd  er’s  miloedd  o fíynyddoedd  wedi  cysgii 
mewn  anwybodaeth,  neu  yn  soddedig  mewn  tywyll- 
Avch  caddugawl.  Y mae  cenhedlaethau  gwedi  codi  y 
naill  ar  ol  y llall,  ac  wedi  i^lygu  ac  addoli  yr  haul, 
pren,  careg,  ymlusgiad,  a lluaws  o wahanol  wTth- 
ddrychau,  ac  yna  yn  myned  ymaith.  Ond  a ydyw  y 
gwastraff  dirfawr,  y golled  annhraethol  hon  dros  amser 
a thragwyddoldeb,  yn  blino  a gofìdio  dynolryw?  A 
ydyw  y byd  yn  gweithio  er  mw^n  eu  hadferiad  a’u 
rhyddid  ? Na,  na!  nid  oes  ond  rhan  fechan,  hyd  yn 
nod  o’r  byd  Cristionogol,  wedi  edrych  ar  y trueni  gyda 
theimlad  dyngarol.  Y mae  y rhan  fechan  yma  yn 
gwneyd  rhyw  ychydig  ar  eu  rhan.  Y maent  yn  dwyn 
efengyl  Duw%  a chyda  hi  gelfyddydau  gwareiddgarwch, 
goleuni  ysgolion,  cysegriant  y sabboth,  ac  effeithiau  a 
gobeithion  anfarw'oldeb,  i eithafoedd  y ddaear.  Ond 
pa  fodd  yr  edrychir  ar  yr  ymdrechion  hyny  gan  gy- 
fíredinolrwydd  y byd?  Pa  le  y mae  y cydymdeimlad 
â chenhadwr  y groes,  pan  y mae  yn  myned  wrtho  ei 
hunan,  a’i  fywyd  megys  yn  ei  law,  i dy wyll-leoedd  y 
ddaear,  y rhai  sydd  yn  llawn  o drigfanau  trawsder  ? 
Y mae  y byd  yn  chwerthin  am  ben  y dyb  y gellir  ad- 
feryd  y ddaear;  ac,  er  fod  y llewod  a’r  llew^partiaid 
yn  cael  eu  dofì  yn  feunyddiol,  a’r  sarflf  Avenwynig  ei 
rhiniaw,  iii  chredir  fod  nodw^eddiad  moesol  byth  i gael 
ei  wella.  Ymddygir  at  gynlluniau  ac  amcanion  y gen-- 
hadaeth,  fel  gwallgofrwydd ; ac  edrychir  ar  y Beibl 
mor  ddieffaith  ag  athroniaeth  oerllyd  y byd,  a phregethu 
heb  ddim  nerth  ond  y grym  areithyddol  a berthyn  i’r 
tafod  sydd  yn  traethu.  Ond  y cwestiwn  yw,  pa  fodd 
y mae  y bobl  yn  gyífredin  yn  pènderfynu  mewn  ag- 
wedd  mor  oer  a difater,  nad  ellir  byth  wella  y byd,  a 
phawb  yn  myned  at  ei  ahvedigaeth,  fel  pe  na  bae  o un 
pwys  na  chaniyniad?  Y rheswm  yw  am  fod  dynolryw 
mor  dra  hunanol : mor  hunanol,  meddaf,  fel  nad  yw 
sefyllfa  y byd  sydd  yn  gorwedd  mcwn  drygioni  yn  eu 
cyfíroi  yn  y mesur  lleiaf — a bod  cyflTredinolrwydd  y 
byd  wedi  methu,  ac  yn  methu  prif  ddybenion  bywyd. 


PEN.  IX. 


149 


Nid  oes  dim  yii  wiv  faAvr  mewii  dyii,  oiid  cyn  belled 
ag  y mae  wedi  ei  gysylltii  á Duw.  Yr  unig  ddoetli- 
ineb  a grybwyllir  am  Sercses  yw,  y sylw  a wnaetli 
wrtli  edrych  ar  ei  fyddin,  na  fyddai  cymaint  ag  un  o’r 
llu  dirfawr  fyw  yn  mheh  y can  mlynedd.  Ymddengys 
mai  rhyw  dywyniad  dygwyddiadol  ydoedd  o wir  oleuni 
a theimlad.  Gellir  cynwys  hanes  holl  enwogion  y 
Beibl  mewn  gak^ẁwy  a rodiasant  gyda  Duw,  ac  a 
ufyddhasant  i’wìÿi^liys  yn  mhob  peth : ac  nid  ail  neb 

0 nodweddiad  gwahanol,  gael  ei  alw  yn  fawr  gydag 
un  math  o briodoldeb. 

Edrychwch  ar  ddynion  yn  unigol.  Er  anghraiíft, 
fe  dynir  eich  sylw*at  ryw  ddyn  yn  un  o’n  trefi  porth- 
laddol.  Y mae  yn  cerdded  yn  gyfiym  a chrynedig,  yn 

01  ac  yn  mlaen,  a phob  mynyd  y inae  yn  edrych  draw 
yn  mhell  i’r  cefnfor  tywyll.  Y mae  yn  dysgwyl  i’r 
îlong  hòno  ddyfod  i’r  golwg  sydd  à’i  faner  ef  yn  chwifio 
ar  frig  yr  hwylbren.  Y mae  wedi  cychwyn  i’r  daith 
er’s  tair  blynedd,  ac  yn  awr  y mae  yn  dychwelyd  ad- 
ref  yn  drwm-lwythog  á chyfoeth.  Ám  yr  .holl  amser 
yma,  y mae  wedi  ei  chanlyn  yn  ei  fyfyrdod,  ddydd  a 
nos : pan  yr  oedd  yn  dy wyli — pan  y rhuthrai  yr  ys- 
torm — pan  udài  y gwynt — meddyliai  am  ei  long ; ac  ni 
bu  ei  harlun  o’i  feddwl  gymaint  ag  un  awr  gron  pan 
yn  ddeífro.  Fe  aeth  ei  holl  ^enaid  ef  gyda  hi;  ac  eto, 
yn  yr  holl  amser,  ni  anfonodd  gymaint  ag  un  weddi  at 
yr  hwn  sydd  yn  dal  y gwynt  a’r  tònau  yn  ei  law ; ac 
eto  hefyd,  pan  y mae  ei  fynwes  yn  ymferwi  o lawen- 
ydd  yn  ngwyneb  ei  dychweliad  llwyddiannus,  iiid 
yw  yn  meddwl  dim  am  ddyrchafu  ei  ddiolchgarwch  at 
Dduw;  am  ddim  gweithredoedd  trugarog  i’w  cyf- 
lawni;  nac  yn  ystyried  dim  ei  fod  yn  gyfrifol  am  ei 
feddiannau.  A ydyw  y fath  ddyn,  yn  byw  er  mwyn 
cyfoeth  yn  unig,  yn  amcanu  at  wir  ddybeii  bywyd? 

Edrychwch  ar  un  arall.  Y mae  yn  cerdded  yn  ol 
ac  yn  mlaen  yn  ei  ystafell ; ei  dalcen  yn  grebych- 
lyd;  ei  wedd  yn  wy wedig ; ei  lygaid  yn  soddedig  i’w 
ben ; ac  yn  llawn  o bryder  trafferthus.  Edrycha  allan 
trwy  y ífenestr  gan  ddysgwyl  ei  genhadwr,  ac  yna  syrth 
eilwaith  i ddwys  fyfyrdod.  Braidd  y gellir  credu  fod 
dim  llai  nag  iachawdwriaeth  ei  enaid  a allai  achosi  y 
fath  bryder.  Gwledyddwr  fpolitician)  cyfrwys  yd- 
N 2 


150 


HYFFORDDWR. 


yw,  a dysgwyl  clywed  y mae  am  Iwyddiant  rhy w gyii- 
llun  newydd  y mae  yn  awr  wedi  bod  yn  ei  roddi  ar 
waitli,  gan  obeithio  y cynorthwyir  ef  trv/y  hyny  i 
ddringo  esgynlawr  uchelgais.  ,Y  mae  yn  llygadu  bob 
mynyd  ar  y wladwriaeth;  yn  sylwi  yn  fanwl  ar  bob 
cyfnewidiad ; ac  yii  teimlo  carc  f solicitude ) a,  raid 
fod,  ar  amserau,  yn  dra  dirboenus  ac  annyoddefol.  Y 
mae  miloedd  oY  fath  ddynion,  a ddefnyddiant  ddynion 
fel  oíferynau,  yn  ddiystyr  o bob  mesur,  os  gallant  hwy 
ddim  ond  cyrhaedd  eu  prif  ymgais — dyrchafu  eu  hun- 
ain.  A ydyw  y fath  ddynion  yn  amcanu  at  brif  ddy- 
ben  by wyd  ? 

Edrychwch  eilwaith.  Dyna  ddŷn  â chwaeth  ddi- 
wylliedig,  a theimladau  têr.  Y mae  ei  enaid  yn  llawn  o 
farddoniaeth,  a’i  deimladau  yn  fywiog  i bob  swyn 
ddaearol.  Gall  edrych  i fyny  ar  wyneb  yr  wybren 
hwyrol,  a sylwi  ar  heirddliwiaii  y wawrddydd,  gan 
ryfeddu  eu  prydferthwch;  ond  nid  yw  ei  enaid  byth 
yn  edrych  i fyny  trwy  natur  at  Dduw  natur.  Fe  all 
gymdeithasu  yn  hyfrydol  gyda  pherffeithderau  y byd 
naturiol,  ond  nid  y w yn  cymdeithasu  dim  gyda  Thad  yr 
ysbrydoedd.  Ei  ddifyrwch  hefyd  yw  cerddoriaeth. 
Fe  ŵjr  pa  fodd  y mae  ymweithio  i felysder  seiniau 
peroriaethol.  Ond  er  hyn  i gyd,  y mae  yn  ymgadw  y 
tu  allan  i drothwy  teml  Dduw,  ac  nid  oes  ynddo  awydd 
i fwyta  ymborth  angylion.  Y mae  y drain  sydd  yn 
tyfu  ar  Sinai  yn  anhyfryd  i’w  enaid  ef ; ond  nid  yn 
llai  felly  na’r  rhos  sydd  yn  blaguro  ar  Galfaria.  Y 
•mae  yn  byw,  yn  cynllunio,  ac  yn  gweithredu  yn  gy- 
mhwys  fel  y gwnai  pe  na  bae  yr  un  Duw  yn  bod  uwch 
ei  ben,  gerbron  yr  hwn  y njae  ei  feddyliau  yn  noeth 
bob  amser.  A ydyw  y fath  ddyn — yr  ysgolhaig  pryd- 
fertli — yn  cyflawni  y dyben  i ba  un  y crewyd  o?  A 
phe  bae  pob  dyn  diwyliiedig  yn  ymddwyn  yn  hollol 
fel  y mae  ef,  a chwanegai  y byd  mewn  gwybodaeth, 
rhinwedd,  neu  grefydd  ? Fe  grewyd  dyn  i ddybenion 
^chbl  a godidog — y cyfryw  ag  y mae  angylion  yn  ym- 
hyfrydu  ynddynt,  ac  mewn  cymhariaeth  à hw'y  y mae 
pob  gwrthddrych  arall  yn  syrthio  i ddiddymdra,  a 
phob  mwyniant  arall  mor  ddiwerth  a dirmygus  a dom. 

Y mae  pob  dyn  ieuanc  sydd  yn  darllen  y tudalenau 
,yma  yn  dysgwyl  bod  yn  weithgar,  a dylanwad  ganddo, 


PEN.  IX. 


151 


a cliyrhaedd  rliyw  wrthddrycli  teilwng  o’i  ymdrechioii. 
Fe  fydd  .y  gwrthddrych  hyny  yn  nn  o’r  pedwar  can- 
lynol : difyrwch,  cyfoeth,  enw,  neu  wir  ddyngarwch. 

Ni  chaf  aros  ar  y cyntaf  o’r  rhai  hyn:  canys  nid  oes 
angen  am  un  rheswm  i ddangos  a phrofì  pa  mor  wael 
ac  annheilwng  i’w  ddysg,  i’w  gyfeillion,  ac  iddo  ef  ei 
hun,  yw  ymddygiadau  yr  hwn  sydd  yn  darostwng  ei 
hunan  trwy  wneyd  blys  a nwydau  ei  natur  anifeilaidd 
yn  brif  amcan  by^yyd,  ac  sydd  yn  edrych  atynt  am  ei 
brif  ddedwyddwch.  Os  ydych  am  sicrhau  eich  di- 
raddiad  a’ch  darostyngiad  am  amser  a thragwyddpldeb, 
a dinystrio  pob  gobaith  am  dawelwch,  mawredd,  a 
defnyddioldeb,  mi  a allaf  ddweyd  wrthych  pa  fodd  y ' 
mae  cyflawni  y cwbl.  Ni  fydd  genych  ddim  i’w 
wneyd  ond  meithrin  eich  chwantau,  ac  ymollwng  gyda 
thueddiadau  eich  iiwydau-;  yfed  o’r  dyfroedd  meiys 
sydd  yá  annghyfreithlawn,  a bwyta  yn  y dirgel  b’r 
bara  gwaharddedig,  a chwi  a ellwch  fod  yn  sicr  a phen- 
derfynol  eich  bod  wedi  dewis  íFordd  sydd  yn  uniawn 
— ond  uniawn  i ddinystr  a cholledigaeth. 

Nid  yw  ymdrechion  am  gyfoeth  mor  ddirmygus ; 
ond  nid  ydynt  yn  deilwng  o enaid  anfarwol.  Fe  all 
dyn  erlynu  cyfoeth,  a meithrin  hunan  ar  yr  un  pryd, 
a hyny  gyda  chalon  a fyddo  yn  addoli  yr  hyn  a ennill- 
ir;  a phe  gallai  wybod  y parhaai  yr  hyn  y mae  yn  ei 
gasglu  yn  mherchenogaeth  y teulu  am  ganrifoedd,  ac  y 
cynyddai  yn  feunyddiol,  addolai  yn  wresocach  fyth. 
Ond  gadewch  i mi  ddweyd  wrth  yr  efrydydd  yn  y fan 
yma,  os  cyfoeth  yw  eich  gwrthddrych,  yr  ydych  wedi 
methu  y ffordd.  Nid.oes  yr  un  llwybr  yn  y wlad  nad 
ellwch  gyrhaedd  y nôd.ýn  hawddach  na  thrwy  efryd. 
Nid  all  yr  un  efrydydd  ennill  cyfoeth,  mewn  amgylch- 
iadau  cyffredin,  heb  grebachu  ei  holl  enaid  a meddẁl 
i’r  fath  raddau  a ddinystria  bob  hawl  i fod  yn  efrydydd. 

Ond  yr  hudoliaeth  gryfaf  a fydd  yn  barod  i’ch  godd- 
iweddyd,  fydd  byw  a gweithredu  dan  ddylanwad  uch- 
elgais,  ac  i werthu  eich  amser,  eich  ymdrechion,  a’ch 
hunan  hefyd,  er  mwyn  clod  dynion.  Efallai  nad  oes 
yr  un  ffrwd  ddaearol  mor  felys  a’r  un  sydd  yn  rhedeg 
o’r  ffynnon  yma:  Ond  ychydig  a wyddoch  am  y 
peryglon  sydd  yn  amgylchu  y dyn  a ŷf  o honi — y 
saethyddion  sydd  yn  llechu  yn  y cadbwll.  Y mae 


HYFFORDDWR. 


cymaint  o bethaii  yn  lleiliau  ac  yn  difa  y boddhad  a 
gyfrenir  gan  uchelgais,  fel,  pe  na  bae  yr  un  nôd  uwch 
a godidocach  i’r  bywyd,  byddai  yn  beryglus  amcanu 
ato.  Pa  faint  a ddechreuasant  eu  bywyd  mewn  go- 
beithion  goruchel,  a dysgwyliadau  diderfyn  bron,  y 
•rhai,  mewn  ychydig  amser,  a syrthiasant  mewn  di- 
galondid  a difaterwch,  o herwydd  iddynt  \veled  fod  y 
pren  yn  uwch  ar  y brýn  nag  y tybiasant,  a’r  íFrwyth 
yn  anhawddach  ei  gyrhaeddyd!  Ond  golygwch  fod 
dyii  yn  llwyddiannus,  a’i  ddymuniadau  yn  dechreu 
cael  eu  cyíìawni.  Ar  eich  dynesiad  ato,  chwi  a gan- 
fyddwch  frychau  na  welid  o beìl,  a beiau  a guddid  gan 
belydr  cyntaf  ei  nodweddiad.  Nodir  y gwendidau 
hyn,  dadseinir  hwy,  mwyheir,  a Uuosogir,  nes  yr  ym- 
ddengys  yn  rhyfeddod  fod  neb  yn  gallu  bod  o nod- 
weddiad  mawr  dan  y fath  Iwyth  o waeleddau.  Y mae 
y rhai  hyn  yn  peri  blinder : y maent  yn  debyg  i haid 
0 gẁn  bychain  yn  eich  canlyn  trwy  y dydd,  ac  yn  peri 
aílonyddwch  i chwi  y nos  hefyd.  Ond  fe  ddichon  i 
chwi  oddef  hyn.  Chwi  a ellwch  fyw  er  i’ch  holl  ífael- 
eddau  gael  eu  taenu  yma  a thraw.  Ond  beth  os 
rhoddwch  gymaint  ag  un  cam  gwallus  wrth  ddringo  y 
bryn — ]3a  le  y byddwch  wedi  hyny  ? Pa  faint  o’r  rhai 
hyny  sydd  gwedi  edrych  ar  glod  dynion  bron  mor 
werthfawr  a’u  bywyd,  sydd  gwedi  gweled  eu  holl 
obeithion  a’u  dysgwyliadau  yn  cael  eu  chwalu  yn 
cliwilfriw,  a hyny  yn  more  eu  hoes,  trwy  roddi  rhy w 
un  cam  tuag  at  gyrhaedd  eu  hamcan,  ond  bod  hwnw, 
mewn  gwirionedd,  yn  gam  gwallus ! Fe  dorodd  y 
droell  ar  unwaith,  a’u  holl  amcanion  gyda  hi,  a’u  calon 
liefyd  efallai.  Ond  nid  hyn  yw  y gwaethaf  sydd  o’ch 
blaen,  os  ydych  yn  byw  er  mwyn  ciod.  Nid  ali  clod 
am  ddim  byd  daearol  barhau  dros  fawr  o amser.  Byr- 
hoedlog  ydyw  bob  amser;  ac  y mae  llawn  cymaint  o 
waith  cadw  a chynal  clod,  ag  ydoedd  ei  eunill  ar  y 
cyntaf.  Nid  yw  yn  llai  o orchwyl  i cliwi  gadw  yr  en- 
wogrwydd  y buoch  yn  llafurio  am  ílynyddoedd  am 
dano,  nag  ydoedd  i’w  gyrhaedd  ar  y cyntaf.  Os  na 
fydd  yr  enwogrwydd  hwnw  yn  cynyddu  yn  barhaus, 
fe  fydd  yn  sicr  o ddeclireu  llaesu  a gwywo  yn  fuan. 
Rhaid  i’ch  gweithredoedd  goraf  fyned  yn  well  o hyd ; 
a’ch  ymdrechion  uchaf  fyned  yn  uwch  yn  feunyddiol, 


PEN.  IX. 


153 


neu  ddeclireu  syrtliio ; ac  wedi  y cwbl,  gwnewcîi  yr 
liyii  a fynoch,  a chystal  ag  y mynoch,  iiid  ydych  yn  y 
diwedd  ond  yn  unig  myned  i gyfarfod  â dysgwyliad. 
Dacw  ddyii  yn  ysgrifenu  llyfr;  ei  ymdrech  cyntaf  yd- 
yw.  Nid  oes  dim  dysgwyliad  am  dano.  Fe’i  derhynir 
o yn  groesawus,  a chyda  chanmoliaeth  hefyd.  Dacw 
ef  yn  ysgrifenu  un  arall;  ond  nid  yw  i gael  ei  fesur 
wrth  yr  hyn  a wnaeth  o’r  hlaen.  Rhaid  iddo  gael  ei 
fesur  WTth  safon  y farn  gyífredin;  a hyddai  y derhyn- 
iad  a fyddai  yn  ddigon  i ddyrchafu  awdwr  new^ydd, 
yn  ddinystr  iddo  ef.  Rhaid  i chwi  dalu  yr  holl  dál 
yma  os  hyddw'ch  hyw  er  mwyn  clod  eich  cyd-ddynion. 
Ni  chyfranant  o hono  hyd  y gallant  heidio;  a galw’ant 
hyny  yn  ol  mor  fuan  ag  y cânt  adeg.  Nid  yw  ym- 
drechion  goruchel  yn  ddim  amgen  na  dylyniad  o gy- 
nhyrfìadau  eiddigeddus,  o ofnau  difaol,  o ddysgwyliad- 
au  goruchel,  o ddymuniadau  diorphwys,  ac  o siomed- 
igaethau  chwerwon.  Y mae  rhyw  ddiífyg  parhaus  yn 
yr  enaid — rhyw  ymgyrhaeddiad  at  aw^yr  gwâg,  ac  at 
oleuo  rhyw  ddymuniadau  newyddion  yn  y galon. 

Y mae  gofìdion  ereill,  a siomedigaethau  sicr,  yn  cyf- 
arfod  â phawh  sydd  yn  hyw  er  mwyn  enw  da  ei  gyd- 
ddynion,  ag  sydd  yn  hollol  anwyhodus  nes  iddynt  eich 
goddiweddyd ; a phan  yr  y;maflant  ynoch,  y maent  yn 
hynod  o drallodus.  Y mae  yr  awydd  am  glod,  cyn 
hir,  yn  myned  yn  wynawg,  ac  yn  gryfach,  gryfach. 
I’r  un  graddau  ag  y hydd  eich  dymuniad  am  glod  ac 
enw  da  gan  eich  cyd-ddynion,  y hydd  eich  siomedigaeth 
yn  ddwys  a gofìdus  pan  attelir  y cyfry w glod.  Os  yw 
ciod  yn  eich  dyrchafu  ac  yn  eich  cynhyrfu,  fe  fydd  at- 
taliad  ar  y clod  hyny  yn  iselu  eich  yshrydoedd,  ac  yn 
difa  eich  cysur,  i’r  un  graddau.  Fel  hyn,  ni  fyddwxh 
ond  megys  pêl-droed  rhwng  dynion,  i’ch  taflyd  lle  y 
mynant  hwy,  a hyddwch  yn  nwylawpoh  math  o ddyn : 
canys  fe  all  poh  dyn  ddwyn  eich  cysur  os  myn,  ac  y 
mae  poh  dyn  yn  harotach  i feio  nag  i ganmawl. 

Un^peth  eto.  Os  rhoddwch  eich  hryd  ar  ganmol- 
iaethau  dynion,  chwi  a ganfyddwch,  os  derhyniwch 
hwynt,  na  fydd  yn  rhodd,  ac  nad  all  gyfranu  yr  un 
dedw'yddw’ch  gwirioneddol  i chwi,  tra  y hyddai  eu 
hattal  yn  sicr  o’ch  annghysiiro  mewn  modd  penodol. 
Y mae  y dyn  uchelgais  a fyddo  wedi  ei  siomi,  yn  dru- 


154 


HYFFORDDWR. 


enus;  nid  o herwydd  fod  ei  golled  yn  íliwr,  ond  o lier* 
wydd  fod  ei  ddychymyg  am  flynyddoedd  wedi  bod  yn 
ei  wneyd  yn  fawr  iddo  ef.  Mi  a allwn  eich  arwain  at 
fedd  un  dyn  hynod  o obeithiol,  a fu  byw  er  mwyn  clod 
yn  unig.  Y gwrthddrych  cyntaf  y sefydlodd  ei  olwg 
arno  ydoedd  cyflawni  swydd  gyhoeddus  benodol.  I 
gyrhaedd  hyn  fe  lafuriodd  ddydd  a nos.  Yr  oedd  yii 
deilwiig  yn  mhob  ystyr ; ond  fel  yr  oedd  ar  fin  cael  ei 
ddewis  iddi,  fe  deimlodd  un  o’i  brif  gyfeillion  yr 
effeithiau  hyny  yn  ormodol  ar  ei  grach-gynlluniau  hun- 
anol  ei  hun ; gan  hyny,  fe  ddaeth  i’r  cyfle  yn  yr  adeg, 
ac  a attaliodd  y dewisiad.  Fe  ddychwelodd  y dyn 
tylawd  tuag  adref  yn  isel  a thorcalonus.  Y mae  yn 
wir  nad  oedd  colli  yr  etholiad  hwnw  o un  pwys  neill- 
duol ; ond  yr  oedd  ef  wedi  myfyrio  a séfyll  cymaint 
uwch  ei  ben,  fel  yr  oedd  o ganlyniad  annhraetîiol  yn 
ei  olwg  ef.  Fe’i  gwywodd  yr  ergyd  ef,  ac  mewn  ychydig 

0 fisoedd  fe  syrthiodd  i’r  bedd  yn  ysglyfaeth  i siomed- 
igaeth.  A ydyw  hyn  yn  amcan  teilwng  o ddyn?  Ai 
hyn  yw  dyben  goruchel  bywyd  ar  y ddaear  ? Un  ys- 
grifenydd  enwog,  yr  hwn  oedd  yn  byw  er  mwyn  clod, 
a fu  byw  nid  yn  unig  yn  hwy  na’i  glod,  ond  hefyd  yn 
hwy  na’i  gyneddfau  meddyliol;  a llawer  awr  a dreul- 
ìodd  yn  ei  hen  ddyddiau  methiantus  i wylo  am  nad 
allai  ddeall  y llyfrau  yr  oedd  wedi  eu  hysgrifènu  pan  yn 
ieuanc. 

Ond  tra  yr  ydwyf  wedi  amcanu  dangos  yn  fyr  nad 
oes  modd  i chwi  gyrhaedd  dyben  bywyd  yn  un  o’r 
fl'yrdd  a soniwyd,  rhaid  i chwi  ddeall  nad  oes  dim  yn 
ysbryd  yr  efengyl  sydd  yn  taflyd  yr  enaid  megys  yn 

01  arno  ei  hun,  heb  roddi  unrhyw  wrthddrych  iddo  ar 
ba  un  y gall  ddefnyddio  ei  gyneddfau.  Os  teflir  car- 
iad  at  ddifyrwch,  cariad  at  gyfoeth,  a chariad  at  glod 
dynol  o’r  galon,  nid  ydym  yn  bwriadu  gadael  yr  enaid 
yn  oer  ac  amddifad,  heb  ddim  i’w  gysuro,  nac  i gy- 
nhyrfu  ei  deimladau  cynhesaf,  santeiddiaf,  a mwyaf 
godidog.  Na,  pell  ydym  oddiwrth  hyny.  Ond  fy 
nymuniad  y w,  fod  i chwi  ffurfio  eich  cynlluniau  yn  y 
fath  fodd,  a chanlyn  y gwrthddrych  yr  amcanwch  ato 
yn  y fath  fodd,  ag  y byddoch  yn  mwynhau  boddlon- 
rwydd  a thawelwch  tra  yn  ei  ddylyn,  a chydwybodol- 
rwydd  nad  ydych  chwi  yn  byw  yn  ofer,  tra  y byddo 


PEN.  IX. 


155 


eicli  enaid  yn  ymagor  yn  inhob  cyneddf  nefol  a gor- 
nchel,  ac  yn  ymbarotoi  gogyfer  a sefyllfa  sydd  wedi 
ei  bendithio  â phnr  olenni  anfarwoldeb. 

Y mae  yn  angenrheidiol  i chwi  ymddwyn  tan  ddy- 
lanwad  egwyddor  ddigon  eang;  a arweinio  bob  amser, 
yn  mhob  amgylchiad ; a’r  hon  a fo  yn  llyncn  yr  holl 
enaid.  Dylai  fod  y fath  ag  a arweinia  i safon  nchel 
a godidog  mewn  gweitlired  a theimlad,  ac  a gynhyrfa 
ymdrechion  mwyaf  gorchestol  yr  holl  ddyn,  gorff  ac 
enaid,  mewn  antnriaethan  a wnant  ddaioni  i ddynioii 
yn  gyífredinol.  Nid  oes  ond  nn  annogaeth  yìi  meddn 
y cyneddfan  hyn ; a hyny  ydyw,  amcann  at  ogoniant 
Dnw,  a gweithredn  mewn  cynllun  fo  yn  cynwys  tra- 
gwŷddoldeb  yn  gystal  ag  amser.  Yn  ngoleuni  y Beibl, 
mewn  dymüniad  i wneyd  yr  hyn  y mae  Dnw  yn 
ewyllysio  i chwi  wnenthnr,  chwi  a fyddwch  yn  sicr  o 
gyflawni  prif  ddyben  byAvyd. 

Y mae  yn  natnriol  i chwi  ofyn  yn  y fan  yma,  A 
ydyw  o yn  angenrheidiol  bod  á’r  safon  goruchel  o 
ymddwyn  er  gogoniant  Duw,  ger  eich  brop  yii  feu- 
nyddiol  ? Yr  wyf  yn  ateb,  Ydyw  yn  ddiamhenol. 

Chwi  a wyddoch  fod  genym  alln  i ddewis  nnrhyw 
wrthddrych  i roddi  y galon  arno,  ac  i edrych  ar  y 
cymhelliadau  hyny  a fyddo  yn  angenrheidiol  i dynu  y 
serchiadau  at  y gwrthddrych  hwnw;  ac  yna  y mae 
genym  alln  i droi  holl  rym  yr  enaid  i gyrhaedd  y cyf- 
ryw  wrthddrych.  Yr  oedd  Demosthenes  yn  ŵr  ienanc 
uchelfrydig  iawn.  Bernir  nad  oedd  ganddo  fawr  iawn 
o egwyddor;  ond  fe  sefydlodd  ei  fryd  ar  enw  a chlod, 
ar  yr  enwogrwydd  hyny  nad  allasai  dim  ei  gynyrchn 
ond  ífraethineb  areithyddol.  Yr  oedd  y gwrthddrych 
a amcanai  ato  yn  nchel,  yn  wir:  ond  ni  thrôdd  ei  olwg 
oddiwrtho  yr  nn  mynyd.  Fe  aeth  dros  bob  rhwystr, 
ìe,  hyd  yn  nod  y rhwystran  hyny  ag  yr  oedd  natnr 
wedi  eu  taflyd  ar  ei  ff'ordd.  Fe  roddodd\ei  galon,  ei 
höll  enaid  i geisio  enwogrwydd  a pharch;  ac  fe  ddring- 
odd  fynydd  y bnasai  y rhan  fwyaf  yn  llithro  i lawr. 
Dywed  Cicero,  ei  ganlyniedydd,  fod  ganddo  safon  o 
fawred-d  o’i  flaen  ag  oedd  yn  anfesuredig — yn  anfeidr- 
ol.  Fe  benderfynodd  yntan  sefyll  wrth  ochr  Demos- 
thenes.  Fe  lafuriodd;  fe  ymdrechodd;  fe  eiinillodd  y 
fnddugoliaeth;  ac  y mae  yn  sefyll,  efallai,  mor  nchel 


156 


HYFFORDDWR, 


a’i  feistr  ar  fryn  emvogrwydd.  Yr  ydym  yn  son  yn 
aml  am  Imnan-ddysgawdwyr  enwog ; ac  am  enwog- 
rwydd  gorucliel,  a gweithredoedd  rhyfeddol.  Beth  a’u 
gwnaeth  yn  fawr?  Beth  a wnaeth  Buonaparte  yn 
ddychryn  y byd  ? fe  osododd  ei  olwg  ar  ly wodraeth 
Ewrop  o leiaf,  ac  fe  ruthrodd  at  hyny  fel  cawr;  a hu- 
asai  wedi  cyrhaedd  y nôd,  oni  huasai  fod  Un  Hollalluog 
yn  y nefoedd,  yr  hwn  a all  heri  fod  y cryf  yn  ddi- 
nerth.  Fe  wnaeth  ei  hun  yii  eilun  iddo  ei  hunan,  ac 
a henderfynodd  ddwyn  yr  holl  fyd  i hlygu  iddo. 

Chwi  a wyddoch  y gall  un  dyn  osod  ei  galon  ar 
uchelgais,  a hreuddwydio  uwch  hen  ei  gynlluniau,  hyd 
nes  y llyncoiit  hoh  peth  árall ; y gall  un  arall  osod  ei 
galoii  ar  gyfoeth;  ac  arall  ar  hleserau  cnawdol;  a phoh 
dyn  ar  y gwrthddrych  a fo  yn  fwyaf  cydnaws  âg  ef  ei 
hun.  A ellwch  chwi  amau  nad  ellwch,  trwy  gymhorth 
yr  Arglwydd,  wmeyd  gogoniant  Duw  yn  hrifnod  eich 
hy wyd  ? hy  w i hyny  ac  er.  mwyn  hyny  ? hod  yn  uchel 
a nerthol  mewm  ymdrechion?  hod  yn  enw^og  a dys- 
glaer  mewn  santeiddrw^ydd  personol,  a chael  delw 
Duw  yn  argraífedig  ar  eich  calon  ? 

“Ai  fy  nyledsw^ydd  yw  gwneyd  ewyllys  Duw  yn 
hrif  safon,  neu  reol,  fy  myv/yd  ?”  Gofynwch  i’ch  rhes- 
wm  eich  hun.  Beth  a ddywed  ef?  “A  roddaf  íì  fy 
nghalon  i geisio  cyfoeth,  a thrysorau  y ddaear  ?”  Na; 
fe  gymer  adenydd  ac  a eheda  ymaith.  Fe  ddaw  angau 
yn  fuan,  ac  a ymaíia  ynoch  á chrafangiad  mor  gadarn, 
fel  y hydd  yn  rhaid  i chwi  ollwng  eich  holl  gyfoeth. 
Cofìwch  na  bydd  y sawl  a “hrysuro  i fod  yn  gyfoeth- 
og,  yn  ddigerydd.”  Ond  y mae  yr  enaid  yn  ymeangu 
mewn  dymuniadau;  y mae  yn  sychedu,  ac  yn  ym- 
ddyrchafu;  ac  a ydych  chwi  yn  tyhied  y digonir  o â’r 
ychydig  gyfoeth  a eliwch  chAvi  gasglu  ? a wna  yr  ych»- 
ydig  amser  sydd  yn  eich  meddiant  ddyddanu  yr  enaid 
yn  nhragwyddoldeb  ? Na:  y mae  y sach  i ha  un  yr 
ydych  yn  casglu  eich  aur  a’ch  arian,  yn  un  dyllog.  Fe 
dry  poh  afon  sydd  yn  rhedeg  dros  wely  o aur,  yn  waed, 
fel  afon  yr  Aifft. 

Gofynwch  i reswm,  “ A roddaf  fì  fy  nghalon  rgeisio 
anrhydedd?  i geisio  sylw  dynion?  at  y weithred  yma, 
neu  yr  ymdrech  arall  ?”  Mor  dylawd  a fydd  eich  tál 
am  eich  llafur!  Os  llwyddwch  i dynu  sylw  rhyw 


PEN.  IX. 


157 


ddyn  arnoch,  fe  genfigena  ef  wrthych.  Ac  os  meth- 
wch,  hyddwch  chwithau  yn  bur  siomedig.  Nid  oes  yr 
un  tỳ  ar  draeth  amser,  na  fydd  i’r  tònau  ei  olchi 
ymaith;  nid  oes  yr  iin  llwyhr  yma  na  fydd  i draed 
siomedigaeth  ei  gerdded;  ac  nid  oes  yr  un  nawddle  na 
fydd  i flinderau  a gofidiau  ei  yspeiìio.  Y mae  cartref 
wedi  ei  harotoi  i’r  enaid,  ond  nid  ellir  ei  gyrhaedd 
ond  yii  unig  yn  ífordd  Duw;  ni  agorir  ei  ddrysau  i 
neh  arall. 

Gofynwch  i’ch  cydwyhod  hefyd,  Beth  y mae  hi  yii 
ddweyd  yw  prif  ddyhen  hywyd?  Gwrandewch  ar  ci 
llais  yn  ystafelloedd  eich  calon.  Hi  a ddywed  wrth- 
ych  nad  oes-  ond  un  ífrwd  hur,  a liòno  yn  rhedeg  o or- 
sedd  Duw;  ac  nad  oes  ond  un  amcan  goruchel  a theil- 
wng  i yshryd  anfarwol,  a hyny  ydyw,  cyrhaedd  cym- 
deithas  a nawdd  Duw,  fel  y gallo  yr  enaid  ehedeg  dros 
y hedd  heh  ddim  ofn,  arswyd,  na  dychryn.  Nid  oes 
ond  un  llwyhr  yn  myned  trwy  y hyd,  a’r  sydd  yn 
oleu,  yii  ddiogel,  ac  yn  anrhydeddus;  sef  y ilwyhr  a 
nodwyd  gan  lesu  Grist  yn  ei  air,  ag  sydd  yn  arwain  i 
ogoniant.  Gadewch  i gydwyhod  lefaru,  pan  yr  hudir 
chwi  i wastraffu  diwrnod  neu  awr,  n§u  i gyflawni  un- 
rhyw  hechod  gwyhodus,  neu  esgeuluso  unrhyw  ddy- 
ledswydd  wyhodus,  a hi  a’ch  argymhclla  trwy  holl 
annogaethau  goruchel  a santaidd  y hyd  tragwyddol,  i 
fyw  i Dduw,  i roddi  eich  holl  alluoedd  i’w  Avasanaeth, 
ac  i geisio  ei  anrhydeddu  yn  mhoh  peth  a wnewch. 

Yn  awr,  fe  oddefa  y darllenydd  ieuanc  i mi  ddwyn 
gerhron  yr  annogaethau  a ymddanghosant  i mi,  y 
dylent  orphwys  ar  y meddwl,  i’w  ddwyn  i fyw  fel  hyn, 
gan  wneyd  gogoniant  Duw  yn  hrif  ddyhen  hywyd. 

Y mae  yn  heth  naturiol  i ni  hofìì  cael  yr  enaid 
wedi  ei  lenwi.  Yr  ydym  yn  synu  wrth  edrych  ar  ael 
y hryn,  yr  hwn  sydd  yn  crogi  megys  uwch  ein  penau; 
ac  y mae  y rhyfeddod  sydd  yn  llenwi  yr  enaid  yn 
liyfryd.  Yr  ydym  yn  synu  wrth  edrych  ar  y môr 
cynddeiriog  yn  treiglo  ei  dònau  nerthol,  ac  wrth  wran- 
do  ar  ei  lais  trystfaAvr  yn  ateh  yr  ystorm  sydd  yn 
crogiuwch  ei  hen;  yr  ydym  yn  teimlo  aeth  o’n  mewn, 
ac  y mae  ardduniant  yn  cael  ei  gynhyrfu  yn  y meddwl. 
Felly  y mae  gyda  y dyrnuniadau.  Y mae  rhyw  hy- 
frydwch  annysgrifiadwy  mewn  cacl  yr  enaid  Avedi  ei 
o 


i.58 


HYFFORDDWR. 


lenwi  à dyben  inawr  a gorucliel — y cyfryw  ddyben  a 
all  lyncu  yn  gyfreithlawn  holl  deimladau  y galon,  a 
chyneu  holl  ddyinuniadau  yr  enaid.  Pwy  erioed  a 
lîurfiodd  gartref  digon  perffaith  i foddhau  dymuniad- 
au  yr  enaid  ? Gan  bwy  erioed  y bu  digon  o gyfoeth 
iieu  anrhydedd,  os  hyny  fyddai  y gwrthddrych?  Pwy 
doiodd  ei  syched  erioed  m’th  yfed  yma?  A phwy 
erioed,  y meddiannwyd  ei  galon  gan  wrthddrych  daear- 
ol,  nad  oedd  digon  o le  yn  ei  ysbryd  i aflonyddw’ch, 
dymuniad  am  gyfnewidiad,  a gofid  a chythrudd  yn  yr 
ymdrech?  Ond  nid  fclly  y mae  pan  y mae  gogoniant 
Duw  yn  llanw  yr  enaid,  a phan  y mae  y llygaid  gwedi 
eu  sefydlu  ar  hyny  yn  brif  ddyben  bywyd.  Chwi  a 
ellwch  fyw  yn  agos  ato,  a thynu  yn  nês  ato  yn  feu- 
nyddiol ; ac  nid  y w yr  enaid  yn  teimlo  cenfigen,  eiddig- 
edd,  neu  siomedigaeth,  wrth  ddynesu  at  wrthddrych  ei 
ddymuniadau.  Y mae  y rhai  sydd  yn  agos  at  yr  or- 
sedd  yn  llawn  o’r  un  meddwd  yma, — Pa  fodd  y galhvn 
ni  wneyd  mwyaf  er  gogoniant  yr  Hwm  sydd  uwchlaw' 
pawb,  yn  Dduw  bendigedig  yn  oes  oesoedd  ? Nid  oes 
dim  cynlluniau  bychain,  dim  syniadau  ífril,  na  dim 
gofalon  distadl  yn  cael  lle  yn  eu  mynwesau ; canys  y 
maent  yn  gyflawn  eisioes. 

Pwy  a’r  nad  yw  yn  teimlo  y baich  o bechod,  i 
raddau  inw^y  neu  lai?  Gwnewch  Dduw  yn  wrthddrych 
bywyd,  ac  ni  pharhewch  chwd  ddim  fel  arferol.  Y 
mae  gair  y bywyd  yn  cael  ei  dagu  gan  ofalon,  ei  gau 
allan  gan  uchelgais,  a’i  drin  yn  ddirmygus  pan  y mae 
yr  enaid  yn  ymgyrhaedd  at  fw'yniant  amserol.  Nid 
oes  gan  yr  hudwn*  oruchafiaethmor  Iwyr  arnoch  a phan 
yr  ydych  yn  llenwi  eich  calon  â’r  byd  hwn,  ac  yn 
byw  er  mwyn  ei  w'obrwyon.  Ond  nid  felly  y mae 
pan  yr  ydych  yn  byw^  i’ch  Crëwr.  Yn  ofer  y darfu 
i’r  hudwr  gynllwyn  o amgylch  yr  lachawdwT,  i grug- 
Iwytho  ei  hudoliaethau ; methodd  à chael  dim  lle  yn- 
ddo — dim  cymaint  ag  i un  hudoliaeth.  A ydych  chwi 
byth  yn  gofìdio  yn  niw'edd  y dydd,  eich  bod  wedi 
syrthio  yma  a thraw  yn  ystod  y dydd  ? — fod  eich 
calon  yn  oer  ac  ofnus  wTth  geisio  gw'eddio  ? — fod  cw'in- 
w'l  ty wyll ' yn  cuddio  rhyngoch  a Haul  y byw’yd  ? 
Pan  y mae  y galon  yn  cael  ei  llenwi  á da,  y mae  y 
drw'g  yn  cael  ei  gau  allan. 


PEN.  IX. 


159 


Y mae  arnoch  angen  egwyddor  a’cli  tuedda  i fod  yri 
fywiog  0 blaid  daioni  eich  cyd-ddynion.  Fe  ddichon 
i’ch  rheswm  a’ch  cydwybod  ddangos  yn  amlwg  i chwi 
y dylech  Avneuthur  daioni  i’ch  cydgreaduriaid;  ac 
weithiau  fe’ch  cynhyrfa  hyn  chwi  at  waith;  ond  ni  fydd 
y dylanwad  yma  yn  ddigon  sefydlog  a digyfnewid.  Y 
mae  arnoch  chwi  angen  egwyddor  a’ch  ceidw  yn  fyw- 
iog  at  eich  dyledswydd  bob  amser.  Ni  fydd  eich 
dyddiau'ond  ychydig  ar  y ddaear.  lihwng  pob  codiad 
a machludiad  haul,  y mae  lluaws  yn  syrthio  i dra- 
gwyddoldeb.  Fe  ddaw  eich  tro  chwithau  yn  fuan. 
Chwi  a fyddwch  yn  gwybod  yn  fuan  pa  un  a ydych  i 
wisgo  coron  am  dragwyddoldeb,  neu  ynte  eich  gy/isgo 
â gwarth  a thrueni  diddarfod — pa  mor  ddysglaer  fydd 
y goron  hôno,  neu  pa  mor  ddwfn  fydd  yr  anobaith. 
Fe  fydd  holl  ad-daliadau  y byd  tragwyddol  yn  disgyn 
arnoch  cyn  hir,  ac  y mae  angen  arnocîi  am  egwyddor 
oddifewn,  a fyddo  yn  eich  cynhyrfu  yn  ddiorphwys  i, 
ac  yn  eich  cynal  mewn,  dyledswyddau  gweithgar,  llaf- 
urus,  hunan-ymwadol,  ag  a fyddo  yn  lledaenu  eich 
dylanwad,  yn  nerthu  ac  yn  cryfhau  eicli  nodweddiad 
trwy  yr  oes.  Ond  nid  yw  yr  egwyddor  yma  i’w  chael 
ond  yn  unig  trwy  geisio  ei  sylw  a’i  gymeradwyaetli  Ef, 
yr  hwn  a gyfranodd  bob  trugaredd  a ddaeth  erioed  i’ch 
meddiant. 

Yr  ydych  yn  hoffi  gweled  ífrwyth  eich  ymdrechion 
yn  mhob  achos;  ond  nid  ellwch  gyflawni  pob  cynllun 
gyda  sicrwydd.  Chwi  a ellwch  ymdrechu  bod  yn  gyf- 
oethog,  ond  eto  marw  yn  dylawd.  Chwi  a ellwch  hir- 
aethu  am  enwogrwydd,  ond  eto  fod  byth  heb  ei  gy- 
rhaedd.  Chwi  a ellwch  hiraethu  am  ddifyrwch,  ac  eto 
i bob  cwpan  gael  ei  chwilfriwio,  ac  i chwithau  golli 
pob  gobaith.  Fe  ddichon  i bob  gwrthddrych  o’ch 
amgylch  eich  gadael  yn  unig,  a’ch  twyllo  yn  eich  holl 
ymdrechion.  Ond  ni  fydd  felly  os  ’byddwch  byw  i 
Dduw.  Trysorwch  i chwi  drysor  yn  y nef,  a chwi  a 
ellwch  ymgyfoethögi  bob  dydd,  ac  ni  siomir  chwi. 
A phan  y cesglir  chwi  i gartref  y proífwydi  a’r  apos- 
tolion,  at  ysbrydoedd  y cyfiav/nion,  chwi  a welwch  y 
pryd  hyiiy  yn  fwy  perífaith  effeithiau  gwynfydedig 
bywyd  â’i  amcan  i ogoneddu  Duw. 

Chwi  a ddyleeh  weithreáu  bob  amser  oddiar  y cyf- 


160 


HYFFORDDWR. 


ryw  egwyddorion  ag  a gymeradwyir  gan  y gydwybod, 
yn  mliob  amgylchiad,  ac  ar  bob  achlysur.  A wyddoch 
chwi  beth  yw  cistedd  i lawr  yn  niwedd  y dydd  i 
fyfyrio,  a rhywbeth  yn  pwyso  ar  yr  enaid  fel  phvm — 
rhyw  gwmwl  dù  rhyngoch  a gorsedd  gras  ? A w^dd- 
ocli  chwi  beth  y'vv  gorwedd  i lawr  y nos,  ac  edrych 
yn  ol  ar  y diwriiod,  a’r  dyddiau  a aethant  heibio,  heb 
allu  cael  un  man  goleu  a thawel,  lle  y gall  y cof  aros 
ac  ymhyfrydu  ? A wyddoch  chwi  beth  yw  gosod  eich 
pen  ar  y gobenydd,  a theimlo  ceryddoii  cydwybod,  a 
phoen  yii  y galon,  tra  y mae  yr  awrlais  yn  mesur  or- 
iau  y nos  ymaith?  Y mae  y gydwybod  y pryd  hyny 
wrth  ei  gorchwyl  yn  galw  yr  enaid  i gyfrif.  Y mae 
yn  íìlangellu  ac  yn  cynhyrfu  tòiiau  euogrwydd,  hyd 
nes  yw  yr  enaid  yn  teimlo  fel  pe  bae  wedi  ei  gladdu 
danynt.  A ydych  chwi  ddim  yn  cymdeithasu  fel  hyn 
â’ch  calon  ar  amserau  ? Ond  os  byddwch  mewn  hedd-. 
wch  à Dinv,  ac  yn  byw  yii  hollol  iddo,  fe  dawela  eich 
cydwybod  chwi,  hi  a’ch  cysura,  ac  a ddaw  à gobaith 
i’r  enaid  hyd  yn  nod  yn  yr  awr  dywyllaf.  Nid  oes 
yr  un  cyfaill  a ddichon  lenwi  lle  cydwybod  dawel. 
Fe  rydd  dynion  yn  aml  eu  cyfoeth,  eu  hamser,  ac  hyd 
yn  nod  eu  bywyd,  i dawelu  y gydwybod.  Ond  nid 
yw  hyny  i’w  gael  ond  yn  unig  mewn  byw  i Dduw  : 
gAvnewch  hyny,  a hi  a’ch  arweinia  i Iwybrau  heddwch 
a gwynfydedigrwydd. 

Fe  fydd  y byd,  yn  fuan  neu  yn  hwyr,  yn  sicr  o an- 
rhydeddu  y dyn  sydd  yn  byAV  i Dduw.  Weithiau  fe 
edrych  dynion  yn  gas  ar  y duwiol,  ac  a gymerant  ar- 
nynt  liieiddio  duwioldeb ; ond  hwy  a addurnant  feddau 
y profíwydi,  tra  y mae  esgyrn  yr  annuwiol  yn  gorwedd 
mewn  llwyr  annghof.  Ni  fydd  enw  Luther  byth  farw, 
nac  enw  Martin,  Mills,  Whitfield,  Wesley,  Charles, 
Harris,  a lluoedd  ereill,  tra  y bydd  miloedd  o ddynion 
aniiuwiol,  o gymaint  neu  fwy  dylanwad  pan  ỳn  fyw, 
a’u  henwau  gwedi  eu  llwyr  ddileu  am  dragwyddoldeb. 
Ond  nid  yw'  enw  a chymeradwyaeth  dynion  o ddim 
pwys.  Y mae  arnoch  eisiau  cymeradwyaeth  y nef. 
Er  fod  angylion  yn  ddengmil  o íìloedd,  a’u  lleisiau  yn 
aiieirif,  ac  er  eu  bod  yn  mwynhau  perffeithrw^ydd 
gw^ybodaeth,  perífeithrwydd  saiiteiddrwydd,  a pher- 
ífeithrwydd  dedw^ddwch,  eto  y maent  oll  yn  un  cwm- 


PEN.  IX. 


161 


wl  mawr  o dystion  o’ch  gyrfa.  Y maent  yn  plygn 
dros  eich  llwyhr  wrth  i chwi  redeg  tua’r  Jerusalem 
Newydd.  Pwy  na  fyddai  yn  lloii,  pe  cai  ef  holl  gy- 
meradwyaeth  ei  holl  gyfeillion  a’i  gydnabyddion? 
Ond  er  nad  ellwch  chwi  ddysgwyl  hyny,  ch^yi  a ellwch 
gael  yr  hyn  sydd  lawer  gwell.  Chwû  a ellwch  gael 
cymeradvvyaeth  yr  holl  waredigion,  yr  holl  angylion, 
ac  hyd  yn  nod  y Duw  tragwyddol  ei  hun;  a hyny 
nid  am  awr,  di-wrnod,  wythnos,  neu  fiwyddyn,  ond  am 
dragwyddoldeb ! Fe  dderfydd  y nefoedd  fel  llyfr  w^edi 
ei  blygu,  ac  fe  dderfydd  pob  peth  ond  heddwch  a 
chymeradwyaeth  Duw.  Ni  dderfydd  hyny  byth. 
Byddai  yn  werth  eich  bywyd  cael  ei  gymeradwyaeth 
ef  ond  am  un  awr  pan  y deloch  i farw;  ond  chwi  a 
gewch  ei  fwynhau  yn  Dad,  yn  Gyfaill,  yn  Ogoniant, 
am  oes  yr  oesoedd.  A oes  rhyw  amheuaeth  yn  eich 
meddwd  pa  le  yr  arweiniai  doethineb  chwi  yn  awr  ? 
“Fe  sicrha'wyd  yr  argyhoeddiadaii  cyntaf  a gefais  am 
grefydd,  trwy  sylwi  fod  gan  ddynion  gwir  grefyddol 
ryw  ddedwyddwch  sylweddol,  yr  hyn  yr  oeddwn  i 
W'edi  profi  nad  allai  gwrthddrychau  gwâg  y byd  mo’i 
roddi,  Nid  annghofiaf  byth'  y pryd  yr  oeddwn  yn 
sefyll  wrth  wely  fy  mam  pan  yr  oedd  yn  sâl,  ac  yn 
gofyn  iddi, — ‘‘ A oes  arnoch  ddim  ofn  marw?”  “ Nac 
oes.”  “Nac  oes!  pa  fodd  na  byddai  ansicrwydd  sef- 
yllfa  ddyfodol  yn  peri  dychryn  i chwi  ?”  “Am  fod 
Duw  wedi  dweyd  wrthyf,  ‘Nac  ofna  : pan  elych  trwy 
y dyfroedd,  myfì  a fyddaf  gyda  thi;  a thrwy  yr  afon- 
ydd,  fel  na  lifant  drosot.’  ” Y mae  adgofìo  yr  am- 
gylchiad  yma  wedi  tynu  llawer  gweddi  daer  o’m  ca- 
lon,  am  gael  marw  o farwolaeth  yr  uniawii.” 

Yr  wyf  yn  siared.  wrthych,  ddarllenydd,  ar  eich 
rhan  eich  hun,  ar  ran  y byd  sydd  mewn  cymaint  o 
angen  eich  dylanwad  a’ch  ymdrechion  mwyaf  goruchel 
a santaidd.  Fe  all  ereill  siared  am  ddyngarwch  ac 
ewyllys  da,  ond  pwy  a rydd  eu  calonau  a’u  galluoedd 
er  adferyd  y byd,  heblaw  y rhai  hyny  y goleuwyd  eu 
meddyliau,  ac  yr  argraíîwyd  ar  eu  calonau  gan  wirion- 
.eddau  Cristionogaeth?  Pwý  a adeiladodd  yr  ysbytty 
cyntaf  a fu  erioed  ar  y ddaear?  Cristion.  Pwy  gyntaf 
a feddyliodd  am  ysgolion  rhad  i’r  werin?  Cristion. 
Ptvy  y w y dynion  sydd  yn  gwareiddio  yr  anwariaid  ? 


162 


HYFFORDDWR. 


Pwy  sydd  wedi  tori  rhwymau  a llyíFetheirian  corff'  a 
meddwl,  acwedi  dwyn  rhyddid  gwladol  i ddyn?  Pwy 
erioed  a ymdrechodd  yn  fywiog,  rheolaidd,  a difiino,  i 
daeiin  rhydd-ymofyniad,  i addysgii  yr  aiiwybodus,  i 
nerthu  a bywiogi  y meddwl,  ac  i ddyrchafu  nodwedd- 
iad  dealltwriaethol  a moesol  dynolryw?  Y dynion 
goleu  hyny  ydynt,  ag  sydd  yn  gweithredu  dan  ddylan- 
w^ad  y Beibl.  Yr  unig  ymdrech  a wneir  yn  awr  ar 
wyneb  yr  holl  ddaear,  er  daioni  dynolryw,  a wmeir  gan 
eglwys  y Duw  byw.  Ar  hyn,  ac  ar  hyn  yn  unig,  fel 
offeryn  yn  llaw  Duw,  y gorphwys  ein  holl  obeithion 
am  adferiad  y byd  o dywyllwch,  anAvybodaeth,  a 
phechod.  At  ein  hieuenctid  Cristionogol,  y rhai  sydd 
yn  awr  yn  diwyllio  ac  yn  dysgybìu  eu  meddyliau,  yr 
ydym  yn  edrych  am  yr  ysbrydion  hyny  sydd  i fyned 
ar  led  dros  wyneb  y ddaear,  yii  wasgaredig  fel  y"  L'ef- 
iaid,  yn  mhlith  yr  holl  Iwythi,  er  lles  cyffredinol.  Ar 
y milwyr  ieuainc  yma  dan  faner  y groes,  yr  ydym  yn 
edrych,  fel  offerynau  neillduedig  Duw,  i gyílawni 
gwaith  maAvr  a godidog.  Os  byth  y dyrchefir  meddwl 
dyn  o’i  ddarostyngiad  anifeilaidd — os  y'w  gwybodaeth 
ddynol  a dwyfol  i fyned  ar  led — os  y w dedwyddwch 
teuluaidd  i gael  ei  brofì  trwy  yr  holl  fyd,  y mae  gan 
ieuenctid  ein  hysgolion,  y rhai  a fedyddiwyd  â’r  Ysbryd 
Glân,  waith  mawr  i’w  wneyd. 

Ni  anturiodd  dynion  ieuainc  erioed  i chwareufwrdd 
y byd  mewn  amgylchiadau  mwy  pwysig  a neillduol ; 
amgylchiadau  ag  sydd  yn  gofyn  calon  adgenhedledig  a 
santaidd — meddwl  wedi  ei  ddysgyblu  a’i  fantoli  yn 
dda — aiddgarwch  yn  llosgi,  a chariad  i wneuthur  da- 
ioni  nad  all  llawer  o ddyfroedd  mo’i  ddiffoddi,  na  llif- 
ddyfroedd  mo’i  foddi. 

Yr  ydych  yn  ymosod  ar  y byd  mewn  amser  pan  y 
mae  y meddwl  dynol  yn  rhoddi  ei  holl  nerth  mewn 
gweithrediad,  a phan  y mae  athrylith  wedi  troi  ei  ddy- 
fais  i gynorthwyo  dyn  i feistroli  defnydd  f matter)  i’w 
droi  yn  gyfan-gwbl  at  ei  wasanaeth  ei  hun.  Ym- 
ddengysfel  pe  bae  natur  yn  ymostwng  i’r  dirdyniadau; 
ac  yn  awr,  nid  yw  na  gwyiit  na  gwlaw,  mynyddoedd* 
na  dyffrynoedd,  yn  nemawr  o rwystrau  ar  ffordd  dyn- 
io'n.  Y mae  genych  gyfeillion  i’ch  dyddanu  yn  mhob 
ymdrech  deilwng;  y rhai  a ddaliant  eich  breichiau  i 


PEN.  IX. 


163 


fyny  pan  y syrthiont,  ac  a gyfnerthant  eich  yshryd- 
oedd  pan  y llaesont.  Y mae  hanesiaeth  a phrofìadau  yr 
oesaii  a aethant  heibio  ger  eich  bron;  ac  -wrth  eich  traed 
y mae  yn  gorAvedd  arluniau  dynion  ag  y bydd  yn  an- 
rhydedd,  yn  ogoniant,  ac  yn  anfarwoldeb  i chwi  eu 
canlyn;  er  fod  ereill  y byddai  yn  farwolaeth  i chwi 
eu  hefelychu.  Y mae  y Beibl  genych  hefyd,  yr  oífer- 
yn  nerthol  hwnw  trw'y  gymhorth  pa  un  y mae  liod- 
weddiad  personol  a gwladwriaethol  yn  cael  ei  ddyrch- 
afu  yn  fuan  i enwogrwydd ; a’r  hwn  yw  y prif  fodd- 
ion  i fendithio  y byd.  Y mae  miloedd,  sydd  yn 
meddiannu  gwdr  ysbryd  y Llyfr  bendigedig  hwmw,  yn 
awu’  ar  y maes  wrth  eu  gwaith,  yn  ymdrechu  i achub 
y byd.  Y mae  llawer  yn  cwympo,  a rhai  nerthol 
iawm  hefyd,  “ gormod  o lawer  i grefydd  a duwioldeb 
eu  hebgor;”  ond  cynllun  Duw  yw  y cynllun,  ac  nid 
y w symudiad  neb,  pa  mor  gymaint  bynag  y byddo,  yn 
dyrysu  dim  ar  ei  gynllun  maAvr  ef.  Cofìwch,  mai  dan 
oleuni  cyflawn  a phur  yr  efengyl,  y gelwir  arnoch  i 
fyw  a gw'^eithredu.  Os  byw  i Dduw  a wnewxh,  gan 
gyflawni  y dyledsw^yddau  goruchel  sydd  o’ch  blaen, 
chwd  a gewch  gyfeillion  i’ch  dyddanu  ar  y ffordd,  ac  i 
gydfyned  â chwi  law  yn  llaw,  fel  gwir  ddyngarwyr,  a’r 
prif  amcan  mewm  golwg  fydd  dwyn  meibion  lawer  i 
ogoniant.  UwThben  i chwi,  y mae  duwdolion  ymadaw- 
edig  yn  sylwi  ar  eich  camrau.  Ac  yno  hefyd,  uwch- 
law  pob  ty wysogaeth  ac  awdurdod,  y mae  yr  lachawd- 
wr  bendigedig  yn  eistedd  â choron  yn  ei  law  a fydd 
yn  eiddo  i chwn  yn  fuan  os  byddwch  yn  ífyddlawn 
iddo.  Fe  fydd  ef  yn  agos  atoch,  Ni  ddifíygia  ef  byth. 
Fe  rydd  pob  pechod  a orchfygwch  chwaneg  o nerth  i 
chwi ; fe’ch  gwmeir  gan  bob  hudoliaeth  a wrthwyneb- 
wch  yn  fw  y rhydd  yn  yr  Arglwydd;  fe  sylwir  ar  bob 
deigryn  a dy  walltwch  gaii  eich  Archoífeiriad  mawr,  ac 
fe  ddyrchafa  pob  uchenaid  a 'roddwch  i’w  glustiau  ef. 
Cyfodwch,  gan  hyny,  fy  nghyfeillion  ieuainc ! cyfod- 
wch,  a gwisgwch  am  danoch  arfogaeth  Duw.  Ym- 
restrw'ch  dan  faner  lesu  Grist;  a bydded  eich  cyneddf- 
au,  eich  galluoedd,  a’ch  calon,  i gyd  yn  eiddo  iddo 
ef.  Gogoneddus  a llachar  yw  y dydd  o’ch  blaen  chwi; 
gwỳnion  a llawnion  yw  y maesydd  sydd  yn  'dysgwyl 
wrthych;  parod  a nerthol  yw  y campwyr  a ânt  gyda 


164 


HYFFORDDWR. 


cliwi ; a phrydfertli  ar  y mynyddoedd  a fydd  eich 
traed,  pa  le  bynag  yr  elocli,  a daionns.  Y mae  sefyllfa 
y byd  y fath,  fel  yr  ymddengys  fod  pob  peth  yn 
gwaeddi  yn  nchel  ar  ba^vb,  ‘'Gwnewch  ryw  beth,’’ 
— “Gwnewch,” — ‘‘0  gwnewch;”  Gweddiwch  yn  daer 
am  ddylanwadau  yr  Ysbryd  Glân:  gwyliwch  yn  ddy- 
fal  ar  eich  calon ; ciliwch  oddiwrth  bob  pechod;  edi- 
farhewch  am  bob  pechod;  gwyliwch  a gweddiwch; 
byddwch  by  w i Ddnw;  a’ch  etifeddiaeth,  trwy  ei  ras 
ef,  fydd  yr  hyn  “ ni  welodd  llygad,  ni  chlywodd  clust, 
ac  ni  ddaeth  i galon  dyn  erioed.” 


TERFYN  Y RHAN  GYNTAF. 


RHäN  II. 


P E N N O D I. 

RHAGFARN  YN  TARDDU  ODDIWRTH  BETHAU — ODDI-’ 

WRTH  EIRIAU ODDIWRTHOM  EIN  HUNAIN ODDI-' 

WRTH  EREILL. 

Wrth  ragfarn  y meddylir  yn  gyífredin,  rhyw  ddrwg^ 
dyb  a goledda  rhyw  un  am  arall.  Ond  mewn  modd 
mwy  neillduol  a phriodol  y meddylir  penderfyniad  y 
meddwl  am  unrhyw  berson  neu  beth,  cyn  gwneyd  ar- 
chwiliad  têg  mewn  perthynas  iddo ; ac  yn  gyífredin  yr 
ydym  yn  ei  olygu  yn  gamolygiad  neu  gyfeiliornad : o’r 
hyn  lleiaf,  y mae  yn  olygiad  wedi  ei  ífurfìo  heb  reswm 
digonol  drosto,  neu  yn  addefìad  o osodiad  cyn  cael 
prawf  o’i  wirionedd,  er  i’r  peth  ynddo  ei  hunan  ddy- 
gwydd  bod  yn  wirionedd. 

Y mae  amrywiaeth  dirfawr  o’r  rhagfarnau  hyn ; pa 
rai  sydd  yn  ngafael  â dynion  o bob  oed  a sefyllfa:  a 
dyma  sylfaen  mil  o gyfeiliornadau  ac  o gamymddyg- 
iadau  yn  y byd  a’r  eglwys,  yn  gystal  ag  mewn  dysg, 
Y mae  yn  angenrheidiol  i ddyn  a fo  yn  ymofyn  am  y 
gwir,  i chwilio  yn  fanwl  i’r  hyn  ag  sydd  yn  wreiddyn  i 
gymaiiit  o gyfeiliornadau,  er  cynorthwy  iddo  waredu 
ei  hun,  mor  bell  ag  sydd  yn  ddichonadwy  iddo,  oddi- 
wrth  hen  ragfarnau,  a gochelyd  yn . fanwl  rhag  rhai 
newyddion.  Y maent  mor  lluosog,  ac  mor  gymhlith 
â’u  gilydd  ac  à chyneddfau  y natur  ddynol,  fel  mai 
anhawdd  yw  eu  gw^ahaniaethu  oddhvrth  eu  gilydd  yn 
aml : eto,  er  mw'yn  trefn,  ni  a’u  dosparthwn  i’r  pedwar 
dosparth  canlynol — sef  rhagfarn  yn  tarddu  oddiwrth 
bethau,  oddiwrth  eiriau,  oddiwrthom  ein  hunain,  ac 
oddiwrth  ereilh 

I.  Y math  cyntaf  o ragfarn  yw  hwmw  sydd  yn 
tarddu  oddiwrth  y peth  y byddwm  yn  meddwl  neu  yn 
barnu  am  dano.  Ond  ni  a ddylem  ystyried  yn  y fan 
yma  nad  oes  dim  yn  natur  pethau  yn  ein  harw^ain  yn 
angenrheidiol  i gyfeiliornad,  os  defnyddiwn  ein  rhes- 
w^m  yn  iawm,  ac  attal  ein  barn  nes  yr  ymddengys  y 
gwirionedd  mewn  digon  o oleuni.  Ond  gan  ein  bod 


löô 


HYFFORDDWR. 


mor  dueddoì  i ddefnyddio  pob  ymddangliosiad  ac  am- 
gylchiad  amheus  mewn  pethau  i ffurfio  camoìygiadau, 
ac  i’n  harwain  i gyfeiliornad,  ymddengys  yn  beth  tra 
phriodol  i ni  ystyried  beth  sydd  mewn  pethau  a all 
achlysuro  ein  camgymeriad. 

1.  Y mae  tywyllni  rhai  gwirioneddau,  a’r  anha,ws- 
der  o’u  chwilio  allan,  yn  un  achlysur  o gamolygiad  a 
rhagfirn. 

Y mae  rhai  gwirioneddau  yn  anhawdd  o herwydd 
eu  bod  yn  gorwedd  yn  mhell  oddiwrth  egwyddorion 
cyntaf  gwybodaeth,  ac  yn  gofyn  rhesymiad  maith  a 
manwl  cyn  eu  cyrhaedd.  Felly  ymae  llawer  o bethau 
mewn  alsoddeg  a mesuriaeth;  yn  nghyda  rhai  pethau 
mewn  gwahanol  ranau  gwyddoniaeth.  Y mae  llaw^er 
o bethau  hefyd  yn  dywyll  mewm  athroniaeth  natur- 
iol,  0 herwydd  nad  allwn  ddyfod  o hyd  iddynt  gydag 
un  math  o sicrwydd,  heb  lawer  iawn  o lafur,  ac  o 
brawfiadau  anhawdd  a chostus. 

Y mae  gwirioneddau  ereill  yn  bur  dywyll,  o her- 
wydd  na  feddwn  mo’r  moddion  neu  gyfryngau  addas  i 
dclyfod  i wybodaeth  o honynt.  Heblaw  llaAver  o 
bethau  fel  hyn  yn  y byd  naturiol,  ni  a állwn  grybwyll 
hefyd  am  ysbrydion  a byd  ysbrydol : pa  fodd  y maent 
3U1  gweithredu — yn  ymsymud — a pha  fodd  y mae  ys- 
bryd  wedi  ei  uno  â choríf. 

Yn  awr,  y mae  llawer  iawn  o’r  hil  ddynol  yn  an- 
foddlawn  i fod  yn  anwybodus  o’r  cyfryAV  bethau;  ac 
yn  hytrach  na  hyny,  ffurfia^nt  farnau  byrbwyll,  dy- 
chymygant  am  bethau  heb  un  prawf  gwirioneddol,  a 
chredant  y peth  hyn  a’r  peth  arall  am  danynt,  cyn 
iddynt  erioed  eu  deall  a’u  hamgyffred;  ac  felly  y 
maent  yn  syrthio  i gyfeiliornad. 

Gellir  gwella  o’r  rhagfarn  yma,  fel  o bob  rhagfarn 
braidd,  tr^vy  chwilio  yn  fanwl  ac  yn  amyneddgar,  yn 
nghyda  pheidio  â ffurfiV  y farn  nes  y byddwn  gwedi 
cyrhaedd  cyfryngau  cymhwys  i’r  wybodaeth,  ac  hyd 
nes  y canfyddwn  ddigon  0 brawfìadau  o wirionedd  y 
pwnc. 

2.  Y mae  ymddanghosiad  ffugiol  pethau  yii  achlysur 
arall  o ragfarn,  neu  o farnu  yn  fyrbwyll.  Y mae  yr 
olwg  allanol  ar  hethau,  yr  hyn  sydd  yn  dwyn  ein  sylw 
gyntaf,  yn  wahanol  iawn  yn  aml  i’w  natur  fewnol; 


PEN.  r. 


167 


ac  fe’n  hudir  i farnu  yn  fyrbwyll  wrtli  yr  olwg  allanol. 
Fel  hyn  y twyllir  llawer  un  mewn  perthynas  i ambell 
lyfr.  Y mae  yn  llawenhau  wrth  ei  enw  ac  wrth  ei 
'wýneb  -ddalen — y mae  yn  ei  brynu,  ac  yn  ei  ddarllcu 
gyda  dysgwyliadau  goruchel ; ond  er  ei  siomedigaeth, 
y mae  yn  cael  y cwbl  yn  ysgafii  a gwael.  Yr  oedd  y 
dysgwyliadau  mawrion  hyn  yn  tarddu  o farn  Vvedi  ei 
ífurno  yn  rhy  fyrbwyll.  Yr  ydym  yn  rhy  dueddol  i 
farnu  gwerth  llyfr  oddiwrth  ei  edrychiad  allanol;  neu 
oddÌYy'rth  ryw  adoiygiad  a wneir  arno  gan  rywun  an- 
alluog  neu  annghydwybodol.  Y mae  y cruglwyth  o 
eiriau  bostfawr  a bentyrir  yn  aml  ar  grach-feddygin-* 
iaethau  mewn  hysbysiadau  cyhoeddus,  yn  denu  llawer 
darllenydd  i’w  hystyried  yii  anffaeledig,  ac  i’w  defn- 
yddio  gyda  gobaith  cryf  o’u  rhinwedd,  ond  y cwbl  yn 
ófer. 

Fe’n  hudir  i ffurfio  ein  barn  am  bersonau,  yn  gystal 
ag  am  bethau,  wrth  yr  olwg  allanol  yma.  Lle  y mae 
cyfoeth  a mawredd,  yr  ydym  yn  dueddol  i alw  y dyn 
hw'nw  yn  ddedwydd ; ond  nid  ydym  yn  canfod  cyífro- 
adau  anesmwyth  yr  enaid:  ac  o’r  tu  arall,  pan  y gwel- 
wm  ddyn  o ymddanghosiad  tylawd  a charpiog,  o’r 
braidd  y gallwn  olygu  ei  fod  yn  ddedwydd  nac  yn 
synwyrgall.  Ond  y mae  ein  barn  yn  cael  ei  ífurfio  yii 
rhy  fyrbw^yll ; sef  yn  unig  oddiar  yr  olw^g  allanol. 
Trw'y  rym  y rhagfarn  yma  y gwrthododd  yr  luddewon 
eiii  Hiachawdwu’ bendigedig;  nid  allent  hwy  oddef  y 
grediniaeth  fod  y gẃr  a ymddanghosai  yn  fab  y saer, 
yn  Fab  Duw  hefyd.  Ac  o heiwvydd  fod  Paul  yn  ddyn 
bychan  o gorffolaeth,  ac  o ymddanghosiad  gw^ael, 
amheuai  y Corinthiaid  a oedd  ef  yn  ysbrydoledig  ai 
peidio. 

Fe  wellheir  y rhagfarn  yma  trwy  helaethach  a hir- 
ach  ymwneyd  á’r  byd;  a dal  syhv,  fod  pethau  w eith- 
iau  yn  w'ell,  ac  w'eithiau  yn  w^aeth  na’u  hymddanghos- 
iad.  Gan  hyny,  nyni  a ddylem  wylio  yn  íanwd  ar,  ac 
attal  ein  tueddiad  i ffurfio  ein  barn  am  bersonau  a 
phethau,  'cyn  cael  manteision  a chyfìeusdra  addas  i’w^ 
profì  a’u  chwiìio  yn  dêg.  Cofìw'ch  nad  yw  pen- 
Avỳni  yn  gwneyd  athronydd ; nad  y w pob  peth  dys- 
glaer  ddim  yn  aur;  ac  y gall  peth  gaiwv  fod  o w'erth 
dirfaw'r. 


1G8 


HYFFORDDWR. 


3.  Y mae  cymj’^sgedd  o gyneddfau  gwahanol  yn  yr 
un  gwrthddrych,  yn  achlysur  i gamfarnu,  ac  yn-  arwain 
i ragfarn.  Yr  ydym  yn  dueddol  i gael  ein  hudo  gan 
y gyneddf  a effeithia  gyntaf  neu  ddwysaf  arnom,  ac  i 
farnu  am  y gwrthddrych  oll  yn  ol  hyny,  heh  yr  un 
sylw  ar  ddim  arall.  Pan  y darllenwn  ryw  lyfr  ag  a 
fyddo  yn  cynwys  llawer  o wirioneddau  rhagorol,  fe’n 
hudir,  nid  yn  unig  t gymeradwyo  yr  oll  o’r  llyfr,  ond 
hefyd  holl  lyfrau  yr  awdwr.  O’r  tu  arall,  os  bydd 
gwallau  neu  fíaeleddau  penodol  mewn  rhyw  awdwT, 
yr  ydym  yn  dueddol  i waw'dio  a dirmygu  pob  peth  a 
ysgrifenir  ganddo,  ac  o’r  braidd  y gallwn  addef  ei  fod 
yn  meddiannu  synw^yr  cyíFredin. 

Fe  symudir  y rhagfarn  yma  trwy  ddysgu  gwahan- 
iaethu  pethau  yn  iawn,  ac  nid  eu  barnu  yn  y cyfan- 
sw'm.  O’r  braidd  y mae  un  peth  yn  myd  natur  na 
chelfyddyd,  yn  myd  crefydd  na  rnoesoldeb,  yn  hollol 
unffurf.  Y mae  cymysgedd  o ddoethineb  a ffolineb,  o 
rinw'edd  a gwỳd,  ac  o dda  a drwg,  mewn  dynion  a 
phethau.  Ni  a ddylem  gofìo  fod  gan  rai  dynion  lawer 
ö ffraethineb,  ond  ychydig  o farn  ; a bod  ereill  yn  syn- 
wyrgall,  ond  nid  yn  ffraeth.  Y mae  rhai  o dymher 
dda,  heb  fawT  o íbesau;  ac  ereill  yn  llawn  o foesau, 
ond  0 dymher  ddiwYg.  Ni  a ddylem  wybod  y gall  un 
dyn  fod  yn  ddysgedig  ac  yn  bechadurus ; ac  y gall  arall 
fod  yn  annysgedig,  ond  yn  rhinweddol.  Fe  alì  un  dyn 
fod  0 feddwl  cryf,  ac  o farii  ragorol,  ond  yn  siaradwT 
gwael;  tra  y bydd  un  arall  o alluoedd  ymadrodd  nod- 
edig,  ond  o feddwl  arwynebol  a ffril.  Fe  geir  rhai 
dyw'ediadau  rhagorol  w'eithiau  mewn  llyfrau  ffol  a 
gweigion;  a rhai  syniadau  digon  ffol  mewm  llyfrau 
gwerthfawr.  Gan  hyny,  dylem  beidio  â chanmawl  na 
chollfarnu  wTth  y cyfansw'm;  ond  gw^ahaniaethu  y da 
oddiwrth  y diwYg,  a’u  barnu  yn  annibynol  ar  eu  gilydd : 
y mae  hyn  yn  aiwYydd  o feddwd  yn  gallu  barnu  yn  dda. 

4.  Y mae  y gwahanol  ffyrdd,  neu  y gw'ahanol  oleuni 
y danghosir  unrh\wv  beth  i’r  meddwl,  yn  achfysur  i 
gamolygiad  neu  ragfarn.  Pe  y gosodid  plàd  crwm  ar 
osgo  o’n  blaen  mewn  pellder  priodol,  ymddanghosai  yn 
hirgrwm ; a phe  troid  ei  ymyl  atom,  ymddanghosai  fel 
llinell  uniawm.  Felly  hefyd,  wrth  edrych  ar  w'ahanol 
blygiadau  rhy  w ddernyn  o sidan  symudliw',  ymddengys 


PEN,  I. 


169 


un  plyg  yn  goch,  nn  arall  yn  felyn,  ac  felly  yn  y blaeii, 
o herwydd  ei  wahanol  sefyllfaoedd  mewn  perthynas  i’r 
goleuni;  ond  os  gosodir  o yn  y fath  fodd  ag  i edrych 
arno  yn  yr  un  goleuni,  fe  ymddengys  oll  o’r  un  lliw. 

Felly  hefyd  y mae  mewn  gwybodaeth  a dysg:  a’r 
unig  íìbrdd  i waredu  ein  huiiaiîi  oddiwrth  y matli  yma 
o ragfarn,  yw  chwilio  y peth  o bob  tu,  i gymharii  ei 
wahanol  ymddangliosiadau  â’u  gilydd,  a gadael  i bob 
un  gael  ei  briodol  bwys  yn  iighlorian  ein  barii,  cyn  i 
ni  Iwyr  benderfynu  arno. 

11.  Rhagfarn  yn  tarddu  oddiwrth  eiriau.' — Y mae 
ein  drychfeddyliau  a’n  geiriau  gwedi  eu  cysylltu  yn  y 
fath  fodd,  fel,  tra  yr  ydym  yn  barnu  pethau  wrth  eir- 
iau,  fe’n  harweinir  i amryw  gamgymeriadau.  Gellir 
dosparthu  y rhai  yma  i ddau  fath — y cyfryw  a fo  yn 
tarddu  oddiar  eiriau  neu  ddywediadau  uiiigol,  a’r  rhai 
a fo  yn  tarddu  oddiar  eiriau  gwedi  eu  cyfansoddi  yn 
araith  neu  draethawd. 

1.  Y camgymeriadau  mwyaf  penodol  o’r  dosparth 
blaenaf,  ydyw  y rhai  canlynol:  1.  Pan  y mae  ein  geir- 
iau  yn  ddiystyr,  heb  un  drychfeddwl  yn  perthyn  idd- 
ynt.  2.  Pan  y mae  ein  geiriau  yn  cynwys  dau  neii 
chwaneg  o ystyriaethau.  3.  Pan  y mae  dau  neu 
chwaneg  o eiriau  o’r  un  ystyr  a’u  gilydd.  Y mae  yr 
amrywion  yma  gwedi  achosi  llawer  iawn  o gamgy- 
meriadau,  mewn  llawer  cysylltiad;  ac  yn  neillduol 
mewn  duwinyddiaeth. 

2.  Yr  ydym  yn.agored  i fath  arall  o gamgymeriad 
neu  gyfeiliornad  mewn  cysylltiad  â geiriau;  sef,  yn  eu 
ífurfìad  yn  araith  neu  draethaw'd.  Y mae  y perygl 
yma  eto  yn  ddeublyg.  1.  Y cyntaf  yw,  pan  y mae 
rhyw  un  yn  siared  neu  yn  ysgrifenu  yn  gall  ac  yn  syn- 
wyrol,  ac  at  y pwynt  hefyd  yn  aml ; ond  heb  ddull 
denol  o amlygu  ei  hun.  Fe  allai  ei  fod  yn  defnyddio 
geiriau  gwael,  clogyrnaidd ; a brawddegau  uchelseingar 
ac  annealladwy.  Y mae  yn  wir  fod  hyn  oll  yn  tarddu 
o ddiífyg  chwaeth,  ac  yn  tueddu  yn  fawr  at  beri  i’r 
gwrandawr  neu  y darllenwr  edrych  yn  ddirmygus  ar  y 
cwbl  a ddywedo  neu  a ysgrifeno  y cyfryw  un.  2.  O’r 
tu  arall,  pan  ý byddo  rhyw  ddyn  ífraeth  yn  siared  neu 
yn  ysgrifenu  ar  ryw  bwnc,  yr  ydym  yn  dueddol  i 
dderbyn  ei  olygiadau  yn  ddiarchwiliad,  trwy  gael  ein 

p 


170 


HYFFORDDWR. 


tynu  megys  yn  ddifeddwl  gan  swyn  ei  ífraethineb  a 
llyfndra  ei  iaith  barablber.  Fe  gabola  (poUsh ) rheith- 
ioreg  bob  gwall  nes  yr  ymddengys  fel  gwirionedd,  ac 
a addurna  bob  bai,  nes  yr  ymddengys  fel  rhinwedd. 
Celfyddyd  ydyw  ag  sydd  â gallu  a dylanwad  eang  a 
rhyfeddol;  y mae  yn  cuddio  y gwir  yn  aml,  ac  yn 
amlygu  cyfeiliornad  gwrthun  yn  y goleuni  mwyaf 
denol.  Y mae  harddwch  agwedd,  pereidd-dra  llais, 
rheoleidd-dra  acenion,  a phrydferthwch  arddull,  a holl 
ddeniadau  yr  areithydd,  wedi  arwain  y gwrandawyr 
yn  aml  i gyfeiliornad,  ac  wedi  eífeithio  arnynt  i dder- 
byn  a chymeradwyo  beth  bynag  a ddywedir  gan  y fath 
siaradwr  boddus.  Tuag  at  waredu  ein  hunain  o dan 
lywodraeth  y fath  ragfarn  a hyn,  y mae  yn  angenrheid- 
iol  i ni  ddysgu,  hyd  y gallom,  wahanu  ein  syniadau 
a’n  drychfeddyiiau  oddiwrth  eiriau  ac  ymadroddion 
— barmi  pethau  yn  ol  eu  naturiaethau,  ac  yn  eu  perth- 
ynas  naturiol  â’u  gilydd,  yn  wahanedig  oddiwrth  iaith 
— ac  i benderfynu  peidio  â derbyn  dim  ond  y gwir, 
yn  mha  liw  neu  wisg  bynag  yr  ymddengys. 

III.  Rhagfarn  yn  tarddu  oddiwrthom  ein  hunain, — 
Nid  yn  unig  y mae  pethau  a geiriau  yn  achlysuro  rhag- 
farn,  ond  y mae  pethau  ynom  ein  hunain  yn  achlysuro 
yr  un  peth : ac  yn  wir,  ni  byddai  gan  y cyfry w bethau 
gymaint  o ddylanwad  arnom  oni  bae  fod  ynom  ein 
hunain  y fath  ífynnonau  niweidiol. 

I.  Y mae  llawer  o’n  rhagfarnau  a’n  camgymeriadau 
yn  cael  eu  magu  o herwydd  gwendid  ein  rheswm,  a’n 
hanallu  i farnu  pethau  pan  yn  blant.  Trwy  hyn,  yr 
ydym  yn  ífurfìo  golygiadau  gwallus  am  lawer  o bethau 
sydd  o’n  hamgylch,  ac  am  lawer  o amgylchiadau  byw- 
yd.  Y mae  y chwedlau  a glywodd  un,  pan  yn  llanc,  wrth 
dân  hirnos  y gauaf,  a’r  syniadau  a fìurfiodd  oddiwrth- 
ynt,  yn  nghyda  mil  o amgylchiadau  ereill,  wedi  eífeithio 
mor  ddwys  ar  ei  feddwl,  fel  nas  llwyr  ddileir  trwy  yr 
oes.  A thuag  at  ymwellhau  oddiwrth  y rhagfarn  yma, 
y mae  yn  angenrheidiol  i ni  nodi,  mor  belled  ag  y 
gallwn,  pa  rai  yw  y golygiadau  a ddarfu  i ni  fìurfio 
pan  yn  blant;  ac  ystyried  nad  òeddym  yn  alluog  y 
pryd  hyny  i ífurfìo  barn  gÿwir;  a’u  dwyn  eilwaith 
gerbron  brawdlys  ein  dealltwriaeth,  pan  mewn  mwy  o 
oedran  a gallu  i benderfynu. 


PEN.  I. 


171 


2.  Y mae  ein  synwyrau  hefyd  yn  rhoddi  gwybod- 
aeth  annghywir  i ni  am  hethan  yn  aml.  Gellid  medd- 
wd  wrth  yr  olwg  mai  sylweddau  gwastad  o ychydig 
fodfeddi  ar  draws  y w yr  haul  a’r  lleuad,  canys  felly  y 
maent  yn  ymddangos  i’r  llygaid.  Y mae  y synwyr  o 
deimlad  yn  dueddol  i heri  i ni  feddwl  nad  oes  dim 
pwys  mewn  a^yyr,  o herwydd  nad  ydym  yn  ei  deimlo 
felly.  Y mae  dynolryw  yn  gyíFredin  yn  agored  i’r 
camgymeriadau  hyn  pan  yn  hlant;  ond  y mae  oedran 
a phrofiad  yn  symud  lla’wer  o honynt,  a dysg  a gwy- 
hodaeth  yn  symud  mwy.  Fe’u  symudir  trwy  amryw 
íFyrdd.  1.  Trwy  gynorth^yy  un  synwyr  nyni  a alhvn 
symud  cyfeiliornad  synwyr  arall ; megys  am  hren  un- 
iawn  pan  y gyrir  o i lawr  ar  ei  hen  i ddwfr,  ymddeng- 
ys  yn  gam ; ond  cedAVÌr  ni  rhag  credp  hyny,  wrth  ei 
dynu  allan,  gan  y golwg  a’r  teimlad.  2.  Y mae  defn- 
yddiád  ein  rheswm,  yn  nghyda  gwyhodaeth  mewn 
gwyddoniaeth  ac  athroniaeth  naturiol,  yn  ein  gwaredu 
oddiwrth  lawer  iawn  o ragfarn  a achîysurid  gan  ein 
synwyrau,  mewn  perthynas  i gyríF  daearol  ac  wyhr- 
enol.  3.  Ni  a ddylem  gofio  fod  ein  synwyrau  gwedi 
ein  twyllo  lawer  gwaith,  mewn  llawer  amgylchiad; 
nad  ydynt  yn  rhoi  ond  gwyhodaeth  gymysglyd  ac  han- 
nerog  am  hethau  mewn  llawer  cysylltiad.  4.  Dylem 
gofio  hefyd  mai  prif  ddyhen  ein  synwyrau  yw  rhoddi 
gwyhodaeth  i ni  am  y gwahanol  herthynasau  y mae  y 
cyríF  sydd  o’n  hámgylch  yn  eu  dwyn  â’n  cyríF  ein  hun- 
ain ; ond  nid  ydynt  yn  alluog  o honynt  eu  hunain  i’n 
dwyn  i wyhodaeth  athronaidd  am  hethau.  Rhaid 
addef,  mai  trwy  gymhorth  y llygad  a’r  glust,  mewn 
modd  penodol,  y cynysgaethir  y meddwl  â llawer  o 
ranau  gwyhodaeth ; eto,  fhaid  defnyddio  rheswm  hoh 
amser  yn  nglỳn  â defnyddio  synwyrau,  tuag  at  íFurfio 
barn  gywir  am  bethau. 

3.  Y mae  y dychymyg  yn  achos  o lawer  iawn  o gam- 
olygiadau  a rhagfarn.  Y mae  rhai  dynion  yn  credu 
pa  heth  bynag  a argreífir  yn  ddwys  ar  y dychymyg 
Y mae  hyn  yn  arwain  llawer  i anturio  eu  cyfoeth  a’u 
meddiannau  ar  y chwareyddiaethau  llygredig  a diii- 
ystriol  sydd  yn  y hyd,  a hyny  yn  y modd  mwyaf  hy- 
derus,  o herwydd  eu  hod  yn  dychymygu  yn  gryf  fod 
íFawd  yn  gysylltiedig  â rhyw  hëth  y maent  hwy  yn 


172 


HYFFORDDWR. 


ei  ddewis  sydd  yn  perthyn  i^r  chwareufa.  Miloedd, 
hefyd,  o broíîwydoliaethau  o’r  fath,  yn  nghyda  holí 
ífoleddau  penhoethni,  sydd  wedi  tarddu  o’r  ífynnon 
yma. 

Un  ífordd  i ennill  huddugoliaeth  ar  y gyneddf  af- 
reolus  yma,  yw  gwylio  arni  yn  harhaus,  a’i  hattal  yn 
ei  holl  grwydriadau  eithafus;  peidio  â chredu  dim  yn 
unig  o herwydd  fod  y dychymyg  yn  ei  holfi.  Y mae 
y dychymyg  yn  allu  defiiyddiol  a difyr  iawn  mewn 
areithyddiaeth,  harddoniaeth,  &c.;  ond  mewn  ym- 
chwiliad  oer  a thêg  ar  ol  gwirionedd,  dylai  sefyll  o’r 
neilldu,  i roddi  lle  priodol  i’r  deall,  yn  niífyg  galw  am 
ei  gymhorth  i egluro  rhyw  hwnc  penodol  trwy  gy- 
ffelyhiaeth. 

4.  Y mae  y gwahanol  nwydau  a serchiadau  yn  ffyn- 
nonau  i ragfarnau  parhaus  a diderfyn.  Y maent  yn 
gosod  hug  megys  ar  hoh  gwrthddrych  y maent  yn  ym- 
wneyd  âg  ef,  ac  yn  rhoddi  eu  lliw  eu  hunain  arnynt, 
ac  fel  hyn  yn  arwain  y farn  ymaith  oddiwrth  y gwir. 
Cariad  y fam  a wiia  iddi  feddwrl  fod  ei  phlentyn  ei 
hun  yn  rhagori  ar  hoh  plentyn  arall ; a cheisia  weith- 
iau  i ni  gredu  fod  hyd  yn  nod  yr  anaf  sydd  arno  yn 
harddwch.  Y mae  gohaith  a dymuniad  cryf  am  ryw 
heth,  yn  peri  i awr  o oediad  ymddangos  cyhyd  a thair 
neu  hedair.  Y mae  gohaith  cryf  yn  peri  i ni  feddwl 
nad  oes  dim  yn  rhy  anhawdd  i amcanu  ato : ond  y 
mae  digalondid  yn  dweyd  wrthym  fod  poh  rhwystr 
yn  anorfod.  Y mae  ofn  yn  peri  i ni  ddychymygu  fod 
rhyw  greadur  dinystriol  yn  y llwyn,  pan  nad  oes  dim 
ond  y gwynt  yn  chwythu  arno.  Y mae  casineh,  dig- 
ofaint,  yn  nghyda’r  holl  nwydau  a’r  tymherau  annuw- 
iol  o’r  un  dras,  yn  peri  i ni  feddwl  yn  waeth  o lawer 
am  ddynion  nag  y dylem,  ac  yn  ein  tueddu  i gredu 
poh  drygair  a ddywedir  am  danynt. 

Y ffordd  i ymwella  o’r  rhagfarnau  hyn,  yw  gwylio 
yn  ddyfal  arnom  ein  hunain  ac  ar  ein  nwydau,  fel  na 
hyddont  âg  un  llaw  yn  y gAvaith  pan  y hyddom  yn 
myned  i ffurfio  harn  am  unrhyw  heth:  a phan  fyddo 
ein  serchiadau  yn  gynhes,  dylem  ymattal  rhag  rhoddi 
ein  harn  ar  ddim.  Dylem  ffurfio  ein  harn  am  hersonau 
a phethau  yn  yr  oriau  tawelaf  ag  yr  ydym  yn  eii 
mwynhau,  pan  y mae  nwydau  y natur  oll  yn  ddystaw, 


PEN.  î. 


i73 


a’r  meddwl  mewn  llonyddwch.  perífaith;  a dylai  y 
barnau  hyn  gael  eu  trysori  yn  y meddwl  erbyn  yr 
amser  y bydd  angen  am  danynt. 

5.  Achos  arall  o lawer  iawn  o ragfarnau,  yw  y car- 
iad  sy  genym  atom  ein  hunain,  a’r  berthynas  sydd 
rhwng  personau  a phethau  ereill  a ni.  Yn  gyffredin, 
yr  ydym  yn  dueddol  i feddwl  fod  rhyw  ragoroldeb 
penodol  yn  mhob  peth  o’r  eiddom  ni,  pan,  mewn  gwir- 
ionedd,  nad  oes  dim  byd  neillduol  ynddynt  ond  mai 
nyni  a’u  piau.  Pe  buasem  gwedi  cael  ein  geni  yn 
mhlith  gerddi  yr  Eidal,  creigiau  gwlad  y Swis,  neu 
rew  ac  eira  Rwssia  a Sweden,  nyni  a fuasem  yn  credu 
fod  rhyw  ragoriaethau  yn  perthyn  i wlad  ein  genedig- 
aeth.  Yr  ydym  yn  coleddu  meddyliau  gwych  am  ein 
plaid  ein  hunain ; ond  credwn  chwedlau  drwg  yn  hawdd 
am  bersonau  o blaid  wahanol.  Y mae  genym  feddwl 
mor  dda  am  ein  syniadau  a’n  hymarferion,  fel  o’r 
braidd  y credwn  yr  hyn  a ddywed  neb  wrthym  mewn 
ffordd  0 gerydd : ond  y mae  yn  hynod  o hawdd  genym 
dderbyn  pob  math  o weniaith.  Yr  ydym  yn  gosod  i 
fyny  ein  golygiadau  ein  hunain  mewn  crefydd  a dysg, 
fel  maenprawf  uniongred  a gwirionedd;  ac  yn  barod 
i farnu  arferion  ac  ymddygiadau  dynion  ereill  yn  ddy- 
ledswydd  neu  yn  drosedd,  yn  ol  fel  y barnem  hwynt 
yn  ddyledswydd  neu  yn  drosedd  i,ni,  er  i’w  hamgylch- 
iadau  hwy  fod  yn  bur  wahanol. 

Oddiwrth  y duedd  niweidiol  o osod  i fyny  hunan  yn 
g^mllun  i’r  hyn  y dylai  ereill  fod,  y tarddodd  yr  ysbryd 
annghristionogol  o orfodaeth  ac  erledigaeth;  er  nad 
oes  mwy  o reswm  drosto  nag  y sydd  dros  arferiad  y 
gormesdeyrn  hwnw,  oedd  â gwely  ganddo  yn  cyfateb 
i’w  hyd  ei  hunan;  a phob  dyn  bychan  o gorffolaeth, 
fe’i  dirdynai  ar  yr  aethglwyd  nes  ei  wneyd  o’r  un  hyd 
a’i  wely;  a dywedir  heíyd,  ei  fod  yn  tori  coesau  pawb 
a fyddai  yn  rhy  hir  iddo. 

Oddiar  eg^yyddor  o’r  un  dras  a hon,  yr  ydym  mor 
dueddol  i gamddeongli  a gẃyro  llawer  o awduron 
enwog,  ac  yn  neillduol  yr  ysgrythyrau  santaidd,  i beri 
iddynt  siared  o’n  tu  ein  hunain.  Trwy  y dylanwad 
sy  gan  ein  eyfundraeth  fabwysiedig  ar  y meddwl,  fe’n 
gwneir  weithiau  mor  lygadgraff  fel  ag  i ganfod  ein  gol- 
ygiadau  ein  hunain  mewn  lleoedd  o’r  ysgrythyrau  na 


tn 


HYFFORDDWE. 


feddyliodd  yr  ysgrifenwyr  santaidd  erioed  ain  y fatlí 
beth.  Ac  ar  amserau  ereill  y mae  yn  tywyllu  y llygaid 
i’r  fath  raddau,  fel  nad  allwn  ganfod  dim  yn  groes  i’n 
syniadau  ein  hunain  mewn  un  man,  er,  efallai,  ei  fod 
yn  ddigon  amlwg  i ereill.  Y mae  gan  bob  berniad  ei 
gyfundraeth  ei  hun;  ac  os  na  fydd  y testyn  cyífredin 
yn  ateb  ei  ddyben,  fe  ddewisa  ryw  ddarlleniad  gwa- 
hanol,  ac  a sicrha  mai  hwnw  yw  y cywir,  Neu  ynte, 
rhaid  ystyried  y testyn  cyfíredin  yn  ddiífygiol  neu  yn 
ormodol ; ac  fe  fydd  yr  ystyr  yn  llythyrenol  neu  yn 
ífugyrol,  yn  ol  fel  yr  etyb  oraf  i’w  gyfundraeth  ef.  Fe 
chwanegir,  neu  fe  dynir  allan,  bennodau  a llyfrau  cyf- 
ain  o’r  gyfrol  santaidd,  trwy  allu  yr  un  egwyddor.  Yr 
oedd  Luther  yn  methu  canfod,  pa  fodd  yr  oedd  cysoni 
epistol  lago  ág  athrawiaeth  cyfiawnhad  trwy  ffydd  yn 
unig,  am  hyny  nid  allai  addef  ei  fod  yn  ddwyfol.  Y 
mae  hwythau  y Pabyddion  yn  hela  yr  apocrypha  i’r 
Beibl,  ac  yn  ei  ystyried  mor  ddwyfol  ag  unrhyw  ran, 
am  eu  bod  yn  credu  fod  athrawiaeth  y purdan  yno,  a 
bod  yno  weddiau  tros  y meirw.  Ond  gadawant  yr 
ail  orchymyn  allan,  am  ei  fod  yn  gwahardd  addoli 
delwau.  Ac  y mae  hyd  yn  nod  y Cristion  syml  a 
chyífredin  yn  canfod  rhywbeth  yn  mhob  pennod  yn 
gyfnerth  i’w  olygiadau  neiìlduol  ei  hun,  ond  gwell  gan- 
ddo  am  y pennodau  hyny  sydd  yn  llefaru  ei  gyfuii- 
draeth  ef  yn  fwyaf  eglur  a phenderfynol : dyma  ragfarii 
sydd  yn  nglỳn  iawn  â’r  natur  ddynol.  Y mae  gan 
hunan  effaith  ddinystriol  iawn  yn  mhellach  ar  ein 
dealltwriaeth,  ac  yn  dra  niweidiol  pan  y byddys  yn 
barnu  pethau.  Pan  y bydd  ein  tueddiad  ein  hunain, 
esmwythdra,  anrhydedd,  neu  elw,  yn  ein  Imdo  at  un- 
rhyw  beth  a fyddo  yn  amheus  o ran  ei  gyfreithlondeb, 
rhyfedd  fel  y byddwn  yn  tasgu  y meddwl,  ac  megys 
yn  gordynu  ei  alluoedd,  er  mwyn  cael  rhesymau  trosto, 
ac  i geisio  boddhau  ein  hunain  ei  fod  yn  gyfreithlawn ! 
Fe  farnodd  yr  ynad  fod  iawn  i’w  wneyd  i ryw  ddyn 
yr  oedd  ŷch  wedi  tori  i’w  gae;  ond  pan  y clywodd 
mai  ei  ỳch  ef  ei  hun  ydoedd,  fe  gafodd  afael  mewn 
digon  o resymau  i dynu  y farn  yn  ol.  Ond  y mae  yr 
lachawdwr  wedi  rhoddi  rheol  eífeithiol  i iii  wylio  ar 
y rhagfarn  yma  mewn  mater  o gyfìawnder  rhwng  dyn 
a dyn;  a hyny  ydyw,  rhoddi  fy  nghymydog  yn  fy  lle 


PEN.  U 


175 


fy  liun,  a fy  hun  yn  lle  fy  nghymydog : neu  mewn 
geiriau  ereill,  gwneyd  i fy  nghymydog  fel  yr  ewyllys- 
iwii  i fy  nghymydog  wneuthur  i mi.  Nyni  a ddylem 
gofio  fod  gan  bawb  ei  hunan  yn  gystal  a iii,  a bod 
chwaeth,  tymherau,  a thueddiadau  gwahanol  ddynion 
yn  bur  wahanol  i’w  gilydd,  ac  yn  groes  i’w  gilydd  yn 
fynych : gan  hyny,  os  nad  ellir  profi  fod  pob  un  o’r 
amrywiaethau  yma  yn  wirionedd  safadwy,  nid  yw 
hunan  yn  faenprawf  cywir  o wirionedd  a thwyll,  ac  o 
dda  a drwg. 

6.  Y mae  gwahanol  dymherau,  mympwyon,  yn 
nghyda  gwahanol  ddulliau  o feddwl,  pa  , un  bynag  ai 
naturiol  ai  ymarferol,  à dylanwad  cryf  iawn  ar  ein 
barn,  ac  yn  achlysuron  i lawer  o gamgymeriadau. 
Gadewch  i ni  sylwi  ar  rai  o honynt. 

(1.)  Y mae  rhai  dynion  o dymher  hygoelus  iawn, 
pan  y mae  ereill  yn  dangos  tuedd  i wrthwynebu  bob 
amser.  Y mae  y dyn  hygoelus  yn  barod  i dderbyn 
pob  peth  fel  gwirionedd,  er  na  fydd  ond  rhyw  gysgod 
o reswm  drosto.  Fe’i  tynir  yn  rhwydd  i olygiadau 
unrhyw  lyfr  newydd  a ddarlleno,  neu  unrhyw  ddyn 
inedrus  y siarado  âg  ef.  Y mae-  o feddwl  mor  wan, 
fel  y rhydd  ei  olygiadau  ei  hun  i fyny  yn  ngwyneb  y 
gwrthwynebiad  cyntaf.  Ond  y mae  y gwrthddadleu-, 
wr  0 ysbryd  gwahanol  iawn.  Y mae  ef  yn  barod  i 
wrthwynebu  pob  peth  a ddywedir.  Ni  rydd  ef  ond 
ychydig  o syîw  i resymau  dynion  ereill,  o herwydd 
rhyw  feddwl  diystyrllyd  sydd  q,’i  fewn,  nad  oes  nerth 
ynddynt.  Pan  y mae  yn  cly wed  neu  yn  darllen  rhyw 
beth  gwahanol  i’w  olygiadau  ei  hun,  nid  yw  yn  can- 
iatau  amser  iddo  ei  hunan  i ystyried  ai  gwir  fydd  ai 
peidio ; ond  defnyddia  ei  holl  alluoedd  yn  ddioedi  i 
geisio  ei  wrthbrofi.  Y mae  y dynion  hyny  sydd  yn 
hofí*  ganddynt  ddadlu  ar  bob  achlysur,  yn  gyfíredin 
dan  ddylanwad  trwm  y math  yma  o ragfarn : dadleu- 
ant  yn  aml  yn  unig  er  mwyn  buddugoliaeth,  ac  am- 
ddiffynant  unrhyw  beth  a ddywedasant,  bydded  mor 
gyfeiliornus  ag  y bo,  yn  hytrach  nag  addef  y gwall ; 
ac  fel  hyn  y mae  y gwir  yn  cael  ei  golli  yn  swn  a chy- 
nhwrf  dadleuon  gorwyllt : ac  yn  fynych  iawn  y mae 
dadleuon  o’r  fath  yma  yn  cael  eu  trOi  yn  y diwedd  yn 
wawdiaith  bersonol.  Y mae  ysbryd  gwrthwynebu  mor 


176 


HYFFORDDWR, 


goegathrawaidd  ac  atgas,  fel  y dylai  pob  dyn  gymeryd 
llawer  o draíferth  i wylio  arno  ei  hun  rhag  hod  dan  ei 
lywodraeth  yn  y mesur  lleiaf. 

(2.)  Y mae  pâr  arall  o ragfarnau  yn  tarddu  oddiar 
ddwy  dymher  wahanol  y meddwl;  sef  mympwy  awd- 
uraidd  neu  amheus;  hyny  yw,  boh  amser  yn  sicr  neu 
yn  amau.  Pa  fodd  bynag  y cyrhaeddodd  yr  awdur- 
iaethwr  ei  gredoau,  pa  un  ai  trwy  ei  synwyrau  coríF- 
orol  ai  trwy  ei  ddychymyg,  trwy  addysg  ai  trwy  ei 
ymchwiliadau  ei  hunan,  y mae  yn  eu  credu  oll  gyda’r 
sicrwydd  mwyaf  penderfynol.  Nid  oes  braidd  gymaint 
ag  un  peth  yn  amheus  iddo  ef ; ond  y mae  y cwbl  yn 
sicr  ac  yn  anífaeledig;  ac  os  cynygir  gwrthresymau 
Pw  bwnc,  fe’u  hetyb  yn  unig  trwy  eu  diystyru  mewn 
tra-awdurdod.  Anfynych  iawn  yr  argyhoeddir  neb 
o’r  fath  yma  o’u  camgymeriad : y mae  sicrwydd  eu 
meddyliau  o wirionedd  eu  credoau,  yn  gwneyd  i bob 
anhawsder  o’u  tu  hwy  ddiflanu  mor  llwyr,  fel  yr  ym- 
ddengys  fod  pob  pwnc  o’u  heiddo  hwy  yn  dysgleirio 
fel  haul  hanner  dydd ; a rhyfeddant  yn  fawr  fod  neb 
yn  methu  â’u  canfod.  Ond  y mae  amheugarwch  yn 
rhagfarn  wahanol.  Y mae  yr  awduriaethwr  yn  sicr  o 
bob  peth,  ond  nid  yw  yr  amheuwr  yn  credu  dim. 

Y mae  rhai  efallai  yn  cael  eu  harwain  i hyn  trwy 
gael  eu  hunain  yn  wallus  mewn  pethau  yr  oeddynt  yn 
bur  hyderus  ynddynt  pan  yn  ieuangach,  ac  yna  y 
maent  yn  ofni  credu  mewn  dim  braidd  eto.  Y mae 
ereill,  wrth  weled  cymaint  o wrthresymau  i bob  ath- 
rawiaeth,  yn  barod  i daflyd  ymaith  bob  crediniaeth,  ac 
i ddweyd  nad  oes  sicrwydd  mewn  dim.  Ac  yn  fynych 
iawn,  y mae  llawer  un  yn  taflyd  ymaith,  nid  yn  unig 
ei  athrawiaeth,  ond  ei  grefydd  hefyd,  ac  yn  ymollwng 
i fywyd  annuwiol,  yn  ddifater  am  nefoedd  ac  am 
uífern. 

Er  mor  wahanol  yw  y ddau  fath  ragflirn  yma,  y 
maent  yn  tarddu  o’r  un  ífynnon,  sef  o ddiífyg  amyn- 
edd  i chwilio  am  y gwir.  Y mae  yr  awduriaethwr 
mewn  brys  i gredu  rhyw  beth;  gormod  o orchwyl 
iddo  ef  yw  cadw  ei  feddwl  yn  ddibenderfyniad  ne^ 
y byddo  digon  o oleuni  yn  ymddangos  ar  y pwnc ; 
ond  wedi  iddo  trwy  ryw  achlysur  fabwysiadu  rhyw 
bwnc,  nid  oes  braidd  obaith  y derbynia  ddim  goleuni 


PEN.  I. 


177 


gwahanol.  Ac  am  yr  amheuwr,  ni  chymer  yntau  y 
draíFerth  o chwilio  y peth  yn  drwyadl;  ond  pan  y can- 
fydda  anhawsder  o’r  ddau  du,  y mae  yn  penderfynu 
ymwrthod  â’r  cwbl.  Y feddyginiaeth  oraf  i’r  naill 
a’r  llall  o’r  rhai  hyn  fyddai  gostyngeiddrwydd  ysbryd, 
amynedd  i efrydu,  ac  aiddgarwch  am  y gwirionedd. 

(3.)  Math  arall  o dymher  sydd  yn  bur  niweidiol  i 
iawn-farn  ar  bethau,  yw  tymher  gyfnewidiol  ac  an- 
wastad.  Pan  y mae  dynion  o’r  fath  yma  mewn  un 
ífurf  0 fympwy,  barnant  bethau  yn  gyfatebol  i hôno ; 
ond  pan  y newidia  y fympwy,  y maent  hwythau  yn 
newid  eu  barn.  Y mae  y dynion  yma  yn  rhai  cyf- 
newidiol  o ran  eu  meddyliau;  y maent  yn  amddifad  o 
sefydlogrwydd  ysbryd  a thymher:  a dylent  ífurfìo  eu 
barnau  am  bersonau  a phethau  yn  eu  horiau  mwyaf 
tawel  a digynhwrf,  a chadw  y barnau  yma  erbyn  am- 
serau  y bydd  arnynt  eu  hangen. 

(4.)  Y mae  gan  rai  dynion  ryw  ddull  tanbaid  o 
feddwl  a siared.  Y maent  bob  amser  mewn  eithaf- 
oedd;  ac  yn  llefaru  am  bob  peth  yn  yr  uchelradd.  Os 
bydd  rhyw'  ddyn  yn  ddysgedig  yn  eu  golwg,  siaradant 
am  dano  fel  prif  ysgolhaig  yr  oes  : os  bydd  un  arall  â 
gw^aeleddau  yn  perthyn  iddo,  hwnw  fydd  yr  hurtyn 
penaf  yn  y byd : os  bydd  rhyw  lyfr  duwiol  at  eu 
chwaeth  hwy,  fe  fydd  y goraf  ond  y Beibl;  ac  felly 
am  bob  peth  arall. 

(5.)  Meddyliwyf  mai  rhagfarn  yn  tarddu  oddiar 
dymher  neu  fympwy,  yw  bod  rhai  dynion  yn  credu 
peth  am  ei  fod  yn  hên,  ac  mewn  derbyniad  er’s  llawer 
o amser;  ond  ereill  mor  hoíf  o newyddiant,  fel  nad  oes 
dim  yn  denu  eu  cydsyniad  mor  rhwydd  a rhyw  fedd- 
yliau  a syniadau  newyddion.  Y mae  rhai  yii  hoífì 
pob  peth  pellenig,  ac  o wlad  estronol,  ac  nid  oes  dim 
a wna  y tro  ond  y cyfry w : pan  y mae  ereill  yn  gwerth- 
fawrogi  pethau  cartrefol  yn  fwy,  ac  yn  barod  i wawdio 
pob  peth  pellenig.  Y mae  rhai  dynion  dysgedig  a 
duwinyddion,  na  chredant  yr  un  math  o osodiad,  os 
.bydd  rhyw  ddirgelwch  neu  anhaẅsder  yn  perthyn 
iddo ; pryd  y mae  ereill  mor  hoíf  o ddirgeledigaethau, 
fel  o’r  braidd  y credant  ddim  os  gellir  ei  egluro  yn 
rhwydd : yn  debyg  i un  o’r  henafìaid  pan  y dywedodd, 
— “ Yr  wyf  yn  ei  gredu  am  ei  fod  yn  annichonadwy.” 


HYFFORDDWR. 


178 

Oiid  dylid  ystyried  nad  y w na  liên  na  newydd,  pell- 
enig  na  chartrefol,  tywyll  nac  eglur,  yn  un  arwydd 
sicr  o wirionedd  na  thwyll.  Gallesid  enwi  llawer  yn 
chwaneg  o fympwyon  sydd  yn  llenwi  dynion  â rhag- 
farn,  ac  yn  eu  harwain  i lawer  o gamgymeriadau : ond 
y mae  hyn  yn  ddigon  er  anghraiíft. 

Y mae  llawer  o wendidau  ereill  yn  perthyn  i’r  natur 
ddynol,  trwy  ba  rai  yr  arweinir  ni  i gamolygiadau^  ac 
y gwneir  ni  bron  yn  analluog  i roddi  barn  gywir  ar 
bethau  anhawdd  a dirgel : ac  er  fod  rhai  o honynt  yn 
ddiffygion  a gwendidau  naturiol,  eto  fe  ellir  eu  symud 
trwy  lafur  a diwydrwydd  priodol.  Ond  yn  mhlith  yr 
holl  achosion  o farn  a golygiadau  gau  sydd  o’n  mewn, 
ni  ddylem  mewn  un  modd  fyned  heibio  yn  ddisylw 
i’r  achos  gwreiddiol  a chyffredinol  hwnw  y sonir  am 
dano  yn  ngair  Duw;  hyny  yw,  pechod  ein  rhieni 
cyntaf,  trwy  ba  un  yr  anmharwyd  ein  galluoedd  natur- 
iol  goraf,  ac  y gwnaed  hwynt  yn  llawer  gwaelach  nag 
yr  oeddynt  yn  sefyllfa  berffaith  dyn.  Y mae  y deall 
wedi  ei  dywylln,  y cof  wedi  ei  waethygu,  a’r  tuedd- 
iadau  anifeilaidd  yn  llywodraethu,  yn  nghyda  llawer  o 
effeithiau  niweidiol  ereill,  trwy  ba  rai  yr  analluogir 
y meddwl  yn  fawr  i farnu  yn  gywir.  Ond  nid  ellir 
dysgwyl  gwellhad  perffaith  ar  y ddaear.  Ac  nid  oes 
gobaith  i ni  gael  ein  gwella  oddiwrth  y drygau  yma, 
ond  trwy  ddychweliad  cywir  at  Dduw  yn  ei  drefn  ei 
hun;  ac  felly  y cawn  ein  cadw  rhag  pob  cyfeiliornad 
dinystriol  mewn  crefydd ; ac  er  i ni  fod  yn  agored  i 
anmherffeithderau  a chamgymeriadau  yn  y bywyd 
hwn,  fel  effeithiau  ein  henciliad  gwreiddiol  oddiwrth 
Dduw,  eto  ni  a gawn  Iwyr  waredigaeth  oddiwrthynt 
yn  y nef,  gwlad  y perffeithrwydd. 

IV.  Rhagfarn  yn  tarddu  oddiwrth  ereill,—Om  bae 
yr  holl  ffynnonau  rhagfarn  sydd  ynom  ein  hunain,  ni 
byddem  yn  agored  i gymaint  o gamgymeriadau  oddi- 
wrth  ddylanwad  ereill ; ond  gan  ein  bod  mor  agored 
i gyfeiliorni  ar  bob  llaw,  y mae  yn  beth  teilwng  iawn 
i ni  gymeryd  syhv  byr,  pa  mor  belled  y mae  gan  ereill 
ddylanwad  arnom,  ac  i fod  yn  achosion  newyddion 
o’n  rhagfarnau. 

1.  Y mae  yr  addysg  a’r  wybodaeth,  yn  nghyda’r 
lioll  syniadau  a gawsom  yn  ein  dyddiau  boreaf,  gwedi 


PEN.  I. 


179 


gosod  sail  i lawer  o gyfeiliornadau.  Fa  faint  o syn- 
iadau  ífol  a niweidiol  a argreffìr  ar  y meddwl  pan  yii 
blant?  Fe’n  dysgir  fod  bwbachod  yn  ymddangos  yn 
y nos;  ac  fe  lenwir  y meddwl  ieuanc  â’r  drychfeddyl- 
iau  dychrynllyd  fod  ysbrydion  yn  ymddangos  yn  mhob 
llwyn  a chwm  dirgel.  Fe’n  dysgir  i broffwydo  ac  i 
ragddweyd  yr  hyn  a fydd,  trwy  ryw  arwyddion  drwg 
neu  dda,  ac  i ragwybod  marwolaeth  rhyw  un  o’r  teulu 
trwÿ  drwst  y ddylluan  a elwir  aderyn  y corff.  Felly 
hefyd  y mae  yn  y byd  crefyddol  a dysgedig.  Fe 
ddysgir  y Tyrciaid  o’u  mabandod  i gredu  yn  Maho- 
met;  yr  luddewon  yn  Moses;  a’r  paganiaid  i addoli 
lluaws  o dduwiau;  ac  felly  y maent  yn  byw  ac  yn 
marw  heb  erioed  archwilio  yn  dêg  gymaint  ag  un 
pwnc.  A byddai  yn  fendith  fawr  pe  bae  llai  o Grist- 
ionogion  nag  y sydd,  heb  nemawr  i’w  ddweyd  dros  eu 
crefydd,  ond  ddarfod  eu  geni  a’u  dysgu  ynddi.  Nid 
all  y rhan  fwyaf  o’r  byd  Cristionogol  roddi  nemawr 
gwell  rheswm  dros  eu  bod  yn  credu  mai  gair  Duw  y w 
y Beibl,  nag  eU  bod  gwedi  eu  dysgu  i gredu  hyny  o’u 
mabandod.  Fel  y mae  yr  luddewon,  y Tyrciaid,  a’r 
Americaniaid  paganaidd,  yn  credu  y chwedlau  mwyaf 
ynfyd  ac  anhygoel,  am  eu  bod  gwedi  cael  eu  dysgu 
ynddynt  fel  banau  eu  ffydd;  felly  hefyd  y mae  y Pab- 
yddion  yn  credu  yn  eu  traws-sylweddiad,  ac  yn  methu 
canfod  yr  un  anhawsder  i gyffesu  pethau  annichonad- 
wy,  yn  unig  o herwydd  fod  hyny  yn  athrawiaeth  eu 
llyfrau  egwyddori.  Trwy  yr  un  moddion  hefyd  y mae 
y gwahanol  bleidiau  Cristionogol  gwedi  cael  eu  dwyn 
i gredu  yr  holl  esponiadau  dirdynedig  o’r  ysgrythyrau 
santaidd,  trwy  ba  rai  y maent  gwedi  cael  eu  dysgu  i 
amddiffyn  eu  golygiadau  eu  hunain.  Ond  os  ydym 
am  ymwella  o’r  fath  yma  o ragfarn,  rhaid  i ni  alw  holl 
egwyddorion  ein  dyddiau  boreaf  o flaen  gorseddfainc 
ein  rheswm  pan  yn  hŷn  mewn  dyddiau,  fel  y gallwn 
farnu  egwyddorion  natur  a gwladyddiaeth  yn  ngwyneb 
mwy  o oleuni  gwir  wybodaeth;  ac  wedi  i reswm  a 
chydwybod  ein  sicrhau  fod  y Beibl  yn  air  Duw,  rhaid 
i ni  ymostAvng  iddo  yn  gyfan-gwbl  fel  ein  hunig  reol. 

2.  Y rhagfarn  nesaf  a grybwyilaf  yw  hòno  sydd 
yn  tarddu  oddiwrth  arferion  a defodau  y rhai  yr  ydym 
yn  by w yn  eu  plith.  Yr  ydym  yn  ffurfio  ein  bariiau 


180 


HYFFORDDWR. 


am  fwydydd  a diodydd,  am  wisgoedd  a moesau,  yii 
fwy  oddiwrth  arferion  nag  oddiwrth  y chwaeth,  y 
llygad,  na’r  glust.  Beth  ond  arferîad  sydd  yn  gwneyd 
llawer  o gymysgedd  o fwydydd  a diodydd  yn  gymer- 
adwy  yn  Mhrydain,  x^an  y byddent  yn  ffìaidd  yn 
China,  ac  yn  wir  yn  gâs  genym  ninaii  pan  y profasom 
^hwy  gyntaf?  Beth  ond  arferiad  sydd  yn  gwneyd  ym- 
ddygiadau  yn  hyfoesgar  yn  Muscoyy,  a fyddent  yn 
ddirmygus  yn  Mhrydain  ? A pham  yr  ydym  yn  gwel- 
ed  y dulliau  presenol  sydd  ar  wisgoedd  yn  fwy  pryd- 
ferth  na  dulliau  yr  henafiaid  ? Rhaid  addef,  y mae  yn 
wir,  fod  rhai  gwisgoedd  ac  arferion  yn  fwy  llednais  a 
rhesymol  nag  ereill ; ond  pa  faint  bynag  o addasrwy dd 
naturiol  a fyddo  mewn  pethau  o’r  fath,  y mae  arferiad 
yn  gorchfygu  y cwbl. 

Ac  nid  ydyw  nemawr  gwell  yn  y byd  dysgedig. 
Beth  ond  arferiad  yw  yr  achos  fod  cymaint  yn  difrodi 
‘ eu  hamser  gwerthfawr  i efrydu  yr  awduron  Groeg  a 
Lladin,  ac  yn  esgeuluso  gwir  wybodaeth  yn  eu  hiaith 
eu  hunain  ? A pham  y cyfrifìr  hwnw  yn  ddysgedig 
fyddo  yn  deall  ychydig  ar  ddwy  neu  dair  o ieithoedd 
dyeithr,  er  fe  allai  na  fydd  yn  deall  cymaint  ag  iin 
gangen  o wybodaeth  yn  iawm?  Rhagfarn  yn  tarddii 
oddiar  arferiad  yAV  yr  achos  fod  y byd  yn  edrych  ar  y 
dyn  a fyddo  wedi  bod  mewn  ysgol  enw'og  neu  athrofa 
gyda  sicrwydd  ei  fod  yn  ysgolhaig  gwybodus,  pan, 
mewui  gw'irionedd,  efallai,  fod  llawer  un  yn  ei  gymyd- 
ogaeth,  heb  fod  erioed  mewn  uwch  athrofa  na’r  ysgol 
sul  ac  ysgol  gyff'redin  y dref,  yn  alluog  i’w  addysgu. 
Yr  ydym  yn  hynod  o dueddol  i redeg  ieithafoedd; 
ond  y mae  arferiad  yn  dweyd  bob  amser  fod  rheswm 
a natur  o’n  tu.  Y mae  gan  y rhagfarn  yma  ddylanwad 
cryf  iawn  arnom,  trwy  ei  bod  ýn  defnyddio  ofn  a chy- 
wilydd  i weithredu  ar  y deall : ac  • felly  yr  ydym  yn 
teimlo  rhyw  anewyllysgarw- ch  i feddwd  na  gweithredu 
yn  groes  i’r  cyffredin,  er  fod  rhesw'm  yn  ddigon  amhvg 
o’n  tu.  Yr  wyf  yn  addef  fod  cymaint  a hyny  o barch 
yn  deilwng  i ddynolryw,  ag  a wna  i’r  dyn  callaf  gyd- 
ymífurfìo  âg  arferion  diniw'aid  ei  wlad,  ac  i ymostwng 
i’w  holl  ddefodau  dibwys,  cyn  belled  ag  na  byddo 
rhesw^m  a’r  Beibl  yn  dweyd  yn  erbyn.  Ond  fe  ddylid 
cadw  y ineddwd  yn  rhydd  bob  amser  i farnu,  heb  ei 


PEN.  I. 


18i 


\vyro  mewn  \in  modd  gan  arferion  a defodau  unrhyw 
wíad  nac  oes.  A thiiag  at  i ni  gael  ymwared  rhag  y 
drwg  yma,  dylem  ystyried  tri  pheth, — 1.  Fod  y rhan 
amlaf  o arferion  gwladol  uiirhyw  oes  neii  genedl  yn 
tarddu  oddiar  fympwy  yn  hytrach  nag  oddiar  reswm. 
Weithiau  mympwy  y hrenin;  bryd  arall  mympwy  y 
werin.  2.  Ystyriwch  liefyd  fod  arferion  yr  un  genedl 
yn  wahanol  mewn  gwahanoì  ocsoedd,  arfcrion  gwa- 
hanol  genhedloedd  yn  yr  un  oes,  ac  arferion  gwahanol 
drefì  a phentreíi  yn  yr  un  wlad;  ond  er  fod  y rliai  hyn 
yn  wahanol  ac  yn  gyfneAvidiol,  y mae  gwirionedd  a 
rheswm  yn  fwy  unfíurf,  ac  nid  yn  cyfnewid  gydag 
arferion.  3.  Gadewch  i ni  ystyried  yn  olaf,  pa  ihor 
aml  yr  ydym  ni  ein  huiiain  gwedi  cyfne'wid  yn  ein 
barnau  o barth  i arferion  a defodau,  yii  neillduol  os 
ydym  gwedi  cyrhaedd  deg-ar-hugain  neu  ddeiigain 
oed.  Y mae  arferion,  hyd  yn  nod  yn  eu  holl  ífurfiau, 
wedi  cael  rhyw’  raddau  o ddylanwad  ar  ein  deall  dro 
ar  ol  tro,  ac  y mae  yr  hyn  a ymddengys  ar  un  pryd  yn 
brydferth,  bryd  arall  yn  ymddangos  yn  od  a digrif,  ain 
fod  yr  arferiad  wedi  newid. 

3.  Y mae  awdurdod  dynion  yn  achos  o ddosparth  ’ 
arall  o ragfarn.  Yn  mhlith  yr  awdurdodau  g\vahaiioI 
sydd  yn  eíîeithio  ar  farnau  dynion,  dylem  grybwyll, 
yii  mlaenaf,  awdurdod  yr  henafìaid.  Y mae  rhai  yn 
talu  pa,rch  neillduol  i ry w'  awdwu',  yn  unig  o herwydd 
ei  fod  yn  hen  a\vdwr.  Y mae  yn  wir  fod  llawcr  o 
aw'duron  call  a dysgedig  yii  mhlith  yr  henafiaid,  ac  y 
mae  peth  o’u  hysgrifiau  ag  sydd  wedi  dyfod  i lawr  hyd 
atom  ni,  yn  wir  ddefnyddiol ; oiid  rhaid  cofìo  fod  yr 
awduron  hyny  yn  byw  yn  sefyllfa  fabanaidd  y byd ; 
ac  mai  aw'duroii  yr  oes  hon  y\v  y gwdr  henafíaid,  y 
rhai  sydd  gwedi  canfod  gwallau  yr  oesoedd  gynt,  a’ii 
diwygio.  Felly  hefyd  y mae  rhai  yn  benthyca  cu  hoil 
grefydd  oddiwrth  dadau  yr  eglwys,  neu  oddiwrth  eu 
cynghorau  eglwysig,  yn  lle  efengyl  Crist,  ac  ysgrifen- 
iadau  yr  apostolioii  a’r  proíFwydi. 

Y mae  rhai  dynion  yn  credu  pob  peth  a gredir  gan 
eu  rhieni,  cu  perthynasau,  neu  cu  hathrawmn.  Y mae 
ganddynt  y fath  barch  tuag  atynt,  fel  y ma'c  yn  peri 
Q 


Î82 


HYFFORDDWR, 


iddynt  lyiicu  eu  holl  egwyddorion  ar  unwaith,  heb 
chwilio  yn  dêg  pa  un  ai  cywir  ai  annghywir  ydynt. 
Y mae  dynion  yn  derhyn  ac  yn  amddiffyn  eu  heg- 
wyddorion  fel  eu  hetifeddiaeth,  am  eu  hod  yn  eiddo 
iddynt  trwy  enedigaeth.  Yr  wyf  yn  cyfaddef  yn 
rhwydd,  fod  Duw  a natur  yn  gosod  y rhieni  yn  ddysg- 
awdwyr  egwyddorion  a moesau  eu  plant  yn  eu  dydd- 
iau  ieuainc ; a dedwydd  yw  y rhai  y mae  eu  rhieni 
yn  eu  harwain  i Iwyhrau  gwyhodaeth  a rhinwedd. 
Ac  yii  mhellach  hefyd,  pan  y dêl  plant  i oedran  ac 
addasrwydd  i farnu  drostynt  eu  hunain,  dylent  chwilio 
egwyddorion  eu  rhieni  gyda  gwylder  a pharch,  gan 
gydnahod  eu  rhagoriaeth;  ac  mewn  pethau  amheus, 
dylent  roddi  y flaenoriaeth  i^w  rhieni,  a dangos  idd- 
ynt  y parch  dyledus  iddynt,  a pheídio  hyth  âg  ymad- 
ael  á’u  hegwyddorion  a’u  hymarferiadau  hyd  nes  y 
hyddo  rheswm  a chydwyhod  yn  gofyn.  Ond  rhaid 
ystyried  hyny  hefyd,  y gall  ein  rhieni  fod  yn  wallus; 
gan  hyny  rheswm  ac  ysgrythyr  a ddylent  fod  yr  unig 
reolau  wrth  y rhai  y dylem  farnu  pethau  a herthyn  i’r 
hyd  hwn  ac  i’r  hwn  a fydd. 

Weithiau  y mae  rhyw  awdwr  enwog  a galluog  yn 
tynu  miloedd  ar  ei  ol  i’w  ffaeleddau  a’i  gyfeiliornadau, 
yn  unig  trwy  rym  ac  awdurdod  ei  enw.  Felly  y hu 
enw  Aristotle  yn  hoU  ysgolion  Ewrop  am  ganrifoedd; 
a hyddai  cyfeiriad  i’w  waith  ef  yn  ddigon  i hrofì  un- 
rhy w hwnc.  Ar  ol  hyny  y hu  Descartes  ac  ereill  yn 
y hyd  athronaidd.  Nid  yw  yn  ddim  gwell  yn  y hyd 
crefyddol  chwaith.  Y mae  Calvin  a Luther,  Ẁesley 
a Whitfìeld,  yn  nghyda  llawer  o enwogion  ereill,  â’u 
canlynwyr  ffyddlawn  a gwresog,  Ond  pe  na  hyddai 
gan  neh  ddylanwad  ar  farnau  ereill  ond  dynion  da  a 
dysgedig,  hyddai  y rhagfarn  yma  lawer  iawn  yn  fwy 
esgusodol;  ond  pan  yr  ystyrir  fod  cyfoeth,  anrhydedd, 
a gwychder  allanol  yn  ddigon  i osod  dynion  yn  ar- 
weinwyr  i ddynolryw,  y mae  hyny  yn  drais  gwarthus 
ar  ein  dealltwriaeth  o un  tu,  ac  yn  gaethiw’ed  gw^arthus 
ar  yr  enaid  o’r  tu  arall.  Edrychw^ch  i hanesyddiaeth 
yr  eglwys,  a gwelw^ch  fel  y mae  crefydd  wedi  cael  ei 
derhyn,  ei  gwrthod,  neu  ei  chyfnewid  yn  ol  ewyllys  y 
hrenin  neu  y mawrion  hydol ! A pha  le  hynag  y mae 


PEN.  I. 


183 


mawredd  a gwychder  yn  gysylltiedig  â swyddau  eg- 
Iw’ysig,  y mae  y werin  yn  fAvy  crediniol  o’r  hyn  a 
ddywedir  gan  eu  dysgawdwyr,  Ond  y mae  yn  eglur 
nad  y w swyddau  a dyrchafiadau  gwladol  nac  eglwysig 
yn  un  hawl  sicr  a gwirioneddol  i’r  gyfry w flaenoriaeth, 
canys  nid  yn  ol  gwir  deilyngdod  y cyfrenir  hwy  yn 
fynych.  Yr  wyf  yn  addef,"  pan  y mae  dyn  oedranus, 
doeth,  a phrofiadol,  yn  rhoddi  ei  farn  ar  unrhyw  beth 
gwladol  neu  eglwysig,  fod  rheswm  yn  ein  dysgu  i 
syhvi  yn  fanwl  a pharchus  ar  yr  hyn  y mae  yn  ei 
ddweyd:  ac  fe  ddichon  ei  fod  yn  iawm  Pan  y mae 
hen  Gristion  yn  amlygu  ei  feddwl  ar  grefydd  ymar- 
ferol,  dylem  dalu  parch  neillduol  i’w  olygiadau;  ond 
fe  ddichon  na  ẃyr  ef  ddim  am  athroniaeth,  gan  hyny 
y mae  yn  annheilwng  i’w  barnu. 

I ymryddhau  oddiwrth  y rhagfarn  yma,  y mae  yii 
ddigon  i ni  gofio,  nad  oes  yr  un  dosparth  na  nodwedd- 
iad  o ddynolryw  â hawl  gyfiawm  i ly wodraethu  barnau 
ereill  trwy  eu  hawdurdod  eu  hunain;  canys  y mae 
dynion  o’r  un  dosparth  a nodweddiad  gwedi  credu  a 
phrofíesu  egwyddorion  hollol  wahanol  i’w  gilydd:  nid 
allant  oll  fod  yn  gywir;  gan  hyny  nid  yw  yr  enwog- 
rw^ydd  a berthyn  i’r  un  o honynt,  yn  ddigon  o sylfaen 
i gredu  ei  fod  yn  iawn.  A gawn  ni  gredu  yr  henafiaid 
me-wn  athroniaeth?  Yr  oedd  rhai  o honynt  yn  Stoic- 
iaid,  rhai  yn  Beripatetiaid,  rhai  yn  Blatoniaid,  rhai 
yn  Epicuriaid,  rhai  yn  Amheuwyr,  &c. ; ac  yn 
mhlith  yr  holl  amrywiaeth  yma,  pa  rai  a ddylem  eu 
■credu?  neu  a ddylem  eu  credu  oll? 

Credu  yn,  a gorphwys  ar,  yr  hyn  a ysgrifen-wyd  gan 
yr  henafiaid,  yw  yr  unig  ffordd  i attal  pob  diwygiad,  ac 
i gadw  y byd  mewn  tywyllwch  oesol.  Pe  mai  hyn 
a fuasai  yn  iawn,  buasai  yr  enwog  Bacon,  Coperni- 
cus,  Descartes,  yr  anfarwol  Newton,  Locke,  a Boyle, 
yn  nghyda  llawer  ereill,  gwedi  rhoddi  eu  galluoedd  ar 
waith  i ddim  defnydd.  Buasai  yn  rhaid  i’r  byd  fyned 
yn  mlaen  o oes  i oes  yn  nghanol  tywyllwch  ac  an- 
nghysonderau  gwrthun,  ac  yn  amddifad  o lawer  o 
gelfyddydau  a dadenhuddiadau  gwerthfawr  ag  sydd 
wedi  llesâu  a dedwyddu  llawer  ar  yr  hil  ddynol.  Os 


184 


HYFFORDDWR. 


fel  hyn  y mae  yn  y byd  athronyddol  a chelfyddydoî, 
pa  fodd  y mae  gyda  chrefydd?  Yma  eto  nyiii  a gawn 
rai  yn  Galfìniaid,  rhai  yn  Arminiaid,  rhai  yn  Socin- 
iaid,  yn  nghyda  lluaws  o fán  ddosparthiadau  ereill  yn 
mhlith  Protestaniaid, — a rhai  yn  Babyddion — oll  yn 
ymrestru  dan  yr  enw  Cristionogion;  heb  son  dim  am 
wahanol  grefyddau  y byd.  Ond  fe  allai  y gofynir  yn 
awr,  a ddylai  ein  henafìaid  ddim  penderfynu  ein  barn 
mewn  pynciau  crefyddol?  Wel,  os  felly  y dylai  fod, 
yna  y mae  yn  rhaid  i blentyn  yr  eilunaddohvr,  fod  yn 
eilunaddolwr — i blentyn  y Pabydd  fod  yn  Babydd — 
i blentyn  yr  luddew  fod  yn  luddewaidd — ac  i blentyn 
y Sociniad  fod  yn  Sociniad;  ac  felly  yn  olynol  hyd 
ddiwedd  amser.  Os  oes  rhAvymau  arnom  i gredu  eg- 
wyddorion  ein  tadau  mewn  crefydd,  heb  fod  ein  barn 
a’n  cydwybod  yn  ein  harwain  yr  un  fíordd,  yna  rhaid 
i bob  gwlad  a phob  teulu  aros  fel  y mae  yn  bresenol, 
oes  ar  ol  oes,  hyd  ddiwedd  y byd. 

Ond  nid  yw  y Creawdwr  mawr  wedi  rhoddi  awdur- 
dod  na  rhyddid  i un  dyn  rwymo  arall  at  ei  farn  ei 
hunan,  o’r  hyn  lleiaf  pan  y byddo  wedi  cyrhaedd  oed- 
ran  addas.  Nid  all  yr  un  dyn,  pa  mor  ddysgedig, 
doeth,  neu  urddasol  bynag  y byddo,  neu  pa  swyddau 
gwladol  neu  eglwysig  bynag  a fo  ganddo,  hòni  yr  awd- 
nrdod  yma.  Ni  wnai  yr  apostol  Paul  hyn  fel  per- 
son  unigol ; ac  nid  oes  gan  berson  ysbrydoledig  y 
fath  awdurdod,  hyd  y dengys  ei  awdurdodiad.  Fe 
ddywed  ein  Hiachawdwr  ei  hunan  wrth  yr  luddewon, 
pe  na  buasai  wedi  gwneyd  y fath  weithredoedd  rhy- 
feddol  yn  eu  plith,  na  buasai  arnynt  bechod  o an- 
nghredu  ei  athrawiaeth,  a’i  wrthod  fel  y gwir  Fessia. 
Ac  nid  oes  awdurdod  gan  esgob,  gweinidog,  na  chy- 
manfa,  i rwymo  neb  i gredu  egwyddorion  crefydd,  yn 
ol  fel  y maent  hwy  yn  eu  credu.  Rhaid  i ni  gredu 
yn  gydwybodol  yn  ol  y goleuni  sy  genym  ar  bethau ; 
ond  bod  yn  rhaid  i ni  hefyd  lafurio  yn  ol  ein  man- 
teision,  gyda  diwydrwydd  cywir  a diflino  er  cael  gafael 
ar  y gwirionedd:  canys  rhaid  i bob  un  o honom  roddi 
cyfrif  i Dduw  am  ei  ymddygiadau  a’i  gredoau. 

Ond  er  fod  cymaint  perygl  o gyfeiliorni  yn  tarddu 
o’r  tri  math  olaf  o ragfarn  a nodwyd,  eto,  cyn  y ter- 


PEN.  r. 


185 


îyiiaf,  dymunwn  sylwi,  er  nad  yw  addysg,  arferiad, 
ac  awdurdod,  yn  arwyddion  sicr  o wirionedd,  nad  yd- 
ynt  chwaitli  yn  arwyddion  sicr  o dwyll : fe  all  ein 
rliieni,  ein  cŷfeillion,  a’n  hathrawon,  fod  yn  eithaf 
cyson  â rheswm  ac  ysgrythyr  yii  eu  credoau.  Byddai 
ystyriaeth  ddyladwy  o hyii  yn  lles  mawr  i rai  dynion 
ieuainc  penffol,  sydd  i’w  cyfarfod  yn  awr  a phryd  arall, 
yn  llawn  o awydd  i yinAvrthod  à holl  egwyddorion  eu 
rhieni,  neu  eu  hathráwon,  yn  unig  er  mwyn  dangos 
nad  ydynt  hwy  dan  ddylanwad  rhagfarn  oddiwrth 
addysg  nac  awdurdod.  Y mae  llawer  o honynt  yn 
anwesu  pob  math  o egwyddorion  ac  arferion  llygredig, 
nddiar  ryw  goeg  ymhòniad  eu  hod  o egwyddoriori 
rhydd.  Ond  ah!  nid  yw  hyn  ddim  amgen  na  newid 
un  rhagfarn  am'un  arall;  ac  fel  hyn  y mae  yn  dy- 
gwydd  yn  fynych,  eu  hod  yii  gwerthu  y gwirionedd 
a rhinw'edd  i ragfarn  fíìaidd  eu  halchder  a’u  llygred- 
igaeth. 

Wedi  cymeryd  golwg  fèr  fel  hyn  ar  rai  o’r  aneirif 
wahanol  ragfarnau  y mae  dynolryw  yn  agored  iddynt 
ar  hoh  llaw  yn  y hyd  hwii,  a’r  perygl  o gyfeiliorni  yr 
ydym  yn  agored  iddo  yn  harhaus  yn  y hywyd  hwn ; 
nyni  a derfynwui  y hennod  hon  gydag  un  sylwac  un 
cynghor.  Y sylw  yw  hwnr  Gall  yrun  golygiad,  pa  un 
ai  gwir  ai  anwir,  gael  ei  fahwysiadu  gan  wahanol  rag- 
farnau  ar  yr  un  pryd ; canys,  fel  y cryhwyllais  o’r 
hlaen,  fe  all  rhagfarn  ddygwydd  mahwysiadu  y g"wir 
w^eithiau  yn  gystal  a thwyll.  Ond  pan  y mae  dwy 
ragfarn,  neu  chwaneg,  yii  gwrthwynehu  eu  gilydd, 
fel  y mae  yn  dygwydd  yn  fynych,  y gryfaf  sydd  yn 
ennill  y fuddugoliaeth ; eto  pa  mor  anaml  y mae  rhe- 
swm  yn  myned  rhyngddynt,  ac  yn  ennill  y fuddug- 
oliaeth,  fel  y dylai!  A’r  cynghor  ydyw,  gan  ein  hod 
yn  gweled  fod  y fath  luaws  dirfawr  o ragfarnau  yn 
perthyn  i ni,  Uddifewn  ac  oddiallan;  gan  ein  hod  yn 
teimlo  gwendid  ein  rheswm,  hreuolder  ein  natur,  a’n 
hanalluogrw’-ydd  i ymgadw  oddiwrth  gyfeiliornadau  o 
herw'ydd  hyny,  nid  yw'  yn  heth  anaddas  ac  annheil- 
wng  i’r  gwir  athronydd,  wrth  wmeyd  ymchwiliad  têg 
ar  ol  y gwdrionedd,  gyfeirio  ei  weddiau  tua’r  nef,  ac 
orfyn  ar  i Dduw  y gwdrionedd  ei  dywys  ef  i hoh 
gwirionedd. 

Q 2 


186 


HYFFORDDWR. 


P E N N O D II. 

DUWINYDDIAETH  NATURIOL — DUWIN YDDIAETH  DAT- 

GUDDIEDIG  GWIRIONEDD  CRISTIONOG AETH  Y 

. GYFUNDRAETH  GRISTIONOGOL EFRYDU  YR  YS- 

GRYTHYRAU — CYFUNDRAETH  O FOESDDYSG  CRIST- 
lONOGOL — duwinyddiae;th  DADLEUGAR. 

O BOB  gwybodaeth,  y wybodaeth  am  Dduw,  a’r 
dyledswyddau  sydd  ar  ddyn  iddo,  yw  yr  un  fwyaf 
pwysig.  Y mae  hon,  mewn  ystyr  neillduol,  yn  dwyn 
perthynas  â ni  fel  deiliaid  byd  arall,  ac  yn  dwyn  yr 
un  berthynas  â phawb  fel  eu  gilydd.  Gan  hyny 
dylai  y wybodaeth  hon  ddwyn  ein  sylw  blaenaf,  a 
dylai  pob  gwybödaeth  arall  fod  yn  wasanaethgar  iddi. 
Fe  elwir  y wybodaeth  hon  yn  Dduwinyddiaeth — a 
gellir  ei  ddosparthu  yn  ddwy  ran ; sef  Duwinyddiaeth 
Naturiol,  a Duwinyddiaeth  Datguddiedig. 

I.  Dmüinyddiaeth  Naturiol  yw  y 'wybodaeth  a ellir 
eî  chael  am  Dduw,  ac  am  ein  dyledswyddau  iddo  ef  ac 
i’n  cydgreaduriaid,  oddiwrth  bethau  natur,  neu  y gre- 
adigaeth.  Y mae  yr  ysgrythyrau  eu  huhain  yn  ein 
dysgu,  y gellir  a|tnabod  Duw  a’i  briodoliaethau,  yii 
nghyda’n  dyledswyddau  iddo  ef  ac  i’n  cydgreaduriaid, 
i raddau  pell,  oddiwrth  bethau  natur  yn  unig.  Am 
wybodae{h  naturiol  o Dduw  dywedir,  “ Y nefpedd 
sydd  yn  datgan  gogoniant  Duw;  a’r  íFurfafen  sydd  yn 
mynegu  gwaith  ei  ddwylaw  ef.”  Ac  eto,  “Canys  ei 
anweledig  bethau  ef  er  creadigaeth  y byd,  Avrth  eu 
hystyried  yn  y pethau  a wnaed,  a welir  yn  amlwg ; 
sef  ei  dragwyddol  allu  ef  a’i  Dduwdod.”  Ac  am 
wybodaeth  o’n  dyledswyddau,  dywedir  hefyd,  ‘‘Pan 
y w y Cenhedloedd  y rhai  nid  yw  y ddeddf  (ysgrifen- 
edig)  ganddynt,  wuTh  naturiaeth  yn  gwneuthur  y peth- 
au  sydd  yn  y ddeddf,  *y  rhai  hyn  heb  fod  y ddeddf 
ganddynt,  ydynt  ddeddf  iddynt  eu  hunain:  y rhai 
sydd  yn  dangos  gw^eithred  y ddeddf  yn  ysgrifeiiedig 
yn  eu  calonau,  a’u  cydwybod  yn  cyd-dystiolaethu,  a’u 
meddyliau  yn  cyhuddo  eu  gilydd,  neu  yn  esgusodi.” 
Ond  er  nad  yw'  duwinyddiaeth  naturiol  yn  hanfodol 
angenrheidiol  i ddeall  yr  ysgrythyrau,  nac  yn  rhan 
uniongyrchiol  o’r  grefydd  Gristionogol,  eto  mi  a ddy- 


PEN.  lî. 


187 


muiiAYn  i’r  efrydydd  syhvi  ei  fod  o bwys  a defnyddiol- 
deb  neillduol  i’r  Cristion.  Gan  mai  yr  un  Duw  (canys 
nid  oes  Duw  arall)  yw  awdwr  natur  a datguddiad,  yr 
liwn  sydd  yn  llefarii  wrthym  yn  un  trwy  ei  weith- 
redoedd,  ac  yn  y llall  trwy  ei  Ysbryd;  y mae  o bwys 
neillduol  i’w  holl  greaduriaid  wrando  yn  barchus  ar 
ei  lais,  pa  ddull  bynag  yr  ewyllysia  lefaru  wrthynt. 
Yn  awr,  i gael  deall  lleferydd  Duw  yn  ei  weithred- 
oedd,  rhaid  i ni  eu  myfyrio  yn  fanwl.  Rhaid  i ni 
wybod  beth  sydd  yn  bod,  a pha  beth  yw  dyben  yr 
hyn  sydd  yn  bod.  Er  anghraiíft,  nyni  a wyddom  fod 
toraeth  mawr  o ryw  fath  o fwswgl  yn  Lapland  yn  y 
gauaf — fod  y carw  gogleddol  * yn  byw  arno,  ac 
• mwynhau  iechyd,  nerth,  a hoenusrwydd,  mewn  sefyll- 
faoedd  y trengai  y rhan  fwyaf  o greaduriaid;  bod 
camelod  yn  Affrica — bod  ganddynt  draed  llydain,  ac 
ystumogau  a ddichon  gadw  dyfroedd  am  lawer  o am- 
ser — a’u  bod  yn  byw  yn  naturiol  mewn  lleoedd  y 
trengai  y carw  ynddo  cyn  pen  diwrnod.  Y mae  hyn 
yn  perthyn  i’n  gwybodaeth  o’r  hyn  sydd  yn  bod.  Yn 
awr,  wrth  fyfyrio  ar  y ífeithiau  yma,  fe  arweinir  y 
meddwl  yn  naturiol  i ganfod  mai  un  dyben  o’r  mws- 
wgl  yn  Lapland  yw  bwydo  a chyna^y  carw  er  mwyn 
gwasanaethu  dyn  mewn  sefyllfa  ac  amgylchiad  nad 
allai  nemawr  o greaduriaid  fod  yn  wasanaethgar;  a 
bod  traed  llydain  gwedi  eu  rhoddi  i’r  camel  i’w  wneyd 
yn  alluog  a chymhwys  i gerdded  ar  hyd  y tywod,  ac 
ystumog  fel  sy  ganddo,  i’w  gynysgaethu  â moddion 
addas  i fy  w mewn  gwlad  lle  nad  oès  fawr  o ddwfr ; 
ac  felly  y mae  yn  w'asanaethgar  i ddyn  yn  ei  deithiau 
tros  grasdiroedd  ty wodlyd,  na  fyddai  creaduriaid  ereill 
o ddim  defnydd.  Y dosparth  yma  yw  y ífeithiau 
cyntaf  ac  amlycaf  yn  nghrefydd  natur  i brofì  bodoliaeth 
Awdwr  natur,  a’i  fod  wedi  llanio  y cwbl  mewn  da- 
ioni.  Ond  tuag  at  gael  golygiadau  eang  ar  grefydd 
natur,  rhaid  efrydu  gwrthddrychau  natur,  yn  nghyda 
eu  perthynas  â’u  gilydd,  yr  hyn  sydd  yn  ífurfìo  y tri 
dosparth  cyífredin  o athroiiiaeth — sef  athroniaeth  na~ 
turiol,  foesoly  a meddyliol.  Gan  y daw  hyn  dan  ein 
sylw  yn  y bennod  nesaf,  awn  heibio  yn  awr  ar  hyna 
0 grybwylliad. 

* Math  0 garw  addefnyddir  i hisgo  menau  hebolwynion. 


188 


IIYFFORDDWR. 


Duwinyddiaeth  datguddiedig  yw  y wybodaeth  o 
Dduw,  ac  O’n  dyledswyddau  iddo  ef  a’n  cydgreaduriaid, 
fel  yr  amlygir  yn  y Beibl,  ac  yn  neillduol  yn  y Testa- 
ment  Newydd.  Ý wybodaeth  hon  o grefydd  a elwir 
yn  fwyaf  penodol  yn  dduwmyddiaeth.  Ŷn  awr,  gwaith 
yr  athronydd  yw  egluro  natur,  neu  iaith  Duw  yn  ei 
weithredoedd ; ond  gwaith  y duweinydd  yw  egluro  yr 
ysgrythyrau,  neu  iaith  Ysbryd  Duw.  Y mae  lluaws 
o’r  un  pethau  i’w  canfod  yn  y ddau  lyfr ; ac  y mae  o 
ddefnydd  a buddioldeb  neillduol  myfyrio  y ddau,  gan 
y gall  yr  hyn  a fyddo  yn  ymddangos  yn  dywyll  yn 
un,  gael  ei  eglurp  i raddau  trwy  fod  yr  un  peth  yn  oleu 
yn  y llall.  Y mae  i bob  un  hefyd  ei  anhawsderau  a’i 
ddirgeledigaethau.  Fe  addefa  yr  athronydd  mwyaf 
treiddgar,  yn  rhwydd,  fod  llawer  o ymddangosiadau 
naturiol  nad  all  ef  mo’u  hegluro;  a rhaid  fod  mwy  o 
ryfyg  a hunan-dyb  nag  sydd  o ddysg  a doethineb  yn 
y duweinydd  hwnw,  beth  bynag  fyddo  ei  gyrhaedd- 
iadau,  na  addefa  fod  llawer  o adnodau  yn  y Beibl  nad 
all  yntau  mo’u  hegluro.  Yn  awr,  os  yw  Duw  wedi 
gweled  yn  dda  i amlygu  ei  hun  mewn  dwy  iaith  wa- 
hanol,  onid  yw  yn  naturiol  meddwl,  fod  cymharu  y 
ddwy  yn  amyneddgar  â’u  gilydd,  yn  foddion  i’r  naill 
lewyrchu  ar,  ac  egluro  y llall. 

II.  Yn  awr,  ymddengys  mai  y peth  cyntaf  sydd  i’r 
duweinydd  Cristionogol  i’w  wneyd,  ydyw  boddhau  ei 
hun  mewn  perthynas  i ddwyfoldeh  ei  grefydd.  Y 
cwestiwn  mewn  gair  yw  hwn,  Pa  un  ai  o’r  nef  ai  o 
ddynion  y w yr  athrawiaeth  a bregethwyd  gan  Grist  ? 
Credo  ei  holl  ddylynwyr  yw  mai  o’r  nef  y mae;  ond 
tystiolaeth  yr  luddewon  a’r  paganiaid  y w,  mai  o ddyn- 
ion  y mae.  Y mae  y Mahometaniaid  yn  cyfaddef 
dwyfoldeb  ei  tharddiad,  y mae  yn  wir ; ond  gan  eu 
bod  yn  haeru  nad  oes  genym  ni  y wir  wybodaeth  o 
honi — bod  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd  gwedi  eu 
llwyr  lygru,  hyd  yn  nod  yn  y gwirioneddau  mwyaf 
«ylfaenol ; rhaid  i ni  eu  rhestru  hwythau  gyda’r  an- 
ífyddwyr  o bob  dosparth.  Tuag  at  i ni  wneyd  archwil- 
iad  têg  i wirionedd  a dwyfoldeb  ein  crefydd,  rhaid  i 
ni  gymeryd  golwg  ddeublyg  ar  y pwnc : yn  gyntaf, 
natur  y grefydd  ynddi  ei  hunan — ac  yn  ail,  prawf  o 
wirionedd  datguddiad  y grefydd.  Daii  y pen  cyntaf 


PEN.  II. 


189 


dylem  ystyried  ei  theilyngdod  i Dduw  ei  hawdwr,  a’i 
chysondeh  á moesoldeb  y natiir  ddynol.  Rhaid  i ni 
chwilio,  i ddechreu,  beth  y w y grefydd  ei  hunan : ac  yn 
y golygiad  yma  yr  unig  hies  yw  yr  ysgrythyrau.  Y 
mae  y rhan  fwyaf  ag  sydd  wcdi  gwrthwyiiebu  Crist- 
ionogaeth  o ran  ei  natur,  wedi  gAvneyd  hyny  mewn 
camgymeriad  o’r  pwnc.  Y maent  gwedi  camgymeryd 
ysbryd  crefyddwyr  am  ysbryd  yr  efengyl.  Y mae 
cìiwilio  beth  yw  ein  crefydd  yn  iaith  a dull  yr  Ysbryd 
o’i  hegluro  yn  y Beibl,  ac  nid  yii  nhraddodiadau  a 
dychymygion  dynion,  yn  foddion  mwy  efí’eithiol  i 
chwaìu  niwl  a thyw^yllwch  y gwithwynebiadau  yma, 
na’r  holl  resymau  dynol  gyda’u  gilydd.  Y mae  rhyw 
nerth  yn  ysbryd,  egwyddorion,  a moesoldeb  ein  cref- 
ydd;  pan  y chwdlir  hi  yn  dêg  yn  y Testament  Newydd, 
ac  nid  yn  ngwaith  dynion,  nad  all  yr  un  galon  sydd 
yn  meddu  ychydig  o deimlad  ei  wrthsefyll  ef.  Yn 
nesaf,  nid  yn  unig  rhaid  i ni  chwdlio  beth  yw  crefydd 
ei  hunan,  ond  rhaid  i ni  hefyd  chwilio  athroniaeth  y 
natur  ddynol,  fel  y gallwm  gymharu  y ddau  á’u  gilydd, 
a gw^eled  eu  cysondeb.  Y mae  hyn  yn  gynwysedig  yn 
benaf  mewn  athroniaeth  foesol  a meddyliol.  Gellir 
dosparthu  yr  ail  ben,  sef  prawfìadau  allanol  o wirion- 
edd  ein  crefydd,  i dri  dosparth  cyífredinol — proífwyd- 
oliaethau,  gwyrthiau,  a llwyddiant  Cristionogaeth. 
MeAvn  cysylltiad  â phroífw^ydoliaeth  y mae  dau  gw^es- 
tÌAAui  i’w  chwilio — sef,  yn  gyntaf,  Beth  yw  ystyr  y 
broífwydoliaeth — ac  yn  ail,  A gyfíaAvnAvyd  hi  fel  y 
tystioiaethir.  PAAmc  o ferniadaeth  yAV  y cyntaf;  a 
phAAUic  0 hanesiaeth  yw  yr  ail.  Am  w^yrth  y mae  daii 
beth  i’w"  ystyried — gAvirionedd  yrhanes,  ac  athroniacth 
y ífaith.  Ac  am  Iwyddiant  Cristionogaeth,  dylid  ys- 
tyried  eangder  y llwyddiant,  nodweddiad  y grefydd,  a 
düll  ei  ìhyyddiant. 

Y mae  un  cw^estiwn  yn  tarddu  yn  iiaturiol  yn  y fan 
yma;  sef,  A ydyAV  yr  efrydydd  i ddarllen  yr  holl  Avrth- 
ddadleuon  a ddygir  yn  mlaen  gan  elynion  eiii  crefydd, 
yn  nghyda’r  holl  atebion  a wmaed  iddynt  gan  amddi- 
ífynwyr  crefydd?  Nac  ydyw';  byddai  hyny  yn  ormod 
0 orclnyyl  iddo,  trww  y byddai  yii  rhaid  iddo  ddarllen 
lluaws  aneirif  o gyfrolau  ar  bob  tu  o’r  ddadl.  Ni 
fyddai  y tâl  yn  ddigonol  i gyfateb  i’r  drafferth.  Ac  er 


190 


HYFFORDDWR. 


fy  mod  yn  golygu  y gellir  defnyddio  y cyfryw  draeth- 
odau  dadleugar  yn  aclilysiirol,  eto  ni  wnawn  mewn  uii 
modd  gymeradwyo  defiiyddiad  rheolaidd  o honynt. 
Ymddengys  i mi,  fod  arferiad  o’r  fath  yn  niweidio  cy- 
neddfau  dyn  fel  creadur  rhesymol ; pan,  yn  ymddang- 
osiadol,  nad  yw  ond  eu  dwyn  i ymarferiad.  Y mae 
yn  gwneyd  mwy  na  hyny — y mae  yn  niweidio  y dy- 
mher  yn  fawr,  ac  yn  enyn  dyn  âg  ysbryd  dadleu  ac 
ymryson ; ac  yn  ngwres  y frwydr,  i aberthu  y gwir- 
ionedd  am  oruchafìaeth.  Nid  fy  mod  am  attal  rhyw 
un  a fyddo  âg  amheuon  yn  ymgodi  yn  naturiol  yn  ei 
feddwl,  i ddefnyddio  yn  ddiduedd  unrhyw  awdwr  a 
fyddai  o ddefnydd  i’w  symud,  ac  i chwilio  y pwnc  yn 
ddiragfarn.  Nid  y gwir,  ond  y twyll,  sydd  yn  ofiii  y 
goleuni,  ac  yn  dychrynu  rhag  ofn  cael  ei  brofì  yn  ddi- 
duedd.  Cynghor  diragfarn  yr  apostol  y w,  “ Profwch 
bob  pcth,  a deliwch  yr  hyn  sydd  dda,” — cynghor  nad 
yw  yn  anadlu  dim  o’r  ysbryd  cul  a phleidgar  a fu  mor 
aml  yn  mhlith  Cristionogion  o bob  enwad.  Neu  os 
bydd  amgylchiadau  rhy w un  yn  ei  wneyd  yn  agored  i 
ymosodiadau  rhyw  gecrwyr,  bydd  yn  ddigon  priodol  i 
fiwnw  barotoi  arfogaeth  y lle  cyntaf  y gallo,  fel  na  hudir 
ef  gan  eu  twyll-resymau,  ac  na  chânt  hwythau  fudd- 
ugoliaeth  ymddangosiadol  ar  y gwirionedd.  Ond  pan 
nad  yw  hyn  yn  angenrheidiol,  nid  wyf  yn  golygu  mai 
y dull  yma  yw  y goraf.  A fynech  chwi  gan  hyny  i’r 
efrydydd  duwinyddol  esgeuluso  y cwestiwn  pwysig 
yma,  sydd  yn  sylfaen  megys  i’r  cwbl?  Na  fynwn 
mewn  un  modd.  Nid  wyf  am  iddo  adael  y pwnc  o’r 
neilldu,  ond  yn  unig  iddo  beidio  â phrysuro  i orhvytho 
ei  gof  gyda  gwaith  dynion  dadleugar,  a chyda  ífìloreg 
a fagwyd  mewn  penau  segurllyd.  Yrwyf  am  iddo 
adael  hyii  o’r  neilldu,  meddaf,  fel  y gallo  gaiüyn  llwybr 
gwell,  a mwy  effeithiol  a boddhaol. 

Yr  ydym  wedi  crybwyll  eisioes  fod  prawfìadau  o 
wirionedd  Cristionogaeth  yn  gynwysedig  mewn  rhan 
mewn  athroniaeth,  hanesiaeth,  a Ijeriiiadaeth.  Gan 
hyny,  y mae  yn  rhaid  i’r  efrydydd  wneyd  ei  hun  yn 
gydnabyddus  â’r  rhai  hyn,  fel  nad  rhaid  iddo  edrych  â 
lìygaid  rhai  ereill.  Ond  fe  allai  y dywedir  fod  hyn  yn 
ein  harwain  ar  hyd  meithach  íFordd  o lawer:  fod  y 
ifrydiau  wrth  law,  ond  bod  y ftynRon  yn  mhell  ac  yn 


TEN.  II. 


191 


giiddiedig.  Y mae  hyn  yn  wir;  ac  am  hyny,  ni  a 
fyddwn  lawer  hwy  yn  cyrhaedd  y nôd ; ond  pan  un- 
waith  y cyrhaeddir,  dyna’r  gwaith  ar  ben:  pryd  y mae 
y ífrydian  yn  aneirif,  a phob  dydd  bron  yn  datgiiddio 
un  newydd  na  wybuwyd  o’r  blaen,  a cheisio  eu  chwilio 
oll  fyddai  yn  waith  diddarfod.  A phe  gellid  gwneyd 
hyny,  ni  byddai  yn  hanner  mor  foddhaol  i’r  meddwl. 
Gwall  penodol  sydd  yn  y byd  er’s  oesoedd  ywmedd- 
wl  fod  darllen  llawer  yn  gwneyd  un  yn  ddysgedig 
iawn.  Nid  oes  cyfeiliornad  mwy  dinystriol  i synwyr 
cyífredin  yn  bod.  Rhaid  addef  fod  darllen  yn  angen- 
rheidiol,  ac  nad  ellir  byth  gyrhaedd  enwogrwydd  heb 
hyny.  Ond  y mae  dau  bwnc  yn  gysylltiedig  â hyn,  y 
dylai  yr  efrydydd  eu  cofio  bob  amser.  Un  yw,  fod 
mwy  yn  dibynu  ar  ansawdd  yr  hyn  a ddarllenir,  nag 
ar  luosogrwydd  : a’r  llall  y w,  fod  mwy  .yn  dibynu  ar 
y defnydd  a wneir  o’r  hyn  a ddarllenir,  trwy  fyfyrio, 
adolygu,  ymddyddan,  cyfansoddi,  &c.,  nag  ar  y ddau 
gyntaf.  Tra  y bloeddir  yn  barhaus,  “ Darllenwch  es- 
poniadau,  egluriadau,  cyfundraethau,  dadleuon,  ateb- 
ion,”  yn  nghyda  mil  o’r  cyfryw  bethau;  mi  a feddyl- 
iwyf  mai  y cynghor  mwyaf  pwysig  fyddai,  Darllenwch 
ac  efrydwch  yr  ysgrythyrau  eu  hunain,  a chwi  a ddeu- 
wxh  yn  gydnabyddus  á’u  hathrawiaethau  yn  eu  purdeb 
a’u  symlr’wydd  eu  hunain.  Gwnewch  eich  hun  yn 
gyfarwydd  yn  y cangau  hyny  o wybodaeth  a rydd  y 
gwir  oleuni  i chwi  ar  air  Duw,  heb  ei  dywyllu  á chy- 
nghorion  a golygiadau  dynol.  Fe  ddaw  y cangau  yma 
dan  ein  sylw  yn  fwy  neillduol  eto  cyn  diwedd  y ben- 
nod.  Heb  y cynorthwyon  yma,  fe’ch  dyrysir  ac  fe’ch 
collir  yn  nghanol  tryblith  o groes  esponiadau  ac  o 
olygiadau  gwrthwynebol.  Ond  yn  y gwrthwyneb,  os 
ewch  yn  mlaen  am  ychydig  yn  ddifater  am  y gw^âg- 
wrthddadleuon,  gan  lafurio  yn  ddyfal  ac  yn  amynedd- 
gar  yn  y dull  a nodwyd,  fe  gilia  yr  holl  Avrthddadleuon 
yn  raddol,  fel  cysgodau  y nos,  o honynt  eu  hunain. 
Chwi  a ganfyddwxh  fod  llawer  o honynt  gwedi  eu 
seilio  ar  anwybodaeth  o’r  natur  ddynol ; ereill  ar  an- 
wybodaethr  o natur  y ddadl,  sef  cynwys  a thuedd  yr 
ysgrythyrau;  ac  ereill  hefyd  yn  tarddu  yn  unig  o 
lygredd  y galon.  Gan  hyny  cynghorem  yr  efrydydd 
ieuanc  i fod  yn  amyneddgar  mewn  cysylltiad  â dadl- 


192 


HYFFORDDWR. 


eiioii  yn  erbyn  Cristionogaetli,  nes  y byddo  wedi  casglu 
digon  0 olenni  ynddo  ei  hunan  i ganfod  eu  hanalluog- 
rwydd,  ac  i egluro  eu  gwendidau.  Yr  unig  eithriadau 
cywir  i hyn  yw  yr  hyn  a nodwyd  o’r  blaen.  Pan  y 
mae  gwrthddadleuon  yn  cael  eu  trawsgymhell  ar  un, 
ac  yn  tueddu  i ddyrysu  ei  feddwl,  neu  ynte,  os  bydd 
ef  yn  analluog  i’w  hateb,  a hyny  yn  achlysur  o orfol- 
edd  i anfíyddwyr,  yna  y mae  yn  addas  iddo  ddefnyddio 
y moddion  rhwyddaf  a chyntaf  i amddiífyn  y pwnc. 

• Ond  fe  allai  y gofyna  rhyw  un,  A ydyw  y dull  yma 
ddim  yn  annghyson  ? A ddylem  ni  ddim  boddloni  ein 
hunain  yn  gyntaf  mewn  perthynas  i wirionedd  dwyfol- 
deb  y Beibl,  ac  wedi  hyny  gwneyd  arc'hwiliad  i’w 
gynwysiad  ? Ai  nid  dwyfoldeb  ei  darddiad  a ddylai 
íbd  y cwestiwn  blaenaf,  ac  yna  ei  athrawiaeth  ? Ar 
gipolwg,  gall  hyn  ymddangos  yn  gywir,  ond  nid  yw 
mewn  gwirionedd.  Sylwyd  o’r  blaen,  nad  ellir  am- 
ddiífyn  na  gwrthwynebu  Cristionogaeth  yn  deilwng, 
heb  wybod  yn  gyntaf  beth  yw  ei  nodweddiad  gwir- 
ioneddol.  Gan  hyny,  defnyddio  y moddion  mwyaf 
eífeithiol  i’n  harvvaiin  i ddeall  gwir  nodweddiad  ein 
crefydd,  yw  defnyddio  y moddion  mwyaf  eífeithiol  i 
ddeall  un  o’r  prif  resymau  o’i  phlaid  neu  yn  ei  herbyn. 
Eto,  y mae  yn  annichonadwy  i ni  farnu  yn  gywir,  pa 
nn  ai  cyfiawn  ai  annghyfiawn  yw  yr  ymosodiadau  a 
wneir  ar  Gristionogaeth,  oni  fyddwn  yn  deall  beth 
ydyw  Cristionogaeth.  Y mae  hyn  yn  fwy  angenrheid- 
iol  fyth,  pan  yr  ystyriwn  fod  pethau  gwahanol  iavvni’w 
gilydd  yn  cael  eu  gwrthwynebu,  a hyny  dan  yr  enw 
mai  Cristionogaeth  a wrthwynebir.  Nid  yr  un  peth 
yn  hollol  sydd  gan  yr  anífyddiwr  yn  Lloegr  ag  yn 
Hispaen,  nac  yn  Sweden  ag  sydd  yn  un  o’r  ddau;  ac 
y mae  yn  wahanol  eilwaith  yn  Switzerland.  Y gwir 
yw,  y mae  pob  gwrthwynebwr  yn  ymosod  ar  Gristion- 
ogaeth  yn  ol  fel  y mae  yn  cael  ei  hegluro  a’i  haifer  o’i 
amgylch  ef,  ac  nid  fel  y mae  yn  cael  ei  hegluro  yn  y 
Beibl.  Ond  os  gwirionedd  sefydliad  Crist,  ac  nid 
egluriadau  ein  hathrawon,  yw  pwnc  ein  hymchwiliad; 
os  gorchymynion  Duw  sydd  yn  codi  aiddgarwch  ynom, 
ac  nid  traddodiadau  y tadau,  nyni  a ddylem  fod  yn 
alluog  i wahaniaethu  rhyngddynt  cyn  ymosod  ar  y 
ddadl.  Dyma  y prif  achos  fod  llaweriawn  o amser  a 


PEN.  II. 


193 


llafur  yn  canl  ei  dreiilio — yn  AYaetli  na’i  ofer-dreulio — 
a attelid  pe  bae  y pleidiau  yii  deall  y pwnc  sy  mewn 
dadl.  Gadewcli  i mi  ddefnyddio  angliraifí’t  i egluro  y 
peth.  Beth  pe  bae  rhy wun  yn  ymosod  i broíì  wrthych 
Ibd  cyfansoddiad  llywodraeth  Prydain  yn  un  drwg  yii 
mhob  ystyr?  A fyddech  chwi  yn  alluog  i farnu  grym 
ei  resymau,  pe  baech  yn  anwybodus  beth  yw  y cyf- 
ansoddiad  ? Chwi  a fyddech  yn  agored  i gael  eich 
twyllo  á’r  anwireddaumwyaf  gwrthun,  a’r  camddeoiigl- 
iadau  mwyaf  diífaith;  yr  hyn  ni  fyddai,  pe  baech  oiid 
gwedi  efrydu  y cyfansoddiad  ynddo  ei  hun  yn  unigl 
Gan  hyny,  y dr'efn  a nodwyd  yw  yr  un  fwyaf  syml  a 
naturiol.  Yn  y drefn  hon  chwi  a íyddwch,  trwy  yr  un 
ymdrechion,  yn  dyfod  i wybodaeth  am  gynwysiad  a 
nodweddiad  crefydd,  ac  am  rai  o’r  prif  resymau  drosti: 
ac  felly  fe  rwyddheir  ac  fe  leiheir  eich  llafur. 

At  hyn,  medd  Mr.  Campbell,  gadewch  i mi  gry- 
bwyll,  mai  hon  yw  y drefn  oraf  yn  ol  fy  mhrofiad  i. 
Mi  a ymroddais  i fod  yn  gyfarwydd  yn  yr  ysgrythyrau 
er  yn  ieuanc,  pa  rai,  fel  y canfyddais  yn  union  wrth 
i mi  eu  defnyddio,  oeddent  yn  teilyngu  sylw  manwl  a 
chyson,  pe  nad  ystyrid  hwy  yn  ddim  uwch  na  chyf- 
ansoddiadau  dynol ; ond  llawer  mwy  wrth  eu  golygu 
yn  ddatguddiad  dwyfol.  Fel  yr  oeddwn  yn  cynyddu 
mew'ii  gw^ybodaeth  o’r  ieithoedd  gwreiddiol,  ac  o arfer- 
ion  a defodau  y dw^yrain,  mi  a ddechreuais  ddefnyddio 
y wybodaeth  yma  i symud  anhaw'sderau  ac  amheuon 
pan  y cyfarfyddwn  â hwy  yn  yr  ysgrythyrau.  Weith- 
iau  yr  oeddwn  yn  llwyddo,  bryd  arall  yn  methu.  Ond 
er  methu,  nid  oeddwn  yn  colli  fy  amynedd;  canys  yr 
oeddwn  yn  credu,  yn  ol  fel  y cynyddai  goleuni  gwy- 
bodaeth  yn  y pethau  hyn,  y gwelwn  inau  yn  mhell- 
ach  ac  yn  fwy  eglur.  A gallaf  ddw^eyd  mewn  gAvirion-' 
edd,  na  siomwyd  fi  yn  hyn.  Yn  mhen  rhyw  amser 
wedi  hyny,  dechreuais  ddarllen  aw'duron  dadleugar, 
ac  yn  gyntaf,  y rhai  hyny  ar  y ddadl  yn  gyífredinol, 
a ydyw  yr  ysgrythyrau  yn  cynwys  datguddiad  oddi- 
wrth  Dduw?  neu,  yr  hyn  sydd  o’r  un  cynwysiad,  pa  uii 
ai  dadleniad  dAvyfol  i ddynion  yw  Cristioiiogaeth,  neu 
ynte  peth  o ddyfais  ddynol.  Mi  a ddechreuais  gyda’r 
gwrthw^ynebiadau  awneir  i’n  crefydd;  gan  benderfynu 
ei  wmeyd  o yn  rheol,  i w'rando  ar  ddadl  y blaid  yit 

R 


191 


HYFFORDDWR. 


gyntaf  yn  ei  hiaith  ei  hnn,  ac  nid  yn  ngeiriau  rhyw 
wrthwynehwr  digofas  ac  annhêg  fe  allai. 

Ar  ol  darllen  nnrhyw  ymosodiad,  os  byddai  rhyw 
heth  ynddo  yn  teilyngn  sylw,  ystyriwn  ynof  fy  hnn, 
pa  fodd  yr  atehwn  y prif  resymau  pe  gosodid  hwy  ger 
fy  mron  yn  hersonol  gan  ryw  wrthwynehwr,  er  mwyn 
gwarthruddo  crefydd,  neu  ynte  fel  amheuon  gan  gyfaill 
er  mwyn  cael  en  symud.  Os  dyrysid  fì  gan  y rfìesym- 
au,  ac  heh  allu  hoddhan  fy  hnn  âg  unrhyw  atehiad  a 
allwn  feddwl  am  dano  fy  hnnan,  awn  yn  ddioedi  i 
wneyd  prawf  o’r  goraf  a glywn  am  dano  gan  ereill, 
Ond  yroedd  yn  walianol  yn  fynych  iawn:  ar  ol  ychyd- 
ig  o ystyriaeth,  yr  oeddwn  yn  gweled  y gallaswn  ateh 
rhesymau  y gwrthwynehwr  yn  foddhaol  i mi  fy  hun ; 
gan  hyny,  nid  oeddwn  yn  canfod  un  angenrheidrwydd 
colli  amser  i chwilio  heth  oedd  ereill  yn  ei  ddweyd, 
Yn  ol  y dull  yma,  yr  wyf  wedi  darllen  mwy  o wrth- 
wynehiadan  i’r  datguddiad,  nag  o amddiflyniadau. 
Aethym  mor  hell  yn  y dnll  yma  unwaith  ag  i gyhoeddi 
atehiad  i un  ymosodiad  cyfrwys  ar  y grefydd  Gristion- 
ogol  gan  athronydd  enwog  diweddar,  cyn  i mi  gael 
cyfleusdra  i ddarllen  gwaith  yr  un  atehwr  arall.  Ond 
nis  annogwn  i neh  i fy  nghanlyn  yn  hyn,  am  ei  fod  yn 
gadael  dyn  yn  agored  i gamgymeriadau  y gallai  ym- 
gadw  yn  hawdd  oddiwrthynt.  Ond  cyn  terfynu  â’r 
mater,  cryhwyllaf  mai  yr  unig  fath  o wrthwynehiadau 
a ellir  eu  dwyn  yn  mlaen  yn  erhyn  crefydd,  yn  hollol 
annihynol  ar  ei  chynwysiad  a’i  hanes,  yw  y rhai  hyny 
a amcenir  i hrofì  yr  aimichonolrwydd  i unrhyw  wyrth 
gymeryd  lle.  Gellir  myfyrio  y dosparth  yma  yn  mlaen 
llaw,  am  ei  fod  yn  hollol  ddansoddol  ac  uchanianol 
(metaphysical) ; a hyddai  yr  un,  heth  hynag  fyddai 
hanes,  nodweddiad,  neu  ansawdd  ein  crefydd. 

III.  Y gyfundraeth  Gristionogol, — Yr  wyf  yn  awr 
yn  amcanu  sylwi  ar  wahanol  ranau  y gyfundraeth 
Gristionogol,  a’r  dadleuon  sydd  wedi  hod  yn  mhlith  y 
gwahanol  enwadau  crefyddol  mewn  perthynas  i’r  iawn 
fodd  o’i  hegluro.  Gan  fod  trefn  yn  tueddu  yn  fawr  at 
ein  rhwyddhau  a’n  cynorthwyo  i fyned  yn  mlaen  gydag 
unrhyw  heth,  ymddengys  i hoh  dyn  ystyriol  y hyddai 
dosparthiad  rheolaidd  o egwyddorion  y Beihl  yn  dda- 
ioni  ac  yn  fantais  neillduol ; er  nad  y w hyny  yn  an^ 


PEN.  II. 


195 


liebgorol  arAgenrlieidiol,  fel  y gallwii  gasglii  oddiwrth  y 
fíaith  anwadadAvy,  nad  oes  yr  nn  dosparthiad  o’r  fath 
yn  y Beibl  ei  hun,  ac  nad  oedd  yn  oesau  boreaf  Crist- 
ionogaeth.  Ond  eto,  nid  yw  yr  ystyriaethau  hyn  yn 
un  rheswm  yn  erbyn  ei  ddefnyddioldeb.  Y mae  Duw 
yn  nhrefn  gras,  fel  yn  nhrefn  natur,  yn  cynysgaethu 
dyn  á’r  holl  bcthau  sydd  yn  angenrheidiol,  ond  ar  yr 
un  pryd  yn  gofyn  iddo  ddefnyddio  ei  gyneddfau  i droi 
y cyfryw  bethaii  i ateb  y dyben  gora,f.  Fel  hyn  gellid 
dadlu  llawer  dros  gyfundraethau,  a’u  hawdwyr  o wa- 
hanol  enwadau,  Ond  y drv^^g  yw,  fod  genym  luaws  o 
gyfuiidraethau,  ac  mewn  llawer  iawn  o bethau  yn 
gwrthddweyd  eu  gilydd,  er  eu  bod  oll  yn  haeru  eu  bod 
gwedi  eu  sylfaenu  ar,  ac  yn  gyson  â,  yr  ysgrythyrau. 
Pa  fodd  y mae  yr  efrydydd  ieuanc  i fyned  yn  mlaen 
yn  mhlith  y fath  amrywiaeth?  A raid  iddo  ddechreu 
trwy  ddewis  rhyw  un  o’r  cyfundraethau  yma  fel  yr 
unig  un  sydd  yn  cynwys  gwirioneddau  dilwgr  crefydd, 
a’i  myfyrio  yn  ddwys  fel  safon  y gwirionedd,  ac  fel  syl- 
wedd  a mêr  ein  sefydliad  dwyfol  ? A raid  iddo  ddysgu 
oddiyno,  yn  nghydag  esponwyr  o’r  un  golygiadau,  beth 
y w meddwl  y Beibl;  a sicrhau  pob  peth  dyrys ; am- 
lygu  pob  peth  sydd  yn  anhawdd;  ac  egluro  pob  peth 
sydd  yn  dywyll  ? Pwy  a all  sicrhau  i’r  efrydydd  ieu- 
anc,  fod  y cyfryw  arweinydd  yn  ddigon  mawr  i’r 
swydd?  Pa  fodd  y gall  ef  wybod  nad  canlyn  Jacŵ- 
a'r-lantern  y mae,  ac  nid  y gwir  oleuni  nefol  ? Nid 
ellwch  ddweyd  y gall  ef  wybod  hyn  oddiwrth  y Beibl, 
canys  yr  awdwr  yma  sydd  yn  ei  ddysgu  ef  i ddeall  y 
Beibl,  ac  nid  y Beibl  i farnu  yr  awdwr.  Pe  yr  olaf 
fyddai  y drefn,  byddai  yn  angenrheidiol  iddo  fod  yn 
gydnabyddus  yn  mlaenilaw  â meddwl  yr  Ysbryd  fel  y 
mae  yn  cael  ei  egluro  yn  y Beibl,  ac  nid  cymeryd 
meddwd  yr  Ysbryd  ar  air  ei  athraw. 

“le,”  meddwch  chwi,  “y  mae  yr  awdwr  hwnw  yn 
un  enwog  am  ei  ddysg  a’i  dduwioldeb,  ac  yn  hynod  o 
gymeradwy  yn  mhlith  y rhai  uniongred  fel  duw^einydd 
cywir.”  Wel,  gadew'ch  ei  fod  felly,  er  fod  llav/er 
gwedi  twyllo  y byd  yn  y naill  a’r  llall  o’r  rhai  hyn — a 
ydyw  y ddau  nodweddiad  yma,  hyd  yn  nod  gyda’u 
gilydd,  yn  ddigon  i sicrhau  dyn  mewn  pwnc  ac  ymar- 
íeriad  ? A oes  dim  llaw^er,  ag  y mae  cariad  yn  ein 


196 


HYFFORDDWR. 


rhwymo  i’w  barnu  yn  ddysgedig  a duwiol,  gwedi  coî- 
eddu  a tliaenu  barnau  hollol  groes  i’w  gilydd,  a phob 
im  yn  bur  benderfynol  yn  ei  bwnc,  ac  yn  ei  amddiíFyn 
gydag  aiddgarwch  a gwresogrwydd  ? Ac  mewn  perth- 
ynas  i íbd  yn  uniongred,  mi  a ddymunwn  wybod  beth 
yw  hyny.  “O,”  meddwch  chwi,  “nid  oes  dim  yn  am- 
lycach  na  hyny.  Y rhai  uniongred  y w y rhai  hyny  sydd 
yn  gywir  yn  eu  golygiadau  crefyddol.”  Felly:  ond 
pa  fodd  y gallaf  fi  wybod  pwy  sydd  yn  credu  iawn 
olygiadau,  heb  wybod  yn  gyntaf  pa  olygiadau  sydd  yn 
iawn  ? Rhaid  i mi  wybod  beth  yw  uniongred,  cyn  y 
gallaf  farnu  pwy  sydd  yn  uniongredu.  Yn  awr,  gwy- 
bod  gwirioneddau  crefydd  yn  ddigymysg,  yw  pwnc  fy 
ymchwiliadau ; ac  a raid  i mi  gychwyn  fy  ymchwiliad- 
au  ar  yr  anturiaeth  anresymol  fod  hyny  genyf  eisioes 
heb  un  archwiliad  ? Ac  heblaw  hyny,  a y'dy w y byd 
wedi  cyduno  mor  gyffredinol  ar  yr  hyn  a alwch  yn  un- 
iongred,  fel  yr  addefìr  ei  fod  yn  wirionedd  eglur  a 
diwrthddadl  ? Na,  y mae  yn  hollol  yn  y gwrthwyneb. 
Nid  oes  dim  y bu  dynion,  ac  a ydynt  eto,  yn  fwy 
annghytunol  yn  ei  gylch.  Fe  ystyrir  mewn  un  oes  yn 
uniongred  yr  hyn  a ystyrir  mewn  oes  arall  yn  ben- 
boethni.  Y mae  yr  un  peth  yn  cael  ei  olygu  y dydd 
heddyw  mewn  un  wlad  yn  uniongred  perfifaith,  ond 
mewn  gwlad  arall  yn  heresiau  dinystriol.  le,  ac  onid 
oes  gan  bob  plaid  ei  safon  ei  hun  hyd  yn  nod  yn  yr  un 
wdad?  Gan  hyny,  pan  y mae  rhyw  un  yn  defnyddio  y 
gair,  cyn  y gallwn  ei  ddeall,  rhaid  i ni  wybod  i ba 
biaid  y mae  yn  perthyn.  Pan  y deallir  hyny,  gallwn 
ei  amgyífred  : canys  wrth  yr  uniongred  y mae  yn  gol- 
ygu  y rhai  sydd  yn  cyduno  âg  ef  a’i  blaid  yn  eu  golyg- 
íadau ; ac  wrth  gyfeiliornwyr,  y rhai  sydd  yn  gwahan- 
iaethu  oddiwrtho.  Felly  pan  ddy^\ed  rhyw  uii  am 
ryw  awdwr,  fod  yr  holl  rai  uniongred  yn  cydnabod  mai 
awdwr  uniongred  ydyw,  nid  y w yn  dweyd  dim  amgen 
na  hyn,  “ Y mae  pawb  sydd  o’r  un  golygiadau  ag  ef,  o 
ba  rai  yr  wyf  fi  yn  un,  yn  credu  ei  fod  yn  gywir.” 
Ac  a ydy w hyn  yn  wahanol  i’r  hyn  y gellir  ei  sicrhau 
am  bob  awdwr  a fu  erioed  neu  a ddaw  eto?  “ Geir- 
iau,”  ebai  un  athronydd,  “ y w bwrdd  newid  dynion 
call,  ac  arian  ynfydion.”  A pha  beth  yw  yr  holl  en- 
wedigaethau  ac  ymadroddion  anysgrythyrol  sydd  yn  y 


rEN.  II. 


197 


byd  crefyddol,  amgen  nag  ofFerynau  i arwain  a cliadw 
y byd  mewn  anwybodaeth  a rhagfarn,  i sicrhaii  íFydd 
ddiysgog  mewn  credoau  dynol,  ac  i aítal  dynion  rhag 
chwilio  y Beibl  yn  ddiduedd? 

A ydych  chAvi  am  adael  cyfundraethau  yn  hollol  o'r 
neilldu  fel  pethau  diwerth  neu  niweidiol  ? Nac  wyf 
mewn  un  modd.  Ond  nid  wyf  am  ddechreu  gyda 
•hwynt.  Yr  wyf  am  i chwi  beidio  â chwilio  dim  ar- 
nynt  hyd  nes  y byddoch  yn  o hyddysg  yn  yr  ysgrythyr- 
au.  Fel  hyn  yn  unig  y gallwn  íFurfio  rheol  i ni  ein  hun- 
ain,  wrth  ba  un  y gallwn  farnu  gwirionedd  neu  dwyll 
yr  hyn  a ddywedant.  Fel  hyn  yn  unig  y gallwn  ddwyn 
cyfundraethau  dynion  gerbron  gorseddfainc  y Beibl,  ac 
nid  y B-eibl  o fiaen  eu  gorseddfeinciau  hwy.  Fel  hyii 
yn  unig  y galluogir  ni  i gyflawni  cynghor  y proíFwyd 
mewn  perthynas  i bob  dysgawdwr  yn  ddiwahaniaeth. 
‘‘ At  y gyfraith  ac  at  y dystioiaeth : oni  ddywedant  yn 
ol  y gair  hwn,  hyny  sydd  am  nad  oes  oleuni  ynddynt.” 
Fel  hyii  yn  unig  y gallwn  ddylyn  anghraiíFt  ragorol  y 
Bereaid,  pa  rai,  yn  unol  â chynghor  y proíFwyd,  ni 
dderbyniasant  athrawiaeth  Crist  fel  gwirionedd  hyd 
yn  iiod  o enau  ei  apostolion,  nes  iddynt,  ar  ol  gwrando 
yn  foneddigaidd,  “chwilio  yr  ysgrythyrau,  a oedd  y 
pethau  hyn  felly.”  Fel  hyn  yn  unig  y galhvn  ochelyd 
y gwaradwydd  o alw  dynion  yn  athrawon  ac  arwein- 
wyr,  yr  hyn  nid  y w deilwng  i neb  ond  i Grist. 

Ond  odid  nad  yw  yr  efrydydd  yn  barod  i ofyn  yn 
awr,  “Os  yr  ysgrythyrau  sydd  i fod  yn  destyn  cyntaf 
ein  hefryd,  nni  fydd  yn  angenrheidiol  i ni  gael  cy- 
mhorth  ryw  esponiwr  galluog  i hyny?”  Efallai  yr  ym- 
ddengys  fy  ngolygiad  ryw  beth  yn  ddyeithr,  pan  y 
dywedaf  wrthych,  na  fynwn  i chwi  ymhel  â dim  o’r 
rhai  hyny  yn  y dechre.  Na  chamgymerwch  fi,  a thyb- 
ied  fy  mod  yn  golygu  nad  oes  dim  daioni  i’w  gael  o 
esponiadau.  Yr  wyf  yn  mhell  o feddwl  hyn  am  es- 
poniadau  yn  gyíFredinol,  mwy  nag  am  gyfundraethau. 
Ond  nid  y w y naill  na’r  llall  yn  gymhwys  i’r  dechrè'wr, 
gwrthddrych  pa  un  a ddylai  fod  chwilio  yn  union- 
gyrchiol  beth  yw  meddwl  yr  Ysbryd,  ac  nid  meddwl 
•unrhyw  awduriaethwr.  Y mae  gan  bob  esponiwr 
braidd  ei  gyfundraeth  ddewisol,  yr  hon  sydd  yn  denu 
ei  frjd,  yn  gẁyro  ei  ddealltwriaeth,  ac  yn  ystaenio  eì 
R 2 


1Ö8 


îlYrFORDDWE. 


Iioll  egliu-iadau.  Yrunig  gynorthwyon  a gymeradwy-» 
,wn  i cliwi,  yw  y rhai  na  thueddent  ddim  i wyio  eich 
meddwl  i un  íFordd  yn  fwy  na’r  llall.  Y mae  Duw 
wedi  eich  cynysgaethu  â harn,  ac  yn  dysgwyl  i chwi 
ei  defnyddio.  Os  oes  digon  o oleu  genych,  a llyga,id 
i ganfod,  a gymerwch  cfuwi  mor  draíFerth  i’w  defnydd- * 
io,  i edrych  heth  sydd  o’ch  hlaen  ? a raid  dweyd  poh 
peth  wrthych  fel  pe  haech  yn  ddall  neu  mewn  tywyll- 
wch  dude%v?  Gan  hyny,  y cynorthwyon  a gymhellwii 
i chwi  eu  defnyddio  yw  y cýfryw  na  ddywedant  yr  un 
sill  wrthych  heth  yw  meddwl  y Beihl,  ond  yn  unig 
taflyd  digon  o oleuni  iddo  i ddangos  ei  hunan.  Dy- 
munwn  i’r  efrydydd  fod  yn  hunan-ddysgawdwr  yn 
henaf,  yr  hyn,  yn  fy  nhyh  i,  os  dygir  yn  mlaen  mewn 
iawn  Iwyhr,  ydyW  y íFordd  gywir  iddo  harotoi  eí 
hun  i gael  ei  ddysgu  gan  Dduw.  Pwy  hynag  a wrth- 
wyneho  hyn,  dylai  ymwrthod  yn  gyhoeddus  á’r  ath- 
rawiaeth,  fod  yr  ysgrythyrau  yn  fuddiol  i wneyd  dyn 
Duw  yn  herffaith,  wedi  ei  herffeithio  i hoh  gweithred 
dda.  Y mae  y cyfryw  iin  yn  gwadu  mewn  effaith  yr 
athrawiaeth  Brotestanaidd  o eglurdeh  a digonolrwydd 
yr  ysgrythyrau.  Os  ydyw  yn  gwahaniaethu  oddiwrth 
eglwys  Ilhufain,  nid  y w gymaint  yn  nghylch  angenrheid- 
rwydd  ý swydd  o gael  arweinwyr  dynol  mewn  cref- 
ydd,  ond  yn  nghylch  addasrwydd  y rhai  sydd  i lenwi 
y swydd.  ^ 

Gadewch  í ni  ystyried  ychydig  yn  awr  ar  ganlyniad- 
au  y drefii  arall,  yr  hoîi  yw  y dull  mwyaf  cyffredin,  nid 
yn  unig  yn  mhlith  Pahyddion,  ond  hefyd  yn  mhlith 
Protestaniaid  o hoh  enwad;  sef  dechreu  ein  hefrydion 
gyda  chyfundraethau  ac  esponiadau,  lle  y dylent  ddi- 
weddu.  Dacw  yr  efrydydd  ieuanc  yn  dechreu  ar  ei 
wersi  duwinyddoL  Os  Protestant  fydd,  dy wedir  wrtho 
fod  ei  holl  grefydd  yn  gynwysedig  yn  y Beihl;  ac  os 
Pahydd  fydd,  fe  ddywedir  wrtho  yntau  fod  yr  holl 
ysgrythyrau  yn  yshrydoledig,  ac  o ganlyniad  yn  wir, 
a’u  hod  yn  cjmwys  llawer,  heth  hynag,  o athrawdaethaii 
Cristionogaeth.  Gosodir  y sylfoen  trwy  efrydu  rhyw 
gyfundraeth  ddewisol  a herthyn  i^'r  hlaid.  Wédi  hyny, 
y mae  yn  ymosod  ar  efrydu  yr  ysgrythyrau,  Dacw  ef 
yn  dechreu;  a chan  ei  fod  yn  anwyhodus  yn  y prif 
hethau  sydd  yn  taflyd  llewyrch  ar  y Beihl,  y mae  yn 


TEN.  lí. 


199 


declireu  dyrysu,  fel  y mae  yn  naturiol  meddwl.  Yn 
ddiamyneddgar  yn  ngwyneb  yr  anhawsderau,  ac  yn 
dymuno  deall  y cwbl  Avrth  fyned  yn  mlaen,  rhaid  cael' 
rhyw  esponiwr  i droi  iddo.  Mynir  gafael  ar  csponiwr 
cyson  á’r  gyfundraeth,  fel  y hyddo  y ddau  yn  cydsiared 
â’u  gilydd.  Os  Rhufain  fyddl  ei  le  trigianòl,  fe  roddir 
ryw  esponiwr  penodol  yn  ei  ddwylaw;  os  Moscow,  un 
arall;  os  Geneva,  un  arall ; ac  os  Llundain,  odid  na 
fydd  yn  wahanol  i’r  naill  a’r  llall.  Y mae  yntau  heb 
yr  un  safon  iddo  ei  hunan  i farnu  cywirdeb  neu  an- 
nghywirdeb  y golygiadau;  ond  o’r  tu  arall,  yn  credu  yn 
ddiysgog  yn  noethineb  a dysg  ei  awd-wyr,  y mae  yn 
llyncu  eu  holl  ólygiadau  gyda’r  rhwyddineb  mwyaf. 
Yr  awdwyr  yma  yw  y rhai  cyntaf  sydd  gwedi  medd- 
iannu  ei  farn,  ac  un  o fil  nad  hwy  fŷdd  y perchenogion 
hyd  y diwedd.  Rhaid  i bob  adnod  o’r  Beibl  gyfateb 
i’r  safon  y maent  hwy  wedi  ei  osod  i fyny,  pe  y gor- 
fyddid  ei  dirdynu  yn  y modd  mwyaf  annaturiol : ac 
wrth  y safòn  yma  hefyd  rhaid  barnu  pob  awdwr  ac 
esponiwr  yn  dda  neu  yn  ddrwg,  uniongred  neu  heretic- 
aidd.  Dyma  brif  ífynnon  dallbleidiaeth,  yn  nghyda’r 
ysbryd  anhy waith  sydd  bob  amser  yn  perthyn  iddo. 
Canys  pan  nad  oes  genym  ddim  egw’yddorion  gwybod- 
aeth  ferniadol,  nid  oes  genym  yr  un  rheol  i ddewis,  ond 
wrth  ewylly's  yr  esponiwu*  cyntaf  a ddefnyddir  genym. 

Wel,  beth  a fynwxh  chwi  i ni  wneycL?  A raid  i ni 
roddi  i fyny  bob  cyfimdraeth,  esponiad,  alleiriad,  a’r  cy» 
ffelyb  ? Na  raid  yn  hollol ; er  nad  wyf  mewn  un  modd 
yn  golygu  y dylid  dechreu  gyda  hwy,  na’u  defnyddio 
yn  rheolaidd.  Pan  y byddwn  wedi  dyfod  yn  lled  hy- 
ddysg  yn  yr  ysgrythyrau  yn  ol  iawn  gyfundraeth,  gall- 
wm  droi  iddynt  yn  achlysurol ; canys  nyni  a fyddwn 
yn  alluog  i raddau  y pryd  hyny  i wybod  a ydynt  yn  ein 
haiwain  yn  yr  iawn  ffordd  ai  peidio.  Ac  na  fydded  i 
ni  gyfyngu  ein  hunain  at  rai  o un  ochr  yn  unig,  ond 
ch'wilio  yn  rhydd  rai  o bob  ochr.  Fel  hyn  y mae  yn 
rhaid  i ni  wneyd,  os  cymerwn  y Beibl  i fod  yn  ben- 
derfynwr  y ddadl.  Rhaid  i’r  efrydydd  ieuanc  gofìo 
yn  barhaus,  fod  pob  dyn  yn  agored  i fod  yn  wallus 
mewn  barn,  yn  gystal  ag  mewm  buchedd,  ac  nad  all  yr 
un  dyn  hòni  ei  fod  yn  lân  oddiwrth  gyfeiliornad,  yn 
fwy  nag  oddiwrth  bechod.  Pe  dywedai  Pabydd  wTth- 


HYFFORDDWR. 


yf,  “Y  mae  y íìordd  a gymhellwch  yn  dra  pheryglus; 
y mae  yr  ysgrythyrau  yn  bur  dywyll  ac  amheus,  hyd 
yn  nod  yn  y pethau  mwyaf  pwysig;  gan  hyny  yr  yd- 
ych  yn  y perygl  mwyaf  o gael  eich  camarwain  gan- 
ddynt,  yn  niífyg  i chwi  ddewis  arweinydd  cywir  i'ch 
cyfarwyddo;”  pe  dywedai  Pabydd  fel  hyn,  meddaf, 
byddwn  dan  orfod  i gredu  ei  fod  yn  siared  yn  eithaf 
cyson  â’i  nodweddiad,  ac  âg  egwyddorion  cyhoeddus  y 
blaid  y perthyna  iddi.  Ond  pe  dywedai  Protestant  yr 
un  peth  wrthyf,  byddai  yn  rhaid  i mi  ei  ystyried  ef  yn 
un  o’r  creaduriaid  annghysonaf  dan  haul.  Byddai  yn 
gwadu  eglurdeb  a digonolrwydd  y Beibl  mewn  pethau 
hanfodol  i iachawdwriaeth,  ac  o hawl  i farnu  trosom 
ein  hunain,  yr  hyn  oedd  y prif  achos  o’i  ymneillduad 
o eglwys  lîhufain.  Y mae  Rhufain  yn  gorfodogi  i 
chwi  ymddiried  yn  hyfforddiadau  yr  eglwys,  pa  rai, 
yn  ol  ei  chredo,  neu  fel  y mae  yn  cymeryd  arni  gredu, 
sydd  yn  anffaeledig:  ond  y mae  y Protestant  dan  sylw 
yn  fwy  ansynwyrol  fyth;  canys  y mae  yn  haeru  y 
dylech  ymddiried  mewn  rhai  y mae  yn  cyfaddef  ei 
hun  nad  oes  ganddynt  fwy  o sicrwydd  eu  bod  yn  gy- 
wir  nag  sydd  genych  chwi  eich  hunan. 

Beth  yr  ydym  i’w  wneyd,  ynte,  wrth  ddarllen  y 
Beibl,  pan  y cyfarfyddwn  âg  anhawsderau?  beth  gwell 
a allwn  wneyd,  na  throi  yn  ddioedi  i ryw  esponiwr 
enwog?  Efallai  yr  ymddengys  yr  atebiad  yr  wyf  yn 
myned  i’w  roi  yn  hynod,  am  y gwn  ei  fod  yn  annghy- 
nefìn.  Os  nad  ydych  yn  alluog  i chwalu  yr  anhawsder 
eich  hunan,  trwy  yr  ystyriaeth  a’r  myfyrdod  manylaf, 
na  wnewch  o yn  rheol  i chwilio  yn  ddioedi  am  eglur- 
had  arno  yn  rhyw  le  arall.  Byddwch  yn  amyneddgar; 
canys  fel  y deuwch  yn  fwy  cydnabyddus  â thuedd  gy- 
ffredinol  y Beibl  trwy  ei  ddarllen  yn  aml  ac  ystyriol, 
chwi  a ganfyddwch  lai  o anhawsderau  yn  feunyddiol ; 
hwy  a giliant  o honynt  eii  hunain.  Fe  fydd  y rhanau 
goleuaf  yn  llewyrchu  ar  y rhai  ty  wyllaf.  Dim  ond  i 
chwi  fyned  yn  mlaen  trwy  gymhorth  y gwir  gynorth- 
wyon  (a  ddeuant  dan  ein  sylAV  yn  fuan)  fe’ch  gwneir 
■cyn  hir  yn  alluog  i esponio  i chwi  eich  hunan.  Ac  yr 
wyf  yn  hollol  gredu,  pe  bae  y drefn  yma  yn  cael  ei 
îdefnyddio  yn  gyffredinol,  y byddai  y gwahanol  olygiad- 
nu  sydd  ar  yr  ysgrythyrau  yn  llaw'er  iawn  llai  iiag 


PEN.  II. 


201 


ydynt  yn  bresenol.  Fel  hyn,  ni  byddai  cymaint  ag 
im  ddadl  yn  mhlith  Cristionogion  am  bob  cant  sydd 
yii  awr.  Pa  bryd  ynte  yr  ydych  chwi  yn  golygu  fod 
yn  addas  i’r  efrydydd  ddechreu  gyda  chyfundraethau 
ac  esponiadau?  Y mae  yr  atebiad  yn  amlwg.  Ar  ol 
i chwi  gyrhaedd  y fath  olygiadau  ar  ysbryd  ac  eg- 
wyddorion  yr  ysgryíhyrau  santaidd  ag  a’ch  gwna  chwi 
yn  alluog  i ífurfio  barn  am  gydffurfiad  neu  annghyd- 
ffurfiad  yr  awduron  hyny  á hwy.  Dylai  y duweinydd 
derfynu  ei  efrydion  gyda’r  awduron  hyn,  ac  nid  eu 
dechreu.  Beth  pe  golygem  y gellid  rhoddi  rhyw  espon- 
iwr  yn  eich  dwylaw,  a’ch  arweinia  chwi  yn  iawn  bob 
amser  ? yr  hyn  nad  all  neb  ei  hòni,  os  na  fydd  yn  hòni 
anífaeledigrwydd  hefyd.  Ond  hyd  yn  nod  yn  yr  am- 
gylchiad  hwnw  nid  wyf  yn  golygu  mai  y drefn  a wrth- 
wynebwyf  a fyddai  yr  oraf  i’r  efrydydd  er  mwyn  deall 
meddwl  y Beibl.  Nid  yw  dysg,  gan  lawer,  yn  ddim 
amgen  na  defnyddiad  noeth  o’r  cof.  Darllen  a chofio 
yw  y cwbl  sydd  i’w  wneyd  yn  eu  tyb  hwy.  Ond 
hyderaf  fod  yr  efrydydd  yn  deall  yn  wahanol,  fod 
llawer  mwy  na  hyn  i’w  wneyd,  sef  dwyn  y farn  i 
Aveithrediad.  Gan  hyny,  eich  dysgu  i ddeall  yr  ys- 
grythyrau  yw  eich  dysgu  yn  yr  egwyddorion  cyífred- 
inol  hyny  a’ch  cynorthwyant  chwi  yn  raddol  i ganfod 
eu  gwir  ystyr  a’u  hysbryd  o honoch  eich  hunan. 

Mi  a derfynaf  fy  sylwadau  ar  y pwnc  yma  gyda 
chyfieithiad  byr  o lythyron  Persiaidd,  ag  sydd  yn  cyd- 
daro  â fy  ngolygiadau  ar  y pwnc.  Wedi  i Rica  fod 
yn  gofwyo  llyfrgell  a mynachlog  Ffrengig,  y mae  yn 
ysgrifenu  at  ei  gyfaill  yn  Persia  am  yr  hyn  a ddy- 
gwyddodd,  fel  hyn:  Fy  nhad,  ebai  fi  wrth  y llyfrgell- 
ydd,  beth  yw  y cyfrolau  mawrion  yna  sydd  yn  llenwi 
holl  ochr  y llyfrgell  ? Ebai  yntau,  Dyma  ddeonglwyr 
yr  ysgrythyrau.  Y mae  rhyw  luaws  anferth  o honynt, 
ebai  fìnau;  rhaid  fod  yr  ysgrythyrau  yn  bur  dywyll 
o’r  blaen,  ac  yn  bur  oleu  yn  awr.  A oes  ryw  amheu- 
on  yn  aros  eto?  A oes  rhyw  bynciau  mewn  dadh.eto? 
A oes ! ebai  yntau  mewn  syndod.  Oes,  y mae  bron 
gymaint  ag  sydd  o linellau.  Yr  ydych  wedi  fy  synu, 
ebai  finau;  a pha  beth  a wnaeth  yr  holl  awduron  yma? 
Yr  awduron  yma!  ebai  yntau;  ni  ddarfu  y rhai  hyn 
erioed  chwilio  yr  ysgrythyrau  am  yr  hyn  a ddylid  ei 


202 


hyfforddWr. 


greclu,  ond  am  yr  hyn  yr  oeddynt  liwy  eu  liunain  yn  ei 
gredu.  Ni  ddarfu  iddynt  eu  hystyried  fel  llyfr  yn 
cynwys  yr  egwyddorion  a ddylasent  hwy  dderbyn, 
ond  fel  gwaith  a allesid  ei  ddefnyddio  i gyfeirio  iddo  i 
broíì  eu  golygiadau  eu  hunain.  Am  hyny,  y mae  wedi 
ei  lygru  drwyddo  oll,  a phob  adnod  wedi  ei  dirdynu  er 
mwyn  ateb  yn  well  i’w  golygiadau  hwy.  Gwlad  yw 
11  e y mae  pob  plaid  yn  anrheithio : maes  y gwaed 
y w,  lle  y mae  pleidiau  gelynol  yn  cyfarfod  ac  yn  ym- 
ladd  mewn  mil  o wahanol  ífyrdd. 

IV.  Efrydu  yr  Ysgrythyrau. — Pan  y gofynwyd  i’r 
enwog  Locke,  ychydig  cyn  ei  farwolaeth,  pa  Iwybr 
yw  yr  un  mwyaf  rhwydd  a sicr  i ddyn  ieuanc  ddyfod  i 
wybodaeth  eang  o egwyddorion  ac  j^sbryd  y grefydd 
Gristionogol ; atebodd,  “Bydded  iddo  efrydu  yr  ys- 
grythyrau  santaidd,  ynneillduol  y Testament  Newydd. 
Yno  y mae  geiriau  y by^wyd  tragwyddol:  Duw  yw  ei 
awdwr,  iachawdwriaeth  yw  ei  ddyben,  a gwirionedd 
heb  ddim  cyfeiliornad  y w ei  gynwysiad.”  Ond  y mae 
yn  yr  ysgrythyrau  yma  lawer  iawn  o anhawsderau,  ac 
os  nad  ydym  i ddefnyddio  esponiadau,  pa  fodd  y deu- 
wn  i weled  eu  cysondeb  ? Y mae  y cwestiwn  o bwys 
ac  yn  deilwng  o sylw:  ac  ystyriwn  fy  hun  yn  bur  an- 
foneddigaidd  ac  anngharedig  i beidio  â’i  ateb.  Canys 
ni  fynwn  mewnun  modd  i chwi  ífuríio  yr  ymarferiad 

0 ddefnyddio  esponiadau,  yn  benodol  yn  eich  blynydd- 
oedd  cyntaf  o efrydu  y Beibl.  Heblaw  y niwaid  a 
soniwyd  sydd  yn  deilliaw  o hyny,  y mae  yr  arferiad 
yn  debyg  fel  pe  gwelech  ddyn  lled  iach  yn  defnyddio 
ffyn  baglau  i gerdded  à hwy.  Efallai  y teimla  ar  y 
pryd  eu  bod  yn  ei  gynorthwyo;  ond  yn  y pen  draw  ei 
niweidio  y maent.  Yn  fuan  fe  deimla  fod  eu  cynorth- 
wy  yn  angenrheidiol,  ac  nad  all  wneyd  hebddynt.  A 
theimlad  yr  efrydydd  a fo  yn  troi  i esponiadau  ar  bob 
achlysur,  fydd,  nad  oes  fawr  yn  y Beibl  ei  hunan,  ond 
bod  yr  esponiad  yn  llawn.  Wel,  beth  sydd  i’w  wneyd? 
A oes  dim  cynorthwy  i’w  roi  i’r  efrydydd  i ddeall  y 
Beibl  ? Oes.  Ond  y mae  yn  angenrheidiol  i ni  sylwi, 

1 ddechreu,  pa  mor  belled  y mae  arno  angen  cynorthwy. 
Yr  ydym  yn  gwadu  nad  oes  angen  dweyd  wrth  yr 
efrydydd  beth  yw  ystyr  athrawiaethol  y Beibl,  canys 
y mae  ganddo  feddwd  ei  hunan  i çhwilio  hyny.  Eto, 


PEN.  ir. 


203 


y mae  yn  annichonadwy  iddo  gael  golygiadau  eang  a 
chyson  ar  athrawiaeéh  y Beibl  heb  ryw  gynorthwyon, 
Ond  pa  gynorthwyon  sydd  yn  angenrheidioi?  o ba 
natur  y dylent  fod?  Mewn  gair,  y cyiiorthwyon  hyny 
a’ch  gosodant  ar  yr  un  tir  ag  yr  oedd  yr  luddewon  gynt 
pan  y llefarwyd  y Beibl  wrthynt.  Nid  ellir  cael  na 
dymuno  mwy  na  hyn.  iihaid  addef  fod  yr  ysgryth- 
yrau  (yn  gyfífedinol  o’r  hyn  lleiaf)  yn  oleu  a naturiol 
i’r  luddewon  yn  amser  eu  llefariad ; ac  y mae  cynwys- 
iad  neu  wirioneddau  athrawiaethol  y Beibl  yn  aros  yr 
un : ond  nid  felly  y maent  i ni ; rhaid  i ni  lafurio  cyn 
y gallwn  eu  hamgyífred  yn  gywir.  Pam,  gan  eu  bod 
yn  amlwg  iddynt  hwy,  a’u  gwirioneddau  yn  parhau  yr 
un  heb  gyfnewid;  pam,  meddaf,  nad  allwn  ninau  eu 
hamgyífred  yr  un  mor  hawdd?  Y mae  yr  atebiad 
wrth  law.  Yr  oeddynt  hwy  yn  byw  mewn  oesoedd 
henafol  iawn — eu  gwlad  yn  w^ahanol,  o ran  ei  thir  a’i 
hinsoddau — eu  harferion  a’u  defodau  yn  wahanol — a’u 
hiaith  yn  wahanol.  Ac  er  fod  gwdrioneddau  yr  ys^ 
grythyrau  yn  aros  yr  un,  eto  rhaid  eu  bod  yn  dywyll 
i ni  mewn  cymhariaeth  iddynt  hwy,  gan  eu  bod  yn 
cael  eu  datguddio  trwy  arferion  a defodau  oedd  yn 
hysbys  iddynt  hw^y.  Yn  awT,  y goleuni  sydd  yn  ang- 
enrheidiol  i’r  efrydydd  ei  gael  tuag  at  ddeall  yr  ys- 
grythyrau,  y w y goleúni  hyny  a’i  gosodai  ar  yr  un  tir 
a phe  buasai  yn  by w^  yn  yr  oesoedd  y llefarwyd  hw^ynt. 
Nid  ein  bod  yn  credu  y gellir  cyrhaedd  y tir  hwnw  yn 
gyflawm;  ond  dyna  y nôd  y dylid  cyrchu  ato;  a dyna 
y fath  oleuni  sydd  yn  angenrheidiol. 

Yn  awr,  gellir  dosparthu  y w^ybodaeth  sydd  yn 
dwyn  y goleuni  yma  i ddau  ddosparth,  sef  Hanesiaeth 
Ysgrythyrol,  a Berniadaeth  Ysgrythyrol. 

Dan  y pen  Hanesiaeth  Ysgrythyrol,  cynwysir  Dae~ 
aryddiaeth  ac  Amseryddiaeth  y Beibl ; Gwladyddiaeth 
a Deddfau  yr  luddewon;  Arferion  2iDefodau  yr  ludd- 
ewon  a’r  gwdedydd  dwyreiniol;  ac  Hanesiaeth  Natur-^ 
iol  y Beibl. 

1.  Sonir  yn  y Beibl  am  amrywiol  o genhedlaethau, 
gwdedydd,  dinasoedd,  trefi,  &c.;  mégys  luddewmn, 
Jebusiaid,  Philistiaid;  Aifft,  Babilon,  Canaan,  Persia, 
Syria,  &c. ; a phob  un  yn  dwyn  rhyw  gysylltiad  pen- 
odol  â’r  lle  y crybwyllir  hwy.  Sonir  yn  fynych  yn  y 


204 


HYFFORDÜWR. 


Testaînent  Newydd  am  Grist  yn  myned  i Judeaj^  i Sa- 
maria,  ac  i Galilea.  Rhaid  fod  iifeddwl  y darllenydd 
anwyhodus  o sefyllfaoedd  y gwledydd  yma,  yn  liynod 
o gymysglyd  a thywyll.  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  y 
mae  yn  annichonadwy  iddo  amgyffred  yn  drwyadl 
ugeiniau  a channoedd  o grybwyllion  a wneir  trwy  gorfl* 
y Beibl,  ac  yn  neillduol  y proff’wydi,  heb  ddeall  ei 
ddaearyddiaeth  yn  gyntaf.  Pan  y mae  diff’yg  o’r  wy- 
bodaeth  hon,  y mae  rhyw  ddyeithriwch  annileuadwy 
yn  aros  yn  y meddwl  pan  y crybwyllir  am  y wlad  hon 
neu  wlad  arall : ond  pan  yr  ydys  yn  hyddysg  ynddi — 
pan  wedi  olrheinio  yr  holl  wledydd  ar  wyneb  y ddar- 
lunlen,  ac  Avedi  darllen  eu  dosparthiad  a’u  terfynau,  y 
mae  meddwl  yr  efrydydd  yn  'gallu  rhedeg  yn  fywiog 
gyda’r  hanesydd  santaidd,  o wlad  i wlad,  ac  o dref  i 
dref.  Y wybodaeth  hon  o’r  ysgrythyr  a elwir  daear- 
yddiaeth  ysgrythyrol. 

2.  Y mae  y Beibl  wedi  ’ei  lefaru  a’i  ysgrifenu  mewn 
gwahanol  oesoedd,  a chan  wahanol  bersonau.  Y mae 
hanesiacth  yr  Hen  Destament  yn  dechreu  gyda  chread- 
igaeth  y byd ; ac  yn  cyrhaedd  i lawr  am  o gylch  3600 
o flynyddoedd.  Mewn  gwahanol  oesoedd  yn  yr  yspaid 
yma  o amser,  fe  gyfododd  Duw  luaws  o ddynion  sant- 
âidd,  rhai  yn  ddoethion,  a rhai  yn  broffwydi,  megys 
Dafydd,  Solomon,  Esay,  Jeremia,  &c.,  i amlygu  ei 
feddwl  a’i  fwriadau  i’r  byd.  Y mae  y datguddiadau 
hyny  i gyd  yn  y Beibl ; ond  nid  gwedi  eu  gosod  yii 
rheolaidd  o ran  yr  amser  y llefarwyd  hwynt.  Er 
anghraifft — rhoddir  llyfr  Daniel  o flaen  llyfr  Hosea,  er 
fod  Hosea  w^edi  proff  Avydo  o gylch  dau  gant  o flynydd- 
oedd  yn  gynt  na  Daniei.  Tuag  at  gael  golwg  gyson  ar 
y Beibl,  y mae  yn  rhaid  i ni  wybod  pa  bryd  y llefar- 
wyd  pob  un  o’r  llyfrau  sydd  ynddo.  Ac  nid  ellir  am- 
gyffred  y proffwydi  heb  w'ybod  pa  bryd'  yr  oedd  y 
proff’wyd  yn  byw,  a pheth  oedd  sefyllfa  ac  amgylch- 
iadau  y wflad  y pryd  hyny.  Y wybodaeth  hon  a elwir 
yn  amseryddiaeth  ysgrytliyrol. 

3.  Yr  oedd  yn  mhlith  yr  luddewon  Batriarchiaid, 
Proffwydi,  Offeiriaid,  Leflaid,  Nazareaid,  Ysgrifenydd- 
ion,  &c.,  ag  sydd  o bw^ys  i’r  efrydydd  ddeall  eu  gradd 
a’u  swyddogaeth.  Yr  oedd  ganddynt  w'ahanol  ddeddf- 
ftu  hefyd.  sef  y ddeddf  foesol,  seremoniol,  a gwladol, 


PEN.  II. 


205 


pa  raí  y cyfeirir  atynt  mewii  cannoedd  o fanau  yn  yr 
ysgrythyrau;  ac  nid  ellir  deall  y cyfryw  leoedd  yii 
gywir  heb  fod  yn  hyddysg  yn  y pethau  hyn.  Perth- 
yna  hyn  i wladyddiaeth  a deddfau  yr  luddewon, 

4.  Nid  oes  braidd  yr  un  llyfr  yn  y Beibl  nad  oes 
gw'àhanol  ranau  o hono  gwedi  eu  llefaru  mewn  cysyllt- 
iad  â rhy w arferiad  oedd  yn  y gwledydd  dw'yrejniol ; 
ac  nid  oes  yr  un  rhan  o’r  ysgrythyrau  santaidd  yn  fwy 
felly  nag  ymadroddion  a phregethau  ein  IiiachaAvdAvr. 
Tuag  at  ddeall  y cyfryw  leoedd  y mae  yn  angenrheid- 
iol  i ni  wybod  beth  oedd  yr  arferion,  a’u  gwybod  fel 
yr  oeddent  yn  y gwledydd  hyny ; canys,  yn  gyíFredin, 
yr  oeddent  yn  bur  wahanol  i’r  eiddom  ni  yn  y partliau 
hyn  o’r  byd.  Fel  angiiraifft  o hyn  gallw'n  nodi  ymad- 
rodd  eiii  Hiachawd'wr  yn  loan  x.  3:  “Ac  y mae  y 
defaid  yn  gwrando  ar  ei  lais  ef : ac  y mae  efe  yn  galw 
ei  .ddefaid  ei  hun  erbyn  eu  henw,  ac  yn  cu  liarwain 
hwy  allan.”  Yn  ngwyneb  arferion  ein  bngeiliaid  ni 
ymddengys  geiriau  yr  Arglwydd  lesu  Grist  yn  ffol  a 
diystyr.  Ond  nid  feliy  i’r  bugeiliaid  dwyreiniol.  Yr 
oedd  ac  y mae  ganddynt  hwy  enwau  ar  eu  defaid,  a 
phob  un  yff  adnabod  ei  henw,  fel  y cẃn  mAvyaf  add- 
ysgedig  yn  ein  gwdad  ni.  Ufyddhant  i alwad  y bu- 
gail,  am  eu  bod  yn  adnabod  ei  lais  ef ; ond  ni  ufydd- 
hant  i’r  un  llais  dyeithr.  Nid  oes  dim  ag  sydd  yn 
taflu  cyniaint  o oleuni  ar  y Beibl  yn  gyffredinol,  ag 
ydyw  gw'ybodaeth  helaeth  o arferion  a defodau  y d'wyr- 
einiaid. 

5.  Y mae  crybw'yllion  aml  yn  y Beibl  hefyd  am 
greaduriaid  byw'  o amrywdol  fathau,  am  wlawogydd, 
am  wyntoedd,  a’r  cyffelyb,  nad  ellir  amgyffred  na 
chanfod  prydferthw'ch  a godidogrwydd  y cyfryw  le- 
oedd,  heb  fod  yn  gynefin  ág  hanesyddiaeth  y cyfryw 
greaduriaid,  &c.  Y w'ybodaeth  hon  a elwir  yn  hanes- 
iaeth  naturiol  yr  ysgrythyr. 

At  y rhai  hyn  gallwn  chwanegu  hanesiaeth  henafol 
yn  gyffredin;  sef  hanes  yr  hen  amherodraethau  gynt, 
megys  yr  Aifft,  Babilon,  Pérsia,  Macedonia,  &c.,  yr 
hyn  sydd  yn  tueddu  yn  benodol  i lew^yrchu  ar,  ac  i 
gadarnhau,  y Beibl. 

Wrth  Ferniadaeth  Ysgrythyrol  y meddylir  gwybod- 
aeth  o’r  ieithoedd  yn  mha  rai  yr  ysgrifenw^yd  y Beibl. 
s 


206 


HYFFORDDWR. 


Ymddengys  yn  amlwg  i bob  meddwl  diragfarii,  fod 
gwybodaeth  o’r  ieithoedd  y llefarwyd  yr  ysgrythyrau 
ynddynt  yn  fuddiol  ac  yn  angenrheidiol  tuag  at  fedd- 
iannu  golygiadau  cywir  arnynt.  Nid  fod  gwybodaeth 
arwynebol  o’r  ieithoedd  yn  taílu  rhyw  lewyrch  neill- 
duol;  ac  nid  fod  gwybodaeth  eang  a nTanwl  yn  symud 
pob  peth  dyrys  o’r  Beibl;  nage,  ond  bod  hyn  yn  uii  o’r 
prif  foddion  i ddwyn  y gwir  oleuni  ar  y dalenau  sant- 
aidd.  Yr  ieithoedd  yma  ydynt  yn  benaf  yr  Hebraeg 
a’r  Groeg.  Yr  Hebraeg,  o herwydd  mai  ynddi  hi  yr 
ysgrifenwyd  yr  Hen  Destament,  oddieithr  ychydig  o 
bemiodau  yii  Daniel,  ac  ychydig  o adnodau  yn  Ezra  a 
Jeremia,  pa  rai  a ysgrifenwyd  yn  y Galdeaeg.  Fe 
ddylai  pob  efrydydd  duwinyddol  fod  yn  wybodus  yn 
yr  Hebraeg,  nid  yn  unig  er  mwyn  efrydu  yr  Hen  Des- 
tament  yn  ferniadol,  ond  hefyd  am  fod  ei  pliriod-ddull 
yn  eífeithio  ar  iaith  y Testament  Newydd.  Ond  y mae 
yn  fwy  o bwys  eilwaith  iddo  ddeall  y Groeg,  ani  mai 
yn  yr  iaith  hòno  y llefarwyd  y Testament  Newydd,  a 
dyna  yw  prif  safon  y grefydd  Gristionogol. 

Dyma’  y ddwy  brif  iaith  y dylai  yr  efrydydd  duwin- 
yddol  droi  ei  fyfyrdod  yn  benaf  ac  yn  fìaenaf  atynt ; 
er,  y mae  yn  wir,  fod  rhai  ieithoedd  ereill  a allant  fod 
yn  fuddiol  iddo  os  bydd  ganddo  amser  a thuedd  atynt. 
Yn  mhlith  y rhai  hyn  gellir  enwi,  yn  gyntaf,  y Syriaeg, 
am  fod  cyfìeithiad  hen  iawn  o’rTestament  Newydd  yn 
yr  iaith  hòno,  yr  hwn  sydd  o ddefnydd  mawr.  Y mae 
yn  y Lladin  hefyd  ddau  gyfìeithiad  sydd  o gryn  ddefii- 
ydd  mewn  berniadaeth  ysgrythyrol,  sef  yr  Itala  a’r 
Vulgate,  At  y rhai  hyn  gellir  chwanegu  y Galdeaeg, 
yr  Arabaeg,  a’r  Bersiaeg.  Fe  ddaw  y dull  goraf  i 
efrydu  yr  ieithoedd  hyn  dan  ein  sylw  mewn  lle  arall. 

Yn  awr,  gadewch  i ni  ystyried  pa  fodd  y dylai  yr 
efrydydd  ymosod  ar  ddarllen  y Beibl  er  ei  iawn  ddeall. 

(1.)  Dylid  darllen  pob  llyfr  trwyddo.  Y mae  dar- 
llen  unrhyw  lyfr  teilwng  yn  rhanau  yma  a thraw,  yn 
dangos  ysbryd  ysgafn,  a meddwl  heb  ei  iawn  ddysg- 
yblu;  ond  pa  faint  mwy  gyda  llyfr  y dylid  ei  efrydu 
yn  drwyadl?  Ond  nid  hyny  yn  unig,  y mae  yn  an- 
nichonadwy  cael  golwg  dêg  ar  lyfrau  athrawiaethol  y 
Beibl  heb  eu  darllen  trwyddynt.  Y mae  y naill  raii 
yn  llewyrchu  ar  y llall,  ac  fel  hyn  yn  dwyn  yr  hyn  a 


PEN.  II. 


207 


all  ymddangos  yn  dywyll  mewn  im  man,  yn  oleu  mewn 
man  arall.  Fel  hyn  y mae  gyda  llyfrau  yn  gyfífedin- 
ol ; anhawdd  y w deall  unrhy w awdwr  yn  gyflawn  heh 
ddarllen  ei  waith  frwyddo. 

(2.)  Dylid  ystyried  heth  yw  amcan  yr  awdwr  yn 
mhoh  llyfr.  Y mae  rhanau  didoledig  yr  ysgrythyrau 
yn  cael  eu  camddeall  yn  aml,  hyd  yn  nod  gan  ddynion 
da,  o eisiau  ystyried  heth  y w meddwl  ac  amcan  cy- 
ífredinol  yr  ysgrifenydd  santaidd.  Dylid  ystyried  mai 
nid  yn  aclnodau  nac  yn  hennodau  yr  ysgrifenwyd  y 
Beihl,  ond  poh  llyfr  yn  un  cyfansoddiad  didor:  ac  er 
fod  ei  ddosparthiad  i hennodau  ac  adnodau  wedi  hod 
o ddefnydd  annhraethol  i’r  hyd  crefyddol;  eto,  y mae 
ar  yr  un  pryd  wedi  hod  yn  achlysur  o gyfeiliornadau 
dirif,  am  fod  dynion  yn  cymeryd  adnodau  neu  ddarnau 
o’r  gwahanol  lyfrau  i siared  eu  golygiadau  hwy,  heh 
ystyried  eu  cysylltiad  à’r  holl  lyfr. 

(3.)  Wrth  fyned  yn  mlaen  fel  hyn,  pan  y cyfarfydd- 
fyddwch  àg  anhawsder,  trowch  yn  union  i’r  testyn 
gwreiddiol,  chwiliwch  pa  fodd  y mae  y gair  neu  y 
geiriau  y hyddwch  yn  amheus  yn  eu  cylch  yn  cael  eu 
defnyddio  mewn  manau  ereill ; neu  fe  allai  mai  priod- 
dduli  yr  iaith  wreiddiol  rydd  y goleuni  angenrheidiol. 
Ond  os  hydd  rhyy/  ddyryswch  yn  aros  mewn  perthynas 
i’r  ystyr  geirycídol  neu  ramadegol,  defnydciiwch  gy- 
maint  o wahanol  gyfìeithiadau  ag  a ellwch.^ 

(4.)  Os  hydd  anhawsder  yn  aros  mewn  perthynas  i 
ystyr  rhyw  le,  edryched  i leoedd  cyfatehol  yr  ysgryth- 
yrau;  hyny  ydyw,  i’r  lleoedd  hyny  ag  y mae  yr  un 
gAYÌrioneddau  yn  cael  eu  hegluro,  neu  ynte  lle  y mae 
rhyw  gyfeiriad  atynt.  Y mae  yn  anhawdd  gan  yr 
efrydydd  gredu  y goleuni  a ellir  gael  trwy  hyn  yn 
unig,  heh  wneuthur  prawf.  Ac  yn  wir,  ni  phetruswn 
sicrhau,  pe  hyddai  i’r  Cristion  mwyaf  annysgedig 
ddim  ond  darllen  ei  Feihl,  a chymeryd  y drafferth  ò 


* Nid  oes  yr  un  cyfieitliiad  dhveddar  yn  fwy  manteisiol  na’r 
cyfieitliiad  Cymreig.  Gellid  dwyn  tystiolaeth  amryw  o’r  dysged- 
îgicn  penaf  yn  Lloegr  i hrofi  fcd  y cyfieithiad  Saesonig  yn  rhagori 
ar  unrhyw  gyfieithiad  adnahyddus  iddynt  hwy  : ond  fel  y mae  y 
gwaetha’r  modd,  nid  oeddent  yn  hyddysg  yn  y Gymraeg,  onidê 
gwelent  fod  ein  cyfieithiad  ni  yn  tra  rhagori  ar  yr  eiddynt  hwy, 
fel  yr  yraddengys  i hawh  sýdd  wedi  eu  cymîiaru. 


208 


HYFFOllDÜWR. 


droi  at  y lleoedd  cyfatebol  trwy  gynortliwy  cyfeiríadau 
a inynegeiriau,  y deuai,  nid  yn  unig  i wybodeth  o 
bethau  mwyaf  hanfodol  ac  ymarferol  yr  iachawdwr- 
iaeth,  ónd  hefyd,  dan  fendith  Duw,  fe  ddeuai  yn  ddysg- 
edig  yn  mhob  peth  a berthyn  i grefydd.  Ac  nid  yw 
hyn  yn  rhyfedd  chwaith;  canys  dyma  y rheol  oedd 
gan  yr  apostol  ei  hun.  “ A nyni  a ddnrbyniasom,  nid 
ysbryd  y byd,  ond  yr  Ysbryd  sydd  o Dduw ; fel  y gwy- 
pom  y pethau  a rad-roddwyd  i ni  gan  Dduw.  Y rhai 
yr  ydym  yn  eu  llefaru  hefyd,  nid  â’r  geiriau  a ddysgir 
gan  ddoethineb  ddynol,  ond  a ddysgir  gan  yr  Ysbryd 
Glân;  gan  gyd-farnu  pethau  ysbrydol  á phethau  ys- 
brydoL’' 

(5.)  Peth  arall  defnyddiol  iawn  i’r  efrydydd  fyddai 
nodi  y gwahanol  ystyriaethau  sydd  i rai  o’r  prif  eiriau 
a ddefnyddir  yn  yr  ysgrythyrau,  yn  nghydag  achlysuron 
penodol  eu  defnyddiad.  Fe  wna  hyn  i’r  efrydydc^, 
roddi  ei  farn  ar  waith  w'rth  ddarllen,  ac  a’i  gwna  yn 
gynefin  â phriod-ddull  yr  ysgrifenwyr  santaidd. 

Yn  awu,  dyma  y gyfundraeth  a gymhellem  i sylw  a 
defnyddiad  yr  efrydydd  ieuanc  duwinyddol;  ac  ym- 
ddengys  yn  eglur  i mi  ei  bod  yn  tra  rhagori  ar  droi  at 
esponiadau.  Mater  penodol  yn  fy  ngolwg  i yw  rhoddi 
syniadau  yr  efrydydd  ei  hunan  mewn  gwmithrediad ; 
ac  nid  attal  ei  olygiadau  trwy  lenwd  ei  feddwl  â golyg- 
iadau  ereill.  Rhaid  fod  y darllenydd  yn  ystyried 
erbyn  hyn  mai  nid  anican  blaenaf  efrydu  yw  llenwi  y 
cof,  ond  blaenllymu  ei  fryd,  arferyd  ei  farn,  a ífurfio 
arferiad  o ystyried  a chwdlio  yn  fanwl  bob  pwmc  a 
ddaw  dan  ei  sylw. 

Ond  os  gadewir  yr  efrydydd  ieuanc  fel  hyn  iddo  ei 
hun,  oni  fydd  efe  yn  agored  i wneyd  camgymeriadau 
yn  fynych?  Y mae  yn  debyg  y bydd ; ond  beth  er 
hyny?  A ellw'ch  chwd  ei  ddiogelu  rhagddynt  trwy 
gynortînyy  rhyw  awMwT  a dybiech.  chwi  yn  addas 
iddo?  Ac  heblaw  hyny,  efe  a ddiwygia  y gwallau  y 
mae  ef  ei  hun  yn  eu  gwmeyd,  pan  y del  i fwy  o add- 
fediwyydd  barn ; tra  y cadarnheid  ef  yn  fw'y  yn  y 
gwallau  a dderbyniai  oddiw'rth  ereill  trwy  ffydd  gref 
yn  ei  arweinw'yr,  a’r  arferiad  dioglyd  o dderbyn  oddi- 
wrth  ereilì  heb  iddo  wmeyd  ymchwiliad  têg  ei  hunan; 

A aníuriech  chwd  byth  mor  plentyn  i geis^io  cerdded  ei 


PÌIN.  tî. 


2ÖÖ 


hunan,  rhag  ofn  iddo  gwympo,  ond  ei  gario  hoh  amser 
yn  eich  hreichian  ? Os  fel  hyn  yr  ymddygwch  tuag 
ato  nes  y del  i oedran,  un  i íil  y daw  hyth  i gerdded  ei 
hunan.  Ac  onid  gwell  a fuasai  iddo  gwympo  lawer 
gwaith,  a’i  adael  i godi  eilwaith,  na’i  fod  hyth  heh  allu 
defnyddio  ei  gymalau?  Ac  a ydyw  defnyddiad  ein 
cyneddfau  mfddyliol  ddim  mor  angenrheidiol  tuag  at 
eu  gwelliant  ag  ydyw  eiii  cymalau  corfforol  ? 

Soniasom  o’r  hlaen  y hyddai  trefniant  o egwyddor- 
ion  y Beihl  yn  hur  ddefnyddiol;  ac  yn  awr,  gadewch  i 
ni  siared  ychydig  yn  mhellach  ar  y pwnc.  Cyn  cy- 
chwyn  fe  ddylai  yr  efrydydd  fod  yn  lled  hyddysg  yn 
ysgrythyrau  yr  Hen  Destament  a’r  Newydd.  Pan  y 
hyddo  yn  ymosod  ar  y gwaith,  y drefn  a gynghorem 
iddo  ei  dylyn,  fyddai  tehyg  i’r  un  a ganlyn : Gan  mai 
Duw  y w prif  wrthddrych  crefydd,  y mae  yn  hur  addas 
-dechreu  y gwaith  gydag  ymofyn  heth  yw  athrawiaeth 
yr  ysgrythyrau  santaidd  mewn  perthynas  i natur  a 
phriodoliaethau  y Bôd  dwyfol.  Cymered  gynorthwy 
myniegeiriau  pan  y hyddo  ei  gof  yn  methu,  a chydrestr- 
ed  yr  holl  adnodau  sydd  yn  lìefaru  yn  egluraf  a mwyaf 
penodol  am  Dduw — am  ei  yshrydolrwydd,  ei  undeh,  ei 
dragwyddolrwydd,  ei  annghyfnewidioldeh,  ei  holl- 
hresenoldeh,  ei  hollwyhodolrwydd,  ei  hollalluogrwydd, 
ei  ddoethineh,  ei  gyfìawnder,  ei  Avirionedd,  a’i  ddaioni. 
Wrth  amlygu  yr  hyn  a herthyn  i’r  rhai  yma,  cadwed 
mor  agos  ag  sydd  yn  ddichonadwy  at  arddull  yr  ys- 
grythyrau,  oddieithr  yn  unig  iddo  gyfnewid  iaith  ífug- 
yrol  yr  ysgrythyrau  i’r  geiriad  egluraf  a fyddo  yn  am- 
lygu  yr  ystyr.  Yn  nesaf,  chwilied  heth  yw  athraw- 
iaeth  y Beihl  am  greadigaeth  y hyd  aH  lywodraethiad. 
Aed  yn  mlaen  eilwaith  yr  un  modd,  gan  wneyd  yr  ys- 
grythyrau  ei  unig  reol ; ac  ystyried,  yn  y trydydd  lle, 
heth  a ddywedir  am  y natur  ddynol,  yn  neillduol  sef- 
yllfa  greadigol  dyn,  ei  gwymp,  a’r  canlyniad  o hyny. 
Y pedwarydd  pwnc,  fydd  yr  athrawiaeth  mewn  perth- 
ynas  i’r  Messia,  neu  Fah  Duw,  sef  ei  gynhanfodiad  a’i 
ddwyfoldeh ; ei  ddarostyngiad,  yn  cynwys  ei  gnawdol- 
iad,  ei  nodweddiad,  ei  weinidogaeth,  ei  ddyoddefìadau, 
ei  farwolaeth,  a’i  gladdedigaeth ; ac  yn  drydydd,  ei 
ddyrchafìad,  yn  cynwys  ei  adgyfodiad,  ei  esgyniad  i’r 
nefoedd,  ei  urddas  yno,  a’i  ail  ddyfodiad ; yn  nghyda’r 


210 


HYFFORDDWR. 


dybenion  mawr  yr  oedd  y gwahanol  amgylchiadau  yma 
i’w  hateb.  Y pummed  'pwnc  fydd  mewn  perthynas  i’r 
Yshryd  Glàn^  sef  beth  ydyw',  a pheth  yw  ei  w^aith.  Y 
chw'eched  pwmc  a ddylai  ganlyn  yn  uniongyrchiol, 
ydyw  adenedigaeth,  neu  adferiad  pechadur  yn  ol  at 
Dduw.  Ac  yma  fe  ddylid  sylwi  ar  y moddion  allanol, 
eu  defnydd,  eu  gwahaniaeth  dan  w'ahanol  oruchw'yl- 
iaethau,  a’u  perthynas  â’r  eífeithiau  a gynyrchir.  Y 
seithfed  mater  fydd  yr  athrawiaeth  mew^]i  perthynasi’r 
hyd  dyfodol.  Gellir  dosparthu  y pwnc  yma  i bum  pen. 
Y sefyllfa  rhwng  marw'olaethn.’r  adgyfodiad,  yr  adgyfod- 
iad  cyífredinol,  y farn,  nef,  ac  uffern.  Yr  wythfed 
bwnc,  a’r  olaf,  athrawdaeth  yr  ysgrythyrau  am  danynt 
eu  hunain,  mewm  dau  beth:  yn  gyntaf  heth  yw  yr  ys- 
grythyr,  ac  yn  ail,  heth  yw  ei  hawdurdod.  Er  mwyn 
eu  cofio  yn  well,  mi  a ail  adroddaf  yr  hollbynciau  hyn 
yn  eu  trefn  briodol.  Duw,  creadigaeth^  dyn,  Mah 
Duw,  yr  Yshryd  Glán,  ailenedigaeth,  y hyd  dyfodol, 
aW  ysgrythyrau, 

Wrth  ffurfio  y crynoad  uchod,  dymunwn  i’r  efrydydd 
syfwi  yn  neillduol  ar  rai  pethau.  Y peth  cyntaf  yw, 
fod  iddo  ymwrthod  yn  llwyr  â phob  cymhorth  dynol, 
ond  ymgadw  yn  gyfangwbl  at  y gair  dwyfol.  Rhaid 
iddo  argraffu  hyn  yn  ddwffn  ar  ei  ystyriaeth,  sef  mai 
nid  beth  a ddyAved  unrhyw  ddyn  ydyw  y pwnc  yr  wyf 
yn  ei  chwilio,  ond  betli  a ddywed  y Beibl.  Pam,  fel  y 
dylai  ddweyd,  y cymeraf  y pwnc  yma  ar  anturiaeth  ac 
«U'  ail  law,  gan  fod  rhyddid  i mi  fyned  i’r  ffynnon  fy 
Jaun?  Os  rhoddwyd  y llyfr  yma  gan  Dduw  yn  rheol  i 
baw'b,  rhaid  ei  fod  yn  y pethau  mwyaf  angenrheidiol 
yn  ddealladw'y  i bawb.  A gymeraf  fi  feddwl  y Creawd- 
wr  ar  dystioläeth  rhyw  greadur,  pan  y gallaf  wraiido 
ar  lais  y Creawdwr  ei  hun,  os  ewyllysiaf  ? 

Yr  ail  beth  "ydyw,  peidio  âg  anwesu  tuedd  i chwilio 
yn  rhodresgar  y cyfryw  bynciau  nad  ellir  dweyd  yn 
briodol  eu  bod  gwédi  eu  datguddio.  Weithiau  fe  gry- 
bwyllir  am  ddygwyddiadau,  heb  un  sill  am  yr  achos- 
ion.  Weithiau  fe  sonir  am  weithrediadau,  ond  nid  uii 
gair  am  y dull  o’u  cyflawni.  Felly  y mae  ein  gwybod- 
aeth  yn  cyrhaedd  yr  un  mor  belled,  a dim  yn  mhellach. 
Bwriad  ein  Creawdwr  ydy w,  nad  ydym,  tra  yn  y fiich- 
edd  hon,  i wybod  ondmewnrhan,  a’nbod  yma  i weled 


PEN.  II. 


211 


yn  anmherffaith  megys  mewn  drych.  Gan  hyny  na 
foed  i iii  wag-amcaim  hod  yn  ddoethach  mcwii  pethaii 
dwyfol  nag  sydd  wedi  ei  ddatguddio.  Bydded  i ni 
sefyll  hoh  amser  lle  y mae  y datguddiad  dwyfol  yn 
sefyll;  a pheidio  ffuannu  {pretend)  myned  un  cam  yn 
mhellach.  Trwy  anwesu  tueddiad  i gymeryd  eu  harwain 
yn  mhellach  naT'  terfynau  gan  ddychymygion  gwag  ac 
anturiaethau  diystyr,  y mae  miloedd  a gymerant  arnynt 
fod  yn  athrawon  mewn  crefydd,  yn  crwydro  oddiwrth 
y nod.  Dylai  yr  efrydydd  ymresymu  âg  ef  ei  hun, 
fel  hyn : Y cwestiwn  a ddylwn  ei  chwilio  ydyw,  nid 
heth  y w yr  athrawiaeth  a ymddanghosai  i mi  yn  addas 
^ a rhesymol ; ond,  heth  y w yr  athrawiaeth  a ddatguddir 
yn  y llyfr  hwn.  Nid  oes  gan  neh  un  hawl  i lygm 
athrawiaeth  Crist  efo  athrawiaeth  ddynòìi^  Yrarferiad 
o hyny  sydd  wedi  diwyno  y gyfundraeth  Gristionogol 
yn  anferth,  ac  yn  gwneyd  y riian  fwyaf  o’n  dadleuon 
- crefyddol  yn  ddim  amgen  nag  ymrysonau  yn  nghylch 
geiriau,  a phe  eglurid  hwy  gan  hoh  ochr  yn  dêg,  fe 
ddarfyddai  y dadleuon  yn  fynych.  Ac  nid  anfynych 
y clywir  rhai  yn  dwyn  yn  miaen  y ddadl  am  hethau, 
ar  egwyddorion  nad  yw  y Beihl  yn  cryhwyll  gair  am 
danynt. 

Y trydydd  peth  y dymunwn  iddo  sylwi  arno  ydyw, 
am  iddo  gadw  mor  agos  ag  sydd  yn  ddichonadwy  at 
arddull  yr  ysgry thyrau ; dim  ond  newid  ymadroddion- 
ffugyrol  i ymadroddion  eglur  a chyffredin,  gan  ddewis 
y geiriau  amlycaf  a mwyaf  penodol  o ran  eu  hystjr. 
Uwchlaw  y cwhl,  hydded  iddo  ymgadw  rhag  defnyçldio 
enwedigaethau  ac  ymadroddion  celfyddydol,  pa  rai  a 
ddefnyddir  i roddi  gwisg  ddysgedig  am  grefydd;  ond 
gwisg  anaddas  iawn  ydyw  iT  sefydliad  hyny  a amcan- 
wyd  hyd  yn  nod  i’r  radd  waelaf  ac  iselaf  o ddynion. 
Ond,  y rhan  fynychaf,  nid  y w y wisg  hbn  yn  ddim  am- 
gen  na  hugan  dros  anwyhodaeth.  Ac  o hoh  anwyhod- 
aeth,  anwyhodaeth  ddysgedig  yw  y fwyaf  annyoddefol. 

V.  Cyfundraeth  o foesddysg  Cristionogol. — Wedi  cy- 
nyg  y gyfundraeth  uchod  i sylw  yr  efrydydd,  deuwn  yn 
awr  i sylwi  pa  fodd  y maeiddo  fyned  yn  mlaen  iffurfio 
cyfundraeth  o foesddysg  Cristionogol.  Dyma  y nod  at 
ha  un  y mae  y cwhl  yn  cyfeirio.  Prif  wrthddrych  yr 
oll  0 grefydd  yw  cyfnewid  y pechadur  i ddelw  yr  hwn 


212 


HYrrORDDWR. 


a’i  creodd  mewn  cyfiawnder  a gwir  santeiddrwydd. 
Gellid  meddwl,  gan  fod  llawer  llai  o ddadlenon  mewn 
perthynas  i ddyledswyddau  crefydd,  nag  y sydd  i ath- 
rawiaethau  crefydd,  y dylai  ymchwiliad  i’r  cyntaf,  gan 
ei  fod  yn  hawddach,  fod  o flaen  ein  hymchwiliad  i’r 
olaf.  Buasai  felly  mewn  gwirionedd  pe  huasai  yn  heth 
addas  i ddechreu  efrydu  duwinyddiaeth  mewn  cyfun- 
draethau,  esponiadau,  a dadleuon  dynion.  Ond  os 
gadewir  y rhai  hyn  o’r  neilldu,  gan  gadw  yn  hollol  at 
yr  ysgrythyrau  yn  ein  cychwyn,  nid  yw  yn  ymddang- 
os  mor  angenrheidiol,  ac  ni  fydd  yr  anhawsder  ne- 
mawr;  ond  yn  hytrach  y mae  myned  o wyhodaeth  i 
ífydd,  0 íFydd  i gariad,  ac  o gariad  i ufydd-dod,  yn  fwy 
cydunol  â dylanwad  pethau  ar  y meddwl.  Ac  hefyd, 
nid  y w moesau  Cristionogol,  fel  pwnc,  heh  ei  anhaws- 
derau  a’i  wrthwynehiadau,  er  nad  ydynt  mor  aml  a 
phendant  a’r  rhai  sydd  yn  cael  eu  codi  yn  erhyn  rhai 
pynciau  athrawiaethol  a gymerir  yn  gyífredin  i fod  yn 
perthyn  i Gristionogaeth.  Eto  nid  y w y pwnc  yma  yn 
mhoh  peth  heh  wrthddadleuon  yn  ei  gylch.  Edrych- 
wch  ar  y gwahanol  ymarferiadau  sydd  yn  mhlith  y 
gwahanol  enwadau  Cristionogol;  ac  yn  aml  fe  geir  rhai 
yn  edrych  ar  hynciau  sy  mor  ddihwys  a degymu  y 
mintys,  yr  anis,  a’r  cwmin,  yn  fanylach  o lawer  nag  ar 
hethau  trwm  y gyfraith,  harn,  trugaredd,  a ífydd.  Yr 
wyf  yn  cryhwyll  hyn  wrth  fyned  íieihio,  yn  unig  i’ch 
arwain  i ystyried  nad  yw  Cristionogion  mor  unol  yn 
eu  harnau  am  ddyledswyddau  moesol,  ag  y gellid 
meddwd  ar  y cyntaf.  Ond  nid  wyf  yn  dymuno  i’r 
efrydydd  ymospd  yn  union  ar  y gwrthddadleuon  a 
herthyn  i foesoldeh,  yn  fw^y  nag  i athrawiaeth  crefydd. 
Bydded  ei  amcan  cyntaf  yn  y ddau  heth  i cliwilio  yn 
ddiduedd  heth  yw  meddwl  yr  Yshryd,  fel  yr  amlygir 
yn  y Beihl  ei  hun,  yn  ddigymysg  â dychymygion 
dynol. 

Yr  ydym  eisioes  wedi  cynyg  hras-gynllun  o gyfun- 
draeth  i’w  gynorthwyo  yn  ei  ymchwiliadau  ar  athraw- 
iaeth  yr  ysgrythyrau;  efallai  mai  nid  anmhriodol  fyddai 
cynyg  rhyw  heth  tehyg  mewm  cysylltiad  â moesoldeh 
crefydd,  fel  y datguddir  yn  yr  ysgrythyrau.  Ond  cyn 
myned  yn  mlaen,  dylid  sylwi,  er  nad  yw  deddf  yr 
efengyl  yr  un  â deddf  Moses,  eto  y mae  rhai  pethau 


PEN.  li. 


215 


(fel  y mae  yn  angenrheidiol  yn  mliob  sefydliad  cref- 
yddol  fyddo  wedi  ei  barotoi  i greadur  o’r  fath  ag  yw 
dyn)  0 natur  seremoìiiol,  ereill  o natur  gymysg — rhan 
yn  seremoniol,  a rhan  yn  foesol — a rhai  o iiatur  foesol 
yn  unig.  O’r  dosi^arth  cyntaf  ^y  mae  yr  hyn  a alwn  yn 
sacramentau  Cristionogol,  sef  bedydd  a swper  yr  Ar- 
glwydd ; o’r  ail  y mae  yr  hyn  a berthyn  i addoliadau 
neillduol  a chyhoeddus ; ac  o’r  trydydd  y mae  yr  hoil 
ddyledswyddau  sydd  yn  tarddu  o gariad  at  Dduw  a 
dyn.  Mewn  perthynas  i’r  ddau  beth  blaenaf,  yr  wyf 
yn  golygu  eu  bod  yn  gynwysedig  dan  y chweched  pen 
o’r  brasluniad  a roddais  o athrawiaeth  crefydd,  sef  ad- 
enedigaeth.  Dan  y pen  Iiayii  fe  gynwysid  y moddion 
allanol,  eu  defnydd,  eu  gwahaniaeth  tan  Avahanol  or- 
uchwyliaethau,  a’u  cysylltiad  â’r  effeithiau  a gynyrchid. 
Y pwnc  dan  sylw  yn  bresenol,  yw  moesoldeb  Gristioii- 
ogaeth,  neu  wir  foesoni  ( ethics ) yr  efengyl. 

Fe  ellir  mabwysiadu  gwahanol  dduliiau  o ddosparthu 
y gwahanol  ddyledswyddau;  ac  fe  ddichon  i lawer  o 
ddaioni  ddeilliaw  o chwilio  y pwnc  mewn  gwahanol 
oleuni.  Ond  yr  unig  ddull  a gymeraf,  a’r  hwn  sydd 
yn  ymddangos  i mi  y dull  hawddaf  a mwyaf  naturiol^ 
yw  hwnw  sydd  yn  tarddu  oddiwrth  ystyriaeth  o’r 
gwrthddrychau,  Dmv,  ein  cymydog,  a m ein  hunain. 
Dyma  y dosparthiad  a roddir  gan  yr  apostol  Paul, 
mewn  ymadrodd  sydd  yn  teilyngu  ystyriaeth  fanylaf 
a mwyaf  difrifol  y Cristion:  “ Canys  ymddanghosodd 
gras  Duw,  yr  hon  sydd  yn  dwyn  iachawdwriaeth  i bob 
dyn  ; gan  ein  dysgu  ni  i wadu  annuwûoldeb  a chwant- 
au  bydol,  a byw  yn  sobr,  ac  yn  gyfìawn,  ac  yn  dduwiol, 
yn  y byd  sydd  yr  awrhon;  gan  ddysgwyl  am  y gobaith 
gwynfydedig,  ac  ymddanghosiad  gogoniant  y Duw 
mawr,  a’n  Hiachawdwr  lesu  Grist : yr  hwn  a’i  rhoddes 
ei  hun  drosom,  i’n  prynu  ni  oddiwrth  bob  anwiredd,  ac 
i’n  puro  ni  iddo  ei  hun  yn  bobl  briodol,  awyddus  i 
weithredoedd  da.”  Dosparthir  yma  y cwbl  o foesol- 
deb  crefydd  i dri  dosparth  cyff'redinol : — • 

1.  Sohrwydd,  neii  ddyledswydd  pob  dyn  tuag  ato  ei 
liun,  ac  a gynwysir  yn  yr  hyn  a ellir  ei  alw  yn  hunan- 
lywodraeth.  Y mae  yn  gynwysedig  mewn  dau  brif 
bwnc — sef  llywodraeth  ar  y chwànt ; a llywodraeth  ar 
y dyynher.  Y cyntaf,  fel  y mae  yn  gwrthwynebii  au- 


2i4 


HYFFOllDDWR. 


ngliymedroldeb,  anlladrwydd,  syrtlini,  a musgöelìni ; a’r 
ail,  fel  y mae  yn  gwrthwynebu  balchder,  digofaint, 
trachwant,  &c.,  dan  y gwahanol  enwau  gostyngeidd- 
rwydd,  addfwynder,  boddlonrwydd,  &o. 

2.  Y dosparth  nesaf  yw  cyfiawnder^  neu  ddyled- 
swydd  dyn  tuag  at  ereill.  Gellir  rhanu  hyn  eto,  wrth 
ystyried  natur  y pwnc,  i ddwy  ran — sef  uniondeh  a 
chymwynasgarwch.  Y cyntaf,  uniondeb,  er  mor  fawr 
y gweríhfawrogir  o,  ac  er  mor  anfynych  y ceir  o,  nid 
yw  ar  y goraf  ond  rhinwedd  nacaol,  ac  a gynwysir 
mewn  peidio  â gwneyd  niwaid  i ereill  yn  eu  persoiiau, 
eu  meddiannau,  eu  rhinweddau,  na’u  henwau,  yr  hyn 
nid  yw  ond  efíaith  íiaenaf  y cariad  hwnw  sydd  yn 
ddyledus  ar  ddynion  i’w  gilydd.  “ Canys  hyn,”  medd 
yr  apostol,  “ na  ladd,  na  odineba,  na  ladrata,  na  ddwg 
gam  dystiolaeth,  na  thrachwanta;  ac  od  oes  un  gor- 
chymyn  arall,  y mae  wedi  ei  gynwys  yn  gryno  yn  yr 
ymadrodd  hwn,  Câr  dy  gymydog  fel  ti  dy  hum  Cariad 
ni  wna  ddrwg  i’w  gymydog.”  Y mae  yn  foddion 
digon  eífeithiol  i attal  pob  niwaid  mewn  meddwl,  gair, 
neu  weithred.  Ond  yr  wyf  yn  golygu  mai  gweithred- 
iad  iselaf  yr  egwyddor  nefol  hòno  ywpeidio  â gwneyd 
drwg  i’r  rhai  y mae  rhwymau  arnom  i wneyd  da  idd- 
ynt.  Ond  y mae  yr  ail  ran,  cymwynasgarwch,  yn 
inyned  yn  mhellach.  Y mae  uniondeb  yn  ddigoii  i’n 
hattal  i wneyd  i ereill  yr  hyn,  pe  byddai  modd  i ni 

„ gael  ein  cyfnewid  i’w  sefyllfa,  nad  ystyriem  yn  gyfìawn 
i’w  oddef  oddiwrthynt  hwy;  ond  y mae  cymwyiíasgar- 
wch  yn  myned  yn  mheliach,  ac  yn  cofieidio  rheol  eur- 
raidd  ein  Harglwydd  hyd  yr  eithaf,  “ Pa  bethau  bynag 
oll  a ev/yllysioch  eu  gwneuthur  o ddynion  i chwi,  felly 
gwnewcli  chwithau  iddynt  hwy.”  Y mae  hyn  yn  ar- 
wain  i’r  holl  amrywiol  weithrediadau  cariad  ag  y mae 
gwahemol  sefyllfaoedd  y gwrthddrychau,  neu  eu  gwa- 
hanol  berthynasau,  yn  gofyn  oddiar  ein  dwylaw,  pa  rai 
a gynwysir  dan  yr  enwau  haelfrydedd,  ewylîys  da, 
gwladgarwch,  lletygarwch,  cyfeillgarwch,  serch  nat- 
uriol,  cariad  brawdol,  dyngarwch,  diolchgarwch,  hy- 
nawsedd,  trugaredd,  a maddeugarwch. 

3.  Y dosparth  olaf  y w duwioldeh^ . gwrtliddrych  pa 
un  y w ein  Creawdwr  goruchel.  Y dyledswyddau  sydd 
yn  ddyledus  oddiwrthym  iöfio  ef,  y w dybarch  ( re^e- 


PEN.  II. 


215 


rence),  cariad,  ymddiriad,  ac  ymroddiad.  Gwrtli- 
ddrych  y cyiitaf,  sef  dybarcli,  yw.mawrhydi  goruchel 
y priodoliaethau  dwyfol  ynddyiit  eu  hunain;  gwrth- 
ddrych  yr  ail,  sef  cariad,  yw  daioni  Duw  a’i  drugaredd^ 
fel  y maent  yn  ymddangos  yn  ngwaith  y greadigaetli 
ac  iachawdwriaeth : gwrthddrych  y trydydd,  sef  ym- 
ddiriad,  y w íiyddlondeh  neillduol  Duw,  wrth  ei  ystyr- 
ied  mewn  cysylltiad  â’i  ddoethineb  a’i  allu:  a gwiîh- 
ddrych  y pedwmydd  a’r  olaf,  sef  ymroddiad,  yw 
rhagluniaeth  Duw,  hyny  yw,  yr  holi  berífeithderau 
dw^yfol  mewm  cydweitlirediad  yn  îiywodraethiad  ybyd, 
ac  yn  goruwchreoii  x^ob  dygw^yddiad  yii  y fath  fodd 
ag  yr  atebant  amcanion  y doethineb  a’r  daioni  anfeidr- 
oi,  i gylîawni  yn  y diwed.d  ddedwy^ddwch  períFaith  hoii 
deuiu  a phobi  Dduw^  Y mae  y golygiad  yma  ar  foes- 
au  Cristionogoi  yn  fwy  difyr,  yn  gymaint  a’i  fod  yn 
dangos  ein  dyledswydd  mewm  math  o raddeb,  tebyg 
i’r  ysgoi  a wmlodd  J-acob  yn  ei  freuddwyd,  yr  hon  oedd 
âg  un  pen  ar  y ddaear,  a’i  thop  yn  cyriiaedd  y nefoedd. 
Y mae  yn  dechreu  efo  hunan,  gyda  ilywodraetiiiad  y 
chwmntau  a’r  tymherau  iseiaf,  ac  ymgyriiaeddiad  at  y 
rhinweddau  hyny  nad  ydynt  yn  eu  natur  amgen  nag 
attaiiad  ar  bechodau ; ond  oddiyma  y mae  yn  eangu  ac 
yn  coíleidio  yr  hoii  hii  ddynoi,  ac  yii  dyrchafu  eihvaith 
hyd  at  orsedd  y Duw  mawr  ei  hunan. 

Wele  íì  yn  awr  wedi  riioddi  o’ch  biaen  ryw  fath  o 
frasiuniad  o foesoni  yr  efengyi,  nid  i rwystro  eich  ym- 
chwiiiadau  eich  hunan  ar  y pwnc  pwysig  yma,  ond  yn 
unig  er  bod  yn  gynortinvy  iddynt.  Ac-  wrth  ífurfìo 
cyfundraeth  ar  y fath  gyniiun,  y mae  yn  angenrheidiol 
• i chwi  ddai  syiw  manwl  ar  y pethau  a grybwyilwyd 
. mewn  cysyiitiad  ág  athrawdaeth  yr  efengyi.  Yr  oedd 
y rhai  hyny  yn  gynw'ysedig  mewm  tri  sylw — yn  gynt- 
af,  defnyddio  ysgrythyr  i egluro  ysgrythyr — yn  aii, 
peidio  âg  anwesu  ysbryd  i athronyddu  pob  pwnc — ac 
yn  oiaí^  i ddefnyddio,  mor  agos  ag  sydd  yn  ddichonad- 
wy,  iaith  y Beibi. 

Yn  awr,  mi  a amcanaf  nodi  rhai  o’r  manteision  a 
ddeillia  i’r  efrydydd  oddiwTth  ddefnyddio  cymaint  o’i 
amser  i chwili»  yr  ysgrythyrau,  fei  y gorfydd  iddo 
wmeyd  wrth  ganiyn  y cynliuniau  a nodwyd. 

(1.)  Y fantais  gyntaf  a ddeillia  o hyn,  fydd  gwybod- 


216 


HYFFOllDDWR. 


aetli  eang  o’r  ysgrythyrau.  Os  oes  rhyw  heth  a all 
gynyddu  gwyhodaeth  yr  efrydydd  yn  y Beihl,  rhaid  y 
gAvna  y cynllun  y darfu  i ni  osod  gerhron.  Gellir  cy- 
nwys  hron  hoh  peth  neillduol  yn  y Beihl  dan  un  o dri 
phen — yr  hanesiaeth  a gynwysa,  yr  athrawiaeth  a eg- 
lura,  a’r  gyfundraeth  o ddyledswyddau  a orchymyna. 
Y mae  rhai  rhanau  yn  fwy  hanfodol  i ryw  un  o’r  dos- 
peirth  hyn,  a rhanau  ereill  i ddosparth  arall ; ond  nid 
oes  un  rhan  o’r  ysgrythyrau  santaidd  nad  allwn  ddweyd 
yn  henderfynol  ei  hod  yn  tueddu  at  ein  gwelliant. 

(2.)  Mantais  arall  sydd  yn  tarddu  o’r  cynllun  a 
nodwyd,  ag  sydd  yn  teilyngu  sylw  mwyaf  ystyriol  yr 
efrydydd,  ydy  w hyn : y mae  yn  ei  arwain  mewn  dull, 
fel  o’r  hraidd  y gall  fod  mewn  sefyllfa  nad  all  gyrhaedd 
gwyhodaeth  fuddiol  ac  eang  o’r  ysgrythyrau.  Y mae 
llawer  o efrydyddion  sychedig  am  wyhodaeth,  mewn 
sefyllfaoedd  tra  anfanteisiol  i efrydu,  fel  o’r  hraidd  y 
gallant  ganlyn  unrhyw  gynllun  a gynygir  iddynt.  Y 
mae  eu  llyfrau  yn  hrin,  a’u  hamser  hefyd.  Ond  na 
ddigaloned  y cyfryw'  yn  ngwyneh  y naill  heth  na’r  Uall. 
Yn  ol  ein  cynllun,  fe  all  wneyd  llawer  iawn  pe  na  hae 
ganddo  ond  Beihl  a Mynegair  yn  unig.  Nid  yw  hod 
mewn  diffyg  o lyfrau  o gymaint  pwys  ag  y meddylir  yn 
aml,  pan  y chwilir  hyny  yn  dêg;  ond  y diffyg  o iawn 
ddefnyddio  yr  hyn  sydd,  yw  y gwall  mwyaf.  Ofer  i’r 
efrydydd  geisio  ymesgusodi  tros  ei  segurdod,  os  hydd 
Beihl  ganddo.  Y cyfryw  o’m  darllenwyr  ag  ydynt  yn 
alluog  i ddarlleii  a chwilio  yr  Hehraeg  a’r  Groeg, 
dylent  er  dim  ymdrechu  hod  yn  feddiannol  ar  ailun  o’r 
Beihl  Hehreig,  cyfìeithiad  y Deg-a-thriugain,  a’r  Tes- 
tament  Groeg.  Ac  os  hydd  y rhai  hyn  genych,  pa  rai 
yn  awr  sydd  i’w  cael  am  ychydig,t  fe  fydd  genych 
lyfrgell  dduwinyddol  mor  gyfoethog,  fel  y mae  yn  rhaid 
i mi  henderfynu  mai  eich  hai  chwi  fydd,  os  na  chy- 
nyddwch  yn  ddyddiol. 

(3.)  Y fantais  olaf  a gaf  nodi  yn  hresenol  yw,  y hydd 
eich  arddull  mewn  pethau  crefyddol  yn  cael  ei  ffurfio  i 
raddau  mawr  yr  un  fel  ag  arddull  yr  ysgrythyrau.  A 
pha  ddull  a ali  fod  mor  addas  i amlygu  meddwl  Duw 
yn  ngwirioneddau  mawrion  y datguddiad,  a’r  cyfryw 


t G’wel  yr  attodiad. 


3PËN.  lî» 


un  a ddefnyddiwyd  gan  Ysbryd  Duw,  yr  liwn  a lefar- 
odd  trwy  yr  ysgrifenwyr  santaidd.  Nid  peth  anhysbys 
i’r  byd  yn  gyffredin  yw,  fod  bron  bob  plaid  grefyddol 
yn  fíurfio  rhy w gangheniaith  iddi  ei  huiian,  yn  wahanol 
oddiwrth  bawb  ereill,  yr  hon  a ífuríir  yn  ol  cynllun  ei 
phrif  fìaeiior,  neu  ryw  un  eiiwog  perthynol  iddi.  Ond 
penderfyniad  yr  apostol  Paul  wrth  lefaru  pethau  Duw, 
oedd  peidio  eu  llefaru  “á’r  geiriau  a ddysgir  gan 
ddöethineb  ddynol,  ond  a ddysgir  gan  yr  Ysbryd 
Glân.”  Ond  pa  faint  sydd  yn  ein  hamser  ni  yn  llefaru 
pethau  Duw  nid  yn  y geiriau  a ddysgir  gan  yr  Ysbryd, 
ond  a ddysgir  gaii  wag-ddoethineb  ddynol.  Yn  amser 
y cynddylitiaid,  pan  yr  aeth  meibion  Duw  at  ferched 
dynion,  fe  ddywed  yr  hanesydd  santaidd  mai  cynyrch 
y cymysgiad  oedd  cawri;  dyiiion  enwog,  y mae  yn  wir, 
ond  nid  yn  enwog  am  ddim  ond  drygioni;  dynion 
erchyll  o ran  corfí'  a meddwi ;.  mor  hynod  yn  eu  dryg- 
ioni  ag  yn  eu  cyríf.  A phan  y mae  crefydd,  merch  y 
nefoedd,  yn  cael  ei  huno  â gwag-ddysg  ddynol,  nid  y w 
eífaith  yr  undeb  yn  llai  gwrthun  a dinystriol.  Oddi- 
yma  y deillia  yr  holl  fíbleddau  athrawiaethol  a wisgir 
mewn  iaith  gelfyddydol  a barbaraidd,  nes  diwyno  y 
gw’irionedd  fel  y mae  yii  yr  lesu.  Nid  yw  yr  anghen- 
filod  yma  yn  euog  o lai  o anrheithiadau  na’r  rhai  gynt. 
Er  prawf  o hyn,  gellid  dwyn  yn  mlaen  luaws  o brofìon 

0 hanesiaeth  eglwysig  yn  rnhob  oes. 

Fe  allai  y gofynir  yn  awT,  “Cymerw'ch  yn  ganiataol 
fod  yr  efrydydd  wedi  cyrhaedd  y wybodaeth  a gry- 
bwyilwch,  a ydyw  ef  ddim  i fyned  yn  mlaen  yn  mhell- 
ach?  ac  os  ydyw,  yn  mha  ddull?”  Mewn  atebiad  i 
hyn,  yr  wyf  yn  sylwi,  pan  unAvaith  y cyrhaedda  y wy- 
bodaeth  a grybwyllwyd  genym,  y mae  wedi  myned 
trwy  y rhan  fwyaf  pAvysig  o lawer  o’r  gyfundraeth 
Gristionogol — y mae  wedi  cyrhaedd  y rhan  fwyaf  budd- 
iol  a defnyddiol,  ac  wedi  parotoi  ei  hun  hefyd  yn  y 
dull  goraf  i ddeall  y rhanau  hyny  sydd  yn  llai  buddioì 
a phwysig.  Ond  y mae  rhai  petliau  yn  cael  eu  gwneyd 
yn  angenrheidiol  ac  yn  bwysig  i rai  dynion,  nad  ydynt 

1 ereill,  yn  uiiig  o herwydd  rhywbeth  yn  eu  hamgylch- 
iadau.  Gan  hyny,  ni  ddylid  myned  heibio  iddynt  yii 
ho-llol  ddisylw.  Felìyymae  rhai  llyfrau  yn  teilyngu 
ei  sylw  ar  gyfrif  y wybodaeth  fuddiol  a gynwysant— 

T 


ÜIB 


HYFFORDDWR. 


rhai  ar  gyfrif  y gwag-enw  y maent  gwedi  ei  ennilì,  fel 
y gall  ddweyd  oddiar  ei  ymcliwiliad  ei  hunan  nad  yd- 
ynt  yn  cynwys  dim  gwerthfawr— rhai,  am  eu  bod  yn 
hyshysu  y dygwyddiadau  sydd  yn  cymeryd  lìe — ac 
ereill,  am  eu  bod  yn  mynegu  gwahanol  olygiadau  ar 
faterion  penodol.  Ond  dylai  amgylchiadau  lywodr- 
aethu  yr  efrydydd  yn  ei  ddefnyddiad  o honynt.  A phe 
byddai  pob  dyn  yn  unigol,  ac  yn  annibynol  ar  arall,  ni 
fyddai  yn  angenrheidiol  darllen  un  math  o lyfrau,  ond 
y math  cyntaf.  Ond  iiid  felly  y mae.  Y mae  eiii 
dedwyddwch,  a phrif  ddyben  ein  bywyd  hefyd,  yn 
ymddibynu,  i fesur  mawr,  ar  ein  defnyddioldeb ; gan 
hyny,  y mae  dariien  ac  efrydu  llyfrau  o’r  dospeirth  olaf 
yn  angenrlieidiol  i raddau  penodol. 

Yn  awr,  i gymhwyso  y sylwadau  hyn  at  y pwnc 
me;wn  llaw,  yr  wyf  yn  sylwi,  pan  y cyrhaedda  yr 
efr^'dydd  ieuanc  wybodaeth  o’r  ysgrythyrau  yn  ol  y 
cynllun  uchod,  yn  nghydag  hauesiaeth  ein  crefydd,  y 
mae  wedi  cyrhaedd  yr  oll,  neu  yn  agos  yr  oll,  ag  sydd 
yn  addysgiadol,  neu  yn  wir  ddefnyddiol  ynddo  ei  hun ; 
ond  nid  y w wedi  cyrhaedd  y cwbl  ag  sydd  yn  angen- 
rheidiol  wrth  ystyried  ereill.  Yn  y golygiad  yma, 
rhaid  iddo  fod  yn  barod  i gyfarfod  gwrthddywedwyr 
ar  eu  tir  eu  hiinain,  a’u  hymladd  â’u  harfau  eu  hunain. 
Os  bydd  yn  meddiannu  y wybodaeth  sylweddol  a nod- 
wyd,  o’r  braidd  y gellir  tybied  y bydd  mewn  perygl  o 
gael  ei  ennill  â gauresymau  ereill,  er  y dichon  iddo 
gael  ei  ddyrysu  a’i  dewi  am  y pryd  hyny.  Nyni  a 
allwn  ganfod  yn  eglur  analluogrwydd  rhesymiad  rhyw 
wrthwynebwr  y mynyd  y dygir  o yn  mlaen,  er,  efallai, 
iia  fyddwn  yn  aliuog  i’w  ateb  yn  drwyadl  ac  yn  fodd- 
haol  yn  ddioedi.  Ac  heblaw  hyny,  y mae  diífyg  yn 
yr  ail  fath  yma  o Avybodaeth  yn  fwy  tueddol,  efallai, 
yn  ngolwg  dynion  yn  gyíFredin,  i roddi  ystaen  o an- 
wybodaeth  ar  nodweddiad  y duweinydd,  na  diífyg  yn 
y math  cyntaf.  A pha  mor  belled  yr  attalia  hyn  ar 
gynydd  yr  efrydydd,  o herwydd  rhagfarn  dynion,  er 
mor  annghyfiawn  ydyw,  gadawaf  i’r  gwybodus  o’r 
natur  ddynol  farnu. 

Ond  cyn  myned  yn  mlaen  yn  mhellach,  gadewch 
i mi  ofyn  un  cwestiwn,  yr  hwn,  efallai,  a ymddeng- 
ys  ar  yr  olwg  gyntaf  yn  amlwg  a phenderfynol.  Y 


PEN.  îî. 


219 


cwestiwn  yw  hwn  — o mi  tu,  gadewch  fod  y byd 
Cristionogol  yn  cadw  gafael  yn  yr  ysgrythyrau  sant- 
aidd,  yn  nghyda’r  holl  ddysg  a ellir  ei  gael  yn  ol  y 
cynllun  a nodwyd  genym,  sef  y dysg  a ellir  ei  gael 
oddiwTth  henafiaethau  luddewig  a dwyreiniol,  berniad- 
aeth,  ac  hanesiaeth  eghyysig — ac  o’r  tu  arall,  fod  ein 
holl  lyfrau  duwinyddol,  yn  cynwys  cyfundraethau,  es- 
poniadau,  a dadleuon  ar  bob  tu  o’r  ddadl,  yn  cael  eu 
difodi  ar  unwaith — pa  un  ai  elw  ai  colled  a fyddai 
hyny  i’r  byd  crefyddol?  Wrth  hyn  na  feddylied  y 
darllenydd  fy  mod  yn  golygu  fod  pob  llyfr  yn  gyd- 
werth:  nid  oes  dim  yn  fwy  croes  i fy  ngolygiadau.  Y 
mae  gwahaniaeth  annhraethol  ynddyiit  o ran  gwerth  a 
defnyddioldeb.  Ac  heblaw  hyn,  nid  wyf  yn  golygu  na 
fyddai  colled  fawr  ar  ol  llawer  o lyfrau  wrth  eu  hys- 
tyried  yn  unigol.  Ond  o’r  tu  arall,  pan  yr  ystyriom 
yr  holl  auresyraau,  yr  holl  faglau  ystrywgar  o eiddo 
annghredwyr,  yn  nghyda’r  holl  ddadleuon  dinystriol 
sydd  yn  mhlith  yr  enwadau  ag  sydd  yn  addef  ac  yn 
proffesu  dwyfoldeb  yr  ysgrythyrau — pan  yt  ystyrir  hyn, 
meddaf,  a fyddai  yr  elw  ddim  yn  gorbwyso  y golled  ? 
A dybiai  y Cristion,  o’r  hyn  lleiaf,  a dybiai  y Protes- 
tant,  fod  rhyw  beth  hanfodol  wedi  ei  golli,  neu  ei  fod 
me’syn  dififyg  o ryw  beth  angenrheidiol,  tra  y byddai 
gair  Duw  ganddo,  yn  nghyda  phob  peth  a fyddai  yn 
hanfodol  angenrheidiol  i dafiu  y gwir  oleuni  ar  ei 
ddalenau,  ond  nid  i’w  ennill  i unrhyw  gredo  penodol  ? 
A allai  un  dyn  o synwyr  cyífredin  gredu,  y byddai  y 
byd  Cristionogol  mor  amrywiol  ac  mor  groes  yn  eu 
golygiadau  am  ystyr  y Beibl,  oni  bae  eu  bod  yn  cy- 
chwyn  ei  efrydu  mewn  fifyrdd  mor  wahanol  ? Ac  a 
fyddai  hyny  yn  rhyw  niwaid  penodol  pe  bae  Cristion- 
ogion  yn  gyífredinol  yn  dyfod  i’r  un  golygiadau  ar  brif 
wirioneddau  crefydd,  yr  hyn,  gyda  phob  tebygolrwydd, 
a fyddai  y canlyniad,  wrth  ymosod  ar  yr  un  drefn  o’u 
hefrydu  ? Y mae  yn  ymddangos  yn  amlwg  i mi,  fod 
pedwar-ar-bymtheg  o bob  ugain  o groes-olygiadau 
mewn  crefydd,  yn  tarddu  yn  unig  oddiwrth  ddechreu 
efrydu  crefydd  yn  ngwaith  dynion. 

ŶI.  Duwinyddiaeth  Ddadleugar. — Yr  ydym  wedi 
crybwyll  yn  barod,  na  fydd  o nemawr  o angenrheid- 
rwydd  fr  efrydydd,  o’i  ran  ci  hun,  chwfilió  i ddadleuon 


220 


HYFFORDDWR. 


a golygiadau  gwrthwynebol  gwahanol  dduwinyddion, 
ar  ol  iddo  gyrhaedd  y wyhodaeth  angenrheidiol  a gy- 
nwysir  yn  ein  cynllun.  Ond  gall  hyn  íbd  yn  fuddiol, 
ac  i raddau  yii  angenrheidiol,  wrth  ystyried  ereill — 
wrth  ystyried  fod  aníFyddwyr,  luddewon,  Pabyddion, 
&c.,  yn  yr  un  byd  ag  ef.  A’r  gwrthddadleuon  cyntaf 
a ddylai  dynu  ei  sylw,  yw  y gwrthddadleuon  anífydd- 
ol,  am  fod  y rhai  hyny  yn  taro  yn  erbyn  sylfaen  y 
cwbl.  Pe  byddai  gaii  yr  efrydydd  ainser  a manteision 
i efrydu  y pwnc  fel  y mynai,  y drefn  a gymhellwn  i’w 
sylw  fyddai,  iddo  ddechreu  gyda  y cyfryw  ddadleuon 
ag  sydd  yn  taro  yn  erbyn  prawíiadau  cynwynol  cref- 
ydd : yna  myned  at  y dadleuon  sydd  yn  erbyn  prawf- 
iadau  allanol — yn  gyntaf,  próífwydoliaeth,  am  ei  bod 
yn  agosoch  yn  ei  natur  i’rblaenaf;  wedi  hyny,  gwyrth- 
iau;  ac,  yn  olaf,  pob  peth  a ellir  gael  o hanesiaeth  a 
fyddo  o'r  un  ansawdd.  Ond  os  nad  all  yr  efrydydd 
gymeryd  hamdden  i ganlyn  y drefn  yma,  nid  yw  hyny 
o gymaint  pwys;  defnyddied  y llyfrau  enwocaf  ar  bob 
tu  o’r  ddadl  fel  y dygwydd  iddo  gael  gafael  arnynt. 
Yr  unig  beth  y dymunwn  i chwi  ddal  arno,  ydy  w,  y 
dylai  hyn  gymeryd  lle  ar  ol  i chwi  efrydu  yr  ysgryth- 
yrau  santaidd,  ac  hanesiaeth  eglwysig,  yn  11  ed  fanwl. 
Os  dymunech  ei  gychwyn  â’ch  barn  wedi  ei  mantoli  yn 
ddigonol — os  dymunech  beidio  à bod  yn  agored  i gael 
eich  camarwain — os  dymunech  fod  yn  alluog  i wahan- 
iaethu  y gau  oddiwrth  y gwir — ewch  trwy  y cynllun  a 
gynygiwyd  i chwi  yn  fíaenorol. 

Mewn  perthyiias  i’r  dadleuon  sydd  yn  bod  rhwng 
Cristionogion,  yrhai  sydd  yn  teilyngu  ein  sylw  blaenaf 
yw  y rhai  hyny  sydd  yn  hanfodi  rhwng  Protestaniaid 
a Phabyddion.  Yn  nesaf,  y rliai  hyny  sydd  yn  gwa- 
hanu  rhwng  yr  amrywiol  bleidiau  Protestanaidd — sef 
y Lutheriaid,  y Calfiniaid,  yr  Arminiâid,  yr  Antinom- 
iaid,  a’r  Sociniaid.  At  y rhai  hyn,  gellid  chwanegu 
iluaws  o fân  ddadleuon  a golyjgindau,  nad  ydynt  yn- 
ddynt  eu  hunain  o nemawr  bwÿs;  er  eu  bod  yn  des- 
tynau  o ymrafaelion  poethwyllt  a chyndyn,  ac  wedi 
arwain  i ganlyniadau  pwysig. 

Yn  olaf,  mewii  perthynas  i’r  dadleuon  lluosog  a fu 
yn  mhlith  crefyddwyr  yn  yr  oesoedd  gynt,  ag  ydynt 
gwedi  darfod  erbyn  heddyw,  neu  ynte  y rhai  ag  sydd 


PEN.  II. 


221 


yn  parhau  yn  nnig  me'wn  gwledydd  pell,  y mae  yr 
hyn  a ddysgir  i ni  mewn  hanesiaeth  eglwysig  am  eu 
cyfodiad,  eu  llwyddiant,  a’u  darfodiant,  yn  ddigon  o 
wyhodaeth  am  danynt.  Nid  wyf  yn  golygu  wrth  hyn 
fod  ein  holl  ddadleuon  ni  yn  fwy  pwysig  ynddynt  eu 
hunain  na’u  dadleiion  hwy  yn  y gwledydd  tramor;  na 
bod  y dadleuon  diweddar  yn  ihagorach  ynddynt  eu 
Imnain  na’r  dadleuon  henafol ; nac  wyf  mewn  un 
modd.  Yr  unig  beth  sydd  yn  rhoddi  pwysfawrog- 
rwydd  i’r  efrydydd  fod  yn  hyddysg  ynddynt  hwy  yn 
benaf,  ydyw  eu  hagosrwydd  o ran  amser  a lle,  ac  er 
mwyn  ereill.  Er  mwyn  ereill,  meddaf;  canys  nyni  a 
allwn  anturio  dweyd,  na  fydd  un  dyn  o ddealltwr- 
iaeth  cyífredin,  a fyddo  wedi  efrydu  yr  ysgrythyrau 
santaidd  yn  y dull  a osodasom  gerbron,  yn  teimlo  dim 
angen  o’i  ran  ei  huii  i chwilio  i ddyryswch  dadleugar 
y byd,  ac  anturio  i ryfeloedd  ac  ymrysonau  crefyddol 
y gwahanol  bleidiau.  Nid  wyf  o’r  farn  fod  yn  angen- 
rheidiol  i’r  efrydydd  fod  yn  hyddysg  yn  yr  holl  ddadl- 
euon  uchod,  ond  yn  unig  yn  y prif  rai:  megys  y prif 
rai  rhwng  Protestaniaid  a Phabyddion — y prif  rai  am 
Dduwdod  Crist,  ac  am  ei  aberth  a’i  ia\vn — y prif  rai 
am  waith  yr  Ysbryd  Glân:  dyma  y rhai  sydd  yn  teil- 
yngu  sylw  blaenaf  a manŷlaf  yr  efrydydd.  Am  y cyf- 
ryw  nad  ydynt  o gymaint  pwys,  gall  yr  efrydydd  eu 
chwilio  yn  ol  fel  y byddo  ei  amgylchiadau  yn  gofyn, 
gan  mai  er  mwyn  ereill  yn  benaf  y mae  yn  eu  hefrydu. 

Gadewch  i ni  eto  grybwyll  gair  mewn  perthynas  i’r 
drefn  y dylai  yr  efrydydd  ymwneyd  â’r  dadleuon  hyn. 
Y ífordd  rwyddaf  yw  defnyddio  cyfundraethau.  Ac 
o’r  rhai  hyn,  y rhai  byraf  yw  y rhai  goraf.  Fy  rhes- 
wm  dros  hyn  ydyw,  fod  pob  un  o honynt  yn  ddiwa- 
haniaeth,  ar  ry w bwnc  neu  gilydd,  ac  i ry w fesur  mwy 
neu  lai,  gwedi  cyfeiliorni  oddiwrth  symlrwydd  y gwir- 
ionedd  fel  y mae  yn  yr  lesu.  Y maent  gwedi  canlyn 
y dychymyg  yn  ormodol,  y maent  gwedi  myned  i ym- 
ryson  yn  nghylch  geiriau,  ac  nid  ydynt  yn  ystyried  y 
terfynau  a osododd  Duw  i gyneddfau  dyn.  Fe  ddylai 
yr  efrydydd  gofio  bob  amser,  fod  Duw  wedi  gosod  ter- 
fyn  i feddwi  dyn,  yn  gystal  ag  i’r  môr;  ac,  mewn 
effaith,  y mae  yn  dweyd  wrth  y naill  fel  y llall,  “ Hyd 
yma  y deui,  ac  nid  yn  mhellach.”  Os  gall  yr  efryd- 


222 


HYFFORDDWR. 


ydd,  mỳned  rai  o*r  gyfimdraeth  oraf  ar  bob  tu  i'r 
ddadl.  Twyll,  nid  y gwir ; a gwỳd,  nid  rhinwedd,  sydd 
yn  ofni  y goleuni.  Ar  ol  iddo  ddarllen  pwnc  yn  y 
rhai  o un  ochr,  darllened  y lleill  wedi  hyny  ar  yr  un 
pwnc;  ac  wrth  fyned  drostynt,  sylwed  yn  fanwl  pa  rai 
sydd  agosaf  at  y Beibl,  o ran  mater  a dull.  Feí  hyn 
aed  yn  mlaen  nes  myned  dros  yr  holl  bynciau.  Odid 
fawr,  na  chyferfydd  â rhai  pynciau  y bydd  raid  iddo 
ef  benderfynu  eu  bod  oll  yn  cyfeiliorni;  a’u  bod  yn 
myned  yn  mhellach  nag  y mae  yr  ysgrythyrau,  yr  hyn 
sydd  yn  dygwydd  yn  o fynych.  Os  bydd  yn  barnu 
fod  angenrheidrwydd  iddo  chwilio  rhyw  bwnc  yn  fan- 
ylacli  eilwaith,  defnyddied  y traethodau  enwocaf  a 
ysgrifenwyd  erioed  ar  y cyfrywbwnc  o bob  tii.  Wedi 
myned  mor  belled,  os  bydd  rhyw  anhawsder  yn  ym- 
ddangos,  gall  yr  efrydydd,  yn  y cyfryw  amgylchiadau, 
droi  i esponiadau.  Dyrna  y pryd  y gall  eft-ydydd  eu 
defnyddio  yn  ddiberygl,  ac  i fuddioldeb. 

Cyn  terfynu  â’r  bennod  hon,  gadewch  i mi  nodi  rhai 
pethau  a ellir  eu  dwyn  yn  mlaen  fel  gwrthwyiiebiadau 
i'r  gyfundraeth  a gynygiasom. 

Gwrth.  1.  ‘‘Y  mae  y gyfimdraeth  hon  yn  gwrth- 
wynebu  i rieni  addysgu  eu  plant  yn  egwyddorion  cref- 
ydd,  gan  nad  ellir  cyfranu  yr  addysg  heb  eíFeithio  ar 
feddyliau  y plant  i’w  dwyn  i’r  un  golygiadau  a’u  rhi- 
eni.”  Yr  wyf  yn  ateb,  fod  hyn  yn  gamolygiad  ar  ein 
cyfundraeth.  Ond  nid  wyf  yn  amcanu  sylwi  ar  hyn 
yn  bresenol,  gan  fod  y pwnc  i ddyfod  dan  sylw  mewn 
lle  arall.  Eto,  y mae  yn  angenrheidiol  crybwyll,  fod 
Awdwr  natur  wedi  rhoddi  plant  yn  gyfan-gwbl  dan 
lywodraeth  eu  rhieni  i’w  haddysgu  fel  y gwelont  yn 
dda.  Y mae  hyn  yn  wirionedd  anwadadwy,  hyd  yn 
nod  mewn  cysylltiad  à phaganiaid;  canys  deddf  natur 
ydyw,^fyn  perthyn  i ddyn  yn  ei  sefyllfa  o ddiniweid- 
rwydd  a phurdeb;  ac  er  i ddyn  gyfnewid  o ran  ei  sef- 
yllfa  foesol,  ni  chyfnewidiodd  y ddedf  naturiol  hon. 
^‘Wel  ie,”  meddwch  chwi,  “onid  yw  yn  beth  caled  i 
blentyn  y pagan  gael  ei  addysgu  yn  holl  ffoleddau  a 
chreulonderau  crefydd  ei  rieni?”  Ydyw  y mae;  ond 
nid  o’r  ddeddf  a grybwyllwyd  y mae  y drwg  yn  tarddu; 
ond  o lygredd  dynolryw,  a’u  gwrthgiliad  oddiwrth 
Dduw.  Daioni  yn  y Creawdwr  oedd  gosod  plant  dan 


PEN.  II. 


223 


lywodraetli  a gofal  eu  rliieni  tra  yii  eu  dydcliau  boreaf; 
canys  pwy  a deimlai  atynt,  ac  a ofalai  drostynt,  yr  un 
fath  a’u  rbieni?  Ond  pan  unwaitli  y del  y plant  i oed» 
ran  i fod  yn  gyfrifol  am  eu  barnau,  dyna  y pryd  y 
dylent  cliwilio  yn  rhydd  a diduedd  drostynt  eu  hunain.. 
Ac  er  y gall  yr  hyn  a ddysgwyd  iddynt  pan  yn  blant 
effeithio  arnynt  i raddau  mwy  neu  lai  trwy  eu  hdes, 
eto,  os  cyfarwyddir  hwy  mewn  iawn  Iwybr  i chwilio 
drostynt  eu  hunain  pan  y delont  yn  alluog,  fe  fydd  y 
meddwl  yn  alluog,  trwy  ymdrech  luiodol,  i ddiwygio 
pob  gwall  pwysig. 

Gwrth.  2.  ‘‘Onid  yw  eich  cyfundraeth  yn  agor  drws 
i bob  math  o gyfeiliornadau  ddyfod  i mewn  i unrhyw 
gorff  neu  gynulleidfa,  trwy  ddweyd  nad  oes  gan  unrhy w 
blaid  hawi  i lywodraethu  barnau  ei  haelodau,  os  bydd 
y cyfryw  gyfeiliornad  yn  cael  ei  amddiffyn  ryw  lun  o’r 
' Beibl?”  Yr  wyf  yn  dweyd  eto,  nad  oes  gan  neb 
hawl  i lywodraethu  barn  neb  arall,  am  mai  i Dduw  y 
mae  pawb  yn  atebol  am  eu  barn.  Yr  egwyddor  fell- 
digedig  groes  i hon  a arweiniodd  Rhufain  baganaidd, 
a Bhufain  Babaidd,  i ddinystrio  cymaint  o saint  a 
theulu  Duw.  Ond  na  chamddealled  y daiilenydd  fi, 
ac  na  ddalied  ar  un  rhan  o’n  cyfundraeth,  heb  ei  hys- 
tyried  oll.  Y mae  yr  ysgrythyrau  yn  ddigon  eglur  yn 
holl  bynciau  sylfaenol  crefydd;  a phe  bae  y byd  cref- 
yddol  yn  mabwysiadu  ein  cyfundraeth,  deuai  pawb,  o 
angenrheidrwydd,  i’r  un  golygiadau  ar  y cyfryw  bync- 
iau.  Y rhesY/m  am  fod  y byd  mor  amrywiol  yii  eu 
barn,  ydyw,  eu  bod  mor  amryYÌol  yn  eu  dull  o efrydu 
yr  ysgrythyrau.  Y mae  dynion,  yn  gyffredin,  mor  am- 
ddifad  o’r  wybodaeth  a nodir  yn  ein  cyfundraeth — mor 
awyddus  i ganlyn  yr  awdwr  hwn  neu  yr  awdwr  arall 
— ac  mor  barod  i athronyddu  pob  peth  hyd  eithaf  eu 
gallu,  ac  yn  gyffredin  y tu  hwnt  i’w  gallu,  nes  y mae 
y byd  Cristionogol  wedi  myned  yn  un  gymysgfa  ddi- 
drefn.  “Wel  i'e,”  meddwch  chwi,  “beth  a wneir  yn  y 
sefyllfa  sydd  ar  y byd  crefyddol  yn  awr?  onid  oes  yn 
ein  plith  y gwrthwynebiadau  mwyaf,  a hyny  yn  yr 
egwyddorion  a ystyrir  genym  yn  sylfaenol  ? ac  a raid 
eu  goddef  yn  blith  draphlith  mewn  cymundeb  â’u 
gilydd  ?”  Na  raid;  y mae  genych  hawl  i Avrthod,  ond 
nid  oes  genych  hawl  i rwymo.  Ac  er  cymaiiit  y w y 


224 


HYFFOllDDWR. 


gwrtholygiadaii,  nid  oes  gan  neb  hawl  i ífurfio  cyfun- 
draeth  o egwyddorion  a rheolau,  ond  yn  unig  er  am- 
lygu  eu  hunain,  ac  er  mwyn  hùnan-ddiffyniad. 

Gwrth.  3.  “Os  oes  cymaint  o enwogion  dysgedig 
gwedi  methu  egluro  yr  ysgrythyrau,  ac  wedi  cyfeil- 
iorni  wrth  ífuríio  cyíùndraethaii,.  pa  fodd  y gall  yr 
efrydydd  ieuanc  gyflawni  y gorchwyl  iddo  ei  hun,  pan 
nad  yw  i’w  gyinharu  iddynt  o ran  gwybodaeth  a dysg?” 
Rhaid  addeí’ fod  yr  wrthddadl  yma  yn  ymddangos  yn 
rhesymol  ar  y cipolwg  cyntaf,  ac  felly  yii  milwrio  yn 
erbyn  ein  holl  gyfundraeth:  gan  hyny,  y mae  yn  teil- 
yngu  ein  sylw  yn  gymaint  a hyny  yn  fanylach.  Fod 
yr  enwogion  a grybwyllwyd  gwedi  methu,  sydd  yn 
amlwg  oddiwrth  eu  croes  olygiadau,  a phob  un  yn 
amddiífyn  ei  bwnc  yn  wresog  o’r  ysgrythyr. 

Ond  gadewch  i ni  ystyried  yr  wrthddadl  yn  dêg,  ac 
ni  fydd  cymaint  ynddi  ag  a ymddengys  ar  y cyntaf. 
Yr  ydym  wcdi  syiwi  o’r  blaen  -fod  yn  angenrìieidiol  i 
ni  gael  gwybodaeth  mewn  rhai  cangau  o ddysg,  tuag 
at  gael  golygiadau  cywir  ac  eang  ar  y Beibl.  Ünd  ai 
am  fod  y wybodaeth  ddatguddiedig  yn  ddyrys  ac  uch- 
anianol,  ac  felly  yn  anamgytfredadwy  i neb  ond  sydd 
wedi  ymarfer  â’r  pynciau  dyfnaf  a mwyaf  dansodd* 
iadol,  y mae  felly?  Nage,  mewn  un  modd.  Y mae  y 
dysgrifiad  a rydd  yr.  ysgrythyrau  o honynt  eu  hunain 
yn  hollol  groes  i hyny.  Gwybodaeth  bur  ac  eglur 
ydyw,  ag  sydd  yn  “goleuo  y llygaid,”  ac  yn  gwneuth- 
ur  “y  gwirion  yn  ddoeth.”  Fe  ddanghosir  goruch- 
wyliaeth  y Messia  gan  y proífwydi  fel  “ prif-flbrdd,” 
a hòno  yn  un  mor  rwydd  ac  amlwg  fel  nad  oes  perygl 
i’r  teithwyr  gyfeiliorni  pe  baent  yn  ynfydion ; ac  yn 
hysbysiad  mewn  llythyrenau  mor  egiur,  fel  “ y rhedo 
yr  hwn  a’i  darlleno.”  Ac  y mae  yr  apostol  Paul,  i’r 
dyben  o ddangos  i ni  nad  oes  dim  yn  ddyrys  yn 
yr  athrawiaeth  yma,  a bod  gwybodaeth  o honi  yn 
hawdd  i’w  chyrhaedd  gan  bawb  sydd  yn  foddlawn 
gwrando  a dysgu  gan  apostolion  Crist,  yii  dweyd  fel 
hyn — ■“  Eithr  y mae  y cyfiawnder  sydd  o ífydd,  yn 
dywedyd  fel  hyn : Na  ddywed  yn  dy  galon,  Pwy 
a esgyn  i’r  nef?  (hyny  yw,  dwyn  Crist  i waered 
oddiuchod).  Neu  pwy  a ddisgyn  i’r  dyfnder?  (hyny 
yw,  dwyn  Crist  drachefn  oddiwrth  y meirw).  Eithr 


PEN.  II. 


225 


pa  beth  y mae  efe  yn  ei  ddywedyd  ? Y mae  y gair  yn 
agos  atat,  yn  dy  enan,  ac  yn  dy  galon : hwn  y w gair  y 
ífydd,  yr  hwn  yr  ydym  ni  yn  ei  bregethu.’’  Ac  yn 
wir,  nid  yw  yr  apostol  chwaith  yn  y lle  yma  yn 
traethu  eglurdeb  ac  amlygrwydd  yr  oruchwyliaeth 
efengylaidd  mewn  ymadroddion  cadarnach  nag  y 
gwnaeth  Moses  gynt  dan  yr  hen  oruchwyliaeth.  ‘‘O 
herwydd  y gorchymyn  yma,”  ebai  efe,  “yr  ydwyf  yn 
ei  orchymyn  i ti  heddyw,  nid  y w guddiedig  oddhvrth- 
yt,  ac  nid  yAv  bell.  Nid  yn  y nefoedd  y mae,  i ddy- 
wedyd  o honot,  PAvy  a ddring  drosom  i"r  nefoedd,  ac 
a’i  dwg  ef  i ni,  fel  y clywom  ac  y gwnelom  éf?  Ac 
nid  o’r  tu  hwnt  i’r  môr  y mae,  i ddywedyd  o honot, 
Pwy  a dramwya  drosom  ni  i’r  tu  hwnt  i’r  môr,  ac  a’i 
dwg  ef  i ni,  fel  y clywom  ac  y gwnelom  ef  ? Canys  y 
gair  sydd  yn  agos  iawn  atat,  yn  dy  enau,  ac  yn  dy 
galon,  i’w  Avneuthur  ef.”  Ni  byddai  yn  un  gronyn 
ìlai  afresymol  i ni  olygu,  tuag  at  gaeì  gafael  ar  y 
wybodaeth  ddAvyfol  yma,  fod  yn  angenrheidiol  i ni 
dreiddio  i gyfundraethau  dynol,  chwilio  dirgelion  es- 
ponwyr,  neu  amgyíFred  golygiadau  gwâg-athronyddion, 
nag  a fyddai  i ni  fod  dan  angenrheidrv,^ydd  i ddringo  i’r 
nef  neu  groesi  y moroedd.  Gan  hyny,  nid  yn  y wybod- 
aeth  ynddi  ei  hun  y mae  yr  angenrheidrwydd  am  ddysg; 
nac  ychAvaith  er  mwyn  gwybod  y pynciau  sydd  yn 
Avir  angenrheidiol,  canys  y rhai  hyny  y w y rhai  amlycaf 
o’r  cwbl.  Ond  y mae  yr  anfenrhçidrwydd  am  ddysg 
i’r  duweinydd  yn  tarddu  oddiar  ddau  olygiad;  yn 
gyntaf,  fel  y gallo  amddiffyn  crefydd  yn  ngAvyneb  y 
gwrthddadleuon  a ddygir  yn  mlaen  gan  ei  gelynion ; 
ac,  yn  ail,  fely  gallo  ddyfod  yn  fwy  hyddysg  yn  mliriod- 
ddull  ac  ysbryd  y llyfr  dAvyfol,  a thrwy  hyny  allu  canfod 
yn  fwy  rhAvydd  holl  syniadau  yr  ysgrifemvyr  santaidd. 
Felly  nid  cymaint  o herwydd  yr  anhawsder  sydd  yn 
athrawiaeth  y Beibl,  y mae  esponAvyr  a chyfundraeth- 
wyr  gAvedi  gẃyro  oddiar  y ffordd;  ond  o herwydd  yr 
arferiad  o ddysgu  egwyddorion  crefydd  gan  ddynion ; 
a phan  y troir  i’r  Beibl,  ni  wneir  hyny  mewn  gwirion- 
edd  i chwilio  yr  athrawiaath  a gynwysir  ynddo,  ond  er 
mwyn  chwilio  am  adnodau  i siared  eu  golygiadau  hwŷ 
eu  hunain.  Y mae  fod  y Beibl  yn  ddatguddiad  oddi- 
wrth  Dduw,  yn  profì  ynddo  ei  hun  ei  íbd  yn  eglur. 
u 


226 


HYFFORDDWR. 


Bod  datgucldiad  yn  sefyll  mewn  angen  am  gael  ei  ddat- 
guddio,  sydd  yn  wrthddywediad.  Yr  unig  ddatguddiad 
sydd  yn  angenrlieidiol,  yw,  gwyhodaeth  o’r  ieithoedd 
cysegredig,  oarferion  y dwyrain,  &c.,  fel  y cryhwyllwyd 
yn  flaenorol ; efrydu  y Beihl  yn  ddyfal,  ah  ddarllen 
mewn  iawn  agwedd  yshryd. 

Gwrth.  4.  “Er  nad  yw  y drefn  a gymeradwy wch  yn 
un  gyífredin,  eto  y mae  yn  gofyn  llawer  o ddarllen  ac 
efrydu  pethau  hehlaw  yr  ysgrythyrau,  yn  gystal  a’r 
drefn  gyífredin.  Yr  ydycli  yn  gw^ahardd  i ni  ddechreu 
gyda  chyfundraethau,  esponiadau,  a’r  cyífelyh,  gan 
ddweyd  mai  efo  y rhai  hyn  y dylai  ein  hefrydion  der- 
fynu.  Onid  ydych  chwi  yn  gorchymyn  i ni  efrydu 
hanesiaeth  henodol  a henafìaeth,  gramadegau  a geirlyfr- 
au,  er  mwyn  dyfod  yn  hyddysg  yn  y Beihl  yn  yr  ieith- 
oedd  gwreiddiol,  a chyfìeithiad  y Deg-a-thriugain  ?”  Y 
mae  hyn  yn  wir;  ond  a ydych  chwi  yn  gw^eled  dim 
gwahaniaeth  yn  yr  effeithiau  a ellir  ddysgwyl  iddynt 
ddeilliaw  yn  naturioì  oddiwrth  y ddwy  drefn?  Fe’n  cy- 
mhellir  i efrydu  yr  ysgrythyrau  fel  yn  cynwys  yr  oll  o 
dduwinyddiaeth  Gristionogol.  Ond  syhvch;  nidynyr 
oes  hon,  nac  yn  y wlad  hon,  nac  yn  ein  hiaith  ni,  yr 
ysgrifenwyd  hwynt.  Y mae  yn  wir  fod  genym  gyfìeith- 
iad  o honynt,  a chyfìeithiad  da  hefyd ; ac  er  ei  fod  yn 
ddigonol  i Gristionogion  yn  gyífredin,  ni  ddylai  yr 
efrydydd  foddloni  arno,  am  ei  fod  ef  i fyned  trwy  bob 
anhawsder  a gyferfydd  âg  ef.  Nid  oes  yr  un  cyfìeith- 
ydd  yn  anífaeledig;  gan  hyny  pan  y dywedir  rhywbeth 
am  yr  ysgrythyr,  ihaid  i ni  ddeall  hyny  am  dani  yn 
briodol  fel  y mae  yn  yr  ieithoedd  yr  ysgrifenwyd  hi  yn- 
ddynt.  Pe  buasai  datguddiad  yn  cael  ei  wneyd  ar  un- 
waith  yn  ein  hoes  ac  yn  ein  gwlad  ein  hunain,  a’i  ys- 
grifenu  yn  ein  hiaith  ni,  y mae  yn  amlwg  na  buasai  eisiau 
nernawr  neu  ddim  dysg  ddynol  i’w  ddeall.  Ond  y mae 
y datguddiad  dwyfol  yn  sefyll  ar  dir  hollol  groes  i hyu. 
Aeth  llawer  o oesoedd  ymaith  yn  olynol  o ddechread 
y datguddiad  cyn  ei  gwblhad ; y mae  yr  ieithoedd  yr 
ysgrifenwyd  o ynddynt  yn  anhysbys;  y wlad  yn  mha 
un  y cyfìawnwyd  y rhyfeddodau  a’r  gwyrthiau,  y dang- 
hoswyd  yr  amlygiadau  rhyfeddol  o allu  a thrugaredd 
ádwyfol,  yu  ddyeithr;  a’r  amser  y terfynwydy  cwbl 


PEN.  II. 


227 


wedi  myned  lieibio  bellacli  er  ys  llawcr  iawn  o ganrif- 
oedd.  Dyma  yr  aclios  fod  dysg  yn  angenrlieidiol,  a 
hyn  yn  unig  yw  yr  aclios.  Ac  nid  oes  dim  yn  gynwys- 
edig  yn  y gyfundraeílr  a nodwyd  genym  ond  sydd  yn 
tarddu  yn  angenrlieidiol  o hyn:  ac  nid  oes  dim  yn  han- 
fodol  tuag  at  egluro  hyn,  a’r  nad  yw  yn  gynwysedig  yn 
eiii  cyfundraeth. 

Ni  a addefwn  fod  y dull  cyffredin  yn  hawddach  i’r 
efrydydd  ar  y c^’-chwyn,  ond  nid  mor  foddhaol  nac  mor 
rhwydd  yn  y pen  draw.  Y dyn  a’ch  cynghorai  i ganlyn 
y dull  cyffredin,  fyddai  yii  dehyg  i ddyn  a siaradai  fel 
hyn:  “Yr  ysgrif  yma,  sydd  arnoch  gymaint  o fiys  ei 
deall,  nid  oes  angen  i chwi  draffertlm  i’w  defnyddio 
eich  hunan.  Y mae  yr  argraff  yn  hur  hen,  ac  o’r  hraidd 
y mae  digon  o oleuni  i’w  darllen.  Y mae  genyf  fì  well 
llygaid,  ac  yr  wyf  yn  gydnahyddus  á’r  llythyrenau: 
am  hyny  nid  oes  eisiau  ond  i chwi  wrando  yn  unig,  a 
mi  a’i  darllenaf  i cliwi.”  Ond  o’r  tu  arall,  y raae  y drefii 
a gynygir  genym  ni,  yn  dehyg  fel  pe  dy wedai  dyn  wrth- 
ych:  ‘‘ Cymerwch  yr  ysgrif  yma  i chwi  eich  hunan. 
Myfì  a geisiaf  ddigon  o oleu  i chwi  i’w  darllen;  ac  er 
fod  y llythyrenau  yn  hen,  eto  gydag  ychydig  o drafferth 
ac  ystyriaeth  chwi  a ddeuwch  yn  gynefìn  â hwynt,  fel 
y gellwch  ddarilen  i chwi  eich  hiinan.”  Mewn  mater 
o ychydig  hwys,  a lle  na  hyddai  perygl  o dwyll,  y mae 
yn  wir  mai  y drefn  gyntaf  fyddai  yr  oraf,  am  mai  hi 
íyddai  yr  havtMdaf  a’r  fwyaf  rlr\vydd.  Ond  hwriwch 
fod  y pwnc  o hwys  mawr  i chwi,  a hod  gwir  herygì  i 
chwi  gaeleich  twyllo;  hwriwcli  yn  mhellach,  eich  bod,  cv 
awydd  am  fod  yn  sicr,  wedi  rhoi  gwahanol  ddarllenv.'yr 
ar  waith  i’w  ddarllen,  abod  pob  darllenydd,  er  syndod 
inawr  i chwi,  yn  datguddio  pethau  yn  yr  ysgrif  na  ddat- 
guddiwyd  gan  y lleill;  ie,  yn  mhellach,  fod  datgudd- 
iadau  y gwahanol  ddarllenwyr  yn  withwyneh  i’w  gil- 
ydd;  a benderfynech  chwi  ddim,  mai  yr  unig  heth  a 
wnai  dyn  synwyrol  yn  y cyfry w amgylchiad,  fyddai 
ymosod  ar  y gorchwyl  o ddyfod  yn  hyddysgyn  yr  ysgrif 
eihunan?  Wel,  dyna  ynhollolyw  y gyfundraeth  a 
gynygir  genym. 


228 


HYFFORDDWR. 


PENNO.D  II  L 

GWYBODAETII  GYFFREDINOL. 

I.  laitTi — Darllen — Gwyddoniaeth.  II.  Athroniaeth 

Naturiol — Y Gwyddoregau  Naturiol — Aniandraw — 
Athroniaeth  Foesol  a Meddyliol — Trefnidedd  Gwlad- 
ol  — Hanesiaeth  Naturiol.  III.  Amseryddiaeth  a 
Daearyddiaeth — Hanesiaeth  Eglwysig — Hanesiaeth 
Gyjffredinol.  IV.  Ysgrifenu  — Barddoniaeth  — a 
Cherddoriaeth. 

Nid  oes  yr  un  dyn  yn  alluog  i ddeall  ac  amgyffred 
pob  peth : ac  nid  y w liyn  yn  ddyledswydd  ar  neb.  Eto, 
íe  all  pob  dyii  o synwyrau  cyffredin  gyrhaedd  rhyw 
gyraaint  o wybodaeth;  ac  y raae  hyiiy  yn  ddyledswydd 
arbenig  ar  bawb.  Y mae  llaw'er  iawn  o amser  ieuenc- 
tid  Cymru  yn  cael  ei  ofer-dreulio  raewn  darllen  pethau 
níd  yn  unig  nad  ydynt  o fuddioldeb  gwirioneddol,  ond 
hefyd  sydd  yn  niw^eidiol  i’w  cyneddfau.  Ac  amcan  y 
bennod  hon  y w attal  y camwri  hyny,  trwy  nodi  allan  y 
pethau  mwyaf  angenrheidiol  a buddiol  eu  gwybod,  ac 
na  fydd  yn  goll  amser  i neb  eu  hefrydu.  Amcenir  wrth 
fyned  yn  mlaen  daflyd  digon  o oleuni  fel  y gallo  yr  ef- 
rydydd  ganfod  pa  rai  o’r  gwybodaethau  a nodir  sydd 
yn  fwyaf  angenrheidiol  iddo  ef,  beth  bynag  yw  ei  sefyllfa 
a’i  alwedigaeth;  a pha  mor  belled  y dylai  eu  canlyn. 
Ond  os  bydd  ei  amgylchiadau  a’i  athrylith  yn  caniatau, 
efryded  hwy  i gyd,  a goraf  oll  pa  berfieithiaf  y byddyn 
eu  deall. 

I.  Yr  ydym  yn  dechreu  gyda’r  dosparth  hyny  a ellir 
ei  ystyried  fel  moddion  i gyrhaedd  gwybodaeth:  ac 
yma  nodwn  iaitli,  darllen,  a gwyddoniaeth. 

1.  Cyfrwng  i drosglwyddo  gwybodaeth  yw  iaith;  ac 
arwyddion  dryclifeddyliau  yw  geiriau  iaith.  Fe  ddich- 
on  dyn  feddiani  u rnw^y  o ddrychfeddyliaunag  sy  ganddo 
o eiriau  i’w  hanflygu;  megys  y mae  llawer  o gelfydd- 
ydwyr  hunan-(  'T^ígedig  yn  cyrhaedd  gwybodaeth 
eang  a manwl  \ ('u  gwaith,  cyn  darllen  nemawr  neu 

ddim  ar  hyny,  c wybod  yr  enwedigaethau  sydd  ar  y 
gwahanol  wtìIìí  hau  a’r  g'weithredoedd  y maent  yn 
gydnabyddus  r b . Ond  y maehynyn  ddiffygmawrj 


F 


PEN.  III.  229 

am  nad  all  egluro  ei  wybodaeth  yn  rhwydd  i ereill,  ac 
nad  all  dderbyn  addysg  oddiwrtjj  ereill.  Y mae  gan 
ereill  fwy  o eiriau  nag  o ddrychfeddyliau;  ac  y mae 
hyn  yn  fwy  o ddiífyg  na’r  cyntaf:  canys  er  fod  gan- 
ddynt  gyfrAvng  i drosglwyddo  gwybodaeth,  y maent  yn 
ddiffygiol  o wybodaeth  ei  hunan.  Gan  hyny,  y dyn 
gwir  ddysgedig  yw  y dyn  sydd  yn  meddu  llawer  o 
ddrychfeddyliau,  a digon  o eiriau  i’w  hamlygu  oll. 

Y inae  hyn  yn  ein  harwain  yn  naturiol  i ystyried  y 
rhesymoldeb  neu  yr  afresymoldeb  o efrydu  gwahanol 
ieithoedd,  yn  neillduol  yr  ieithoedd  dysgedig,  fel  y gel- 
wir  hwy,  sefy  Groeg  a’r  Lladin,  oddiwrth  y dyben  iba  un 
y dysgir  hwynt.  Y mae  yn  well  cael  deg  o ddrych- 
íeddyliau,  a dim  ond  deg  o eiriau  i’ w hamlygu,  a hyny 
yn  unig  yn  yr  iaith  gysefìn,  na  chael  dim  ond  un  drych- 
feddwl,  a deg  o eiriau  mewn  gwahanol  ieithoedd  i’w 
amlygu.  Er  anghraifft — bwriwch  fod  rhyw  ieithwr 
enwog  yn  gweled  ceffyl  yn  myned  heibio  ei  ffenestr, 
ac  yn  gwybod  mai  enw  y creadur  yn  y Groeg  yw  hi'p- 
pos;  yn  y Lladin,  equus;  yn  y Ffrangaeg,  cheval;  yn 
yr  Italaeg,  cavallo ; yn  yr  Allmanaeg,  pferd;  yn  y 
Saesonaeg,  horse;  ac  yn  y Gymraeg,  ceffyl;  am  hyny 
fe’i  hystyrir  yn  ddysgedig  gan  y werin.  Ac  yn  wdr  y 
mae  yn  ddysgedig;  ondyn  mha  beth?  nid  yn  y gwTth- 
ddrych  ei  hunan,  ond  yn  unig  yn  yr  enwau  sydd  ar  y 
gwrthddrych  mew'n  gwahanol  wledydd.  Yr  un  faint 
fyddai  ei  w' ybodaeth  wirioneddol  am  y gwrthddrych,  a 
phe  na  buasai  yngwybodeienwond  yn  ei  iaith  enedigol 
yn  unig.  Nid  yw  dyn  yn  gryfach  nac  yn  dalach,  o her- 
w'ydd  fod  ganddo  saith  pâr  o ddillad,  na  phe  buasai 
ganddo  ddim  ond  un;  felly  hefyd  y mae  gyda’r  meddwd. 
Fe  fyddai  rhyw  lanc,  a arferai  ymwneyd  â cheffylau, 
ac  a fyddai  w'edi  arfer  sylwi  ar  y gwahanol  gyneddfau 
sydd  angenrheidiol  eubod  mewn  ceffylau  da  o wahanol 
rywiau,  yn  ferniad  llawer  mwy  galluog  ar  geffyl,  na’r 
ieithwr  enwog.  Fe  fyddai  yn  fwy  cymhwys  o lawer  i 
ddewis  a thrin  ceffylau,  na’r  ieithwr.  Fe  fyddai  gan- 
ddo  ddrychfeddyliau  am  yr  ahifail  ei  hun — fe  fyddai  yn 
gwybod  beth  fyddai  yn  dda  a pheth  fyddai  yn  ddrwg 
ynddo: — pa  foddy  dylid  ei  weithio  mewn  gwahanol  sef- 
.‘ylifaòedd — pa  ymborth  fyddai  gymhwysaf  iddo — a pha 
Yódd  Fw  drin  yn  y duU  doeíhaf  ac  addasaf.  Dyma 


230 


HYFI'ORDDWR. 


wybodaetli  ddefnyddiol,  pan  nad  y w y flaenaf  ond 
gwybodaetb  annefnyddiol  ynddi  ei  Imnan.  Achydyn 
hyn,  y inae  addysg  wedi  cael  ei  gario  yn  mlaen  yn  ein 
liysgolion  a’n  hathrofaan  yn  ormodol  ar  yr  egwyddoro 
edrych  ar  y byd  trwy  y ífenestr,  gan  ddysgu  enwau 
gwahanol  wrthddrychau  mewn  gAvahanol  ieithoedd,  yn 
lìc  efrydu  y gwrthddrychau  eu  huiiain. 

Ond  ni  ddylid  difrio  a dirmygu  iaith  ynddi  ei  hun 
mewn  un  modd.  Y mae  dyn  yiifod  cymdeithasgar,  ac 
fc  chwanegir  ei  ddedwyddwch  yn  fawr  trwy  gydweith- 
rediad  a ciiyfnewidiad  drychfeddyliau  á’i  gyd-ddynion ; 
ac  iaith,  lefarol  neu  ysgrifenyddol,  yw  yr  unig  gyfrwng 
i hyny.  Gan  hyny  y mae  o bwys  neilìduol  i bob  dyn 
nid  yn  unig  feddu  geiriau  am  ei  holl  ddrychfeddyliau 
a’i  deimladau,  oiid  hefyd  gymaint  o fedrusrwydd  yn  eu 
defnyddiad  ag  a’i  gwiia  yn  alluog  i’w  defnyddio  yn  y 
fath  fodd  ag  a drosglwydda  ei  syniadau  ei  hun  i fedd- 
yliau  ereill  fel  y maent  ynddo  ef  ei  hunan.  Fel  hyn, 
wrth  ddal  mewn  cof  mai  y prìf  beth  yw  drychfeddyl- 
iau,  ac  nad  yw  iaith  o werth  ond  yn  unig  fei  moddion 
i drosglwyddo  yr  hyn  ydym  yn  ei  ddeall  ac  yn  ei  deimlo, 
ni  fydd  yn  beth  anhawdd  i ni  benderfynu  am  y priodol- 
deb  o ddysgu  ieithoedd,  apha  ieithoedd  i’w  dysgu,  yn 
neillduol  y Groeg  a’r  Lladin. 

Yn  awr  gadewch  i ni  chwilio  pa  fodd  y daeth  yr 
ieithoedd  hyn  i gael  eu  dysgu  yn  yv  ysgolion,  ac  i fod 
yn  enwog.  Y Groegiaid  a’r  Rhiifeiniaid  oedd  y cen- 
hedloedd  a w^areiddiwyd  gyntaf  yn  EAvrop,  yn  ol  fel  y 
gellir  deall  oddiwu’th  Aveithiau  ac  Ìianesiaeth  y gAvahanol 
genhedloedd  Ewropaidd;  hyny  ydyAv,  meAvn  geiriau 
ereill,  hwy  oedd  y genedl  gyntaf  a ddÌAvylliodd  eu  cy- 
neddfau  meddyliol  i’r  fath  raddau  ag  i gyrhaedd  golyg- 
iadau  lled  gywir  am  lyAvodraeth,  deddhm,  moesau, 
athroniaeth  feddyliol,  a’r  celfyddydau  breiniol.  MeAvn 
canlyniad  i’w  bod  yn  wybodus  yn  y drychfeddyliau  hyn, 
yr  oeddent  yn  dÌAvyllio  eu  hieithoedd  fel  ag  i gael  geir- 
iau  i ddynodi  y gAvahanol  ddrychfeddyliau.  Fe  lyncodd 
llywodraeth  y Rhufeiniaid  eiddo  y Groegiaid ; ac  yn  y 
pedwarydd  a’r  pummed  canrif  o oed  Crist,  fe  ddinystr- 
iwyd  llywodraeth  y Rhufeiniaid  eilwaith  gan  genedl 
ag  oedd  yn  ddyeithr  i Avybodaeth  athronyddol  a chelL 


pEìT.  iir. 


231 


r 


yddydol ; a chan  hyny  rhaid  fod  eu  hiaith  yn  analluog 
i amlygu  y cyfryw  ddrychfeddyliau.  Achosodd  hyn 
nos  faith  o anwyhodaeth  yn  Ewrop ; ond  o’r  diwedd 
torodd  gwawr  o Avareiddgarwch  a gwyhodaeth  yn  yr 
Eidal. 

Cysgasai  ysgriflyfrau  Groeg  a Rhufain  yn  hir  o 
fewn  i furiau  mynachlogydd  ; ond  yn  awr  fe  ddechreu- 
wyd  eu  chwilio  allan  gydag  awch  a diwydrwydd  mawr. 
Ar  ol  dechreu  eu  hefrydu  a’u  deall,  fe  ganfyddwyd  yn 
union  eu  hod  yn  cynwys  harddoniaeth  fwy  arddunawl 
a godidog — areithyddiaeth  ífraethach  a mwy  eífeithiol 
— a golygiadau  dyfnach  a chywirach  ar  ddeddfau, 
heriiiadaeth  ac  athroniaeth,  na  dim  a wyddid  yn  Ewrop 
y pryd  hyny:  a hyn  i gyd  wedi  ei  drysori  mewn  ieith- 
oedd  cyfoethog — darluniadwy — a diwylliedig;  fel  yr 
oedd  Ewrop  yn  feddiannol  nid  yn  unig  ar  drysor  o wy- 
bodaeth,  ond  hefyd  ar  gyfryngau  i drosglwyddo  y 
wyhodaeth  hòno,  heh  achos  trafferthu  i ffurfio  cyfrwng. 
Yn  yr  aragylchiad  hwn  daeth  y Groeg  a’r  Lladin  yn 
naturiol  i fod  yn  destynau  efryd  pawh  a’r  a oedd  am  fod 
yn  alluog  mewn  dysg  a gwyhodaeth.  Yr  oedd  hyn  yn 
rhesymol  ac  yn  angenrheidiol  hefyd,  canys  y pryd  hyny 
deall  yr  ieithoedd  yma  oedd  yr  unig  foddion  i gael 
gafael  yn  yr  ystôr  gyfoethocaf  o wyhodaeth  ag  oedd  yn 
y hyd  yr  amser  hyny.  Yn  y dull  yma,  ac  o herwydd 
y rhesymau  hyn,  fe  sefydlwyd  ysgolion,  athrofaau,  yn 
nghyda  sefydliadau  ereill,  i ddysgu  a meithrin  yr  ieith- 
oedd  Groeg  a Lladin,  gwyhodaeth  yn  y rhai  hyn  oedd 
yr  unig  hvyhr  i enwogrwydd ; a phwy  hynag  fyddai 
yn  gyfarwydd  ynddynt  a gyfrifid  yn  ‘ddyn  dysgedig.* 
Ond  mewn  amser,  trwy  ddylanwad  Cristionogaeth,  a 
chymhorth  y gwyddiad  o argraffu,  fe  ddaeth  gwahanol 
genhedloedd  Ewrop  i wneyd  dadeiihuddiadau  newydd- 
ion  a rhyfeddach  mewn  natiir  a chelfyddyd,  nesmyned 
heihio  i Groeg  a Rhufain  ddigon  pell.  Fe  wnaeth  yr 
Eidaliaid,  y Ffrancod,  yr  Ellmyri,  a’r  Prydeiniaid  ym- 
drechion  cawraidd  mewn  gwybodaeth,  gan  ddiwyllio 
eu  gwahanol  ieithoedd  yii  ol  cynydd  eu  drychfeddyliau 
a’u  teimladau.  Fe  all  Prydain  ei  hunan  ymffrostio 
mewn  enwogion  a roddasant  eu  meddyliau  ar  waith  i’r 
fath  raddau,  fel  nad  yw  athroniáeth  a chelfyddyd  yr 
henafiaid  hraidd  yii  deilwng  o gymhariaeth  â’r  eiddom 


232 


HYFFORDDWR. 


ni.*  Felly  mae  y cyfnewidiad  yma  wedi  lleihau  gwerth 
a phwysfawrogrwydd  y Groeg  a’r  Lladin ; canys  nid 
oes  dim  gwytodaeth  sylweddol  a defnyddiol  ynddynt, 
nad  yw  yn  amry\v  o ieithoedd  presenol  Ewrop,  ac  yn 
eu  plith  y Saèsonaeg  : ac  nid  oes  yr  un  math  o deimlad 
na  golygiad  sydd  o werth  a defnyddioldeh,  nad  ellir 
ei  amlygu  gyda  nerth  a phriodoldeh  mewn  ieithoedd 
diweddar. 

Y mae  y sylwadau  hyn  yn  ein  harwain  yn  naturiol  i 
weled  y ffolineh  i ddynion  dreulio  chwech  neu  saith 
mlynedd  o’u  hamser  gw'erthfawr  fel  y gwneir  yn  gyíf- 
redin  i ddysgu  Groeg  a Lladin,  heh  fod  dim  yn  eu  ham- 
gylchiadau  dylynol  yn  gofyn  hyny.  Nidyw  yn  ddim 
amgen  na  threulio  amser  yn  ofer — amser  a ellid  ei  ddefn- 
yddio  i gyrhaedd  llaw'er  iawn  o wyhodaeth  fuddiol.  Y 
mae  hod  yn  hyddysg  yn  y Saesonaeg  yn  fwy  o hwys  o 
lawer  i’r  Prydeiniaid  oll  na  hod  yn  hyddysg  yn  y Groeg 
a’r  Lladin.  Ac  y mae  amryw  o ieithoedd  presenol 
Ewrop  yn  fwy  huddiol  o lawer  i’w  deall  o ran  gwyhod- 
aeth  gyffredín,  na’r  holl  hen  ieithoedd  gyda’u  gilydd. 
Yn  mhlith  y rhai  hyn  gellid  nodi  y Ffrancaeg  a’r  All- 
mahaeg.  Ond  y mae  y Saesonaeg  yn  unig  yn  cynwys 
hron  hoh  peth  gwerthfawr  a defnyddiol  ag  sydd  yn  y 
hyd  adnahyddus. 

A chofìo  nad  y w iaith  ynddi  ei  hun  ond  cyfrwng  gwy- 
hodaeth,  hawdd  fydd  harnu  ar  hwy  y mae  rhwymau 
gwirioneddol  i ddysgu  ieithoedd  henafol  ydwyrain.  Yr 
ydym  wedi  sylwd  yn  y hennod  o’r  hlaen,  fod  yn  angen- 
rheidiol  i’r  duweinydd  ddeall  yr  Hehraeg  a’r  Groeg, 
cyn  y gall  ferniadu  yr  ysgrythyrau.  Ond  ni  a ddylem 
gryhwyll  yma,  mai  nid  Groeg  yr  uchaw'duron  a feddylir, 
ond  y Roeg  fel  ei  harferid  gan  yr  luddewon,  yr  hon  a 
ddefnyddir  yn  y Testament  Newydd  ac  yn  nghyfìeith- 
iad  y Deg-a-thriugain;  pa  rai  sydd  yn  wahanol  iaw'n  i’w 
gilydd.  Yr  ydym  wedi  cryhwyll  hefyd  y gall  yr  efryd- 
ydd  duwinyddol  gael  huddioldeh  trwy  wyhodaeth  o’r 
Lladin,  a rhai  ieithoedd  henafol  ereill.  Y mae  gwy- 

Nid  yw  hyn  yn  cyfeirio  at  y gelfyddyd  o gyfansoddi,  yr  hon 
sydd  yn  ymddibynu  yn  benaf  ar  athrylith  ac  ymarferiad;  yn  y 
pethau  hyn,  y mae  genym  anghreifftiau  o waith  yr  henafiaid  mor 
rhagorol,  ac  efallai  rhagorach,  nadim  o waithawduron  diweddar, 
feì  y crybwyllwyd  tudalen  55. 


PEN.  III. 


233 


w 


bodaeth  o’r  ieithoedcl  hyn  yn  angenrheidiol  hefyd  i’r 
henafìaethydd,  fel  y gallo  roddi  barn  ar  bethau  ac  am- 
gylchiadau  oddiar  ynichwiliad  iddynt  yn  yr  iaith  y 
perthynent  iddi  yn  wreiddiol.  Ond  y mae  yn  anhawdd 
gwybod  i ba  ddosparth  arall  o ddysgedigiòn  Prydain  y 
niae  yr  ieitlioédd  hyn  yn  angenrheidiol.  , Nid  ydynt  i 
athronyddion,  i feirdd,  i feddygon,  i gyfreithwyr,  nac  i 
areithwyr,  &c.,  fel  y gellid  profì  trwy  luaws  o anghreiíft- 
iau,  pe  byddai  angen.  Gallwn  enwi  rhai  o’r  dynion 
mwyaf  galluog  a fu  erioed  yn  Mhrydain,  yn  hollol 
anwybodus  yn  yr  ieithoedd  hyn ; ac  ereill  o gyfuwch 
enwogrwydd  heb  ddim  ond  gwybodaeth  fechaniawn  o 
honynt.  Y mae  rhai  o brif  ddysgedigion  Prydain  yr 
oes  hon  yn  canfod  hyn,  ac  yn  egluro  yr  egwyddorion 
mewn  goleuni  anwrthwynebol.  Ac  yn  wir  y mae  y 
rhai  mwyaf  galluog  wedi  dangos  yr  afresymoldeb  i’r  hen 
drefn  barhau,  er  ys  oesoedd  bellach.  A da  genym  weled 
fod  ysgolion  enwog  yn  dechreu  cyfnewid  eu  cynllun- 
iau — gwybodaeth  fuddiol  yn  dyfod  yn  brif  destyn — ac 
iaith  yn  cael  ei  hystyried  yn  unig  fel  cyfrwnggwy- 
bodaeth. 

2.  Yr  ydym  yn  enwi  fel  un  o brif  foddion 

gwybodaeth,  nid  am  ein  bod  yn  bwriadu  dweyd  dim  yn 
bresenol  mewn  ífordd  o gyfarwyddyd, — am  ein  bod 
yn  hyderu  fod  yr  hyn  a ddywedwyd  yn  y pennodau 
blaenorol  yn  ddigon,  yn  neillduol  yn  y bedwaredd  ben- 
nod, — ond  yn  unig  er  mwyn  adgofìo  i’r  efrydydd  y 
pwysfawrogrwydd  o hyny.  Dylai  pob  gwir  efrydydd 
ymdrechu  bod  yn  ddarllenwr  da,  nid  yn  unig  i’r  graddau 
ag  y gall  ddeall  yr  hyn  a ddarlleno,  ond  hefyd  fel  y gallo 
roi  by wyd  i raddau  ynddo  hefyd.  Ond  nid  oes  a fynom 
â darllen  yn  yr  ystyr  yma  yn  y lle  hwn,  ond  yn  unig 
fel  moddion  i gyrhaedd  gwybodaeth. 

3.  Y moddion  olaf  i gyrhaedd  gwybodaeth  a gry- 
bwyllwn  ymayw  gwyddoniaeth. — Wrth  wyddoniaeth 
y meddylir  y wybodaeth  sydd  yn  egluro  rhif  a mesur. 
Y mae  yn.cynwys  Rhifyddiaeth,  Mesuriaeth,  ac  Al- 
soddeg.  Y mae  rhyw  gymaint  o’r  wybodaeth  hon  yn 
anhebgorol  angenrheidiol  i amryw  fathau  o ddynion. 
Nid  all  y masnachwr  wneyd  yn  iawn  heb  ddeall  rhyw 
gymaint  o rifyddiaeth;  na’r  adeiladwr  ddim  yn  wych, 
heb  wybod  rhyw  faint  o fesuriaeth.  Oncl  heblaw  at 


234 


HYFFORDDWR. 


amgylchiadau  o’r  natur  yma,  y mae  y wybodaeth  yn 
ddefnyddiol  iawn  i’r  efrydyddi  Y mae  ganddi  effaith 
benodol  i sefydlu  y bryd,  ac  i agor  y deall  a’r  amgyíf- 
rad;  ac  felly  y mae  yn  dra  defnyddiol  i bob  math  o 
efrydydd.  Y mae  y wybodaeth  hon  hefyd  yn  agoryd 
drws  i ddeall  athroniaeth  naturiol  yn  gywir,  ac  hefyd  i 
ddeall  gweithiau  athronyddion  yn  gyífredin : gan  hyny, 
ni  ddylai  y sawl  a amcano  fodyn  athronydd,  ei  hesgeu- 
luso  mewn  modd  yn  y byd. 

II.  Yr  ail  ddosparth  a gynwys  gangau  o wybodaeth 
anianýddol  a chymdeithasgar.  Ac,  yn 

1.  Athroniaeth  Naturiol. — Yn  fwyaf  priodol,  dyna 
ydyw  athroniaeth  naturiol,  y wybodaeth  sydd  yn  egluro 
cyneddfau  defnydd  (^matter),  yn  nghydag  achosion  y 
cyfnewidiadau  a’r  ymddangosiadau  sydd  yn  cymeryd 
llemewii  natur.  Defiiydd  yw  pob  peth  syddyn  bod,  ac 
sydd  yn  wrthddrych  i’n  synwyrau  coríforol;  megys  ‘ 
careg,  pren,  dwfr,  awyr,  &c.  Y mae  defnydd,  yii  ei 
holl  wahanol  ífurfiau,  wedi  ei  gynysgaethu  â deddfau 
penodol  gan  y Creawdwr  i ddybenion  pwysig.  Trwy 
rinAYedd y deddfau hyii  y mae  defny dd  yn  cael  ei gyfnewid 
o ran  'çi  fturf,  a gwahanol  ymddangosiadau  yn  cymeryd 
lle.  Er  anghraifìf,  yr  un  sylwedd  defnyddiol  mewn 
gwahanol  ffurfiau  yw  dwfr,  agerdd,  rhew,  ac  eira.  Yn 
awr,  athroniaeth  naturiol  sydd  yn  egluro.  pa  fodd,  ac 
yn  mha  amgylchiadau,  y mae  dwfr  yn  troi  yn  rhew,  neu 
yn  agerdd;  ac  agerdd  eilwaith  yn  eira.  Dyma  sylfaen 
duwinyddiaeth  naturio],  a’r  unig  ddrws  cywir  i’r  ail 
bwnc,  sef — 

2.  Y Gwyddoregau  Naturiol. — Ac  yma  nodwn,  yn 
gyntaf,  Seryddiaeth,  sef  y wybodaeth  sydd  yn  traethu 
am  y cyrff  nefol,  ac  am  ein  daear  ni  fel  coríf  yn  y gyf- 
undraeth.  Y mae  seryddiaeth  yii  wybodaeth  eang 
iawn — y mae  yn  cofieidio  megys  yr  holl  greadigaeth,  ac 
yn  dal  holl  weithredoedd  y Crëwr  i sylw  yr  efrydydd. 
Ar  un  llaw,  y mae  yii  dangos  maint  ein  daear  ni  fel 
corff  unigol ; ac  ar  y llaw  arall  ei  bychandra  annhraethol 
mewn  cymhariaeth  i’r  holl  greadigaeth.  Fel  hyn  y 
mae  yn  eangu  meddwl  a dychymyg  yr  efrydydd  am 
weithredoedd  Duw,  a thrwy  hyny  ei  allu  aimherfynol 
ac  anamgyfífedadAvy.  Dylai  pob  efrydydd  ddeall  rhy w 
gymaint  o seryddiaeth;  ac  yn  neillduol  y rhai  hyny  a 


PEN.  III.  235 

ddymiment  gynycldu  mewn  parch  ac  ymostyngiad  i’w 
Creawdwr. 

Yn  ail,  Daeareg,  sef  y wybodaeth  sydd  yn  traethu 
ar  gyfansoddiad,  cyfnewidiadau,  a cliynwysiad  y ddaear 
fel  corffunigol.  Y mac  y wyddoreg  yma,  trwy  amryAviol  o 
ddadenliuddiadau  pwysig,  wedi  ei  gwclla  yn  rhyfeddol 
er  ys  ychydig  flynyddoedd.  Eto,  nid  ellir  dweyd  ei 
bod  wedi  cyrhaedd  unrhyw  safnod  o berífeithrwydd, 
ond  ei  bod  ar  ei  mynedía  yn  mlaeii  yn  y dull  mwyaf 
cyflym.  Beth  fydd  y dadeiihuddiadau  a wiieir  eto,  nis 
gwyddom.  Ond  y mae  yr  hyn  a wnaed  yn  ddigon  o 
(iâl  i ymchwiliadau  yr  efrydydd  yn  y wybodaeth  ddifyr 
hon.  Nid  gwyddoreg  ddifyr  yn  unig  ydyw,  ond  un 
bwysig  hefyd.  Pwysig  i’r  athronydd,  am  ei  bod  yii 
cyiiwys  eglurhad  ar  y fath  wirioneddau  hanfodol 
'mewn  athroniaeth — a phwysig  i’r  duweinydd,  yn  gy- 
maint  a bod  gelynion  y datguddiad  clwyfol  yn  gwiieyd 
defnydd  disail  o’r  dadenhuddiadau  i Y/rthwyiiebu  y 
Beibl. 

Yn  drydydd,  at  y rhai  hyn  dylem  chwanegu  amryw 
îs-ddospeirth  ag  sydd  yn  egluro  rhyw  bethau  peiîodol 
yn  y byd  naturiol;  megys  Fferylliaeth,  neu  y Avybod- 
aeth  sydd  yn  traethu  ar  gyfansoddiad  y gwahanol  syl- 
weddau  daearol — Goruchionaeth,  neu  y Avybodaeth 
sydd  yn  egluro  y cyfnewidiadau  a’r  ansoddion  sydd  yn 
cymeryd  lle  yn  yr  awyr — Treynyddiaeth,  neu  y wybod- 
aeth  sydd  yn  traethu  am  oleuni  a gwelediant — yn 
nghydag  amryw  o gangau  a berthyn  i athroniaeth  nat- 
uriol,  o gymaint  pwys  a’r  rhai  hyn,  ag  y daw  yr  efryd- 
ydd  yn  hyddysg  yn  eu  henwau  a’u  dybenion  trwy 
efrydu  athroniaeth. 

3.  Aniandraw. — Wrth  aniandraw  {physiology)  yn 
gyífredinol  y meddylir  y wybodaeth  sydd  yn  traethu 
am  gyfansoddiad  unrhyw  goríf  byw,  pa  un  byiiag  ai 
llysieuol,  anifeilaidd,  ai  dynol.  Ond  yr  wyf  yn  enwi  y 
wybodaeth  ymaYel  yn  teilyngu  sylw  pob  efryclydd,  yn 
ei  chysylltiad  â dyn.  Yn  y cysylltiad  ynia  y mae  y 
pwnc  yn  fwyaf  pwysig  a buddiol.  Y mae  yn  rhaid 
addef,  mai  y gwrthddrych  blaenaf  y dylai  pob  dyn  ei 
efrydu  yw  efe  ei  hun;  a’r  rhan  hawddaf  a mwyaf  nat- 
uriol  i g}mhwyn,  yw  cyfansoddiad  y coríf,  a defnydd  ei 
wahanol  ranau.  Y mae  pwysfawrogrwydd  a buddiol- 


236 


HYFFORDBWR. 


deb  y wybodaetli  hon  yn  ymddangos  yn  amlwg  pan  yr 
ystyriom  mai  ei  dyben  yw  cadwraeth  iechyd.  Ym- 
ddibyna  iechyd  ar  fod  y coríf  yn  cael  ei  gadw  yn  y fath 
fodd  ag  y bydd  ei  amrywiol  beiriannan  yn  cyflawni  eu 
swyddau  fel  y nodir  gan  natur.  Ond  y mae  yn  rhaid 
deall  beth  yw  y peiriannau  a’u  dybenion,  cyn  y gellir 
cadw  y deddfau  yma  heb  eu  troseddu.  Ac  yn  wir,  pe 
na  bae  y buddioldeb  yma  yn  gysylltedig  â’r  wybodaeth, 
y mae  y rhyfeddodau' sydd  yn  ngwneuthuriad  dyn  yn 
ddigon  o dâl  i’r  efrydydd.  Ond  pan  ystyrir  y naill 
beth  a’r  llall,  y mae  y wybodaethhon  yn  teilyngu  sylw 
penodol  pob  dyn,  ac  yn  neillduolyr  efrydydd. 

4.  Athroniaeth  Foesol  a Meddyliol. — Yn  nesaf  at 
aniandraw,  dylid  efrydu  athroniaeth  foesol  a meddyliol. 
Gwrthddrych  aniandraw  y w y coríf ; ond  gwrthddrych 
yr  olafywy  meddwl.  Y mae  y gyntaf  yn  arwain  at  yr 
olaf,?  fel  y prif  bwynt  at  ba  un  y mae  gwybodaeth  o’r 
natur  ddynol  yn  cyfeirio.  Ymddengys  pwysfawrog- 
rwydd  y wybodaeth  yma  pan  yr  ystyriwn  mai  hi  sydd 
yn  ein  dysgu  am  ein  dyledswyddau  tuag  atom  ein  hun- 
ain  a thuag  at  ereill,  yn  annibynol  ar  yr  ysgrythyrau. 
Yn  yr  ysgrythyrau  fe  ddysgir  ein  dyledswyddau  i ni 
mewn  geiriau  ac  ymadroddion  eglur  a phendant;  ac 
yma  hefyd  fe  ddysgir  yr  un  gwirioneddau,  ond  nid  gyda’r 
un  eglurdeb.  Yn  yr  ysgrythyrau,  fe  ddichon  yr  anwy- 
bodus  eu  canfod  heb  berygl  cyfeiliorni;  ond  yma  y mae 
yn  rhaid  llafurio  i’w  dirnad.  Ond  heblaw  defnyddiol- 
deb  a j^hwysfawrogrwydd  y wybodaeth,  nid  oes  dim  â 
mwy  o duedd  i gryfhau  y meddwl,  ac  i eangu  y syniad- 
au,  na’r  math  yma  0 efryd.  Nisgellir  cymhell  yr  efryd- 
ydd  yn  ormod  at  hyn. 

5.  Trefnidedd  Gwladol. — Wrth  drefnidedd  gwladol 
yr  ydwyf  yn  meddwl  y wybodaeth  sydd  yn  egluro 
achos  neu  ffynnon,  yn  nghyda  threfn  cyfoeth  gwladol. 
Ar  y cipolwg  cyntaf  dichon  yr  ymddengys  y pwnc  yma 
yn  beth  dibwysi  bawb  oddieithr  i wladyddion  dysgedig; 
ond  nidf  felly  y mae  mewn  gwirionedd.  Y mae  o bwys 
i raddau  mwy  neu  lai  i bob  dyn — canys  y mae  gan 
'bawb  ryw  ragorfreintiau  y dichon  i’r  wybodaeth  yma 
beri  iddynt  eu  meithrin,  ac  iawnderau  i ddysgu  iddynt 
eu  hamddiffyn.  Yn  benodol,  fe  ddylai  y dosparth 
gweithyddol  fod  yn  fwy  gwybodus  yn  hyn  nag  y maent 


PEN.  III. 


237 


yn  gyífredin.  Gwnai  hyn  iddynt  ddeall  yn  gywir  y 
sefyllfa  y maent  ynddi  yn  y byd — y berthynas  sydd 
rhwng  eu  rhagorfreintiau  hwy  ac  eiddo  ereill  — yn 
nghyda’r  drefn  a’r  moddion  a ddylent  ddefnyddio  tuag 
at  welláu  eu  sefyllfa  yn  y byd.  Difíyg  o’r  wybodaeth 
hon  yw  yr  achos  fod  y dosparth  gweithyddol  wedi  bod 
mor  diífygiol  o ddull  addas  a chyson  i fyned  yn  mlaen, 
yn  ngwyneb  ymddygiadau  y rhai  hyny  sydd  yn  deall  y 
pwnc.  Dyma  yr  achos  hefyd  nad  ydynt  yn  gallu  dir- 
nad  eu  rhagorfreintiau,  yn  unigol,  nac  fel  dosparth — yr 
hyn  sydd  wedi  eu  rhwymo  i ymddibynu  megys  ar  ddy- 
gwyddiad;  acfelly  i fod  yn  lìawer  annedwyddach  nag 
y gallent  fod. 

6.  Hanesiaeth  Anianyddol. — Wrth  hanesiaeth  an- 
ianyddol  y meddylir  y wybodaeth  sydd  yn  traethu  ar 
ry wogaeth,  dosparthiant,  a nodweddiad  gwahanol  wrth- 
ddrychau  anian.  Dosparthir  y gwrthddrychau  hyn  i dri 
dosparthcyífredinol — anifeilaidd,  llysieuawg,  a mẁnawL 
Yn  y gangen  yma  o ddysg,  dylid  dechreu  gyda  phrif 
wrthddrych  y byd  hwn,  sef  dyn— ei  drem,  ei  drigfa,  ei 
amrywiaeth,  ei  ddull  o fyw,  hyd  ei  einioes,  ei  duedd  at 
gymdeithas,  &c.  I gael  hyd  i hyn  mewn  dull  rheolaidd, 
y mae  yn  angenrheidiol  ystyried  ei  ddechread,  ei  luos- 
ogiad,  a’i  ymraniad  i wahanol  barthau  y byd.  Ac  yn  y 
fan  yma  gadewch  i ni  grybwyll,  nad  oes  genym  ddim 
i’n  harwain  yn  y cyfryw  ymchwiliad  ond  y Beibl  yn 
unig,  a chymaint  ag  sy  wedi  ei  dynu  o’r  Beibl  i wahanol 
ífurfiau  gan  wahanol  awduron.  Yr  unig  ysgrif  wreidd- 
iol  yn  yr  holl  fyd  ar  y pwnc,  yw  ysgrif  Hebreig  gan  un 
a eilw  ei  hunaii  Mowsheh  f,  yr  hon  ysgrif  a wnaed 
trw'y  gyfarwyddyd  yr  Y sbryd  dwyfol,  ac  a elwir  genym 
ni  yn  Genesis.  Yn  nesaf  at  ddyn,  dylid  ystyried  y 
byd  anifeilaidd  yn  ei  amry wiol  ry wogaethau.  Heblaw 
fod  y wybodaeth  hon  yn  fuddiol  a difyrus  ynddi  ei  hun, 
dyma  hefyd  brif  ífynnon  duwinyddiaeth  naturiol.  Yma 
yr  ydym  yn  canfod  bwriad  a dyfais  y medd'wl  dwyfol 
yn  cyfaddasu  pob  creadur  at  y sefyllfa  a’r  amgylchiad 
y gosodwyd  ef  ynddo— a’r  annichonolrwyddiddyntfod 
yn  y drefn  y maent,  ond  trwy  drefniad  doeth  y Cre- 

t TrWy  ganlyn  y llythyreniad  Groeg  a Lladin,  gelvÂr  ef  genym 
ni  yn  Moses. 


238 


HYFFORDDWR. 


awdwr  liollalhiog.  Y inae  y wyhodaeth  yn  deilwng  o 
sylw  pawb,  yn  iieillduol  duwinyddion. 

111.  Y dospartli  yma  a gynwys  hanesiaeth  yn  gyff- 
redinol;  orid  yn  fwyafneilìduol y caiigau  a nodwyd.  Y 
mae  yn  gwahaniaethu  oddiwrth  hanesiaeth  anianyddol 
dyn,  yn  hyn: — nód  y gyntaf  yw  chwiiio  dyn  fel  creadur ; 
ond  nôd  yr  olaf  yw  chwilio  gweithredoedd  ac  ymddyg- 
iadau  dyn — syliu  i’r  hyn  a wnaeth,  a’rhyn  y mae  yn  ei 
wneyd;  yn  nghyda’r  dygwyddiadau  a gymerasant  ie  yn 
y byd  mewn  gwahanoì  oesoedd. 

1.  Tuag  at  fod  yn  iianesydd  da,  y mae  yn  angen- 
rheidiol  bod  yn  hyddysg  yn  Amseryddiaeth  a Daearydd- 
iaeth  yr  hanesiaetii  y byddys  yn  ei  hefrydu.  Y mae  y 
cyntaf  yn  ein  dysgu  am  y prif-nodaii,  ac  amseriad  y 
gwahanoi  ffeithiaua  gymerasant  ie — a’r  oiafam  yile- 
oedd  y dygwyddodd  y cyfryw  bethau.  Y ddau  yma  y w 
iiygaid  hanesiaeth.  Gan  hyny  y mae  o’r  pwys  mwyaf 
i’r  efrydydd  fod  yn  hyddysg  ynddynt  tuag  at  fod  yn 
hanesydd  cywir. 

2.  Hanesiaeth  Eglwysig. — Yr  ydym  w'edi  dangos  o’r 
biaen  beth  yw  hanesiaeth  eglwysig,  yn  nghyda’r  pwys- 
fawrogrwydd  i’r  efrydydd  duwinyddoi  fod  yn  hyddysg 
ynddi,  fei  nad  oes  angen  i ni  aros  ar  hyny  yn  breseiioi, 
ond  yii  unig  ei  iieinYÌ  er  mw'yn  trefn. 

3.  Hanesiaeth  Gyffredinol. — Fe  ddosparthir  hanes- 
iaeth  gyffredinoi  i ddau  ddosparth — sef  hanesiaeth 
henafol,  ac  hanesiaeth  ddhveddar.  Y gyntaf  sydd  yn 
cyfeirio  at  sefydiiadau,  deddfau,  arferion  a defodau, 
ceifyddydau,  ymdrechion,  &c.,  y cenhedloedd  fuont  yn 
y byd  yn  yroesoedd  gynt;  ond  yroiafsydd  yn  cyfeirio 
at  eiddo  cenhedioedd  yn  yr  oesoedd  dhveddar,  yn 
nghyda’r  oes  hon.  Y mae  y w'ybodaetii  iion  yn  bur 
ddeíhyddioì  i bob  math  o ddynion ; ond  galiwn  ystyried 
ei  bod  yn  angenrheidioi,  i raddau  mwy  neu  iai,  i rai 
mathau.  Ac  yn  eu  piith  gailwn  enwi  y duw'einydd.  Y 
mae  yn  rhy  anhawdd  iddo  gael  goiygiadau  eang  a thrwy- 
adi  ar  hanesiaeth  egiwysig,  heb  fod  ychydig  yn  gydna- 
byddus  âghanesiaethgyffredinoi ; ynbenodoi  hanesiaeth 
henafoi.  Gadew'ch  i mi  grybw'yii  yn  mheliach,  mai 
hanesiaeth  y w y ffynnon  nesaf  at  y Beibl,  ag  y dyiai 
yr  efrydydd  dynu  ei  wybodaeth  am  y natur  ddynoi  o 
honi.  Fe  aliai  fod  y rhan  fwyaf  sydd  yn  cymeryd  y 


PEN.  III. 


239 


natur  ddynol  yn  destyn  myfyrdod,  yn  declireu  trwy 
efrydu  gweitliiau  rhyw  awduron  enwog,  ac  wedi  hyny 
yn  troi  megys  i edrych  ary  hyd,  i chwilio  ymddygiadau 
dynion,  yn  unig  fel  eglurhad  ar  eu  golygiadau.  Y mae 
hyn  yn  wallus.  Fe  ddichon  llyfrau  a golygiadau  dyn- 
ion  fod  yn  gynorthwy,  ond  ni  ddylent  fod  yn  derfynau. 
Dylai  yr  efrydydd  fyned  allan  yn  rhydd  i’r  maes  eang, 
i sylwi  yn  ddiragfarn  ar  bob  peth  a wel,  ac  i dynu  casgl- 
iad  têg  oddiwrth  y cwbl. 

IV.  Yr  ydym  yn  galw  y celfyddydau  yma  yn  rhai 
addurnol,  nid  o herwydd  nad  yw  y naill  a’r  llall  o 
honynt  yn  gyrhaeddiadau  pwysig  a defnyddiol;  ond, 
gyda  golwg  gyffredinol,  nad  ydynt  yn  teilyngu  y flaen- 
oriaeth.  Y mae  rhai  gwybodaethau  yn  fwy  hanfodol  i 
ddedwyddwch  dyn  na’r  rhai  hyn:  eto  nid  yw  y rhai 
yma  yn  ddibwys  a diangenrhaid. 

1.  Ysgrifenu. — Braidd  ilad  ellir  dweyd  am  y gelfydd- 

yd  yma,  mai  un  ddwyfol  ydyw;  canys  trwyddi  hi  y 
gallwn  amlygu  ein  meddyliau  heb  eiriau,  agwybod  heb 
glywed.  , Trwyddi  hi  yr  ydym  yn  gallu  hysbysu  ein 
hanghenion,  ein  hofnau,  neu  ein  llawenydd,  i’n  cyfeill- 
ion  a’n  perthynasau,  er  iddynt  fod  yn  mhell  oddiwrth- 
ym.  Trwyddi  hi  yr  ydym  yn  gallu  trysori  pob  peth  a 
ystyriwn  yn  werthfawra  theilwng:  a thrwyddi  hi  hefyd 
yr  ydym  yn  gallu  trefnu  ein  hamgylchiadau,  ac  yn  cof- 
nodi  y pethau  sydd  yn  angenrheidiol  eu  cadw  mewn 
cof.  Nid  oes  yr  un  sefyllfa  yn  y byd  nad  all  y gelf- 
yddyd  yma  fod  yn  fuddiol  ynddi;  ac  nad  yw  hefyd,  i 
raddau,  yn  angenrheidiol.  Ac  y mae  y cyíleusderaii 
a’r  manteision  i’w  dysgumorlluosog  yny  dyddiauhyn, 
fel  y mae  yn  ddarostyngiad  mawr,  yn  neillduol  i bob 
dyn  ieuanc,  fod  heb  ei  medru.  . , 

2.  Barddoniaeth. — Nid  fy  amcan  yw  traethu  ar  natur 
a chyneddfau  barddoniaeth,  ond  yn  unig  ystyried  pa 
foddy  dylai  yrefrydydd  ymddwyn  tuagat  y gelfyddyd. 
Efallai  nad  y w ein  hieuenctid  yii  cael  eu  dyrysu  yn  fwy 
gyda  dim  na  chyda  barddoniaeth;  canys  y mae  rhyw 
awydd  a syched  rhyfeddol  mewn  cannoedd  o honynt 
am  fod  yn  feirdd. 

Nid  celfyddyd  heb  ddawn  hanfodol  iddi  yw  barddon- 
iaeth.  Rhaid  geni  dyn  yn  fardd  cyn  y bydd  ganddo 
enaid  y gâii.  Ond  nid  athrylith  natur  y w y cwbl.  Os 


240 


HYFFORDDWR. 


mynir  bod  yn  fardd  teilwng,  rliaid  llafurio  am  wybod- 
aetli  eang.  Ehaid  gwybod  hanesiaeth,  fel  y gellir 
olrhain  fíeithiau  yn  gywir.  Rhaid  bod  yn  hysbys  o 
wrthddrychau  aiiian,  er  mw'yn  rhoi  grym  yn  y dychym- 
yg.  Rhaid  bod  yn  ieithwT  medrus,  er  mwyn  cael 
digon  o eiriau  at  bob  achlysur ; ac’er  mwyn  trosglwyddo 
y drychfeddyliau  yn  y dull  mwyaf  grymus  a nerthol. 
Yn  fyr,  os  na  fydd  y pethau  hyn  gan  yr  efrydydd,  ofer 
iddo  geisio  arddelwi  yr  enw  o.  fod  yn  fardd.  Ac  wedi 
y cwbl,  aydywyrewií;  o fod  yn  fardd  yn  w^erth  yr  holl 
draíferth?  Neu  a ydyw  y budd  a gaiíf  y bardd  ei  hun, 
neu  ynte  y byd,  yn  ddigon  o dâl  am  hyn?  Na  cham- 
gymered  y darllenydd  íi.  Nid  wyf  yn  meddwd  nad  yw 
barddoniaeth  wedi  bod  yn  ddaioni  i’r  byd;  nac  wyf, 
mewn  un  modd : y mae  gw^aith  y beirdd  ysbrydoiedig, 
yn  nghyda  lluaws  o feirdd  Cristionogol,  yn  ddigon  i 
wrthbrofi  hyny.  Ac  nid  wyf  yn  meddwd  chw’aith  na 
ddylai  neb  amcanu  at  hyn.  Ond  fy  meddwl  yw,  na 
ddylai  neb  lafurio  mewn  barddoniaeth  fel  ei  brif  bwnc, 
ond  yn  unig  y rhai  hyny  ag  y mae  yn  amlwg  fod  Aw^dwr 
natur  yn  eu  codi  i hyny : ac  ni  ddylai  y cyfry  w chwaith 
ei  gymeryd  fel  unigbwmc.  Eto  y mae  bod  yii  wybodus 
mewn  barddoniaeth  yn  addurn  neillduol  i bob  ysgol- 
haig;  ac  yn  ddefnyddiol  iddo  hefyd,  yn  neillduol  yr 
areithiwr.  Canys  wrth  ddarllen  gw^aith  beirdd  cámpus, 
fe  gaiíf  afael  ar  ystôr  o ddrychfeddyliau  godidog,  na 
chaiíf  mewn  un  man  arall.  Ac  hefyd,  fe  ddaw'  yn  gy- 
nefm  â digonedd  o eiriau  i amlygu  eifeddw^l  ar  unrhyw 
achlysur  gyda  phiodoldeb  a nerth.  Ac  nid  hyny  yn 
unig,  ond  fe  fydd  y difyiwvch  a’r  by  wiogrwydd  a ddyry 
y inydr  a’r  odl  yn  coroni  y cwbl. 

3.  Cerddoriaeth. — Dyma  chwaer  barddoniaeth;  a 
gallwn  ddweyd  ato  am  dani  yn  debyg  fel  y dy wedasom 
am  farddoniaeth — na  ddylid  ei  hystyried  hi-yn  brif 
bynciau  efryd  i neb,  ond  y sawd  a fyddo  â gw'ir  athry- 
lith  ati ; a lled  anaml  yw  y rhai  hyny.  Eto,  nid  y w 
cerddoriaeth  heb  ei  phwysfawrogrwydd  a’i  buddioldeb. 
Yr  hyn  sydd  yn  ei  gwneyd  yn  bw'ysig  i’r  Cristion,  yn 
benaf,  y w,  ei  bod  yn  un  o brif  ranau  yr  addoliad  dwy- 
íol.  Y mae  hyny  yn  dangos  fod  gv/ir  angemheidiwyydd 
i ryw  rai  cymhwys  ei  hefrydu.  A dylai  y rhai  hyny 
wneyd  eu  hunain  yn  feistriaid  yn  mhob  rhan  o 'hoiii. 


PEN.  III. 


241 


Dylent  ddeall  natur  ac  ansoddion  cerddoriaelh,  yn 
ngliyda’i  holl  egwyddorion  a’i  iheolau.  Ond  yn  .gyíf- 
redinol,  nid  ydym  yn  golygu  y byddai  hyn  yii  í’uddiol. 
Eto  byddai  o fuddioldeb  neillduol  i bob  efrydydd  ddeall 
rhyw  gymainto’r  gelfyddyd;  digon  i’w  alluogi  i’w  def- 
nyddio.  Edrychir  yn  rhy  ysgafii  yn  gyíìredin  ar  ym- 
arferiadau  mewn  cerddoriaeth.  Nid  oes  dim,  efallai,  â 
chymaint  o ddylanAvad  ar  y natur  ddynol  a chcrddor- 
iaeth.  Nid  oes  dim  yn  tueddu  yn  fwy  i wellâu  y dymher 
a bywiogi  y teimladau.  Gan  hyny  fe  ddylai  pob  areith- 
iwr,  yn  neillduol  pob  pregethwr,  ymdrechu  i fod  yii 
alluog  i raddau  yn  y gelfyddyd  nefol  yma.  Dysgrifir  y 
buddioldeb  o ganu  mewn  ychydig  o eiriau  fel  hyn — 
‘‘Os  wyt  yn  fyfyriwr  caled,  dysg  gaiiu — canys  nid  oes 
dim  sydd  yn  well  i adfywio  y meddwl  pan  fyddo  wedi 
llesgáu  yn  fawr  trwy  efryd.  Os  wyt  yn  wan  dy  ysgyf- 
aint,  dysg  ganu — canys  nid  oes  dim  yn  well  tuag  at  eu 
cryfhau.  Os  wyt  am  fod  yn  areithiwr  llafar-bêr,  dysg 
ganu — canys  nicf  oes  dim  yu  well  i ddysgu  iawii  aceniad 
a phwyslais.  Os  wyt  am  welìáu  dy  îais  i unrhyw'  ddy- 
ben,  dysg  ganu — canys  nid  oes  dim  mor  eíieithiol  i 
hyny.  Ac  iiwchlaw  y cwbl,  os  y/yt  am  foli  dy.GrëY/r 
yn  un  o’r  dulliau  goraf  a mwyaf  eíFeithiol,  dysg  ganu — • 
canys  nid  oes  dim  yn  fw^y  cymefadwy  ganddo  os  gwneir 
yn  gywir,  nac  yn  fwy  dyddanol  i tithau.” 

Yr  ydym  yn  awr  g-wedi  go&oá  gerbron  yr  efrydydd 
y cyfryw  bethau  ag  yr  ydyin  yn  bariiu  sydd  yn  fivyaf 
buddiol  ac  angenrheidiol  yn  gyffredinol — yn gyffredinol 
meddaf,  am  y gall  rhai  pethau  fod  yn  fuddiol  ac  yn 
angenrheidiol  i rai,  nacl  ydynt  i ereiìl;  megys  areith- 
yddiaeth  i’r  areithiivr  a’r  pregethwn\  Ond  ar  y cyfan, 
gíillwn  ddweyd,  nad  oes  dim  gwdr  deihvng  o syhv  ac  am- 
ser  yr  efrydydd,  nad  yw  yn  gynwysedig  yn  y cyîch  a 
nodir  genym.  Nid  ydym  yn  golÿgu  chwaith  y dylai 
yr  efrydydd  amgyffred  yn  drwyadh'ýr  holl  byiiciau 
hyn;  ond  cymered  ryw  un  a fo  yn  fwyaf  buddiol  icldo  yn 
ei  amgylchiad  a’i  alwedigaeth  (yn  unol  â’i  athrylith), 
fel  prif  bwnc;  ac  ymdreched  fod  yn  feistr  ar  hwnw. 
Hefyd,  fe  fydd  graddau  o wybodaeth  o’r  cwbl  yn  tafìu 

^ Gramadeg  Cerddoriaeth. 


X 


242 


HYFFORDDWR. 


graddau  niawr  o oleuni  ar  y prif  bwnc  liwnw ; a goraf 
oll,  os  bydd  ei  amgylchiadau  yn  caniatau,  pe  cyrhaedd- 
ai  wybodaeth  eang  ynddynt  oll. 


PENNOD  IV. 

EFRYDU  lAlTH  GYNHENID — EFRYDU  lAITH  ES- 
TRONOL. 

Dan  y pwnc  o efrydu  iaith,  y mae  yn  angenrheidiol 
ystyried  pa  un  ai  iaith  gynhenid  ai  iaith  estronol  y by- 
ddys  yn  ei  hefrydu ; canys  y mae  yn  amlwg  y dylai  y 
dull  o gychwyn  fod  yn  wahanol.  Pan  y mae  unrhyw 
iaith  yn  gynhenid  i ddyn,  y mae  wedi  ci  ddysgu  o’i 
fabandod  i’w  deall  a’i  siared,  nes  y mae  wedi  dyfod 
yn  naturiol  iddo.  Ond  pan  y mae  iaith  yn  anwybodus 
i ddyn,  y mae  yn  hollol  dywyll  yn  ystyr  ei  geiriau,  ac 
yn  ei  dulliau  ymadrodd. 

I.  Gadewch  i mi  grybwyll,  yn  gyntaf,  y dull  goraf  o 
efrydu  iaith  gynhenid;  ac,  i’r  Cymro,  y Gymraeg^  yw 
hüno.  Fe  ellir  efrydu  y Gymraeg  mewn  dau  ystýr — 
sef  yn  ymarferol  ac  yn  athronydd^. 

1.  Y mae  efrydu  iaith  yn  ymarferol  yn  cynwys  bod 
yn  hyddysg  mewm  ystyrion  geiriau,  ac  yn  yr  iawn  dduìl 
o’u  cyíleu  yn  ymadroddion.  Y gangen  gyntaf  a gy- 
rhaeddir  trwy  ddysgu  y seiniau,  a bod  yn  wybodus  yn 
y gwrthddrychau  a arwyddant.  Er  cynorthwy  i hyn 
yma  y gwneir  geirlyfrau.  Yr  ail  gangen,  sef  y dull  o 
gyíleu  y geiriau  yma  yn  ymadroddion,  a ddysgir  trwy 
wybod  beth  yw  gwir  briod-ddull  yr  iaith.  ^ Ac  yma 
gallwn  sylwi,  fod  i bob  iaith  ryw  neillduolion  {pecu- 
liarities)  nad  ydyntyn  briodol  i unrhyw  iaitharall.  Er 
cynorthwy  i ddeall  hyn  y gwneir  gramadegau.  Dylai 
pob  dyn  cyhoeddus,  ysgrifenwr  neu  siaradwr,  fod  yn 
wybodus  i raddau  mawr  yn  y cangenau  yma  o wybod- 
aeth  ieithyddol.  Y diffyg  o hyii  yw'  yr  achos  fod  cy- 
maint  o ddynion  cyhoeddus  yn  ein  plith  nas  gwyddant 
pa  un  ai  y sylweddair  ai  yr  ansoddair  a ddylai  ragflaenu 
yn  ol  rheol  gyffredin  yr  iaith,  na  pha  bryd  y gellir 
gwneyd  yn  Avahanol,  a hyny  yn  rheolaidd.  Er  anghraiíft, 
pa  un  ai  ‘Duw  hollalluog,’  ai  ‘yr  hollalluog  Dduw/ 


FEN.  IV. 


243 


;y(lyw  y cywir;  neu  ynte,  a ydyw  y ddau?  aphaam- 
gylchiadau  syddyn  eu  cyfreithloni  ? 

2.  Efrydu  iaith  yn  athronyddol  yw  chwilio  cyfan- 
soddiad  geiryddol  yr  iaith,  yn  nghyda  rhesymoldeh  ei 
gwahanol  ddulliau.  Cyn  y gellir  olrhain  ei  chysyllt- 
^ iadau  geiryddol,  y mae  yn  angenrheidiol  hod  yn  hyddysg 
yn  ngwreiddiau,  arddodiadau,  terfyniadau,  a chyfnew- 
idiadau  llythyrenol  yr  iaith.  Er  anghraiíft — hethyw 
cyfansoddiad  y gair  hyfforddwr"?  yn  awT  wr  sydd  yn 
derfyniad  i sylweddeiriau ; gan  hyny  y mae  hyífordd- 
wryn  tarddu  ohyífordd.  Y inae  hy  eto  yn  arddodiad 
eangol,  ac  yn  arwyddo  tueddiad  at ; ac  y mae  yn  nerthu 
neu  yn  eangu  y gair  a fyddo  ar  ei  ol,  Felly,  hyífordd 
sydd  yn  gyfansoddedig  o hy  diffordcl:  gan  hyny  ystyr 
y gair  hyíforddwr  y w,  un  yn  arwain  neu  yn  cyfarwtjddo. 

. Ond  dylid  ystyried  hyny,  nad  y w gwyhodaeth  o’r 
gwreiddiau,  &c.,  yn  ddigon  ynddi  ei  him  i gyrhaedd 
gwyhodaeth  sicr  o ddefnyddiad  poh  gair  yn  y Gymraeg, 
yn  fwy  nag  meAvn  ieithoedd  gwrciddiol  creill.  Y mae 
y gwreiddyn  yn  nodi  allan  ryw  ddrychfeddwl  cyífred- 
inol  ( general  idea)  neu  gilydd  hoh  amser,  ac  arw'einir 
y meddwl  i ystyried  fod  y gair  yn  cael  ei  ddcfnyddio  o 
fewm  cylch  y drychfeddwl  cyífredinol  hwîr.y;  ond  gan 
fod  y drychfeddwl  hwnw  yn  cynwys  lliuiws  o WT’th- 
ddrychau  ag  y mae  rhyw'gysgod  o wahaniaeth  ynddynt 
oll,  nid  oes  ond  gwyhodaeth  o ddefnyddiad  y gair  a all 
nodi  yn  gywir  heth  yw  ei  ystyr.  Hehlaw  hyn,  y mae 
y cyfnewidiadau  ag  y mae  poh  iaith  yn  agored  iddynt, 
yn  gwneyd  graddau  o gyfnewidiad  ystyr  yn"yr  un  geiriau 
yn  aml,  fel  nad  yw  yr  un  gair  weithiau  yn  arwyddo  yn 
gymhwys  yr  un  peth  mewm  gw'ahanol  ocsoedd.  Weith- 
iau  hefyd  fe  fydd  yr  un  arddodiad  yn  cael  ei  ddefnyddio 
mewn  gwahanol  ystyriaethau.  Er  anghraiíl't — ystyry 
hlaenddodiad  dir  yw  eaiiguneu  gryfhauystyr  y gwreidd- 
vn  neu  y gair  a fyddo  yn  ei  ganlyn— megys  mawr^ 
íiirfawr.  ^ Ond  weithiau  y mae  yn  groes  i hyn — megys 
yn  y gair  dirmyg.  Myg  yw  parch,  anrhydedd,  &c.; 
ond  dirmyg  yAv  anmharch  a dianrhydedd.  Felly  hefyd 
y dirwest,  o dir  a gwest.  f 

Ond  cyn  gadael  y pw'nc  yma,  gadewch  i ni  gryhwyll 

t Na  feddylied  yr  annghyfarwydd  naewn  îaîth,  mai  dîíFyg  y 
Cíymraeg  yw  hyn;  y mae  yh  bod  yn  yr  ieithoeddgoraf  a manyJaf. 


244 


HYFFOllDDWR. 


gair  yn  mliellacli  am  yr  eg^yyddor  y dylai  yr  efrydydd 
ei  chanlyn  yn  yr  ymchwiliadau  ieithyddol  hyn.  Dylai 
chwilio  iaith  fel  y mae  yr  athronydd  yn  chwilio  natur. 
Edrych  y mae  ef  i’r  hyn  ydy  w natur ; a'chwilio  ei  deddf- 
au  fel  y maent  yn  bod,  ac  nid  rhoddi  deddfau  iddi. 
Felly  hefyd  y dylai  yr  ieithydd  chwilio  iaith.  Nid  ei  ^ 
waith  ef  yw  cyfiiewid  iaith  yn  unrhyw  un  o’i  ífurfìau; 
ond  yn  unig  edrych  beth  yw  ei  ffurfiau,  eu  dwyn  i’r 
amlwg,  a’u  gadael  yn  hoUol  yr  un  fel.  Dyma  fel  y 
dylai  fod  gyda  geiriau  a chystrawen  iaith.  Nid  gwaith 
priodol  neb  yw  gwella  iaith;  nid  ellir  gwneydhyny; 
ac  y mae  y rhai  sydd  yn  son  am  y cyfryw  beth  yn  am- 
ddifad  o olygiadau  cywir  beth  ydyw  iaith.  Yr  unig 
wella  dichonadwy  mewn  cysylltiad  âg  iaith,  y w symud 
y gau  ddulliau  ymadrodd  a arferir  gan  y werin  anwy- 
bodus,  oddiwrth  y gwir  ddulliau;  a chwanegu  geiriau 
yr  iaith  yri  ol  fel  y byddo  amgylchiadau  yn  gofyn.  Nid 
yw  y cyntaf  yn  ddim  amgeii  na  charthu  y chAvỳn  oddi- 
wrth  y gwir  lysiau,  ac  nid  perffeithio  y llysiau  eu  hun-  ^ 
ain;  canys  y mae  y rhai  hyny  yn  berffaith  ynddynt  eu  ^ 
hunain.  Ac  nid  y w chwanegu  at  eiriau  eiii  hiaith  yn  , 
cliAYanegu  dim  at  yr  iaith  ei  hun  meAvn  gy/irionedd, 
canys  y mae  y defnyddiau  yn  barod  eisioes.  Nid^yw 
bod  dau  syhvedd  gwahanol  yii  cael  eu  fìiirfio  yn  un  corff  ■ 
newydd,  yn  chwanegu  dim  mewn  gwirioiiedd  at  y gre-  > 
adigaeth,  er  fod  nifer  y cyrff  yn  amlhau;  canys  yr  oedd  ; 
y syhveddau  yn  bod  o’r  blaen.  -Felly  hefyd  gyda’n  : 
hiaith  ninfiu.  Er  iluosogi  ei  geiriau,  eto  nid  ydys  yn  í 
chwanegu  dim  ati  mewn  gAvirionedd;  canys  yr  oedd  y í 
gwreiddiau,  y biaenddodiaid,  a’r  terfyniadau  oll  ynddi  Ì 
o’r  blaen.  Ond  dylai  hyn  gael  ei  wneyd  gan  ieithydd 
cyfarwydd  iaAvn,  a dirodres  hefyd.  Gresyn  yw  na  bae  'ç 
rhyAV  eirlyfr  digon  lluosog  ei  eiriau  i gyfìiteb  i ddysg  a ; 
chelfyddyd  yr  oes,  a gramadeg  teihvng  i’r  Gymraeg, 


Er  anghTaiíFfc,  nynî  a nodwn  y Groeg,  yr  hon  a gydnahyddir  gan  y 
dysgedigion  yn  gyfíredin  (nad  ydynt  yn  deall  y Gymraeg)  fel  yr 
iaith  herffeithiaf.  Y mae  i’r  hlaenddodia^  a ddau  ystyr  cyffredinol 
yn  yriaith;  ac  weithiau  dri  a phedwar— megys  acharis,  anni- 
ûlchgar,  o a,  an,  a cHARis,diolchgarAvch:  dyna  ystyrnacaol.  Eto, 
ACSiLos,  coediog;  o a,  a csylon,  coed:  dyna.ystyr  cadarnhaol. 
Nid  yw  hyn  yn  wall  yn  iin  o’r  ddwy  iaith ; ond  ni  chaniata  ein 
terfynau  i ni-eglnro  a phroíì  hyny  yu  hresenol,  ac  nid  yw  natur  y 
gwaith  yn  gofyn  hyny. 


PEN.  IV. 


245 


yn  cael  eu  dwyn  allan,  a’u  derbyn  fel  dau  safon  i’r 
genedl.  Ond  iiid  pawb*sydd  yii  addas  i’r  gorchwyl. 
Nidrhyw  grach-ieithwyr^  sydd  am  ddangos  eu  hunain 
yn  rhyw  beth  trwy  ddefnyddio  ymadroddion  digon  ty- 
wyll  a dyeithr,  a geiriau  cyhyd  a heddyw  a fory ; nagê, 
ond  rhyAV  im  eang  ei  wybodaeth,  a chywir  o ran  ei 
chwaeth.  Ond  pe  anturiai  rhyw  un  at  y gorchwyl,  a 
dwyn  gy^eithiau  teilẅng  gerbron,  y mae  yn  ddigon  tebyg 
mai  eu  beio  a wneid  gan  ryw  grach-ddysgedigion  cen- 
fìgenllyd,  a’u  gadael  i drengu  yn  yr  esgorfa,  fel  geirlyfr 
Caerfallwch.  Nid  y w hyn  yn  ganmoliaeth  i’r  Cymry, 
nac  yn  arwyddo  yn  dda  i’r  Gymraeg. 

II.  Gadewch  i ni  ystyried  ychydig  yn  awr  ar  ddysgu 
iaith  estronol  neu  ddyeithr.  Y diill  goraf  iieu  fwyaf 
iiaturiol  i ddysgu  iaith,  yw  y dull  hwnw  ag  sydd  gan, 
blant  yn  dysgu  eu  hiaith  gynhenid;  sef  trwy  siare^  â 
hwy  ynddi.  Yn  y modd  hyny  fe  ddaw  y plentyijè  tr^ 
yn  ei  ddyddiau  boreaf,  i allu  siared  yr  iaith  mewn^ych- 
ydig  iawn  o amser.  Y dull  goraf,  gan  hyny,  i ddyn 
mewn  oedran  ddysgu  unrhyw  iaith  ddyeithr,  yw  trwy 
ymddyddan  yn  gyson  á rhy  wun  galluog  yn  yr  iaithhòno: 
ond  anaml  y ceir  y fath  fantais  yn  ncillduol  yn  yr  ieith- 
oedd  henafol  a dysgedig,  fel  eu  gelwir.  Pa  ddull,  gan 
hyny,  yw  y goraf,  pan  nad  yw  y fantais  hon  yn  gyr- 
haeddadwy?  Y mae  yn  eglur  mai  y dull  agosaf  neu 
debycaf  a ellir  gael  i hyn,  ydyw  dechreu  gyda  rhan 
ymarferol  yr  iaith,  ac  nid  gyda’r  rhan  egwyddorol.  Y 
mae  yn  wir  mai  y drefn  fwyaf  cyffredin  mewn  ysgplion 
i ddysgu  ieithoedd,  y w dechreu  gyda’r  rhan  egwyddorol; 
a dyma  ydyw  yr  achos  fod  cymaint  o amser  yn  cael  ei 
dreulio  yn  gyffredin  i ddysgu  uiirhy w iaith  ddyeithr,  a 
hyny  i raddau  anmherffaith  iaAvn  y rhan  fynychaf.  De- 
chreuir  trwy  ddysgu  rheolau  y gramadeg,  pan  nad  y w y 
person  yn  gwybod  dim  am  yr  iaith  yn  ymarferol:  niall 
dim  fod  yn  fwy  annaturiol.  Ond  y mae  yr  enwog  Locke, 
a lluaAvs  0 ddysgedigion  cyAYÌr,  wedi  dangos  afresymol- 
deb  y dull  yma  yn  ddigonol.  Cyn  y gall  yr  efrydydd 
amgyffred  a chanfod  cysondeb  y rheolau  gramadegol,  y 
mae  yn  angenrheidiol  fod  ganddo  yn  mlaenllaw  ystôr 
o eiriau  yr  iaith  yn  ei  gof  yn  eu  cysylltiad  naturiol  â’u 
gilydd;  yr  hyn  sydd  ì’av  gael  trwy  ymarferyd  â’r  iaith 
yn  annibynol  ar  ei  helfenau. 


246 


HYI'FORDDWR. 


Yr  unig  drefn  a ystyriwn  yn  naturiol  a cliywír,  yw 
hôno  a gynygiwyd  gan  Locke.  Y inae  egwyddor 
ei  gyfundraeth  ef yn  gynM'*ysedig  mewn  cyfìeithiad  llyth- 
yrenol  o unrhy w awdwr  o’r  iaith  y byddys  yn  bwriadu 
ei  dysgu,  gyda  defiiyddiad  graddol  a phenodol  ar  ram- 
adegau  yr  iaith.  Y mae  yn  wir  fod  Locke  yn  dwyn 
hyn  mewn  grym  yn  gysylltedig  â’r  uchawdwyr  Groeg 
a Lladin  yn  benaf;  ond  y mae  yr  egwyddor  yn  sefyll 
yr  un  yn  mhob  iaith,  a chyda  phob  awdwr.  Yr  ydym 
wedi  dweyd  o’r  blaen,  yn  ol  barn  dysgedigion  penaf  yr 
oes,  nad  y'sv  o werth  i neb  golli  ei  amser  i ddysgu  y 
Groeg  a’r  Lladin  er  mwn  yr  uchawduron ; ond  ei  fod  o 
bwys  mawr  i’r  duweinydd  fod  yn  alluog  yn  yr  Hebraeg, 
a Groeg  y Testament  Newydd  a chyfìeithiad  y Deg-a- 
thriugain.  Y mae  dysgedigion  yr  oes  yn  dechreu  addef 
hyn,  er  cryfed  y w rhagfarn  at  yr  hen  arferiad ; a rhai 
ysgolion  ac  athrofaau  yn  dechreu  gweithredu  yn  ol 
hyny.  Y mae  athrofa  Llundain  yn  addysgu  yn  ol  y 
cynllun  yma,  ac  wedi  dwyn  Llyfr  Genesis  allan  yn 
Hebraeg  a Saesonaeg  o waith  Mr.  Greenfìeld,  a’r  Ef- 
engylwyr  yn  Groeg,  Lladin,  a Saesonaeg,  gan  rai  o ath- 
rawon  yr  athrofa.  Er  mwyn  egluro  y wybodaeth  yn 
drwyadl  i’r  efrydydd,  nyiii  a roddwn  anghraiíft  yn  y 
y Groeg  a’r  Gymraeg,  yn  nghyda  rhai  sylwadau. 

GWEDDI  YR  ARGLWYDD. 

Pater , . hèmòn  lio  en  tois-ouranois^  hagiasthètô 

Ein..Tad  yr  hwn  lí-’yí  yn  y-nefoedd,  santeiddier 

to-onoma . .sou'  Elthetò  he-hasileia . .sou'  genèthèto 
dy . . enw : Deled  dy . . deyrnas : , gwneler 

to-thelèma.  .sou’  hòs  en  ouranòi  Jcai  epi 

dy . . ewyllys,  megys  yn  y-nef,  felly  hefy d ar 

tès  gès’  Ton-arton . .hèmôn  ton-epiousion  dos  ' hèmin 
yddaear:  Ein..bara  beunyddiol  dyro > ini 

sèmeron’  Kai  apheis  hèmin  ta-opheilèmata . . hèmòuy 
heddy w : A maddeu  ini  ein . . dyledion, 

hòs  Jcai  hèmeis . . aphiemen  tois-opheiletais . . hèmòn’ 
fel  hefyd  y-maddeuwn . . ninau  ^’n.  .dyledwyr: 


PEN.  IV. 


247 


Kai  me  eisenenghes  hemas  eis  peirasmon,  alla  rhusai 
Ac  ncac  arwain  ni  i brofedigaeth,  eithr  gwared 

hemas  apo  tou-ponerou’  Hoti  sou  estin  he 
ni  rhag  drwg:  Canys  eiddot-ti  yw  y 

basileia,  Jcai  he  dunamis,  Tcai  he  docca,  eis 

deyriias,  ac  y gallu,  ac  y gogoniant,  dros 

toiòs-aiònas’  Amen. 

oes-yr-oesoedd : Amen. 

Y Tnae  hyn  yn  ddigon  o anghraifft  i roddi  golwg  i’r 
efrydydd  ar  natur  y gyfundraeth.  Fel  hyn  fe  ellid 
gwneyd  trefniant  i egluro  y Groeg  a’r  Hebraeg  mewn 
ìlythyrenau  Cymreig  yn  unig,  fel  y gallai  plentyn  ddy- 
fod  i’w  deall  a’ii  siared  yn  eithaf  cywir.  Y mae  hyn 
wedi  ei  wneyd  yn  Hebraeg  a Saesonaeg  gan  Mr. 
Greenfield,  am  y cyfryw  waith  y dywed  y Cadeirtraw 
R.  W.  Jelf,  fel  hyn — ‘‘  Yr  wyf  yn  cymeryd  y cyfleus- 
dra  presenol  i gydnabod  fy  rhwymau  i lyfr  a ddylai  fod 
yn  nwylaw  pob  hunan-ddysgawdwr — sef  Llyfr  Genesis 
mewn  Saesonaeg-FIebreig  gan  W.  Greenfield.  - Y 
rhwystr  mawr  ar  ífordd  efrydydd  unig  yw  darllen  a 
chynanu.  Wrth  ddysgu  unrhyw  iaith  estonol  oddiar 
ysgrif,  y mae  natur  yn  ein  dysgu  i ddefnyddio  tri  oífer- 
yn — y llygad,  y glust,  a’r  genau;  y Hygad  atymddang- 
hosiad  y gair — y glust  at  ei  sain — a’r  genau  at  ífurfiad 
peiriannol  ei  sillaffau.  Y mae  pob  un  o’r  rhai  hyn  yn 
cydweithredu  i gynorthwyo  y cof.  Os  bydd  un  o hon- 
ynt  ar  ol,  fe  fydd  un  o’r  llwybrau  yn  gauedig.  Pan  y 
dechreuais  ar  yr  Hebraeg,  yr  oedd  y tafod  a’r  glust  yn 
segur,  o herwydd  nad  oedd  genyf  yr  un  rheol  i gynanu. 
Arweinid  fi  gan  ymddanghosiad  y gair  yn  unig;  a dy- 
gwyddai  yn  aml  fy  mod  yn  troi  i’r  geirlyfr  i chwilio  yr 
un  gair  ag  y byddwn  wedi  sicrhau  ei  ystyr  yn  yr  ad- 
nod  flaenoroL  Ond  pe  buaswn  yn  gallu  cynanu  y gair, 
nid  felly  y buasai.  Y mae  Mr.  Greenfield  wedi  ífurfio 
dull  hawdd  o ddarllen  a seinio  yr  iaith  â llythyrenau 
Saesonig  yn  unig.”  Ond  gadewch  i ni  grybwyll  yma, 
y gellir  gwneyd  hyn  yn  gywirach  yn  y Gymraeg,  am 
fod  tafod  y Cymro  yn  alluog  i gyrhaedd  pob  sain  sydd 
yn  yr  Hebraeg  a’r  Groeg,  yrhyn  nid  all  y Sais, 


248 


HYFFORDJDWR. 


Yn  awr,  bwriwcli  fod  yr  efrydydd  yn  declireu  ar  y 
Groeg  gyda  chyfieithiad  llythyrenol  o ryw  gymaint  o’r 
Testameiit  Newydd,  yn  ol  y cynllnn  uchod — pa  foddy 
dyhü  fyned  yn  mlaen?  Ar  ol  dysgu  darllen  (yr  hyn  a 
ellir  yii  bur  hawdd),  dylai  ymosod  yn  ddioedi  ar  ddysgu 
ystyr  y geiriau,  trwy  gyfarwyddyd  y cyfieithiad  yn  unig; 
yr  hyii  a wneir  trwy  nodi  rhyw  gyfran,  megys  pennod 
neu  lai,  a’i  darllen  allan  yn  araf  a manwl,  gan  ddal  sylw 
ar  fynychiad  y géiriau  yn  y.  Groeg  a’r  Gymraeg.  Dylai 
fyned  dros  y wers  fel  hyn  gynifer  o w'eithiau,  nes  y 
byddo  geiriau  y ddwy  iaith  gwedi  eu  cysylltu  yn  ei 
feddwl  yn  y fath  foclcl  ag  y bydd  llefaru  un  yn  d’syyn  y 
llall  i’r  cof  yn  naturiol.  Ar  ol  myned  trwy  bennod  yn 
y dull  yma,  dylfii  brofi  ei  allu  i droi  y wreiddiol  i’r 
Gymraeg,  trwy  geisio  ei  chyfieithu  heb  gymhorth  y cyf- 
ieithiad  fyddo  o’i  flaen,  a chymharu  y ddau  eilwaith 
gyda’u  giiydd.  Cyn  myned  yn  mhellach,  dylai  fod  yn 
feistr  trwyadl  ar  y wers,  mor  drwyadl  fel  y gallo  nid 
yn  iinig  gyfieithu  y tesfeyn  gwreiddi^l  yn  fraw’ddegau, 
ond  hefyd  roddi  gair  Cymreig  am^ob  gair  Groeg,  ac 
eilwaith  Groeg  am  y Cymreig,  a h'yny  yn  annibynol  ar 
gysylltiad  y geiriau  yn  yr  ymadrOdd. 

Ar  ol  myned  yn  mlaen  fel  hyn  ryw*  gymaint,  dŷwed- 
wm  dros  lyfr  Matthew,  fe  all  yr  efrydydd  ddechreu  troi 
ychydig  i’r  gramadeg  Groeg,  i ddysgu  y treigliadau 
rheolaidd  yn  y rhanau  ymadrodd  treigliedig.  N i ddylai 
anturio  at  y gorchwyl  yma  cyn  bod  ág  ystôr  o eiriau 
yn  barod  yn  ei  feddwl;  yr  hyn  fydd  ganddo  pan  y dysgo 
gymaint  ag  a nodwyd,  neu  o gylch  hyny.  Yn  ei  ym- 
chwiliadau  gramacìegol,  dechreued  gyda  threigliacl 
rheolaidd  y syhveddair  neu  enw^  cadarii;  ac  yna  aed  yii 
mlaen  nes  bod  yn  hyddysg  yn  holl  dreigliadau  rheolaidd 
yr  ansoddair,  y rliagenw, ’a’r  parwyddiad.  Felhyn  fe 
fydd  Avedi  ei  barotoi  i efrydu  cystraAven  yr  iaith,  yr  hyn, 
o ran  ei  sylwedd,  sydd  yr  un  yn  mhob  iaith;  ond  fod  i 
bob  iaith  ei  neillduolion.  Ac  yn  Avir,  fe  fydcl  w^edi 
dyfod  yn  w^ybodus  yn  rheolau  yr  iaith,  i raddau  maAYi-, 
yn  ddiarwybod  megys  iddo  ei  hunan.  Yn  fyr,  dyma  y 
gyfundraeth  gyAvir  i efrydu  iaith  estronol,  am  ei  bodyn 
gosod  yr  efrydydd  yn  debyg  ar  yr  un  tir  ag  y mae  y 
plentyn  wrth  ddysgu  ei  iaith  gynhenid. 


PSN.  V. 


249 


P E N N O D V. 

ADDYSGU  TLANT  MEWN  CREFYDD — MEWN  MOESAU  — 
I lAWN  DDEFNYDDIO  EU  GALLUOEDD  CORFFOROL 

MEWN  GWYBODAETH  GYFFREDINOL MEWN  CELF- 

YDDYD — DIFYRION  PLÂNT. 

Plant  yr  oes  hon  yw  gobaith  yr  oes  ddyfodol.  Yr 
ydym  hi,  y rhai  sydd  yii  cyflawni  gorchwylion  y hyd, 
yn  cilio  yn  gyflym  oddiar  chwareufwrdd  amser : y mae 
dydd  ar  ol  dydd  yn  ein  hysguho  ymaith  oddiar  wyneh  y 
ddaear,  ac  yn  gosod  rhai  o honom  yii  feunyddiol  i or- 
wedd  yn  y hédd  tawel,  lle  nad  oes  na  gwaith  na  dy- 
chymyg.  F e fydd  yspaid  dengmlynédd  ar  hugain  wedi 
cyíbdi  cenedl  arall  yn  ein  lle — ereill  fydd  prif  oruchwyl- 
w'yry  hyd  yn  ei  holl  amgylchiadau,  ac  yn  ei  lenwi  â 
heudithion  neu  felidithion,  pan  y hyddwn  ni  yn  gorwedd 
yn  isel  yn  y pridd.  Gan  hyny,.  a gawn  ni  ddim  ystyried, 
heth  a alhvn  ni  ei  wneyd  tuag  at  attal  drygau,  a chyf- 
ranu  hendithion  ar  yr  oes  ddyfodol?  Beth  a gawn  ni 
ei  wneyd  tuag  at  sicfhau  crefydd,  rhinwedd,  a gwyhod- 
aeth,  yii  mhlith  y genedl  ddyfodol ! A ydym  yn  liollol 
ddifater  am  ogoniant  Duw  yn  yr  oes  sydd  yn  codi? 
Yn  ddiaw'ydd  am  feitlirin  rliiu'wedd  a dedwyddw'ch  i’r 
rhai  sydd  i sefyll  yn  ein  lle?  Bydded  i iii  w’rarido,  gan 
liyny,  ar  Dduw  trwy  ei  was  Solomon,  ac  nyni  a gawn 
ddysgu  pa  fodd  y niae  cyflawni  hyn.  Y maeyDuw 
holl-ddoeth,  a’r  doethaf  o ddynion,  yn  cyduiio  i’n  cy- 
nghori  fel  hyn — “Hyfforddia  hlentyn  yn  mhen  eiífordd, 
a phan  heneiddio  iiid  ymedy  á hl.” 

Y mae  yn  anhawRÌd  dechreu  addysgu  plant  yn  rhy 
fore;  ac  yn  wrir,  y mae  had  arferion  drygionus  yn  cael 
eu  hau  yn^meddyliau  plant  yn  llawer  ieuangach  nag  y 
ineddylir  yn  gyffredin.  Efallai  mai  anhawdd  gan  rieni 
yn  gyffredin  fyddai  credu  fod  anufydd-dod  ac  ymddyg- 
iadau  anhywaitli  eu  plant  yn  • cael  eu  dysgu  iddynt 
ganddynt  hw’y  eu  hunain,  trw^y  eu  harferion  ffol,  cyn  i’r 
hahanod  iyped  erioed  o’u  hreichiau.  Er  anghraifft — 
fe  welir  y fam  yn  fynych  mewn  digrifAVch  yn  dysgu  y 
hahan  i roddi  ífat  â’i  laAv  fcchan  yn  ngAvyneh  ei  dad:  a 
thra  y mae  y plentyn  yn  ei  fahandod,  nid  yw  y canlyn- 


250 


HYFFORDDWR. 


iad  0 fawr  bwys:  ond  y mae  yr  arferiad  yn  cryfhan 
mor  gyílym  ag  y mae  y plentyn  yn  cynyddumewn  oed- 
ran  a maint:  y mae  yr  hedyn  bychan  a hauwyd  mewn 
gwendid,  yn  aros,  yn  gwreiddio,  ac  y.n  tyfu : a phan  y 
del  y bachgen  neu  y ferch  i oedran,  fe  ddaw  yr  hyn  oedd 
yn  ddibwys,  yn  bwysig.  Os  gellir,  fel  hyn,  chwanegu 
at  ddrygau  calon  dyn  yn  ngwawrddydd  bywyd,  onid 
ellir  hefyd,  i raddau,  trwy  ddiwydrwydd  a llafur,  attal 
ei  ddrygau,  a meithrin  rhknvedd?  Onid  ellir  difa  rhai 
drygau  cyn  iddynt  ddechreu  egino?  Ac  onid  ellirplanu 
rhinweddau  yn  ddioedi  yn  nhir  y natur  ddynol,  a hyny 
cyn  i'r  drain  a’r  mieri  cas  ddechreu  tyfu  ? 

Yn  awr,  yr  hyn  sydd  yn  hanfodol  i addysgu  plant, 
yw  eu  cyfarwyddo  yn  y pethau  hyny  sydd  yn  angen- 
rheidiol  ac  yn  ddefnyddiol  iddynt  eumedru  a’u  gwybod 
yn  eu  sefyllfa  yn  y byd  hwn,  ac  yn  eu  perthynas  â’r 
byd  dyfodol.  Gan  fod  gan  bob  plentyn  a enir  i’r  byd 
goríf  ac  enaid — a chan  fod  ei  ddedwyddwch  neu  ei  an- 
nedwyddwch  yn  y byd  hwn  a’r  hwn  a fydd  yn  dibynu 
i raddau  mawr  ar  'ei  wybodaeth  a’r  cyfarwyddiadau  a 
gaiff,  y mae  ganddo  hawl  ar  ei  rieni  i gael  ei  addysgu 
ganddynt,  yn  ol  eu  gallu,  mor  belled  ag  y mae  yn  angen- 
rheidiol  er  ei  ddedwyddwch  mewn  corff  ac  enaid,  yn  y 
byd  hwn  ac  yn  y byd  arall. 

I.  Y peth  mwyaf  pwysig  y dylid  ei  ddysgu  i blant 
yw  crefydd,  o ran  egwyddor  ac  ymarferiad.  Yr  wyf 
yn  crybwyll  hyn  yn  gyntaf,  nid  yn  unig  o herwydd  ei 
fod  o’r  pwys  mwyaf,  a hyny  i ddynolry w yn  gyffredinol, 
ond  hefyd  am  y geliir  addysgu  plant  yn  hyn  tra  yn  ieu- 
ainc  iawn.  Mor  gynted  ag  y daw  plant  i ddeall  unrhyw 
beth,  ac  i ddefnyddio  eu  rheswm  o fewn  cylch  bychan 
eu  hamgyffred,  íe  ellir  éu  haddysgu  mewn  crefydd  mor 
belled  ag  y mae  yn  rhesymol  eu  dysgu  yn  y cyfryw 
oedran. 

1.  Fe  ellir  eu  dysgu  fod  Duw  yn  bbd — Duw  mawr 
ac  anfeidrol — yr  hwn  a’u  gwnaeth  hwy,  ac  sydd  yn 
rhoddi  iddynt  bob  peth  daionus.  Ei  fod  ef  yn  eu  gweled 
hiwy  yn  mhob  man,  er  nad  allant  hwy  ei  weled  ef. 

2.  Gellir  eu  dysgu  beth  a ddylent  ei  wneyd,  a pheth 
a ddylent  ei  ochelyd,  tuag  at  foddhau  Duw.  Dylent 
gael  eu  dysgu  i wybod  y gwahaniaeth  rhwng  da  a drwg. 
Qelliv  eu  dysgu  mai  eu  dyledswydd  yw  ofni,  a charu. 


PEN.  V. 


25  í 


ac  addoli  Duw;  gweddio  arno  am  yr  hyn  syddarnynt 
ei  angen,  ei  fendithio  am  yr  hyn  y maent  yn  ei  fwyn- 
haii ; yn  nghyda  lluaws  o ddyledswyddau  ereill. 

3.  Fe  ddichon  eu  cydwybodau  dderhyn  argyhoeddiad. 
yn  ngwyneh  esgeuluso  y dyledswyddau  hyn,  neu  pan  y 
torantun  o orchymynion  Duwne  ueu  rhieni;  ac  fe  ellir 
peri  iddynt  deimlo  fod  y Duwmawr  a santaidd,  yrhwn 
sydd  yn  caru  cyfiawnder,  a’r  hwn  sydd  yn  cyfranu 
iddynt  hwythau  eu  holl  ddaioni — yn  ddig  wrth  y rhai 
syddyn  tori  ei  orchymynion  ac  yn  pechu  yn  ei  erhyn; 
gan  hyny,  eu  hod  hwy  gwedi  myned  yii  wrthddrychau 
ei  anfoddlonrwydd. 

4.  Gellir  eu  dysgu  fod  hyd  ar  ol  hwn,  ac  nad  yw  eu 
heneidiau  yn  marw  gyda’u  cyríf;  y cànt  fyned  i’r  nef- 
oedd,  i fod  yn  ddedwydd  am  dragwyddoldeh,  os  hydd- 
ant  yn  rhai  da  a santaidd  yn  y hyd  hwn ; ond  os  hyddant 
yn  rhai  drwg  ac  annuwiol,  yhydd  yn  rhaid  iddynt 
fyned  i uífern  i ddyoddef  poenau  ac  aiinedwyddwch  yn 
oesoesoedd. 

5.  Dylid  dweyd  wrthynt  hefyd,  er  i’w  cyríf  farw  a 
chael  eu  claddu,  eto  y gall  Duw,  ac  y gwna  hefyd,  eu 
hadgyfodi  a’u  hywhau  eilwaith;  ac  y hydd  eu  heneid- 
iau  a’u  cyrfF  mewn  undeh  â’u  gilydd  mewn  dedwydd- 
wch  neu  annedwyddwch,  yn  ol  cu  hymddygiadau  yn 
y hyd  hwn. 

6.  Dylid  eu  dysgu  hefyd  nad  oes  yr  un  ífordd  i 
hechaduriaid  fel  nyni  ddynion,  gael  ein  dwyn  i heddwch 
a chymeradwyaeth  Duw,  ond  yn  unig  er  mwyn  a thrwy 
lesu  Grist,  Mah  Duw,  yr  hwn  a ddaeth  i lawr  o’r  nef 
i’r  hyd  hwn,  a fu  fyw  bywyd  santaidd  a pherífaith;  a 
ddyoddefodd  ac  a fu  farw,  er  mwyn  cymodi  pechadur- 
iaid  â’r  Duw  mawr  a santaidd,  yr  hwn  a ddigiwyd  trwy 
hechodau  dynion;  a’i  fod  yn  awr  yn  y nefoedd  yn  eir- 
iol  dros  bechaduriaid : a chan  mai  lesu  Grist  y w yr 
unig  Gyfryngwr  rhwng  Duw  a dyn,  fod  yn  rhaid  i’w 
holl  obaith  am  iachawdwriaeth  orphwys  arno  ef  yn  unig. 

7.  Dylid  eu  dysgu  eu  bod  yn  hechaduriaid  wrth  nat- 
ur,  a’u  bod  yn  dueddol  i wneyd  drwg  yn  naturiol;  ac 
mai  yr  Yshryd  Glân  a raid  wella  llygredd  a drygioni 
eu  calonau,  a’u  gwneyd  yn  santaidd,  ac  yn  addas  i fy w 
gyda  Duw  yn  y nefoedd. 


252 


HYFFORDDWR. 


8.  Dylent  gael  eu  dysgu  i weddio  ar  Dduw  am  iddo 
ef,  er  mwyn  lesu  Grist  y Cyfryngwr  bendigedîg,  faddeu 
cu  pechodau,  a’u  cynorthwyo,  trwy  ei  Ysbryd,  i’w  garu 
a’i  wasanaethu  gydag  aiddgarwch  a ffyddlondeb  dros 
yr  amser  dyfodol — am  iddo  gyfranu  iddynt  bob  ben- 
dith  angenrheidiol  yn  y byd  hwii,  a’u  dwyn  yn  ddiogel 
yn  y diwedd  i’w  dragwyddol  deyrnas. 

9.  Dylid  dysgu  iddynt  fod  ein  Hiachawdwr  wedí 
sefydlu  dwy  ordiiihad  i gael  eu  cadw  gan  ei  holl  gan- 
lynwy/hyd  ddiwedd  amser:  gelwir  hwy  yn  gyífredin 
yn  sacramentau.  Un  yw  bedydd,  yninhaun  y golchir 
dynion  â dwfr  yn  enw  y Tad,  y Mab,  a’r  Ysbryd  Glân, 
i arwyddo  eu  cyílwyniad  yn  ddysgyblion  i Grist;  acfeí 
arwydd  o’r  purdeb  calon  a byAvyd  y maent  hwy  yn  ei 
arddel,  ac  i amcanu  ato  fel  caiilynwyr  Crist.  Y llall 
yw  swper  yr  Argiwydd,  yn  mha  un  y torir  bara,  ac  y 
tywelltir  gwin,  i’wyfed  a’i  fwyta  gan  Gristionogion,  er 
coíTadwriaeth  am  ddyoddefiadau  a marwolaeth  Crist  yn 
iawn  drós  bechodau  dynion.  Nad  yw  y blaenaf,  sef 
bedydd,  i gael  ei  weinyddu  ond  un  waith  i’r  un  person; 
ond  bod  yr  olaf,  sef  swper  yr  Arglwydd,  i gael  ei  wein- 
yddu  yn  aml,  er  mwyn  càdw  cofia  bywiog  a pharhaus 
yn  yr  eglwys  am  farwolaeth  Crist,  nes  y delo  yr  ail 
waith  i farnu  y byd.- 

^ Dyma  swm  a sylwedd  y grefydd  Gristionogol,  wedi 
ei  ífurfio  i ychydig  o bynciau  syml  ac  eglur,  fel  y gallo 
plentyn  pedair  oed,  o gyneddfau  cyífredin,  ddysgu  y 
rhan  fwyaf  o honynt;  a’u  deall  oll  yn  wyth  neu  naw, 
o’r  hyn  lleiaf  mor  belled  ag  y mae  yn  angenrheidiol  i’w 
ymarferiadau  crefyddol  ef. 

II.  Fe  ddylai  pob  plentyn  gael  rhyw  gymaint  o 
addysg  ar  foesau,  fel  y gallo  ymddAvyii  tiiag  ato  ei  hun 
a thuag  at  bawb  ereill  yn  hywaith  a charuaidd.  Er  i 
bob  dysgeidiaeth  arall  gael  ei  chyfranu  i blentyn,  os 
bydd  hon  yn  eisiau,  fe  fydd  diífyg  mawr  yn  ei  addysg, 
yr  hyn  a’i  gwna  yn  fwy  annerbyniol  gan  ereill,  ac  yn 
fwy  annedwydd  íddo  ei  hun. 

1.  Fe  ddylid  dysgu  plant  o’u  mabandod  i ddweyd  y 
gwir.  Nid  all  dynion  fod  yn  greaduriaid  cymdeithas- 
gar  yn  ddim  hwy  nag  y credant  eu  gilydd;  a thrwy  yr 
ymddiriadsydd  gan  ddynion  yneu  gilydd — trwy  i’rhyn 
a ddywedir  genym  wrth  ereill  gael  ei  dderbyn  fel  gwir- 


PEN.  V. 


253 


ionedd,  a thrwy  i ninaii  yinddiried  ynyrhyn  a ddywed- 
ir  wj'tliym  gan  ereill — y'^mae  gorchwylion  y bydyn  cael 
eu  dwyn  yn  mlaen.  Ond  o’r  tu  araìl,  pe  tvv’yll  a cbel- 
w^dd  fyddai  yn  unig  mewm  arferiad,  fe  ddinystrid  íTurf 
a grym  y gymdeithas  ddyiiül  i'r  sylfaen.  Nid  oes  yr 
un  pecliod  yn  dangos  m'wy  o lygredigaeth  y galon  na 
chelwydd;  yr  un  yn  daiigos  mwy  o gariad  at  ansant- 
eiddrwydd;  nac  yr  un  chwaith  ag  y cyhoeddir  harnau 
trymach  yn  ei  erhyn  : er  hyny,  trist  y w nieddwl,  pechod 
hynod  o gyffredin  ydyw  yn  eiii  pìith  fel  ceiiedh  mewn 
gwahanol  ffurfiau.  Fe  ddywed  lesu  ah  Sirach  fel  hyn 
am  y dyii  celw^ddog — “Anaf  mawr  ar  ddyn  ywcelwydd 
— Gwell  yw  lleidr  na’r  hwn  a ymgynefìiio  â chelwydd  : 
a phoh  un  o’r  ddau  a gaiíf  ddinystr  yn  etifeddiaeth,” 
Eccles.  XX.  24,  25.  Acfe  ddyw'ed  Dafydd,  (Salin  lií. 
2,)  fod  tafod  twyllodrus  fel  eliyn  lìym,  i ddinystrio  yn 
fradwriaethus.  Ac  nid  rhyfedd  fod  celwyddw'yr  mor 
beryglus  ac  andwyol,  pan  yr  ystyriwn  pwy  ydynt,  a 
pheth  yw  eu  nodweddiad.  Fel  hyn  y dywed  Crist 
am  danynt, — “O’óh  tad  diafol  yr  ydych  chwi,  a thra- 
chwantau  eich  tad  diafol  a fynwch  chwi  eu  gwneuthur. 
Lleiddiad  dyn  oedd  efe  o’r  dechread;  ac  ni  safoddyn 
y gw'irionedd,  ohlegid  rid  oes  gwirionedd  ynddo  ef. 
Panyw  yn  dyvvcdyd  celwydd,  o’r  eiddo  ei  hun  y mae 
yn  dywedyd:  canys  y mae  yn  gelwyddog,  ac  yn  dad 
iddo,”  loaii  YÌii.  44. 

Dylid  dysgu  plentyn  i gilio  oddiwrth  gelwydd  fel 
oddiwrth  sarff,  a goclieîyd  rhagddo  fel  rhag  gwenwyn. 
Danghoser  iddo  y gcllir  yn  hawddach  faddeu  cant  o 
gamgymeriadau,  nag  un  celwydd  i guddio  ei  fai.  A 
thuag  at  gyrhaedd  hyny,  y mae  yn  angenrheidiol  ei  ar- 
fcr  i fod  yn  fanAvl  i ddweyd  y gwir  hyd  yn  nod  mewn 
pethau  dibwys.  Pe  dygwyddai  rhyw  beth  wrth  un 
ffenestr,  ac  i’r  plentyn,  wrth  adrodd  y peth,  ddywedyd 
mai  wrth  íleiiestr  arall  y dygwyddodd,  ni  ddylid  gadael 
i hyny  fyned  heihio,  ond  dylid  ei  attal  yn  y fan;  canys 
pan  y dechreuir  myned  o’r  ffordd,  ni  wyddys  pa  le  y 
terfyna. 

2.  Fe  ddylid  addysgu  pîant  yn  fore  ilywodracthu  eu 
hunain.  Dylent  gael  eu  dysgu,  hyd  y mae  yn  ddichon- 
adwy,  i lyAvodiaethu  eu  meddyliaii,  i iawn  ddefnyddio 
eu  hewyllys,  ac  i ymddwyn  yn  ol  gwybodaeth,  ac  nid 


254 


HYFFORDDWR, 


yn  ol  nwydau  gwyllt  a íFoL  Fe  ddylid  arferplant,  liyd 
y gellir,  i gadw  eu  meddyliau  a’u  bryd  yn  sefydlog  ar 
y peth  y byddant  wrtlio,  a’uliattal  rbag  rfiedeg  o’r  naili 
beth  i’r  llall  yn  ol  eu  blys  a’u  tueddiadau  eu  hunain. 
Y mae  llawer  o blant  mor  wamal  ac  ansefydlog,  fel  nad 
arhosant  gyda  dim  dros  nemawr  iawn  o amser:  y mae 
pob  pluen — pob  symudiad  o eiddo  pawb  a phobpeth  fo 
yn  agos  atynt — a phob  swn,  mawr  neu  fach,  yn  eu  tynu 
yn  union  oddiwrth  eu  gwaith : ac  os  na  ddefnyddir 
doethineb  a phenderfyndod  i’w  diwygio  oddiwrth  y 
dymher  yma,  hi  a fydd  yn  sicr  o eífeithio  yn  niweidiol 
iawn  arnynt  mewn  amser  dyfodol ; ac  odid  fawr  y cyr- 
haeddant  unrhyw  ragoroldeb  mawrmewngwybodaeth, 
nac  yn  eu  galwedigaeth,  beth  bynag  a fyddo.  Eto 
dylid  bod  yn  ddoeth  i beidio  â cheryddu  y duedd  yma 
yn  rhy  lym  mewn  unrhy w fodd,  rhag  dinystrio  y plan- 
higyn  ieuanc,  a difa,  efallai,  y grym  athrylith  a ym- 
ddanghosai  yn  obeithiol  iawn.  Ac  i ochelyd  hyn,  dylid 
defnyddio  moddion  i ddenu  y pleiityn,  yn  hytrach  na’i 
yru ; canys  y mae  yn  well  yn  mhob  ystyr  gyflawni  dyl- 
edswydd  o ddifyrwch  nag  o orfod.  Er  hyny  ni  ddylid 
cadw  y plentyn  yn  ormodol  yn  yr  un  fan,  na  chyda’r  un 
peth. 

Peth  arall  y dylai  plant  gael  eu  dysgii  i’w  lywodr- 
aethu  ydy w blys.  Ac  y.n  flaenaf  dylid  crybwyll  blys 
y chwäeth  neu  y genau.  Peth  cas  iawm  y w gweled 
plant  yn  estyn  at  bob  dysglaid  o fwyd,  a phob  cw*pan- 
aid  o ddiod,  a welont  yn  y teulu ; ond  felly  y gwnant  os 
na  ddysgir  hwy  yn  well.  Heblaw  fod  hyn  yn  arwydd 
amlwg  o ddiífyg  llywodraeth  mewn  teulu,  pa  faint  o 
blant  a ddifasant  eu  hiechyd,  a dreuliasant  eu  daoedd 
bydol,  a gollasant  eu  nodweddiad,  ac  a syrthiasant  i’r 
bedd  yn  anamserol,  yn  unig  o herwydd  eu  gadael  i an- 
wesu  blys  at  fwydydd  a diodydd ! Ond  y mae  blysiau 
ereill  heblaAV  eiddo  y chwaeth,  ag  y mae  plant  yn  du- 
eddol  i’w  hanwesu  os  nad  attelir  hwynt  gan  eu  rhieni. 
Y mae  rhai  yn  rhy  awyddus  am  weled  pob  peth,  ac 
ereill  am  gly  wed  pob  peth.  Dylid  defnyddio  pob  modd- 
ion  er  attal  y tueddiadau  yma,  a hyny  gyda  by  wiog- 
rwyddmawr;  oddieithr  yn  unig  mewn  ymchwûliadau 
mewn  gwybodaeth.  Y maent  yn  bur  atgas  mewn 
plant  yn  anad  neb,  ac  yn  arwain  i arferion  a’u  gwna  yn 


PEN.  V. 


255 


aelodau  annefnyddiol  yn  y gymdeitlias  ddynol.  Ond 
pan  y byddo  rhy w ryfeddodau  mewn  natur  neu  gelf- 
yddyd,  y mae  yn  beth  buddiol  iawn  i blant  eu  gŵeled, 
er  mwyn  cynyddu  eu  tneddiadau  at  wybodaeth,  a 
chynhyrfu  eu  hathrylith.  Eto,  ni  ddylidgadael  iddynt 
ganlyn  eu  tueddiadau  hyd  yn  nod  yn  y cyfry w am- 
gylchiadau,  ond  cyn  belled  ag  y byddo  doethineb  a 
synwyr  eu  rhieni  yn  caniatau. 

Y peth  olaf  a gaf  ei  enwi  yn  y fan  yma,  y w y nwydau 
a’r  serchiadau.  Y mae  y rhai  hyn  yn  ymddangos  yn 
fore  iawn  mewn  plant,  a dylent  gael  eu  lly wodraethu 
yn  fore.  Y maent  yn  caru  ac  yn  casâu  yn  rhy  fyrbwyll 
a phoethlyd;  y maent  yn  llawenhau  ac  yn  tristâu  yn 
orraodol,  a hyny  ar  ychydig  iawn  o achos.  Gan  hyny 
dylai  y rhieni  doeth  wylio  ar  y nwydau  yma,  a’u  hattal 
mewn  doethineb  a phwyll.  Or  tu  arall,  dylid  dysgu  i 
blant  a fyddont  o dymher  w'ylaidd  iawn,  nad  oes  achos 
iddynt  gy wilyddio  am  ddim  ond  yr  hyn  sydd  yn  ddrwg 
neu  bechadurus.  Tra  y byddant  yn  ofni  Duw  ac  yn 
cilio  oddiwrth  ddrygioni,  nid  oes  achos  iddynt  ofni  dim. 

3.  Dylai  plant  gael  eu  haddysgu  ychydig  mewn  rhe- 
olau  callineb,  fel  y gallont  ddw^yn  yn  mlaen  eu  hachos- 
ion  eu  hunain  yn  drefnus  ac  yn  ganmoladwy;  ac  fel  y 
gallont  ymddwyn  at  ereill  hefyd  yn  foneddigaidd.  Tuag 
at  gyrhaedd  hyn,  y mae  yn  angenrheidiol  dysgu  iddynt 
adnabod  eu  hiinain  yn  gyntaf:  Beth  y w eu  tymherau 
a’u  tueddiadau  naturiol — beth  yw  eu  blysiau  a’unwyd- 
au  cryfaf — beth  yw  y gwendidau  a’r  fíbleddau  y maent 
yii  fwyaf  agored  iddynt — beth  yw  eu  hathrylith  a’u 
galluoedd,  os  ynt  ganddynt — beth  yw  yr  hudoliaethau 
tebycaf  i’w  maglu — beth  y w eu  sefyllfa  yn  y byd — beth 
yw  eu  dyledswyddau — a pha  berthynas  y maent  yn  ei 
dwyn  âg  ereill — yn  nghydag  amry w bethau  o’r  cyfíelyb 
natur. 

Y mae  gwybodaeth  o ddynolryw  hefyd  yn  angen- 
rheidiol  tuag  at  gyrhaedd  callineb.  A dylai  plant  gael 
eu  dysgu,  nid  yn  unig  i wybod  beth  yw  natur  agalluoedd, 
rhinweddau,  gwỳdau,  a ffoleddau  dynolryw;  ^ndhefyd 
dylent  gael  euhaddys^  i ddal  sylwbeth  ywtymherau, 
tueddiadau,  nwydau,  galluoedd,  ' yn  nghyda  chyneddf- 
au  da  a drwg  y rhai  hyny  ag  y mae  a fynont  hwy  â 
iiwynt  fwyaf  yn  y byd;  fel  y gallont  ymddwyn  yn  gall 


256 


HYFFORDDWR. 


tuag  at  ereill;  acfel  Ygallout  ddysgii  oddhvrtli  nod- 
weddiad  pob  matli  o ^ynion,  er  buddioldeb  iddynt  eu 
Imnain  ac  ereill.  Fe  all  byn  eíîeithio  arnynt  i beri 
iddynt  gilio  oddiwrth  arferion  ífol  a niweidiol  sydd 
wedi  darostwng  ereill  i drueni ; ac  i ganly n ereill  a fuont 
by w yn  rhinweddol  yn  y byd,  er  cysur  iddynt  eu  hun- 
aih  a daioni  i ereill. 

Fe  ddywed  Solomon,  (Preg.  iii.  1,  17,  a viii.  5,  6,) 
fod  amser  i bob  peth,  ac  amser  i bob  amcan  dan  y nef- 
oedd;  a bod  calon  y doeth.yn  adwaen  amser  a barn; 
hyny  y w,  y mae  yn  canfod  pa  bcth  i’w  wuieyd,  a pha 
bryd  i’w  w'neyd;  am  hyny  y mae  trueni  dyn  yii  fawr 
arno,  am  nad  y w yn  adw^aen  amser  a barn,  nad  y w yn 
canfod  yr  hyn  sydd  yn  addas  i’w  wneyd,  na’r  amser 
addas  i’w  gyílawni.  Gan  hyny  y mae  callineb  yn  gy- 
nwysedig  mewnbarnu  yniawnbeth  syddi’w  ddweyd, 
a pheth  sydd  i’w  wuieyd,  ynmhob  amgylchiad  new^ydd;- 
pa  bryd  i fod  yn  llonydd,  a phabryd  i w^eithredu;  pa 
bryd  i fod  yn  ddystaw,  a pha  bryd  i siared;  Jbeth  i’w’ 
ochelyd,  a pheth  i’w  geisio;  pa  fodd  i ymddwyn  yn 
rnliob  amgylchiad,  ac  yn  mhob  cymdaith;  pa  foddi  en- 
nill  ewyllys  da  dynolryw^  mewm  trefn  i chw^anegu  ein 
dedw'yddw'ch  ein  hunain,  ac  i wneyd  mwyaf  er  gwas- 
anaeth  Duw  a lles  dynion  yn  y sefyllfa  y mae  rhaglun- 
iaeth  Avedi  ein  gosod  ynddi.  Tuag  at  gyrhaedd  hyn, 
nid  oes  yr  un  llyfr  yn  gydwerth  a,  Diarhebion  Solomon, 
yn  mha  rai  y dylid  gwneyd  plant  yn  gyfarwydd,  tiwvy  eu 
crybwyll  yn  fynych  wrthynt,  a pheri  iddynt  eu  trysoiT 
yn  eu  cof.  Ac  yn  nesaf  at  y Diarhebion,  efallai,  y saif 
llyfr  yr  Ecclesiasticus,  o holllyfrau  y byd,  er  ei  fod  yn 
inhiith  llyfrau  yr  Apocrypha. 

4.  Dylent  gael  eu  cadw  rhag  unrhy w niweidiau  oddi-. 
wrth  bersonau  a phethau,  tra  yn  ieuainc.  Ni  ddyìid 
goddef  i fammaethod  iia  ncb  arall  lenwi  eu  meddyliau  â 
chwedlau  fíbl  a chaniadau  disynw^r.  Y mae  eu  dychym- 
yg  yn  cael  ei  dwyllo  trwy  hyny;  eu  deall  yn  cael  ei 
gamarw'ain ; a hwythau  yn  cael  eu  harfer  i ymhyfrydu 
mewn  ífoleddau  a phethau  dísynw^r,  yn  lle  defnyddio 
eu  dealltwu’iaeth,  yr  hyn  yw  gogoniant  penaf  y natur 
ddynol.  Ni  ddylid  chwaith  ganiatau  i neb  eu  braw'- 
ychú  â chw^edlau  am  ganw'yllau  cyrff,  tylwyth  têg,  ac 
ysbrydion  a bwbachod  y nos.  Y mae  y cyfry  w chwedl- 


PEN.  V. 


257 


au  gwedi  eíFeithio  yn  dra  niweidiol  lawer  gwaith.  Ac 
yn  unol  â hyn,  dylid  bod  yn  ofa'Äis  i beidio  â rhoddi 
hanesion  yn  eu  dwylaw  am  weithredoedd  gwaedlyd  a 
chreulawn  o unrhyw  natur,  pa  un  bynag  ai  ymdrech- 
ion  hunanol  gwladyddionbeilchion,  neu  ynte  gweithred- 
oedd  creulawn  gau-grefyddwyr  penboeth.  Bydd  yn 
ddigon  prydlawn  iddynt  ddyfod  yn  wybodus  o’r  gwall- 
gofrwydd  a’r  trueni  yma  ar  ol  iddynt  gyrhaedd  mwy  o 
nerth  meddwl. 

Dylid  bod  yn  hynod  o ofalus  rhag  iddynt  gly wed  ym- 
adroddion  neu  ystorion  llygredig,  a chaniadau  maswedd- 
ol;  yr  hyn  sydd  yn  un  o’r  prif  foddion  i lygru  bechgyn 
a merched  Cymru  yn  y dyddiau  hyn.  Dylid  cadw  pob 
math  o lyfrau  rhagddynt  a fo  â thuedd  ynddynt  i lygru 
y meddwl,  neu  i’w  dysgu  mewn  iaith  neu  syniadau  af- 
lan.  Ni  ddylent  chwaith  gael  edrych  ar  ddim  lluniau 
anllad  a fíìaidd,  nac  ar  ddelweddauunrhyw  wrthddrych- 
au  neu  ymddygiadau  afyddo  yn  anweddus  i’whamlygu 
yn  gyhoeddus.  Ni  ddylai  dim  ond  sydd  yn  bur  ac  yn 
ddiniwaid'ddyfod  o fewn  cyrhaedd  eu  clustiau  a’u  llyg- 
aid.  Ac  yn  gysylltedig  â hyn,  dylai  rhieni  fod  yn  hynod 
o ofalus  i gadw  eu  plant  rhag  cymdeithion  drwg.  Bydd- 
ai  yn  beth  hynod  o ddedwydd  pe  bae  i’r  plant  sydd  yn 
cael  eu  dwyn  i fyny  mewn  ysgolion  gael  eu  cadw  oddi- 
wrth  gymdaith  ac  effeithiau  niweidiol  plant  ereiH  yr 
ysgol,  y cyfryw  ag  sydd  yn  tyngu  ac  yn  rhegu,  yn  cy- 
meryd  enw  Duw  yn  ofer,  ac  yn  arfer  pob  math  o ymad- 
roddion  aflan  a llygredig.  A dylai  athrawon  ac  athrawes- 
au  fod  yn  bur  ofalus  a manwl  i chwilio  beth  yw 
ymddygiadau  eujiysgolorion  pan  y maent  o’u  golwg;  a 
dylent  ymdrechu,  hyd  y mae  ynddynt,  na  byddo  dim 
cymaint  ag  un  yn  eu  hysgol  o ymadroddion  nac  ymddyg- 
iadau  llygredig,  canys  fe  all  un  ddafad  ddrwg  effeithio 
yn  niweidiol  ar  yr  holl  ddeadell.  Beth  bynag,  os  ceir 
fod  plant  anfoesol  o’r  fath  yn  yr  un  ysgol  a hwynt,  dyl- 
ent  gael  eu  rhoi  dan  berygl  i gilio  o’u  cymdaith,  ac  i 
ddangos  yr  atgasrwydd  mwyaf  at  eu  harferion  drwg. 
Dedwyddyw  y plant  sydd  yn  cael  eu  haddysgu  gartref, 
neu  yn  dygwydd  cael  ysgol  wir  rinweddol  a moesol. 

5.  Y peth  nesaf  y dymunwn  alw  sylw  rhieni  ato, 
ydyw  dysgu  eu  plant  i iawii  ddefnyddio  a gwelláu  eu 
galluoedd  corfforol.  Cymeraf  yn  ganiataol  yn  y fan 
y 


258 


HYFFORDDWR. 


yma,  eu  bod  yn  ystyried  mai  y gwrthddrych  biaenaf  a 
mwyaf  pwysig  y w eu  galluoedd  meddyliol  a moesol — 
y dealltwriaeth,  y cof,  y farn,  y bryd,  y gallu  ymresym- 
iadol,  a’r  gydwybod,  Yr  ydym  yn  hyderu  hefyd  fod  yr 
hyn  a ddyw^edwyd  yn  nghoríf  y llyfr  yn  ddigon  ar  y 
pethau  hyn ; ond  yn  awr  ein  hamcan  y w rhoi  ychydig 
o grybwyllion  mewn  perthynas  i iawn  ddefnyddiad  y 
galluoedd  coríforol.  Ac  er  i natur  gyfranu  y cyneddf- 
au  a’r  galluoedd  jma,  eto  rhaid  cael  addysg  i’w  cyfar- 
wyddo  i’w  rhoi  ar  waith  ac  i’w  gwellâu;  ac  heb  hyn 
hwy  a fyddant  fel  tir  heb  ei  drin,  yn  dwyn  drain  a mieri 
yn  lle  ífrwythau  defnyddiol. 

1.  Gan  fod  Awdwr  natur  wedi  rhoi  llygaid  iddynt, 

dylai  rhieni  eu  dysgu  i’w  hiawn  ddefnyddio.  Y mae 
rhai  plant  yn  dueddolihylldremio  arbersonau  aphethau; 
ond  dylid  eu  ceryddu.  F e arfera  rhai  edrych  yn  ochrog 
ar  bethau,  os  na  chymerir  gofal  i’w  dysgu  i edrych  yn 
eu  cyfer  ar  wrthddrychau.  Dylid  eu  dysgu  hefyd  i ed- 
rych  yn  ngwyneb  y rhai  y byddont  yn  ymddyddan  â 
hwy.  Y mae  rhai  plant  yn  dueddol  i edrych  yn  sarug 
ac  yn  guchiog  bob  amser;  ond  dylid  eu  rhybyddio  a,’u 
diwygio  rhag  hyny.  ^ 

2.  Dylai  rhieni  ddysgu  eu  plant  i arferyd  eu  tafodau- 
yn  gywir  ac  yn  briodol;  nid  eu  dysgu  i siared  yn  unig, 
ond  i seinio  pob  gair  a llythyren  yn  gy  wir.  Y mae  rhai 
yn  methu  rhoi  y sain  briodol  i’r  lythyren  s;  ac  ereill  i’r 
ly thyren  r ; eithr  gellir  diwygio  yr  afreoleidd-dra  yma, 
ond  cymeryd  ychydig  o drafferth,  trwy  ddewis  y geiriau 
hawddaf  i’w  cynanu  ag  y mae  y cyfryw  lythyrenau  yn- 
ddynt,  a pheri  i’r  plentyn  eu  mynychu  nes  i’ w dafod  eu 
cyrhaedd  yn  barablber.  Ac  ar  ol  eu  seinio  yn  y rhai 
hawddaf,  deuir  i wneyd  hyny  yn  rhwydd  yn  y rhai 
anhawddaf.  Heblaw  hyn,  y mae  attal  dweyd  ar  rai, 
yr  hyn  a ellid  ei  ddiwygio  yn  fynych  trwy  ddysgu  i’r 
plentyn  beidio  â siared  ond  ychydig,  a hyny  gydag  ar- 
afwch.  Dylid  en  dysgu  hefyd  i beidio  â siared  pan  y 
byddant  dan  ddylanwad  unrhyw  nwyd,  nac  mewn 
tymher  boethlyd ; canys  y mae  hyny  yn  dyrysu  y peir- 
iannau  ymadrodd. 

3.  Gan  fod  Duw  wedi  rhoddi  traed  iddynt,  dysged 
eu  rhieni  hwynt  i sefyll  ac  i gerdded  yn  hardd  a gwedd- 
iis ; heb  siglo  o un  ochr  i’r  llall ; heb  droi  unrhy  w un 


PEN.  V. 


259 


o’u  traed  yn  ẃyrol  i mewn  nac  allan ; ac  heb  iinrby w 
un  o’r  anffurfìau  a ddylynant  rai  hyd  y bedd.  Digon 
priodol  yw  crybwyll  yn  y fan  yma,  y dylid  gadael  i 
blant  ymddifyru  mewn  rhedeg  a neidio,  lle  na  byddo 
perygl,  er  mwyn  dwyn  eu  cymalau  i ymarferiad,  i’w 
gwneyd  yn  heinif,  yn  gryf,  acyn  fywiog  ar  bob  achlysur. 

4.  Fe  roddwyd  eu  breichiau  a’u  dwylaw  iddynt 
hefyd,  nid  i’w  cadw  yn  mhleth,  ond  i’w  defnyddio  mewn 
rhyw  lafurwaith  buddiol;  ac  weithiau,  mewn  cymedr- 
oldeb,  gallant  eu  defnyddio  mewn  caledwaith;  nid  i’w 
hysigo,  ond  i’w  nerthu  a’u  caledu  mewn  ymarferiad.  Y 
mae  hyn  yn  perthyn  i bob  plant,  ond  yn  benodol  y rhai 
hyny  sydd  i gynal  eu  hunain  trwy  eu  llafurwaith. 
Dylent  gael  eu  harfer  i weithio  mewn  gwres  ac  oerfel, 
ac  i oddef  blinder  corfforol,  er  mwyn  eu  haddasu  i 
fyned  trwy  yr  anhawsderau  a allant  fod  o’u  blaen  gyda 
mwy  o rwyddineb,  ac  i gyflawni  eu  dyledswyddau 
gyda  mwy  o gysur  iddynt  eu  hunain.  Pe  buasai  llawer 
o famau  yn  dwyn  eu  plant  i fyny  yn  y dull  yma,  ni  fu- 
asent  heddyw  yn  galaru  uwch  eu  beddau.  O’r  braidd 
y goddefent  iddynt  roi  eu  traed  ar  y ddaear,  nac  i aw*el 

0 w’yÿt^  chwythu  drostynt : ac  fel  hyn  fe’u  magwyd 
mewn  gormod  o dynerwxh  ffbl,  yn  greaduriaid  gw^anaidd 
a nychlyd,  yn  agored  i effeithiau  niweidiol  o bob  tu. 

IV.  Er  i mi  enw'i  gwybodaeth  fel  peth  angenrheidiol 

1 blant  gael  eu  haddysgu  ynddi,  yr  ydym  yn  hyderu 
nad  oes  angen  i ni  sefyll  uwchben  hyn,  gan  fod  pawb 
yn  gyffredinol  yn  cydnabod  hyny.  Eto,  efallai  nadan- 
fuddiol  fyddai  crybwyll  gairpa  ganghenauo  wybodaeth 
gyffredinol  a ddylid  eu  dysgu  i blant,  er  yn  wir  fod  sef- 
yllfaoedd  ac  amgylchiadau  y rhieni  a’r  plant  yn  effeithio 
ar  hyn  i raddau  mawr,  fel  mai  nid  yr  un  addysg  sydd 
yn  addas  i bawb. 

Ymddengys  yn  amlwg  y dylai  pawb  cael  eu  haddysgu 
ryw  gymaint  yn  yr  hyn  a elwir  genym  yn  foddion  i 
gyrhaedd  gwybodaeth — sef  darllen,  gwyddoniaeth,  ac 
iaith;  ac  at  hyn  dylid  chwanegu  ysgrifenu. 

Y peth  blaenaf  a ddylid  ei  ddysgu  i bob  plentyn 
ydyw  darllen.  Trwy  ei  ddysgu  yn  hyn,  fe  agorir  y 
drws  iddo  gael  gwybod  mil  o bethau  buddiol  ac  angen- 
rheidiol  nad  allai  eu  gwybod  heb  hyny.  Trwy  ddarllen 
fe  gaiff  wybod  beth  a fu  yn  yr  oesoedd  gynt;  beth  sy 


260 


HYFFORDDWR. 


mewn  gwledydd  pellenig  yn  ei  oes  ei  hunan;  a pheth 
yw  syniadau  a chyfarwyddiadau  dynion  doetha  dysg- 
edig ; ac  fel  hyn  fe  all,  tra  yn  ieuanc,  gyrhaedd  mwy  o 
ddoethineb  a medr  nag  y gallai  heb  hyny  er  iddo  fyw 
gannoedd  o flynyddoedd.  Ac  uwchlaw  y cwbl,  trwy 
ddarllen  fe  all  ddyfod  yn  wybodus  yn  ngwirionedd  gair 
Duw,  yr  hwn  sydd  yn  alluog  i’w  wneuthur  yn  ddoeth 
i iachawdwriaeth  dan  fendith  yr  Y sbryd.  Ac  heblaw 
y buddioldeb  sydd  yn  hyn,  y mae  yn  ddarostyngiad 
mawr  ar  bob  dyn  yn  ein  dyddiau  ni,  os  nad  yw  yn 
medru  darllen.  Gan  hyny,  ni  ddylid  esgeuluso  hyn 
mewn  modd  yn  y byd. 

Yn  nglỳn  â hyn,  ac  o werth  annhraethol  hefyd,  dylid 
eu  dysgu  mewn  ysgrifenu.  Heblawy  buddioldeb  per- 
sonoi  y gall  hyn  fod  iddynt,  o’r  braidd  y gellir  meddwl 
am  unrhyw  sefyllfa  nad  yw  i raddau  mwy  neu  lai  yn 
wir  angenrheidiol.  Y n nglyn  â hyny  hefyd,  dylem  nodi 
rhifyddiaeth,  yr  hyn,  i raddau  penodol,  sydd  yr  unrhy  w 
mor  angenrheidioi  bron  i bob  math  o ddyn.  Ac  os 
bydd  amgylchiadau  ac  athrylith  yn  caniatau,  na  esgeul- 
user  mesuriaeth  ac  alsoddeg.  Hefyd,  os  byddys  yn 
bwriadu  dysgu  rhyw  iaith  neu  ieithoedd  estronol  i’r 
plentyn,  goraf  oll  po  gyntaf  y gwneir  hyny,  cyn  i'w 
feddwl  gael  ei  lyncu  i fyny  gan  ymchwiliadau  ar  ol  gwir 
wybodaeth. 

V.  Y mae  addysg  dda  yn  cynwys  dysgu  plantmewn 
rhyw  alwedigaeth  neu  gelfyddyd,  trwy  yrhon  y gallant 
gynal  eu  hunain,  a pharotoi  yn  addas  ar  gyfer  eu  teulu- 
oedd  mewn  amser  dyfodol.  Y mae  rhai  o’r  cenhedl- 
aethau  dwyreiniol  yn  dysgu  eu  holl  blant,  y rhai  icy- 
foethocaf  fel  y rhai  tylotaf,  mewn  rhyw  alwedigaeth 
benodol.  Yn  hyny  y maent  yn  dangos  doethineb 
neillduol ; canys  trwy  hyny  y mae  eu  plant  yn  cael  eu 
harfer  at  lafurwaith  corfforol  a meddyliol,  yr  hyn  sydd 
yn  iechyd  mawr  iddynt,  ac  yn  eu  cadw  rhag  syrthni  a 
^eguryd,  a mil  o hudoliaethau  niweidiol.  A da  fyddai 
i blant  boneddigion  Prydain  pe  baent  yn  eu  canlyn  yn 
gyffredinol  yn  hyn;  a da  iawn  a fuasai  i gyfoeth,  moes- 
au,  a chysur  miloedd  o honynt  cyn  heddywr  Beth 
bynag,  y mae  y rhan  fwyaf  dan  rwymau  o ran  eu  ham- 
gylchiadau  i hyn,  cyn  y gallant  gynal  eu  hunain  a’u 
teuluoedd,  abod  yn  aelodau  teilwng  yii  ^ gymdeithas 


PEN.  V. 


261 


ddynol.  Yn  awr,  tuag  at  wneyd  hyny  er  cysur  a gwir 
Iwyddiant  y rhieni  a’r  plant,  y mae  yn  angenrheidiol 
ystyried  rhai  pethau. 

1.  Dylid  ystyriedheth  yw  amgylchiadau  y rhieni:  a 
allanthwy  gynal  y plentyn  yn  egwyddorwas,  a’i  gynys- 
gaethu  â phob  peth  angenrheidiol  nes  y daw  yn  alluog 
i’w  gynal  ei  hunan  trwy  ei  alwedigaeth.  Weithiau  y 
mae  uchelfrydedd  y rhieni  neu  y plentyn  yn  nodi  ar 
alwedigaeth  uwchlaw  eu  hamgylchiadau;  ac  mewn 
canlyniad,  y mae  y plentyn  yn  cael  ei  wneyd  yn  agored 
i lawer  o anfanteision,  a’r  rhieni  i lawer  o oíidiau. 

2.  Dylid  ystyried  hefyd  beth  y w galluoedd,  athrylith, 
a thueddiadau  plant.  Os  ydy w yn  galedwaith,  a oes  gan 
y plentyn  ddigon  o nerth  corfforol  i’w  gyflawni?  A 
ydy w yn  debyg  o gytuno  â’i  iechyd  ? Os  bydd  yn  gofyn 
llawer  o ddoethineb,  barn,  efryd,  &c.,  yna  fe  ddylid 
ystyried,  a oes  gan  y plentyn  ddigon  o allu  ac  athrylith 
i’w  wneyd  yn  gymhwys  i’r  fath  alwedigaeth?  A oes 
ganddo  duedd  at,  ac  hyfrydwch  yn  hyny?  Canys  heb 
hỳn,  beth  bynag  fyddo  ei  allu,  bydd  yn  lled  anobeith- 
iol  iddo  fod  byth  yn  enwog  ynddi,  nac  yn  gysurus  iddo 
ei  hun. 

3.  Dylai  pob  rhieni  hefyd  fod  yn  bur  ofalus,  wrth 
rwymo  eu  plant,  i ddewis  lleoedd  crefyddol  iddynt,  o’r 
hyn  lleiaf,  lleoedd  ag  a fyddo  yn  wir  foesol,  ac  yn  cael 
eu  llywodraethu  yn  dda.  Y mae  diíFyg  yn  hyn  wedi 
dinystrio  miloedd  o ieuenctid  prydferth  ag  a allasent 
fod  yn  fendith  yn  eu  hoes  a’u  cenedl;  ac  er  fod  hynyn 
ddigon  hysbys  i’r  byd  yn  gyífredin,  nid  oes  hanner  y 
gofal  yn  cael  ei  arferyd  a ddylai  gael. 

VI.  Y peth  olaf  a nodwn  yma,  ydyw  difyrion  neu 
chwareyddiaethau  plant:  ac  na  feddylied  y rhieni  fod 
hyn  yn  anmherthynasol,  neu  islaw  eu  sylw.  Nid  yw 
y natur  ddynol  yn  hofíì,  ac  nis  goddefa  chwaith,  yn 
neillduol  mewn  plant  ac  ieüenctid,  gael  ei  chadw  yn 
rhy  rwym  at  waith  nac  efryd.  Rhaid  bod  rhyw  ys- 
peidiau  o amser  er  difyrwch,  fel  y rhyddháer  y meddwl 
ac  yr  adfy wier  yr  ysbrydoedd.  Y mae  caethiwed  maith 
at  unrhy w beth  yn  blino  ysbryd  yr  ieuainc  yn  neillduol, 
ac  yn  gwanychu  eu  by  wiogrwydd  yn  fawf . Os  cedwir 
y bwa  yn  blygedig  bob  amser,  fe  fydd  yn  sicr  o golli  ei 
rym.  mae  cymysgiad  doeth  o chwareyddiaethau  a. 


262 


HYî'FORDDWR. 


difyrion  diniwaid  yn  tueddu  yn  benodol  at  gadw  iawîi 
ysbryd  a thymher  mewn  plant,  ac  yn  hanfodol  at  eu 
hiechyd. 

Yr  ydym  yn  credu,  fod  llawer  iawn  rhy  fach  o sylw 
yn  cael  ei  wneyd  o hyn,  sef  y buddioldeb  a ddeilliai 
yn  mhob  ystyr  o gyfundraeth  addas  o chw^areyddiaeth- 
au  a difyrion,  nid  yn  unig  i blant,  ond  hefyd  i rai  mewn 
oedran,  yn  neillduol  pawb  nad  yw  yn  llafurio  yn  yr 
awyr  agored.  Nid  oes  dim  a dueddai  yn  fwy  at  weîl- 
iant  ar  iechyd  ac  athrylith  y genedl.  Fe  roddai  hyn 
fwy  o nerth  yn  yr  awen,  a mwy  o rym  yn  mhob  math  o 
gyfansoddiad. 

Nid  ein  bwriad  yn  bresenol  yw  cynyg  unrhyw  gyfun- 
drefn,  ond  yn  unig  galw  rhieni  i ystyried  y pwys  o 
hyny,  a bod  diffyg  neu  esgeulusiad  yn  tueddu  yn  anor- 
fod  at  nychdod  eu  plant.  Ond  cyn  terfynu,  dymunem 
grybwyll  wrthynt,  yn 

1 . Y dylai  y plant  hyny  sydd  lawer  o fewn  y tŷ,  un 
ai  yn  efrydu  neu  yn  gweithio,  gael  cymaint  ag  sydd  yn 
ddichonadwy  o’u  difyrion  yn  yr  awyr  agored.  Y mae 
y natur  ddynol,  tuag  at  fod  yn  nerthol  ac  yn  fywiog,  yn 
gofyn  cryn  lawer  o olafur  yn  yr  awyr  agored,  yn  neilì- 
duol  mewn  plant;  canys  y piae  gan  yr  awyr  ddylanwad 
mawr  iawn  ar  y cyfansoddiad. 

2.  Dylai  plant  gael  dewds  eu  difyrion  iddynt  eu  hun- 
ain,  canys  fe  fydd  y rhai  hyny  yn  caelmwy  o ddylanwad 
arnynt  na  phe  baed  yn  dewis  rhai  iddynt.  Eto  ni 
ddylent  gael  eu  ffordd  yn  hollol  yn  hyn ; yn  ddim 
pellach  nag  y barno  eu  rhieni  y cyfry  w yn  addas  iddynt. 

3.  Ni  ddylid  eu  goddef  gydag  unrhyw  chwareyddiaeth 
a dueddai  i afrywiogi  eu  tymherau,  niweidio  eu  natur, 
tori  eu  cymalau,  na  gwneyd  unrhyw  niwaid  iddynt  eu 
hunain  nac  i’w  gilydd.  Byddai  y cyfryw  yn  addasach 
(pe  yn  addas  hefyd)  i anifeiliaid  direswm  nag  i blant, 

4.  Ni  ddylent  gael  eu  goddefi  ymhyfrydu  mewn  dim 
a fo  yn  greulondeb  yn  y mesur  lleiaf,  hyd  yn  nod  at 
anifeiliaid  direswm  ; megys  taflyd  am  y goraf  at  geiliog, 
fel  y gwneir  mewn  rhai  manau  llygredig  ar  ddyddiau 
penodol — neu  boenydio  adar  bychain  ag  y byddent 
gwedi  dygwydd  eu  cael ; yn  nghyda  lluaw'S  o bethau 
ereill — canys  w'rth  arfer  creulondeb  mewn  rhyw  ddull, 
neu  at  unrhy w greadur,  fe  galedir  eu  calonau,  ac  yn 


PEN.  V. 


263 


raddol  fe  leddir  pob  teimlad  sydd  o fewn  y fynwes, 
nes  o’r  diwedd,  efallai,  na  fydd  dim  anhawsder  gan- 
ddynt  arfer  y creulondeb  mwyaf  at  eu  cyd-ddynion. 

5.  Ni  ddylent  mewn  un  modd  ymarfer  â chwareydd- 
iaethau  fyddo  yn  cynwys  anfoesoldeb  mewn  un  wedd 
— mewn  geiriau  nac  mewn  agweddau.  Ni  ddylent 
gael  eu  goddef  i ymarfer  âg  unrhyw  chwareyddiaeth 
fyddo  mewn  un  modd  yn  drosedd  ar  ddeddf  Duw. 
Dylent  gael  eu  rhwymo  at  onestrwydd,  cyfìawnder, 
gwirionedd,  a daioni,  hyd  yn  nod  yn  eu  chwareydd- 
iaethau. 


ATTODIAD 


Tybiasom  na  fyddai  Hyfforddwr  yr  Efrydydi> 
yn  berífaith,  heb  ei  fod  yn  cynwys  rhifres  o lyfrauteil- 
wng  a gwerthfawr  ar  wahanol  ganghenau  dysgeidiaeth. 
Attalia  hyn  i’r  efrydydd  ieuanc  daflu  llawer  o arian  am 
lyfrau  diwerth,  ac  weithiau  niweidiol  hefyd.  N id  ydym 
yn  golygu  fod  angenrheidrwydd  iddo  fod  yn  feddiannoi 
ar  y cwbl  a nodwn;  canys  nid  oes  gwir  angenrheid- 
rwydd  am  lyfrgell  fawr.  Llyfrgell  fechan  dda,  a’i 
hefrydu  yn  gywir,  a etyb  y dyben.  Ond  yr  ydym  yn 
nodi  cynifer,  trwy  y dichon  i’r  efrydydd  gael  gafael  ar 
rai  o honynt,  pan  nad  allai  ar  y lleill. 

Hyderir  nad  oes  dim  yn  y rhifres  ganlynol  a all  fod 
yn  niweidiol  i’r  efrydydd  mewn  un  modd ; er  nad  ydym 
yn  eu  cymeradwyo  oll  yn  mhob  pwnc ; yr  hyn  nid  ellir 
ei  ddysgwyl  mewn  casgliad  mor  amrywiaethog.  Nid 
ydym  chwaith  yn  ymrwymo  dros  y cyfìeithiad  o’r  rhai 
sydd  yn  gyfìeithiedig,  am  na  chawsom  y cyfìeusdra  o 
ddarllen  pob  un  a nodir  genym. 

I.  DUWINYDDIAETH. 

1.  Llènyddiaeth  Ysgrythyrol, 

Dylid  darllen  y llyfrau  canlynol,  neu  eu  cyífelyb, 
mewn  ífordd  o ragbarotoad  i ddeall  y Beibl  yn  gywir : 

Hanesiaeth  Ysgrythyrol  Watts. 

Henafìaethau  luddewig  Josephus. 

Amseryddiaeth  Ysgrythyrol  Lloyd. 

Defodau  Dwyreiniol,  gan  E.  Griífìths. 

Cydymaith  y Beibl,  gan  D.  Jones. 

Ysgrythyrol,  Hughes. 

Darllen  ac  efrydu  y llyfrau  uchod*  yn  dda,  yn 
nghyda  chyfeiriadau  i Eiriaduron  Ysgrythyrol  ar  leoedd 

* Dîchon  fod  llyfrau  yn  y Gymraegar  y pynciau  anodirgenym, 
nad  ydynt  yn  ein  rhifres,  a hyny  o herwydd  nad  yw  yr  awdwr  yn 
wybodus  o honynt.  A chof  yw  ganddo  weled  un  gan  gyfaill  o 


ATTODIAD. 


265 


a chreaduriaid,  a wna  yr  efrydydd  yn  ddysgedig  yn  y 
Beibl,  fel  nad  oes  gwir  achos  i’r  Cymro  uniaith  fod  yn 
ol  o wybodaeth  gy wir  ac  eang  yn  yr  ysgrythyrau  sant- 
aidd. 

I’r  rhai  sydd  yn  deall  Saesonaeg,  gallwn  chwanegu 
y rhai  canlynol : 

Arweiniad  i wybodaeth  ferniadol  o’r  Ysgrythyrau^ 
gan  H.  Horne. 

Henafiaethau  luddewig  Jennings. 

Hanesiaeth  Naturiol  y Beibl,  gan  Carpenter. 

gan  Dr.  Harris. 

Llênyddiaeth  luddewig,  gan  Dr.  Clarke. 

laith  ífugyrol  yr  Y sgrythyrau,  gan  W.  J ones. 

Trefniad  Amseryddol  o’r  Hen  Destament  a’r  New- 
ydd,  gan  Townsend. 

Egluriadau  Ysgrythyrol  Paxton. 

Arferion  Dwyreiniol  Jamieson. 

gan  Gymdeithas  y Traethodau, 

2.  Berniadaeth  YsgrythyroL 

Hebraeg. 

Beibl  Hebreig  Athias. 

• Leusden. 

Van  Der  Hooght.  f 

— Boothroyd. 

gyfieithiad  (hyd  y mae  yn  cofio)  Mr.  D.  Owen,  Brutus,  yr  hwn  a 
famai  y pryd  hyny  yn  deilwng  iawn  o ddefnyddiad.  Ni  welodd 
ei  hun  mohono  byth  wedihyny,  acnid  yw  yn  cofio  ei  enw  i’w  nodi 
uchod;  ond  y mae  wedi  ei  fwriadu  fel  arweinydd  i ddeall  yr  Ys- 
grythyrau,  yn  ol  cynllun  y llyfrau  a gymeradwyir  genym.  Digon 
tebyg  ei  fod  yn  gyíFredin  mewn  rhai  parthau  o Gymru,  er  ei  fod 
yn  hollol  ddyeithr  ac  anhawdd  ei  gael  mewn  lleoedd  ereill.  Y 
mae  hyn  yn  profi  fod  eisiau  diwygiad  yn  ein  plith  yn  y dull  o fas- 
nachu  mewn  llyfrau. 

t Y mae  argraffiad  prydferth  o’r  Beibl  uchod  wedi  ei  ddwyn 
allan  gan  Mr.  S.  Bagster,  o Lundain,  am  18s.,  yn  cynwys  y gwa- 
hanol  ddarlleniadau  Hebreig  o’r  Pumllyfr  Samaritanaidd,  yn 
nghyda’r  Nodiadau  Masoretaidd  efo  ac  heb  y nodau  Rabinaidd.  Y 
mae  argraffiad  ystrydebol  hynod  o brydferth  a chywir  wedi  ei 
ddwyn  allan  o’r  un  ailun  gan  C.  Tauchnitz  o Lipsic.  Gellir  cael 
yr  un  12plyg  o’r  argraíFiad  hwn  yn  rhad,  yn  achlysurol  o leiaf. 
Ystyrir  hwn  y Beibl  Hebreig  goraf  yn  gyffredin. 


266 


ATTODIAD. 


Geiiiyfr  Hebreig  a Saesonig  Gesenius. 

Parkhurst. 

Mynegair  Hebreig  Taylor. 

gan  Bagster. 

Groeg. 

Testament  Groeg  Baskerville. 

Valpy. 

Griesbach. 

Mill,  gan  Bagster. 

Cyfìeithiad  y Deg-a-thriugain. 

Geiiiyfr  Groeg  a Saesonaeg  Parkhurst,  gan  Rose. 

Dawson. 

Greenfìeld. 

Mynegair  Groeg  Williams. 

Schmid. 

3.  Geiriaduron  a Mynegeiriau  Ysgrythyrol. 

Geiriadur  Ysgrythyrol  Charles. 

• Gurney,  gan  I.  Jones. 

(Saesonig)  Brown. 

(Saesonig)  Calmet. 

Mynegair  Ysgrythyrol  P.  Williams. 

(Saesonig)  Cruden. 

Mynegai  i’r  Beibl  gan  T.  Jones. 

Allwedd  Duwinyddiaeth,  gan  J.  Davies. 

4.  Llyfrau  ymarferol  a duwiol. 

Arfogaeth  y Cristion,  gan  Gurnal. 

Addewidion  Ysgrythyrol,  gan  S.  Clarke. 

Ffordd  anífaeledig  i Foddlonrwydd,  gan  P.  Williams. 
Dechread  a chynydd  Crefydd  yn  yr  Enaid,  gan  Dod- 
dridge. 

Digofaint,  gan  Fawcet. 

Gweddillion  Mason. 

5.  Esboniadau, 

Er  nad  ỳm  mewn  un  modd  yn  cymeradwyo  Fr  efryd- 
ydd  ddefnyddio  Esboniadau  nes  y delo  yn  alluog  i 
farnuyn  lled  gywir  drosto  ei  hun,  eto  yr  ydym  yn  nodi 


ÁTTODIAD.  267 

y rhai  canlynol  fel  y gallo  droi  iddynt,  os  dewisa,  pan 
y delo  i oedran  ac  addasrwydd. 

Esboniad  ar  y Testament  Newydd,  gan  Dr,  Lewis. 

ar  y Beibl,  gan  Jenkms. 

gan  J.  Hughes. 

Berniadol,  gan  J.  Jones  (Idrisyn). 

gan  O.  Jones. 

Glarke  ar  y Testament  Newydd,  gan'  I, 

Jones. 

Er  fod  llawer  o wybodaetli  werthfawr  i’w  chael  yn 
yr  Esboniadau  uchod,  nid  yw  y naill  na’r  llall  ar  gyn» 
llun  iawnEsboniad;  ond  rhaid  addef  mai  y rhai  agosaf 
yw  y rhai  berniadol.  Yr  unig  gynllun  têg  a wyddom 
am  dano  yw  y Beibl  Cynwysfawr  ( Comprehensi'üe 
Beihl)  a gyhoeddwyd  gan  Mr.  S.  Bagster,  Llundain. 

6.  Ar  yr  un  egwyddor  eto  yr  ydym  yn  nodi  y Cyrff 
Duwinyddiaeth  canlynol: 

Coríf  Duwinyddiaeth  Dr.  Lewis. 

Dyddlyfr  Cristionogol,  gan  J.  Jones. 

Pedwar  cyflwr  dyn,  gan  Boston. 

Gweledihd  y Palas  Arian,  gan  J.  Jenkins. 

Elfenau  Duwinyddiaetli,  gan  T.  Jones,  2il. 

Catecism  Brown,  gan  Parry. 

• Eglwys  Loegr. 

11.  DUWINYDDIAETH  NATURIOL. 

Nis  gwn  fod  neb  wedi  ysgrifenu  ar  hyn  yn  unigol 
yn  y Gymraeg,  gan  hyny  yr  ydym  dan  rwymau  i gyf- 
eirio  yr  efrydydd  sydd  yn  deall  Saesonaeg  at  rai  yn 
yr  iaith  hôno;  gan  hyderu  nad  hir  y bydd  Cymru  heb 
lyfrau  yn  ei  hiaith  ei  hun  ar  bob  cangen  o ddysg. 

Duwinyddiaeth  Naturiol  Dr.  Paley. 

gan  Brougham. 

Pregeth  ar  Annuwiaeth,  gan  Mr  Estlin. — Dywed  R, 
Hall  fod  y Bregeth  hon  yn  anwrt}nvyneboL 

DuwinyddiaethNaturiol,  gwaith  Dr.  Chalmers. 


268 


ATTODIAD. 


Y Priodoliaethau  Dwyfol,  gan  Drew. 

Ar  Fodoliaeth  a Phriodoliaethau  Duw,  gan  Chamoch. 

fll,  DWYFOLDEB  YR  YSGRYTHYRAU  A’R 
GREFYDD  GRISTIONOGOL. 

Nis  gwýddom  am  neb  sydd  wedi  ysgrifenu  ar  hyn  eto 
' yn  unigol  yn  y Gymraeg,  oddieithr  cyfìeithiad  o Grotius 
ar  y Grefydd  GristionogoL  Trwy  drugaredd  nid  oes 
. gwir  angenrheidrwydd  am  lyfrau  ar  hyn  yn  y Gymraeg 
fel  yn  y Saesonaeg,  canys  nid  oes  neb  o’n  cenedl  hyd 
yn  hyn  wedi  ei  ollwng  iT  fath  galedwch  ag  i ysgrifenu 
yn  erbyn  y pynciau  yma;  gan  hyny  rhaid  golygu  y 
diffyg  yma  yn  ddiíFyg  gogoneddus  yn  einhiaith.  Par- 
haed  felly  dros  bytfì.  Y mae  amryw  gwedi  ymdrin  â’r 
pwnc  yn  alluog  ac  yn  foddhaol  i’r  eithaf  yn  y Saeson- 
aeg.  Nodwn  rai  o honynt  yn  olynol : 

Prawfìadau  o.Gristionogaeth,  gan  Dr.  Paley. 

Dull  Byr  a Hawdd  gydag  Anffyddwyr,  gan  Leslie. 

Amddiffyniad  Crefydd,  gan  Simpson. 

Pregethau  ar  Brawfìadau  o Gristionogaeth,  gan  Dr. 

Doddridge. 

Traethawd  ar  Wyrthiau,  gan  Campbell. 

Cyflawnia'd  y ProíFwydoliaethau,  gan  Newton. 

Cyfatebiad  Crefydd,  gan  Butler. 

Pregethau  ar  Seryddiaeth,  gan  Dr.  Chalmers. 

IV.  EFRYDU  lEITHOEDD. 

1.  Yr  laith  Gymreig. 

Geirlyfr  mawr  a bychan  y Dr.  Pugh. 

Richards. 

Gramadeg  y Dr.  Pugh. 

Cadwedigaeth  yr  laith  Gymreig. 

leithadur  I.'Jones. 

• R.  Davies. 

Elfenau  y Gymraeg,  gan  W.  Jones. 

Aderhwiliadau  Celtaidd  Davies  (Saesonaeg). 

Geiriadur  bychan  J.  W.  Thomas. 


ATTODIAD. 


269 


% Saesonaeg. 

Testament  Dwyieithawg.  % 

Geirlyfr  Cynanawl  Walker. 

Gramadeg  Saesonaeg  Lennie. 

Hermes  Harris.  * 

Geiryddiaeth  a çhystrawen,  gan  Crombie. 

3.  Groeg  y Testament  Newydd. 

Testament  (yr  Efengylwyr)  Tairieithawg  Athrofa 
Llundain. 

Gramadeg  Groeg  a Saesonaeg  i’r  Testament  Newydd, 
gan  Athrofa  Llundain. 

Eto,  gan  Stuart. 

4.  Hehraeg  yr  Hen  Destament. 

Llyfr  Genesis  yn  Hebraeg  a Saesonaeg,  gan  W. 
Greenfield. 

Gramadeg  Hebraeg  a Chymraeg,  gan  J.  Parry. 

a Saesonaeg,  gan  Lee. 

gan  Hurwitz. 

V.  GWYDDONIAETH.  . 

Yma  eto  rhaid  i’n  cyfeiriadau  fod  yn  Saesonig,  am 
nas  gwyddom  am  yr  un  llyfr  ar  hyn  yn  y Gymraeg,  oddi- 
eithr  rhyw  gymaint  o Elfenau  Rhifyddiaeth  J.  W. 
Thomas,  yr  hwn,  er  däed  oedd,  ni  orphenwyd  o eisiau 
cefnogaeth ! 1 — ac  Anerch  leuenctid  Cymru. 

Rhifyddiaeth  Bonnycastle. 

Arweiniad  i Fesuriaeth,  gan  yr  un. 

Euclid,  gan  Simson. 

gan  Playfair. 

Y mae  argraífiad  rhagorol  a rhad  o’r  olaf  newydd 
ei  gyhoeddi  gan  Meistriaid  Chambers  o Edinburgh. 

í Yr  wyf  yn  deall  fod  Llyfrau  bychaîn  o gyfieithiadau  llythyr- 
enol  yn  Gymraeg  a Saesonaeg  mewn  rhai  parthau  o Gymru; 
hwyrach  yr  etyb  y rhai  hyny  yn  amgenach  i gychwyn. 


270 


ATTODIAD. 


VI.  ATHRONIAETH. 

Yma  eto  rhaid  i’n  cyfeiriadan  fod  yn  Saesonig,  canys 
nis  gwyddom  am  ddim  yn  y Gymraeg  ar  liyn,  oddieithr 
darnau  yma  a thraw  yn  y cyhoeddiadau  misol. 

Arweiniad  i’r  Gwyddoregau,  gan  Chamhers. 

Athroniaeth  Naturiol,  gan  yr  un. 

Fe  fydd  cyfrolau  athronyddol,  &c.,  y ddau  Cham- 
hers  yn  yr  Educational  Course  o’r  eiddynt,  yn  ddigoii 
i’r  efrydydd  cyffredin  ar  Athroniaeth  Naturiol. 

Seryddiaeth  Ferguson,  gan  Brewster. 

Egwyddorion  Aniandraw,  gan  A.  Comhe. 

Gwelliant  y Meddwl,  gan  Ẅatts.  > 

Traethawd  ar  y Dealltwriaeth,  gan  Locke, 

Athroniaeth  y Meddwd,  gan  Stewart. 

^ gan  Dr.  Brown. 

Ar  Gyfoeth  Gwladol,  gan  Smith. 

Hanesiaeth  Anianyddol  Goldsmith. 


VII.  HANESIAETH,  &c. 


1.  Eglwysig. 

Gwaith  y Prynedigaeth  Edwards,  gan  T.  Jones, 
Hanes  yr  Eglwys,  gan  Morgans. 

Hanes  y Merthyron,  gan  T.  Jones. 

Yn  Saesonaeg. 

Cysylltiad  y ddau  Destament,  gan  Dr.  Prideaux. 
Hanesiaeth  Eglwysig  Milner,  gan  Haweis. 

Hanes  yr  Eglwys  yn  mhoh  oes,  gan  Timpson. 
Daearyddiaeth  Ysgrythyrol  Miles. 

2.  Gyffredinol. 

Hanes  Cymru,  gan  Carnhuanaw’G. 

Drych  y Prifoesoedd. 


ATTODIAD. 


271 


Geirlyfr  Cymreig  O.  Williams. 
Daearyddiaeth  Roberts. 

Yn  Saesonaeg. 

Hanesiaeth  Henafol  Rollin. 

Henafiaeth  Cenhedlaethau,  gan  Pezron, 
Pictorial  History  of  England. 

Daearyddiaeth  Stewart. 

Atlas  Thomas. 

VIII.  BARDDONIAETH,  &c. 

Cyfrinach  y Beirdd,  gan  lolo  Morganwg. 
Mel  Awen  Pedr  Fardd. 

Corff  y Gainc,  gan  Dafydd  Ddû. 

Gwinllan  y Bardd,  gan  Daniel  Ddû. 

Ceinion  Awen  y Cymry,  gan  GweníFrwd. 
Cywydd  y Drindod,  gan  Dafydd  lonawr, 
Cywydd  Joseph,  gan  yr  un. 

Y Gw’yneddigion. 

Powysion. 

Awdl  ar  Elusengarwch,  gan  Dewi  Wyn. 

Coll  Gwynfa,  gan  Idrison. 

Ffrwyth  yr  Awen. 

Canwyll  y Cymry. 

Gramadeg  Cerddoriaeth  leuan  Glan  Alarch, 
Caniedydd  Crefyddol  W.  Owen. 

Grisiau  Cerdd  Arwest  leuan  Ddû. 
Caniadaeth  Gysegredig  O.  Williams. 
Caniadau  Seion,  gan  R.  Mills. 

Alawon  Cymreig,  gan  Bingley. 

gan  Parry. 

Rhetoreg,  gan  H.  Perri. 

Yn  Saesonaeg. 

Coll  Gwynfa  Milton. 

Barddoniaeth  Pope. 

Pryddestau  Cowper. 

Meddyliau  Nosawl  Young. 

Barddoniaeth  Watts. 


272 


ATTODIAD. 


Rheithoreg  Blair., 

Gramadeg  Ffraetheg  Wood. 

Nid  yw  yr  Awdwr  yn  fybied  mai  y llyfrau  uchod 
yw  yr  unig  rai  sydd  o werth  eu  prynu,  Díchon  fod 
iluaws  yn  gystal  neu  yn  well  ar  yr  un  testynau,  na  ẃyr 
efam  danynt;  a dichon  eifodyntauyn  gydnabyddusâg 
ereill  nad  ydynt  yn  dyfod  i’w  gof  wrth  dynu  y rhifres 
hon.  Beth  bynag,  wrth  derfynu,  dymuna  i’r  efrydydd 
ieuanc,  yn  1.  Beidio  âphrynu  llyfr  heb  fod  gwirangen 
amo  am  dano.  2.  Beidio  â phrynu  yr  un  heb  gael  barn 
rhy  w un  galluog  a didúedd  ar  ei  werthfawrogrwy^dd  ar 
y mater.  3.  Beidio  ä phrynu  argràííìadau  gwael,  er 
iddynt  fod  yn  rhad. 


JONES,  ARGRAFî’yUD,  LLAN IBIŴES.; 


,.V' 


Y 


PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR; 


SEF 

a ^föjlcriaetîí 


YN  CAEL  EU  HYSTYRIED,  ÁR  DDULL 

YMDDYDÖAN  RHWNG  DAU  GYFAILL.  I 


♦ 


GAN  Y PARCH.  RICHARD  WILLIAMS,  LIYERPOOL. 


Ail  Argrqffiad. — Y bummed  jil. 


ARGRAFFWYD  GAN  J.  JONES,  DROS  Y CYHOEDDWR, 

Y PARCH.  T.  HUGHES,  MACHYITLLETH, 

1842. 


Entered  at  Stationers'  HalL 


RHAGYMADIIODD. 


Ymddanghosodd  rhan  o gynwysiad  y llyfryn  hwn  yn 
“ Y Drysorfa,”  am  1838 — 9 ; ond^ 


I 

'ì 


1.  Trwy  amryfusedd  yr  Ysgrifenydd  neu  y Golygydd, 
neu  bob  un  o\r  ddau,  diangodd  amryw  wallau  yn  y rhari 
hònOy  nidyn  unig  mewn  orgraff,  ondhefydmewn  symoyr, 
nes  bod  awydd,  mwy  na  pheidio,  yn  yr  Ysgrifenydd,  Vr 
Ymddyddanion  hyny  gael  eu  printio  drachefn. 

2.  Wrthfodpob  Ymddyddan  yn  cymeryd  cymaint  o le 
mewn  Rhifyn  o*r  “ Drysorfa,”  a bod  amrywiol  wedi  eu 

^ hysgrifenu  heblaw  y rhai  a ymddangosasant,  meddyliwyd 
rnai  gwell  fuasai  cyhoeddi  y cwbl  yn  gryno  gyda'u  gilydd, 
rhag  blino  darllenwyr  ” Y Drysorfa*’  à gormod  meithder 
gydaW  un  mater. 


3.  Er  nad  oes  un  oorjf  o grefyddwyr  yn  atebol  am  ddy- 
\ wediadau  “ Y Pregethwr,”  “ Gwrandawr;”  eto,  yr 

I ydys  yn  eu  cyhoeddi  ar  annogaeth  ugeiniau  o gyfeillion, 

yn  Ngogledd  a Deheudir  Cymru. 

I Y tri  pheth  yna  ydyw  unig  ymesgusodiad  yr  awdwr 

dros  ganiatau  cyhoeddiad  y llyfryn  hwn. 


Dichon  i rai  ag  sydd  yn  agos  oW  un  farn  a'r  Pregethwr, 

. feddwl  ei  fod  yn  rhy  débyg  Vr  blaid  a wrthwynebir  ganddo, 
yn  eiddullo  ymresymu ; ac  y buasai  ynwell gadaelllawer 
gwrthddadl  heb  ei  hateb,  na'i  hateb  yn  y dull  a fabwysiedir 
^ yma.  Caniatawnnadymgais  atrywfanylrwydd  philoso- 
phciidd,  yn  enwedig  wrth  bregethu,  ydywW  llwybr  tebycaf 
o droi  pechaduriaid  o gyfeiliorni  eu  jfyrdd;  eto,  pan 
fyddo^r  sawl  a dybiwn  yn  gyfeiliornwyr,  yn  arfer  y dull 
^ hwnw  ò ymresymu  er  cynal  system,  gall  rhoddi  cyfarfod 


VI 


iddynt,  megys  ar  eu  tir  eu  hunain,  ateh  y dyhen  iddangos 
iW  hyd  dwyll  eu  rhesymau^  a gwaeledd  eu  cyfundraith. 

Nid  ydyw  y heihl  wedi  ei  ysgrifenu  yn  y dull  a elwir  yn 
philosophaiddy  neu  athronyddol ; ond  yn  y dull  mwyaf 
syml,  i gyfarfod  â dealltwriaeth  y mwyaf  annysgedig ; ac 
felly^  nid  oes  ynddo  un  atehiad  uniongyrchol  i lawerowrth- 
ddadleuon  phìlosophaidd  Ffwleriaid  ac  ereill  {ps  ydynt 
yn  philosophaidd  hefyd) : ac  y mae  llawer  wedi  meddwl 
mai  goreu  fyddai  ininau  heidio  â chynyg  eu  hateh:  acyn 
wir,  pe  haipawh  yn  foddlawn  i gymeryd  y heihl  ar  ei  air^ 
ni  hyddai  eisiau  ateh  y fath  wrthddadleuon : ond  pan  y 
maeW  Ffwleriaid  ỳn  eu  codi  heunydd,  ac  yn  ymherio  am 
atehiad  iddynt,  ac  heh  ei  gael,  y mae  rhai  yn  dechreu 
meddwly  a dyweyd  hefyd^  fod  y gwrthddadleuon  mor 
gryfion,fel  nas  gellir.eu  cyfarfod.  Wrth  ystyried  hyna^ 
tra  yn  ofni  ^"ateh  ynfydyn  ol  ei  ynfydrwydd,  rhag  bod  yn 
gyíFelyb  iddo,”  anturiai  y Pregethwr  ^^ateh  yr  ynfyd  yn 
ol  ei  ynfydrwydd,  rhag  iddo  fod  yn  ddoeth  yn  ei  olwg  ei 
hun.” 

Ni  fedd  yr  awdwr  neh  mwy  na'u  gilydd  i wneyd  rhyw 
gyfiwyniad  (dedication)  ffurfíol  oH  lyfryn  iddo;  ond  y 
mae  yn  ei  gyflwyno^  yn  ostyngedig,  gan  ddymuno  fod  hen- 
dith  y Goruchaf  yn  ei  ddylyn^  i hwy  hynag  a gymero'r 
draff'erth  oH  ddarllen.  Pa  hethau  hynag  sydd  ynddo  yn 
onesty  yn  hawddgar^  a chanmoladwyy  aed  y clod  i gyd  i 
Dduw : a pha  hethau  hynag  a weWr  darllenydd  yn  feius 
ac  yn  wael  ynddo,  priodoledy  ond  maddeuedy  y gwaeledd 
(Cr  hai  Vw  annheilwng  wasanaethwr  yn  yr  efengyl, 

ChwefkokTÌ840.  Í RÌCHIRD  WILLIAMS. 


À 


LLYTHYRAU  CYMERADWYOL. 


(ODDIWRTH  Y PARCH.  J.  ELIAS.) 

Frawd  parchedig  a hoff, — 

Da  genyf  fod  yr  Ymddyddanion  rhwng  Y Preg- 
ethwr  a'r  Gwrandawr''  a ymddangosasant  yn  y Dry- 
sorfa  er’s  llawer  o fìsoedd  bellach,  yn  cael  eu  hargraíFii 
yn  un  llyfr,  gan  obeithio  y bydd  i’r  Arglwydd  ei  fen- 
dithio  er  llesâd  pregethwyr  a gwrandawyr.  Y mae 
angen  mawr  ar  y naill,  edrych  pa  beth  a pha  fodd  y 
pregethont ; ac  ar  y lleill  angen  edrych,  heth  e^.'pha 
fodd  y gwrandawont.’’  Y mae  perygl  mawr  i’r  preg- 
ethwyr  fod  yn  anianol  ac  ysgafn,  a’r  'gwrandawyr  fod 
yn  gnawdol  a diofal. 

I.  Y mae  lle  y pregethwr  yn  ofnadwy,  a’i  swydd 
yn  arswydus  iawn!  Dyn  gwael  yn  sefyll  uwchben 
torf  o’i  gyd-ddynion,  dán  enw  cenad  oddiwrth  Dduw,  i 
ddywedyd  medd^f  Duw,  ìe,  ei  holl  feddwl  datgudd- 
iedig  i ddynion,  a dim  ond  ei  feddwl  ef;  dywedyd  hyny 
wrth  rai  cyfrifol  i Dduw,  troseddwyr  ei  ddeddf,  gel- 
ynion  iddo,  rhai  dan  gollfarn  eisoes,  ac  oll  i gael  eu 
barnu  ganddo. 

Y mae  i ddywedyd  wrthynt  yn  onest,  a fíyddlawn, 
beth  yw  eu  sefyllfa  gerbron  Duw;  ac  am  y íFordd  a 
drefnodd  Duw  yn  ei  ras  penarglwyddiaethol  i achub  y 
fath  rai,— Y mae  i’w  galw  i edifarhau  am  eu  gwrth- 


VIII 


ryfel  dirfawr ; ac  i’w  gwáhodd  i gymod  â Duw. — Y mae 
i gyhoeddi  ífordd  y cymod ; pregethu  yr  Arglwydd  lesu ; 
cyhoeddi  ei  angeii,  ‘‘Yr  ymadrodd  am  y groes.’* — Y 
mae  i bregethu,  nid  â’r  geiriau  a ddysgir  gan  ddoethin- 
eb  ddyriol,  ond  gan  Ysbryd  Duw. — Y mae  i fynegu  i’w 
■Nvrandawyr  holl  gynghor  Duw;  ac  i ddysgu  Cristipn- 
ogion  “pa  fodd  i rodio  a boddloni  Duw.” — Y mae  i 
ddysgwyl  wrth  yr  Ysbryd  Glân,  am  ddoethineb  anerth 
i gyflawni  ei  weinidogaeth,  a’i  gwneuthur  yn  fuddiol 
i’w  wrandawyr.  A chofio  beunydd,  nad  ydyw  efe 
ddim. 

Y mae  dif^g  mawr  yn  null  llawer  yn  pregethu  y 
dyddiau  hyn.  Prin  y gellir  dywedyd  mai  pregethu  yr 
efeifgyl  y maellawer.  Felly,  nidafreidiol  yw  Ymddy- 
ddanion  “ F Pregethwr  a'r  Gwrandawr^^'  yn  nghylch 
yr  athrawiaeth  a bregethir. 

Y mae  pregethau  llawer  yn  gymysglyd  iawn,  lluaw's 
o ymadroddion,  nid  y rhai  a ddysgir  gan  yr  Ysbryd 
Glân — ^pethau  yn  cael  eu  cuddio  â rhyw  fath  o eiriau, 
fel  y mae  yn  anhawdd  gwybod  pa  beth  sydd  ganddynt. 
Er  na  ellir,  fe  allai,  eu  cyhuddo  o ddy wedyd  pethau  an- 
wireddus ; eto,  y maent  yn  gadael  gwirioneddau  pwysig 
ac  angenrheidiol  heb  eu  dywedyd,  yn  y lle  y dylid  eu 
dywedyd.  Wrth  adael  heibio  ranau  o’r  gwirionedd  yn 
eu  lle  priodol,  y mae  y gair  yn  cael  ei  ŵyro  i bethau 
na  fwriadwyd  ef;  a’r  gwrandawyr  yn  cael  eu  llithio  i 
wadu  y gwirionedd  y mae  y pregethwr  yn  ei  adael 
heibio  yn  eibregethau.  Y maegadael  rhyw  wirionedd 
heb  ei  gyhoeddi,  yn  fwriadol,  yn  arwain  i’w  wadu. 

Y mae  amryw  o bethau  yn  ddiffygiol  mewn  llawer  o 
bregethau ; íe,  y mae  rhai  yn  cydnabod  eu  diífyg,  ac  yn 
galaru  o’i  blegid ; fe  allai  fod  lle  i ofni  fod-  y diífygion 
hyn  yn  fwriadol  yn  ereill.  Enwaf  rai  pethau  sydd 
yn  ymddangos  i mi  yn  ddiífygiol  mewn  pregethau. 


IX 


1.  Y mae  angen  dangos  mwy  o fawredd,  pnrdeb,  a 
chyfiawnder  Duw,  aplmrdeb  ac  ysbrydolrwydd  eigyf- 
raith.  Heb  hyn  ni  ellir  daiigos  mawr  ddrwg  pechod, 
na  haeddiant  pechadur  i ddyoddef  cosp  dragwyddol  am 
bechu. 

2.  Nid  yw  dyfnder  cwymp,  a llygredd  hollol  dyn, 
a*i  drueni,  yn  cael  eu  dangos  mewn  llawer  o bregethau, 
yn  iaith  yr  Ysgry thyrau  Santaidd;  sef  bodholl  ddynol- 
ryw,  wrth  natur,  “yn  blant  digofaint;”  a “barn  i gon- 
demniad”  ar  bob  un;  na  ddichonneb  achub  ei  hunan; 
nad  oes  teilyngdod  yn  neb  i gael  ei  achub  gan  Dduw; 
ac  na  fynant  ddyfod  at  Grist  i gael  bywyd. 

3.  Ychydigsydd  yn  dangos,  yneglur,  bod  achubiaeth 
pechaduriaid  o ddynolryw,  yn  tarddu  yn  hollol  ò ras 
penarglwyddiaetholDuw;  a bod  gras  ynymddysgleirio 
yn  dra  gogoneddus  yn  nhrefniad,  gwneuthuriad,  a 
chymhwysiad  iachawdwriaeth.  “Er 'mawl  gogoniant 
ei  ras  ef,’*  y mae  trefn  iachawdwriaeth  i gyd! 

4.  Y mae  gormod  o ryw  gymysgiad  dynol,  tywyll, 
mewn  llawer  pregeth,  sydd  dan  enw  pregethu  Crist. 
Ni  phregethir  ef  yn  oleu,  ac  yn  ysgrythyrol,  yn  lach- 
awdwr  cyflawn;  ni  ddanghosir  yn  amlwg  ogoniant  ei 
berson;  a’i  osodiad  yn  lle  pechaduriaid;  a’i  waith  yn 
gweinyddu  ei  swyddau  cyfryngol,  yn  ol  cyfammod  y 
prynedigaeth;  cyflawnder  ei  iawn ; a pherífeithrwydd  y 
cyfiawnder  a ddygodd  ef  i mewn,  i gyfiawnhau  pawb  a 
gredant  ynddo.  Gwael,  a thywyll,  y dywedir  yn  aml 
am  gyfrif  cyfiawnder  Crist  i’rrhai  sydd  yn  credu. 

b.  Ychydig  sydd  yndywedyd,  ynoleu,  am  yrangen- 
rheidrwydd  am  waith  yr  Ysbryd  Glân,  er  achub  pech- 
aduriaid;  a natur  ei  waith  ar  y rhai  a gedwir.  Mor 
anaml  y pregethir  am  farw  i’r  ddeddf,  yr  angenrheid- 
rwydd  anhebgorol  am  aìl-enedigaeth^  a bod-yn  gyfran- 
ogion  o’r  duwiol  anian,  ac  nad  oes  dim  a wnelo  dyn 


X 


yn  'wir  santaidd,  heb  ei  fod  yn  tarddu  o egwyddor  sant- 
aidd.  Ychydig  a ddywedir  am  yr  angen  sydd  ar  y 
Cristion  am  gael  ei  ddysgu,  ei  arwain,  a’i  nerthu  yii 
mhob  peth,  gan  yr  Ysbryd  Giân;  ac  mai  efe  sydd  yn 
gwneyd  ordiiihadau  yr  efengyl,  a moddion  gras,  yn  fudd- 
iol  i ni. 

Dylem  iii,  y pregethwyr,  grynu,  rhag  bod  i’n  gwran- 
dawyr  dwyllo  eu  hunain  o dan  ein  gweinidogaetli;  a 
bod  y pregethau  a wrandawsant  wedi  eu  hesmwythâu 
a’u  cadarnhau  yn  eu  twyll.  Peth  mawr  y w i bregeth- 
wr  allu  dywedyd,  ei  fod  ef  yn  “lân  oddiwrth  waed 
pawb  oll  a’i  gwrandaw^odd.  Mynegu  holl  gynghor 
Duw,**  a ddatguddiwyd  i ni  yn  eiair  santaidd,  sydd  un 
peth  angenrheidiol  tuag  at  fod  yn  lân  oddiwrth  waed. 
“ Gwylio  arno  ei  hun,  ac  ar  yr  athrawiaeth,  ac  aros 
ynddi,**  yw^  y ffordd  i bregethwr  “ gadw  ei  hun,  a’r 
rhai  a wrandatfànt  arno.”  1 Tim.  iv.  16. 

II.  Y mae  yn  beth  o’rpwys  mwyaf  i’r  gwrandawyr 
‘‘  edrych  pa  heth,  ^pha  fodd  y gwrandawont.*’  Y mae 
gwTando  gair  Duw  yn  foddion  o’i  ordeiniad  ef  i gael 
íFydd  a bywyd.  Esay  lv.  3.  Rhuf.  x.  17. 

1.  Dylai  gwrandawyr  ‘‘edrych  òeíÄ  a wrandawont;” 
oblegid  y mae  gau-athrawon,  ac  “ athrawiaethau  amryw 
a dyeithr,”  yn  bod  : am  hyny,  dylent  chwilio'^r  ys- 
grythyrau  beunydd,  fel  y Bereaid^  i edrych  a ydyw  y 
pethau  hyny  fel  y dy wedodd  y pregethwr. 

2.  Dylenthefyd  ‘‘edrych  pa  fodd  y gwrandawont;” 
beth  y w eu  dyben  a’u  hagwedd  yn  gwrando.  Y mae 
llaw^er  math  o wrando  nad  yw  er  gogoniant  Duw%  na 
lles  y gWTandaw^yr;  megys  gwrando  er  mwyn  dawn, 
neu  hyawdledd  a ífraethineb  ypregethwr;  neu  i borthi 
eu  blys  cywreinddoeth  eu  hunain;  neu  er  mwyn  difyr- 
wŵ  cnawdol,  &c.  Ond  gwrando  a ddylid,  beth  a'ddy- 
wod  yr  Arghvydd,  mewn  gŵylder,  gan  “grynu  wrth  y 


XI 


gair;’’  gwrando  a deall,  a derbyn  ei  eiriau  ef;  credu  ei 
dystiolaeth,ufyddhaui’worcliyniynion,  cadw  achuddio 
ei  ymadroddion  yn.y  galon. 

Nid  oes  dim  yn  fwy  gweddaidd  nag  i bregethwr  a 
gwrandawr  ymddyddan  yn  nghylch  gwir  athrawiaeth 
yr  efengyl,  mewn  ysbryd  gostyngedig,  a pharodrwydd 
i gymeryd  eu  dysgu  gan  Dduw,  ac  i gymeryd  ei  air  ef 
yn  derfyn  ar  bob  ymryson. 

Gocheler  ceisio  myned  â gair  Duw  i gael  ei  farnu  o 
flaen  mainc  rheswm  llygredig  dyn ! Gocheler  gofyn 
am  unrhyw  beth  a ddywedodd  Duw  yn  ei  air,  Pa  fodd 
y mae  hyny  yn  rhesymol,  neu  yn  addas,  neu  yn  gyson  ? 
Gallu  gwybod  beth  a ddywedodd  yr  Arglwydd  am  bob 
peth,  sydd  yn  ddigon  i ni : y mae  ei  holl  eiriau  ef  yn 
wirionedd  cadarn;  a doethineb  anfeidrol,  a chyson- 
deb  perfifaith,  ynddynt  oll. 

Bod  i lawer  gael  lles  wrth  ddarllÄii'  yr  Ymddyddan- 
ion,  a chaeleu  dwyn  i weled  mwy  o werth  a gogoniant  yn 
yr  athrawdaeth  iachus — cael  profi  mwy  o’i  rhinweddau 
iachusol ; a derbyn  o’i  bendithion  nes  y bucheddont 
fel  y gweddai  i’r  athrawiaeth  iachus,  ac  yr  “ymddyg- 
ont  yn  addas  i efengyl  Crist,”  yw  dymuniad  eich 
brawd  gwael,  a’ch  cyd-was. 


Fron^ 

lonawr  16,  1840. 


JOHN  ELIAS. 


(ODDIWRTH  Y PARCH.  J.  HÜGHES,  O LIYERPOOL.) 
(^Gynt  0 Wr€xham.) 

Nid  oes  neb  wedi  cyraedd  perífeithrwydd  yn  y byd 
hwn.  Byddai  proíîesu  hyny  yn  braw^f  o anmlierj^eith- 


XII 


rwydd.  Mewn  llawer  o bethau,  mewn  har^i  a buchedd, 
yr  ydym  ni  bawb  yn  llithro.  Amrywia  plant  Duw  eu 
Imnain  yn  eu  golygiadau  ar  lawer  o bethau  llai  obwys; 
ie,  ar  bethau  mawr  eupwys,  pan  y manylir  yn  ormodol 
arnynt.  Ni  roddir  i ni,  bob  amser,  wybod  o ba  her- 
wydd,  nac  i ba  ddyben,  y mae  llawer  o bethau  mewn 
anian;  mwy  o lawer,  ynte,  y gellir  dysgwyl,  yn  iiirgel- 
wxh  mawr  duwioldeb,  ddwfr  rhy  ddwfn  i'w  blymio,  a 
phethau  rhy  fawr  i’w  gwybod. 

Hysbys  y dy  w fod  g^vahaniaethyn  bod,  ac  wedibod  er’s 
oesoeddyn  mhlith  y rhai  a elwif  yn  Galfiniaid,  yn  eu  syn- 
iadau  ar  Athrawdaeth;  rhai  yn  uwch  fel  y dywedir,  ac 
■ereill  yn  îs.  Gŵyrodd  rhai,  o dro  i dro,  mor  bell  i ochr 
Uwch-galjìniaeth  nes  terfynu  yn  bur  agos  ar  Antinom- 
iaeth;  Qxeì\\  i och.x  Is-galjiìiiaeth^  nes  na  ellid  prin  eu 
gwahaniaethu  od^Mwrtli  Arminiaeth.  Hyd  yr  wyf  fìyn 
deall,  ac  nid  wyiyn  hòni  pethau  mawrion,  cafodd  y 
Trefnyddion  Calfìnaidd,  yn  Nghymru,  eu  cadw  hyd  yn 
hyn  i ochel  y ddwy  graig  yna,  ac  i gynal  gair  y bywyd 
yn  ei  Jìas,  ac  yn  ei  burdeb ; a gobeithiaf  y parhant  i 
wneuthur  felly.  Wrth  ddywedyd  hyn,  nid  wyf  yn 
jiroffesu  unrhyw  anffaeledigrwydd  ar  y naill  law,  nac 
yn  gwneuthur  cymhariaeth  gynhenus  â phleidiau  ereill, 
ar  y llaw  arall. 

Nid  wyf  yn  gwybod  fod  dim  yn  y traethawd  canlynol 
yn  milwrio  yn  erhyn  y gwirionedd,  ond  c?ros  y gwirion- 
edd ; a barnwyf  fod  ynddo  brofìon  eglur  o ymchwiliad 
manwl,  ac  o fedrusrwydd  helaeth ; a’i  fod  yn  tueddu  i 
dywys  yr  enaid  ymofyngar  i ddirgelwch  y ffydd — i 
gadarnhau  y neb  a allai  fod  yn  sefyll — i dywys  y neb  a 
allai  fod  yn  petruso — ac  i adferu  y neb  a allai  fod  yn 
gŵyro. ‘‘A  ddarlleno  ystyried,  a ystyrio  dealled.” 

JOHN  HUGHES. 


XIII 


(ODDIWRTH  Y PARCH.  H.  REES.) 

Yr  ydwyf  ynbarnu,  yn  ostyngedig,  fod  yr  athrawiaeth 
a amddiífynir  yn  yr  Ymddyddanion  hyn,  yn  ddatgudd- 
iedig  yn  ngair  yr  Arglwydd;  a hod  yr  amddiífyniad 
hefyd  yn  gyfry  w ag  sydd  yn  tueddu  i gryfhau  a sefydlu 
y meddwl  ynddi.  Y mae’n  wir,  nad  rhesymau  goreu 
dynion  dros  athrawiaeth  yr  efengyl,  yw'  y moddion  i 
genhedlu  ffydd^  ynddi  yn  nghalon  pechadur;  ond  yn 
hytrach,  y cyhoeddiad  noeth  o’r  athrawiaeth  ei  hun, 
Ohlegid  nid  y w ffydd  y saint  mewn  doethineh  dynion, 
ond  mewn  nerth  Duw : ac  y mae  y nerth  hwnw  yn 
gweithio,  èr  dwyn  y meddwligredu’r  efengyl,  nid  drwy 
resymau  dynol  o’i  phlaid,  ond  drwyddi  hi  ei  hun. 
“ Ohlegid  gallu  Duw  y w hi  er  iachawdwriaeth  i hoh  un 
sydd  yn  credu.”  Eto,  pan  ho  meddŷliau  dynion  yn 
agored  i gael  eu  dyrysu  drwy  y dadleuon  a’r  rhesymaií 
cyfrwysddoeth  a ddygir  yn  erhyn  y gwirionedd  gan 
gyfeiliornwyr ; fe  all  gw^aith.y  doeth  a’r  medrus  yn  ei 
amddiffyn,  drwy  egluro  ei  natur — dangos  ei  gysondeh — 
dynoethi  y twyll-resymau  a ddygir  i’w  erhyn — ac  hefyd, 
trwy  ddwyn  rhesymau  têg  a chedyrn  i’w  gadarnhau, 
fod  o neillduol  wasanaeth  i gredinwyr,  er  chwalu  eu 
petrusder* — cryfhau  eu  ffydd — a sefydlu  eu  heneidiau 
yn  yr  athrawiaeth  iachus. 

Mi  feddyliwn  mai  hyn  ywprif  amcan  yrhollymddy- 
ddan  rhwng  “ Y Pregethwr  aW  Gwrandawr a than 
fendith  yr  Arglwydd,  goheithiaf  y hydd  iddo  ei  gyr- 
haeddyd  hefyd.  Ac  felly,  yr  ydwyf  yn  dymuno  ei 
Iwydd,  i wneuthur  gwasanaeth  ag  sydd  mor  angen- 
rheidiol  i’r  eglwysi  y dyddiau  hyn. 


HENRY  REES. 


XIV 


(ODDIWRTH  Y PARCH.  L.  EDWARDS,  A.  C.) 

Anwyl  Gyfaill, — Dywenydd  oedd  genyf  glywed 
_eich  hod  wedi  cyds'''^io  i*r  Preyethwr  a'r  Gwran- 
dawr^'  yinddangos  y^  llyfr  ar  ei  ben  ei  hun.  Gan  fod 
cryn  amser  er  pan  ddarllenais  yr  hyn  sydd  wedi  ym- 
ddangos  o hono,  y mae  yn  anhawdd  imi  ddyweyd  dim 
yn  fanwl  o barthed  ei  deilyngdod;  ond  yr  argraíf  a 
adawyd  ar  fy  meddwl,  ydyw,  ei  fod  yn  cynwys  rhes- 
ymau  o blaid  Calfiniaeth,  nas  gellir,  ar  frys,  eu  gwrth- 
brofi.  Y gwreiddyn,  os  nad  wyf  yn  camsynied,  i’r 
rhan  fwyaf  o’r  annghysondeb  a welir  mewn  llawer  o 
ysgrifeniadau,  y dyddiau  hyn,  yw  diffyg  ystyried  fod 
yr  achos  o holl  drefn  yr  iachawdwriaeth  yn  Nuw.  Yr 
hyn  yw  Efe  Ò M^enrheidrwydd  natur,  yw  yr  achos 
fod  pechod  yn  ddrwg,  fod  y drwg  hwnw  yn  galw  am 
gosp,  ac  nad  oedd  modd  ei  faddeu  heb  iawn.  Ac  Efe 
hefyd,  o’i  ras  jpenarglwyddìaethol^  yw  yr  achos  de- 
chreol,  a’r  unig  achôs,*ŵ  bob  daioni  sydd  yn  neb  o’i  gre- 
aduriaid.  Am  i^çd  eich  ymresymiadau  wedi  eu  had- 
eiladu  ar  y s^aen  hon,  yr  wyf  yn  credu  eu  bod  yn  ddi- 
ysgog,  ac  o’m  calon  yn  dymuno  bendith  ar  eich  llafur. — 
Y dwyf,  anwyl  gyfaill,  yr  eiddoch, 


LEWIS  EDWARDS. 


YMDDYDDAN  I.  dal, 

Sylwadau  Rhagarweiniol  % 17 

YMDDYDDAN  II. 

Natur  a Chanlyniadau  Pechod  24 

YMDDYDDAN  III. 

Pechod  Adda  aH  Gosp  32 

YMDDYDDAN  IV. 

Y Cyfammod  Gweithredoedd 41 

YMDDYDDAN  V. 

Cyfrifiad  Pechod  Adda  Vw  Hiliogaeth  ..  . , . . ; . 51 

YMDDYDDAN  VI.' 

Rhan  I. — Pechod  Gwreiddiol  62 

Rhan  II. — Sail  y Cyfrifiad 67 

YMDDYDDAN  VII. 

Cyfrifiad  Pechod  Adda  i'w  Hiliogaethy  a Sefyllfa 
Prawf  73 

YMDDYDDAN  VIII. 

Sefyllfa  Prawf 82 

YMDDYDDAN  IX. 

Natur  yr  lawn — Pa  beth  nid  yw  94 

YMDDYDDAN  X. 

Natur  yr  lawn — Pa  heth  ydyw 107 

YMDDYDDAN  XI. 

Rhan  I. — Dyoddefaint  yn  Hanfodol  Vr  lawn  ...  1Í4 
Rhan  II. — Cyfammod  y Prynedigaethy  a Gwrth^ 
ddrychauW  lawn 128 


XVI 


YMDDYDDAN  XII.  dal. 

F Prynedigaeth 131 

YMDDYDDAN  XIII. 

Mechniaeth  Crist 142 

YMDDYDDAN  XIV. 


Pffeithiolrwydd  yr  lawn  tuag  at  ei  Wrthddrychau  156 
YMDDYDDAN  XV. 

Cysylltiad  yr  lawn  âg  Arfaeth  neu  Fwriadau  Duw  162 
YMDDYDDAN  XVI. 


Rhan  I. — Cyfîwr  Achuhadwy  ac  Achubedig 171 

Éhan  II. — Cysylltiad  yr  lawn  à Galwad  yr 

Efengyl 174 

\mDDYDDAN  XVII. 

Yr  hoìl  Fyd — Pawh — Yr  Eglwys — F Defaid^  §c., 
yn  WrthddrychauW  lawn 179 

YMDDYDDAN  XVIII. 

Anallw  Dyn,  a Gwaithyr  Yshryd  Glàn 195 


ATTODIAD. 

Llythyr  I. — At  Gyhoeddwr  y Drysorfa^  ....  215 

Llythtr  II. — Eto 223 

F Dr.  Chalmers  a Chalfíniaeth 235 

Lord  BolinghroJce  ac  Institutes  Calfin 237 

Fíeillduolrwydd  yr  lawn,  a Chyffredinolrwydd 

Galwad  yr  Efengyl 238 

Dangoseg  244 


Y 


PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


YMDDYDDAN  I. 


SYLWADAU  RHAGARAYEINIOL. 

Gwranáawr.  Pa  betîi  yw  eich  barn  chwi,  ISÍT.  P.,  am 
y bydcrefyddol  yn  y dyddiau  hyn?  Diameu’ch  bod  chwi 
yn  darllen  llaw'er.  A fu,  attolwg,  y fath  amser  erioed  ar 
eglwys  Crist  a’r  dyddiau  presenol  ? Gwyddys  fod  Pro-  g 

testaniaid  a Phapistiaid  yn  dadlu  â’u  gilydd  o hyd  er  " 

dyddiau  Luther; — Calfiniaid  ac  Arminiaid,  yr  un  modd, 
er  dyddiau  Arminius; — Eglwyswyr  ac  Ymneillduwyr 
mewm  dadi  â'u  gilydd  byth  er  amser  yr  hen  Buritaniaid; 
ac  y mae  dadleuon  aneirif  yn  bod  rhwng  y pedair  sect, 
fel  eu  gelw'ir,  yn  Nghymru  er’s  hlyneddau  lawer  cyn  ein 
geni  ni. 

Ond  yn  awr,  y mae  y gwahanol  bleidiau  crefyddol  yn 
methu  â chytuno  yn  eu  plith  eu  hunain ; a hyny,  os  nad 
wyf  yn  camgymeryc^  am  brif  bynciau  y grefydd  Grist- 
ionogol.  Wrth  WTandaw  pregethau  yr  Annibynwyr,  cawn 
glyw^ed  yr  athrawiaeth  y bu  Rees,  Tibbot,  Gray,  Lewis, 
y’nghydag  ereill  o hen  bregethwyr  y cyfenwad  hwnw,  yn 
ei  phregethu  ab  yn  ei  phleidio  yn  wrol,  yn  awT  yn  cael 
ei  thaflu  o’r  neilldu  fel  cyfundraith  o gyfeiliornadau.  Ac 
y mae  rhai  yn  dywedyd  nad  yw  y Methodistiaid  Cal- 
fìnaidd  yn  lân  oddiwrth  yr  un  cyhuddiad.  Nid  y w yn  beth 
i ryfeddu  llawer  ato,  nac  i dramgwyddo  cymaint  wrtho, 

‘fod  dynion  duwiol  a da  ynmethu  â chydw'eled  ambethau 
o îs-bwys  mewn  crefydd;  ond  pan  y mae  dynion  o wybod- 
aeth  helaeth,  a dawm  hefyd,  yn  dywedyd  yn  groes  i’w'- 
gilydd  am  y pethau  mwyaf  eu  pwys,  megys  natur  a dyben- 
ion  iawn  Crist,  trefn  cyfiawnhad  pechadur,  a gwaith  yr 
Ysbryd  Glân ; ohid  yw  y peth  yn  tueddu  yn  fawr*^ 
ddyrysu  yr  ynìofynydd  mw'yaf  gonest,  ac  i gadarnhau  yr 
anffyddiwr  yn  eihaeriad  mai  ífìloreg  yw'’r  cwbl? 

B 


18  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Pregethwr.  Y mae  yn  ddigon  gwir  fod  pethau  yn  bod 
fel  yr  ydych  chwi  yn  darlunio,  a bod  niweidiau  mawrion 
yn  cael  eu  gwneyd  trwy  hyny,  sef  y gwan  yn  y ífydd  yn 
cael  ei  wneyd  yn  wanach,  a’r  cryf  mewn  annghrediniaeth 
yn  cael  ei  wneyd  yn  gryfach.  Ond  dylem  edrych  hefyd 
i’r  ochr  arall ; y mae  llawer  o ddaioni  yn  cael  ei  wneyd  i 
achos  crefydd  weithiau,  trwy  fod  dadleuon  yn  codi;  y 
mae  dynion  yn  cael  eu  deífroi  i chwilio,  a rhai  trwy  hyny 
yn  cael  eu  hargyhoeddi  o’u  cyfeiliornadau,  ac  ereill  yn 
cael  eu  cadarnhau  yn  y gwirionedd:  ac  yr  wyf  íì  yn 
meddwl,  er  cymaint  o ddrwg  sydd  yn  cael  ei  wneyd  i 
achoscrefydd  trwy  y dadleuonhyn,  y bydd,  yn  y diwedd, 
y daioni  yn  llawer  mwy;  ond  fe  allai  mai  yn  ein  beddau 
y byddwnni  cyn  y bydd  hyny  i’w  weled  yn  eglur. 

Dylem,  bob  amser,  wrth  chwilio  am  y gwirionedd, 
ymddyosg  oddiwrth  bob  rhagfarn.  Y mae  hen  bobl  yn 
I hynod  dueddol  i ragfarn  o blaid  hen  bobl.  Y mae  y rhai 
a enwasoch  chwi,  y’nghydag  ereillo’u  cyfoedion,  wedi  eu 
seintio  yn  meddyliau  llawer  o hen  bobl,  fel  yr  ystyriant 
ddywedyd  yn  groes  i’r  hyn  a ddywedodd  y rhei’ny,  bron 
yr  im  peth  adyweyd  yn  groes  i’rbeibl:  ond  aydywhyny 
yn  dêg,  tra  nad  oeddynt  hwy,  er  maint  eu  dawn  a’u 
defnyddioldeb,  ond  dynion  ífaeledig  fel  ninau  ? Y mae 
pobl  ifainc,  drachefn,  yn  dueddol  iawn  i ragfarn  o blaid 
pohl  ifainc  : braidd  na  phenderfynai  llawer  un,  mai  rhy  w 
ffyliaid  oedd  yr  hen  bobl,  heb  wybod  dim,  a bod  rhyw 
oleuni  newydd  wedi  dyfod  i’r  byd  gyda’r  oes  bresenol,  na 
bu  ei  fath,  o leiaf,  er  dyddiau’r  apostolion.  Bydded  i ní 
dalu  pob  parch  dyledus  i’n  henafìaid,  ac  yn  enwedig  i’n 
tadau  a fuont  yn  llafurus  a defnyddiol  gydag  achos  crefydd 
mewn  amserau  blinion  iawn;  ac,  ar  yr  un  pryd,  beidio  â 
diystyrullafur  na  gwybodaeth  neb  o’n  cydoeswyr ; a chof- 
io  mai  “ pa  beth  bynag  sydd  yn  egluro,  goleuni  y w.”  Eto 
awn  â’u  hathrawiaethau  “at  y gyfraith  ac  at  y dystiol- 
aeth;  oni  ddywedant  yn  ol  y gair  hwn,”  b’ont  hwy  hen, 
b’ontifainc,  dysgedigneu  annysgedig,  “hyn  sydd  am  nad 
oes  oleuni  ynddynt.” 

Gwran.  le,  peidiẅch  chwi  â fy  nghamgymeryd  i.  Nid 
wyf  fì  yn  condemnio  yr  hen  na’r  ifaiic.  Bu  yn  dda  gan  fy 
nghalon  i wrando  ar  ugeiniau  yn  pregethu,  ag  sydd  yn  awr 
yn  y priddellau.  Ond  os  dywedaf  y gwir,  braidd  na 
feddyliwn  i fod  y bobl  bresenol  yn  gweled  ryw'  beth  yn 
mhellach  na’u  tadau.  Y mae  gan  y bobl  ifainc  yma 


YMDDYDDAN  I. 


19 


Natnral  and  Moral  Philosophy,  Metaphysics,  Logic^ 
Rhetoric,  ac  ni  wn  i pa  faint  o bethau,  na  wyddai  ll2wer 
o’r  hen  bobl  ddim  am  danynt.  A phexlywech  chwi  y 
fath  philosophi  sydd  gan  y bechgyn  dewr  yma  wrth  bleid- 
io  y pynciau  newydd,  yr  wyf  íi  yn  meddwl  y byddai  yn 
anhawdd  i chwi  gael  rhesymau  i’w  gwrthbrofì. 

Preg.  Y mae  y grefydd  Gristionogol  â’i  sail  ar  y 
datguddiad  dwyfol,  ac  nid  ar  yr  hyn  a elwir  philosophi; 

0 ganlyniad,  wrth  y datguddiad  hwnw  y mae  yn  rhaid  i’w 
holl  bynciau  gael  eu  profì,  ac  nid  wrth  yr  hyn  a elwir 
philosophi. 

Gwran.  Ond  y mae  dyn  yn  greadur  rhesymawl,  ac  fe 
ddylai  gael  gwybod  y rheswm  paham  a pha  fodd  y mae 
pob  peth,  cyn  y gallo  yn  rhesymawl  ei  gredu;  ac  ni  allwn 
lai  na  chyfrif  y dyn  yn  goelgar  ( credulous ),  a gredai  beth 
heb  ddeall  paham  na  pha  fodd  y mae  y peth  hwnw  yn 
bod.  Yn  wir  pan  fyddaf  yn  eich  gwrando  chwi  ac  arall  yn 
dy  wedyd  mai  tros  yr  etholedigion  yn  unig  ybu  Cristfarw, 
ac  niai  ar  eu  medr  hwy  yn  unig  y darparwyd  holl  fen- 
dithion  iacha\ydwriaeth ; ac  eto  fod  yr  efengyl  i gael  ei 
phregethu  i bawb  yn  ddi%vahaniaeth,  a bendithion  trefn 
achub  i gael  eu  cymhell  ar  bawb,  ac.  mai  ar  y dyn  y mae 
y bai  am  eu  gwrthod;  ni  fedrwn  i yn  fy  myw  weled  y 
cysondeb.  Pa  gysondeb  sydd  mewn  gwahodd  pawb  i 
wledd  na  fwriaídwyd  ac  na  ddarparwyd  ond  i rai  ? A pha 
reswm  y w beio  dyn  am  wrthod  yr  hyn  na  pherthyn  iddo  ? 
Onid  gonestrwydd  y w iddo  ei  wrthod  ? Ac  onid  trais  a 
fyddai  iddo  ei  dderbyn? 

Preg.  Os  na  chredwch  chwi  fod  diiîi  yn  bod,  oddieithr 

1 chwi  allu  ei  amgyíFred  a rhoddi  rheswm  têg  am  dano, 
yr  ydychynrhwym  o fod  yn  amheuwr,  (^sceptic')  ynmhob 
petli ; oblegid  y mae  y pethau  a welir  ynfwyaf  cyífredin, 
ac  na  amheuir  gan  neb,  yn  cynwys  ynddynt  ddirgeled- 
igaethau  rhy  ddyfnion  i amgyfíred  y dyn  inwyaf  deallus. 
Paham  yr  ydwyf  fì  yn  galiu  ymsymud  mwy  na’r  desh 
yma  sydd  o’m  blaen? 

Gwran.  Pam  hefyd?  Onid  am  fodbywyd  ynoch  chwi, 
yr  hyn  nid  yw  yn  y desJc'? 

Preg.  Bywyd  î Pa  beth  yw  hwnw? 

Gwrnn.  Y peth  sydd  yn  gwneyd  y gwahaniaeth  ihyag- 
fìch  cliwi  a’r  desJc. 

Preg.  Ic,  dynatihwiyn  awr  yn  ymresymumewn  cylch, 
a plie  bacch  yn  troi  yncido  hyd  ílwyddyn  i heddyw.  ni 


20  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


fyddech  chwi  na  neh  arall  ddim  doethach.  Ond  pa  heth 
y w y hy  wyd  sydd  yn  gwneyd  gwahaniaeth  rhyngof  íì  a’r 
deshì 

Gwran.  Welyrhwnw.  Rhywheth  yn  y gwaed.  Rhyw- 
heth 

Preg.  Digon  gwir  mai  rhy wheth  ydy w,  ond  ni  ellwch 
chwi  na  minau  ddy wedyd  nac  amgyífred  pa  heth  y w y 
rhywheth  hwnw.  Ond  ai  rhesymol  fyddai  i mi  heidio  â 
chredu  y gallaf  ymsymud  mwy  na’r  desh,  o achos  na  allaf 
amgyíFred  y peth  sydd  yn  gwneyd  y gwahaniaeth  rhyngom? 

Gwran.  Ni  feddyliais  i erioed  am  heth  fei  yna.  Ond 
pa  heth  yw  hyny  i’r  mater  dan  sylw? 

Preg.  Dim  rhagor  na  phrofi  fod  yn  rhaid  i ni  gredu 
llawer  o hethau,  cyn  deall  pa  fodd  y maent  yn  hod;  neu 
fbd  yn  amheuwyr  am  hoh  peth. 

Os  ydych  am  ddringo  i esgynlawr  gwyhodaeth,  y petji 
cyntarf'  i’w  wneyd  ydyw,  mynu  tir  çadarn  gwirionedd  i 
osod  troed  eich  hysgol  arno.  Y mae  llawer,  ohlegid  gosod 
eu  hysgol  i fyny  ar  dir  llithrig  amheuaetli,  wedi  syrthio  a 
ehlwyfo  eu  penau  yn  anfeddyginiaethol.  Fy  meddwl  wrth 
ddyweyd  hynyna  yw,  y rhaid  i ddyn  a fyddo  yn  chwilio 
am  wyhodaeth,  gael  rhyw  hethau  sicr  a diamheuol  i àdeii- 
adu  ei  resymau  arnynt,  ac  onidê  y mae  yn  rhwym  i fyned 
i ddyryswch  o gyfeiliornadau.  Yr  wyf  yn  meddwl  mai 
trwy  heidio  à dylyn  y llwyhr  yma  y mae  llawer  o ddynion 
dysgedig  a gwyhodus  wedi  myned  i gyfeiliornadau  cethin 
iawn;  sef  trwy  gymeryd  y gwijioneddau  mwyaf  eglur  yn 
rhag-dyhiaethau  {hypotheses^  ^ i’w  credu  neu  eu  han- 
nghredu,  yn  ol  fel  y hyddont  hwy  yn  amgyffred  neu  yn 
methu  amgyífred  eu  cysondeh. 

Gwran.  Prin  yr  ydwyf  yn  deall  eich  hymresymiad. 

Preg.  Wel  ynte,  mi  a enwaf  -ddwy  anghraifí’t,  un  o 
hethau  naturiol,  a’r  llall  o hethau  duwinyddol,  er  mwyn 
dangos  i chwi  fy  meddwl  yn  eglurach.  1.  Y mae  yn 
wiiionefíd  sicr  ac  eglur,  fod  dyn  yn  gyfansoddedig  o goríí 
ac  eìiaid,  a hod  yr  enaid  yn  gweithredu  ar  y coríf  er  ei 
ysgpgi  fel  y ho  yn  ewyllysio : meddyliaf  am  godi  fy  llaw 
a»!  fy  mhen,  dyna  hi  i fyny  yn  y fan:  meddyliaf  am  fyned 
alian  i’r  ardd,  dyna  y ddaudroed  yn  ysgogi  hoh  yn  ail  yn 
union  tua’r  lle.  Ond  ni  alhvn  amgyffred  pa  focld  y mae 
yr  enaid  yn  dylanwadu  ar  y corff  i roddi  ysgogiad  yn  ei 
ìîoll  aelodau.  Yn  awT,  wrth  adael  y pethau  eglur  a nodais 
heh  henderfynu  eu  hod,  nes  gallu  amgyffred  paham  y 


YMDDYDDAN  I. 


21 


maent  yn  bod,  a pha  fodd  y maent  yn  gweithredu,  aeth 
rhai  i wadu  fod  gan  ddyn  enaid,  ac  i haeru  ma;  corff  yn  unig 
ydy  w;  aeth  ereill  i wadu  fod  gan  ddyn  goríf,  ac  i haeru  mai 
enaid  yn  unig  ydyw.  2.  Y mae  bod  y Gwaredwr  yn 
DduAV  ac  yn  ddyn,  yn  wirionedd  mor  eglur  ag  un  ath- 
rawiaeth  o fewn  y beibl.  Ond  y mae  llawer  o dduwin- 
yddion  na  fynant  gredu  dim  mewn  duwinyddiaeth,  fel 
gwirionedd  diamheuol,  nes  iddynt  hwy  allu  amgyffred 
pa  fodd  y mae  yn  bod:  y canlyniad  o hyn  yw,  i rai  fyned 
i wadu  dyndod — ac  i ereill  fyned  i wadu  Duwdod, 
Crist. 

Gwran.  Ho,  yr  ydych  chwi,  ynte,  yn  golygu  fod 
llawer  ò bethau  yn  wirioneddau,  pan  nad  oes  dim  cyson- 
deb  rhyngddynt,  ac  mai  ein  dyledswydd  yw  credu  agos 
bob  peth,  a pheidio  ymyraeth  i chwilio  dim  am  gysondeb 
pethau,  ac  felly  mai  fy  lle  inau  y w credu,  heb  betruso,  mai 
tros  yr  etholedigion  yn  unig  y bu  Crist  farw,  mai  iddynt 
hwy  yn  unig  y darparwyd  iachawdwriaeth,  ac  eto  fod 
gwahoddiad  didwyll  yn  cael  ei  wneyd  yn  ngweinidogaeth 
yr  efengyl,  i bawb  ddyfod  i dderbyn  y pethau.  A ydych 
yn  dysgwyl  mewn  difrif  i mi,  a minau  yn  greadtir  rhes- 
ymawly  gredu  pethau  ag  sydd  yn  annghyson  á’u  gilydd? 

Preg.  Y mae  pob  gwiricmedd  yn  berff'aith  gyson  à’u 
gilydd,  fel  nas  gall  dau  wirionedd  fod  yn  wrthwyneb  i’w 
gilydd.  Pan  glywoch  chwi  ddau  ddyn  yn  haeru  pethau 
croes  i’w  gilydd,  dichon  fod  y ddau  yn  dy wedyd  ceiwydd, 
ond  ni  all  ond  un  o honynt  fod  yn  dy  weyd  y gwir ; oblegid 
y mae  celwyddau  yn  aml  yn  hollol  groes  i’w  gilydd,  ond 
ni  all  dim  gwirioneddau  beidio  à chytuno  â’u  gilydd. 

Nid  wyf  yn  dywedyd  chwaith  na  ddylem  lafurio,  hyd 
eithaf  ein  gallu,  er  canfod  cysondeb  pethau,  yn  enwedig 
pethau  y beibl.  Ond  pe  methem  âg  amgyffred  pethau,  ni 
ddylem  am  hyny  benderfynu  nad  ydynt  yn  wir.  Pan 
ganfyddom  bethau  ag  y byddai  yn  drais  ar  synwyr 
cyffredin  i ni  eu  hamau,  ein  dyledswydd,  dybygwn  i,  yw 
eu  credu;  ac  os  na  fedrwn  weled  cysondeb  rhwng  y naill 
a’r  llall  o’r  pethau,  priodoli  hyny  i anmherffeithrwydd  ein 
deall.  A pha  beth  yw  y gorawydd  sydd  mewn  dynioii  i 
amgyffred  cyn  credu  pethau  y beibl,  ond  yr  hen  flys  bod 
fel  duwiau  yn  gwybod  da  a drwg?  OẀegid  beiddiaf 
ddywedydfod  ynybeibl,  yn  gystal  ag  mewn  natur,  bethau 
na  all  neb  eudirnadyn  berffaith  tu  yma  iHollwybodaeth; 
ac  os  byddwn  ninau  heb  eu  credu  nes  gallael  eu  dirnad, 


22  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

byddwn  byth  yn  anngliredinwyr  i eiriau  y Gwirionedd 
ei  hun. 

Gioran.  Pa  beth  sydd  wirionedd?  A raid  i ni  gredu 
pob  peth?  Neu  pa  fodd  yr  ydym  i benderfynu’r  peth  a 
raid  ei  gredu? 

Preg.  Pan  unwaith  yr  addeíìr  dwyfoldeb  yr  ysgryth- 
yrau,  yr  un  peth  yw  beibl  i’r  duwinydd  ag  ydyw /acís  i’r 
philosophydd.  Rhaid  i’r  philosophydd  gael/acís  i adeil- 
adu  ei  gyfundraith  arnynt;  ac  weithiau  wedi  iddo  fod 
íîyneddau  yn  llafurio  ac  yn  astudio  i gael  y system  yn 
gyson  â hi  ei  hun,  y mae  un  fact  yn  dinystrio  y cwbl;  ac 
er  ymdrechu  i gynal  yr  adeilad  i fyny,  trwy  wadu’r  fact, 
neu  ei  symud  o’r  ífordd,  i hiwr  y mae  yn  dyfod,  ac  yntau 
yn  dianc  gan  'waeddi,  Facts  are  stubhorn  things.^’  Yr 
un  peth  yn  gymhwys  y w’r  ysgrythyrau  i’r  duwinydd.  / Pa 
beth  bynag  y mae  y beibl  yn  ei  ddywedyd,  y mae  yn fact, 
ac  y mae  yn  haws  symud  y Wyddfa  i fôr  Werydd  na  newid 
un  iot  o hono.  Llawer  duwiiiydd  a lafuriodd  yn  ddiwyd 
ac  a astudiodd  yn  galed,  i wneyd  ifyny  system  o dduwin- 
yddiaeth;  ac  erbyn  ei  dwyn  i’w  phrofi  wrth  y beibl,  byddai 
rhy  w adnod  fechan  yn  rhywle  neu  gilydd,  er  tybygid  nad 
oedd  hi  fawr  o beth  o flaen  y fath  system  fawr,  eto  yr 
oedd  y gyfundraith  o’i  blaen  yn  cael  ei  malu,  fel  delw 
Nebucodonosor  o flaen  y gareg,  cyn  faned  a llwch  lloriau 
dyrnu  haf.  Y mae  ambell  un  yn  ceisio  esponio  a chyf- 
ieithu  y beibl  yn  y modd  mwyaf  ífafriol  i’w  system,  ie, 
ceisio  dilëu  ambeli  adiiod  o’r  beibl.  Ond  y mae  yr 
adnodau  yn  ystyfnig,  fel  ífeithiau;  ni  waeth  ceisio  symud 
nef  a daear  o’u  man,  na  cheisio  gwyro  adnod  un  trwch 
blewyn  o’i  lle,  oblegid  y ‘‘mae  yn  haws  i’r  nef  a’r  ddaear 
fyned  heibio,  nag  i un  tipyn  o’r  gyfraith  ballu.” 

Gwran.  Ond  bwriwch  fod  dwy  adnod  yn  groes  i’w 
gilydd:  un  yn  dywedyd  fod  Crist  wedi  marw  dros  bawb, 
a’rilallyn  dyweyd  mai  yregiwysyw  yr  hon  abwrcasodd 
efe  à’i  briod  waed.  Pa  un  o’r  ddwy  agredwnni?  Neu 
pa  fodd  y galiwn  gredu  y ddwy? 

Preg.  Dwy  adnod  yn  groes  i’w  güydd  ! ni  ail  hyny 
byth  fod.  Y mae  hoil  adnodau  y beibl  yn  wirionedd,  ac 
feily  o angeiirheidrwydd  yn  berífaith  gyson  â’u  gilydd. 
Ond  pan  gyfarfyddom  âg  adnodau  a f’ont,  ar  yr  oiwg 
gyntaf,  yn  ymddangos  feiiy,  megys  y ddwy  y cyfeiriech 
atynt,  rhaid  i ni  yn  gyntaf  oll  benderfynu  eu  bod  yn  wir, 
a bod  y naiil  mor  wir  a’r  liall.  Eto  dylem  roddi  ein 


YMDDYDDAN  I. 


23 


rheswm  ar  waith  i chwilio  am  eu  cysondeb  á’u  gilydd; 
raegys  trwy  ystyried  a ydy  w yn  amlwg  fod  y gair  ^^eglwys'* 
yn  cael  ei  arfer  weithiau  yn  y beibl  am  holl  ddynolry w ? 
*Ac  a oes  rhyw  debyg,  wrth  sylwi  ar  y cyd-destyn,  mai 
dyna  feddwl  y gair  ^^eglwys^^  yn  y lle  tan  sylw?  Neu  a 
ydyw  yn  amlwg  fod  y gair  ^^pawh^*  yn  cael  ei  arfer 
weithiau  yn  y beibl  am  ry w nifer  llai  na  holl  ddynolry w ? 
Ac  a ydyw  yn  ymddangos,  wrth  sylwi  ar  y cyd-destyn, 
mai  rhyw  nifer  llai  na  holl  ddynolryw  a feddylir  wrth  y 
gair  ^^pawb'"  yn  y lle  arall  tan  sylw?  A da  iaAvn  fyddai, 
pe  baem  yn  medru  ymofyn  á’r  ieithoedd  yr  ysgrifenwyd  y 
beibl  ynddynt;  ond  yn  niíFyg  hyny,  gallwn  ymgynghori  â 
gwaitli  awdwyr  sydd  wedibod  yn  llafurus  iawn  ar  hydeu 
lioes  i chwilio  i mewn  i’r  ieithoedd  hyny.  Ond  eto,  pe 
baein  yn  methu  amgyffred  cysondeb  y pethau,  er  chwilio 
ddyddiau  ein  bywyd,  ein  dyledswydd  yw  credu  yr  adnod 
sydd  yn  dywedyd  i Grist  farw  tros  bawb;  a chredu  hefyd 
yr  adnod  sydd  yn  dywedyd  mai  yr  eglwys  yw  yr  hon  a 
bwrcasodd  efe  â"i  briod  waed;  a chredu  fod  y ddwy  adnod 
yn  gyson  â’u  gilydd,  er  ein  bod  ni  yn  methu  â chanfod  y 
cysondeb;  a gweddio  am  arweiniad  Ysbryd  y gwirioiiedd, 
fel  y ty  wyser  ni  i bob  gwirionedd. 

Gwran.  Wel,  pe  cawn  i hamdden  gan  yr  hen  fyd  yma, 
y mae  arnaf  eisiau  ymddyddan  llawer  iawn  â chwi  am  y 
pethau  hyn.  Bûm  i íìyneddau  yn  gwrando  ar  yr  hen  bobl, 
gyda  blas  mawr,  yn  pregethu.  le,  bùm  yn  methu  â dal 
heb  dori  allan  i foliannu,  os  nad  i neidio,  Avrth  eu  gwrando 
yn  son  am  fendithion  y cyfammod  a rhyfeddodau  y groes. 
A phan  glywn  i son  am  ryw  un  yn  pregethu  system 
newydd,  yr  oeddwn  yn  barod  i benderfynu  fod  y cyfryw 
wedi  hanner  gwirioni,  neu  o leiaf  yn  hynod  o anwybodus 
a dibroíìad.  Ond  yr  wyf  wedi  newid  fy  marn;  nid  yn 
hollol  am  yr  athrawiaeth,  ond  am  y dynion  sydd  yn  ei 
phregethu.  Yr  wyf  yn  meddwl  eu  bod  yn  ddynion  o 
wybodaeth  a dawn  helaeth;  ac  wn’th  wrando  amryw  yn 
ymresymu,  rhaid  i mi  gyfaddeffy  mod  wedi’m  hannerennill 
i farnu  mai  hw^y  sydd  yn  eu  lle,  a bod  yr  hen  bobl  wedi 
colli  cryn  dipyn  ar  y ífordd;  ac  y mae  yn  ddiamau  genyf 
pe  buasai  llawer  o honynt  yn  fyw,  y buasent  wedi  eu 
liennill  i’r  un  farn  a’r  bobl  ifainc. 

Preg.  Yr  wyf  finau  w'edi  gwrando  llawer,  a darllen 
peth,  ar  bob  ochr  i’r  ddadl.  Ac  er  y dymunwn  dalu  pob 
parch  dyledus  i ddysg,  doniau,  a duwioldeb  llawer  o’r  rhai 


24  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


sydd  yn  pregethu  yr  hyii  a elwir  yn  system  newydd,  eto, 
efo  beibl  a chydwybod,  ni  fedraf  lai.  na  gwahaniaethu 
oddiwrthynt.  Ac  os  byddwch  yn  ewyllysio  ymddyddan 
yn  mhellach  am  y pethau  hyn,  ni  bydd  yn  ílin  geiiyf 
ddangos  fy  meddwl  y tro  nesaf  y cyfarfyddom  â’n  gilydd. 


YMDDYDDAN  II. 

NATUR  A CHANLYNIADAU  PECHOD. 

Pregethwr.  Wel,  Mr.  G.,  pa  beth  yw  eich  meddwl  am 
y pynciau  dadleuol,  fel  eu  gelwir,  erbyn  hyn  ? 

Gwrandawr.  Cly wais  un  gweinidog,  yn  ddiweddar,  yn 
dy wedyd  ei  fod  ef  o’r  farn  nad  y w y gwahaniaeth  sydd 
rhwng  Ffwleriaid  a Chalfinistiaid*  nemawr  o ddim  heblaw 
annghytimdeb  yn  nghylch  geiriau;  a phe  deallem  ein 
gilydd,  ein  bod  yn  nes  at  ein  gilydd  nag  yr  ydys  yn  meddwl. 

Preg.  Y mae  y gẃr,  pwy  bynagydyw,  yncamgymeryd 
yn  fawr,  ysy  waeth.  Panydys  yn  pregethu,  ac  yn  ysgrifenu, 
y gallasai  Duw  faddeu  pechodau  heb  iawn,  ac  y buasai  yn 
fwy  anrhydeddus  iddo  wneyd  felly,  oni  bai  ei  fod  yn 
peryglu -diogelwch  y llyw'odraeth  foesol;  h.  y.  pe  na  bai 
pechod  ond  rhyw  beth  yn  erbyn  Duw  fel  Bôd  unigol,  y 
buasai  yn  fwy  anrhydeddus  iddo  faddeu  heb,  na  thrwy 
iawn;  pan  ydys,  meddaf,  yn  dal  y fathathrawiaeth  a hon,  ni 


* Wrth  y Calíìnistiaid  yr  ydys  yn  golygu  y sawl  sydd  yn  dál  yr 
hyn  a alwai  yr  hen  bobl  “y  pum  pwynt,”  sef —1.  Etholedigaeth 
bersonol.  2.  Pechod  gwreiddiol.  3.  Prynedigaeth  neillduol.  4. 
Galwedigaeth  eíFeithiol  neu  anwrthwynebol.  5.  Parhad  y saint 
mewn  gras. 

Wrtîi  y Ffwleriaid  yr  ydys  yngolygu  y rhai  sydd  yn  proffesu  dylyn 
y Parch.  Andrew  Fuller,  a’r  Doctor  WiUiams  o Rotheram,  yn  eu 
golygiadau  ar  iawn  Crist,  &c. 

Nid  ydys  yn  golygu  fod  y rhai  a alwn  yn  Galfinistiaid,  o'r  un  farn 
a’r  diwyg:iwr  enwog  John  Calfin,  am  bob  peth ; ac  nid  ydys  ycliwaith 
yn  penderfynu  fod  y sawl  a alwn  yn  Flwleriald,  o’r  un  farn  a’r  enwog- 
ion  Fuller  a Williams  am  bob  peth.  Os  nad  ydym  yn  camgymeryd, 
y mae  llawer  o bethau  yn  cael  eu  pregethu  a’u  hysgrilenu  gan  y rhai 
a broffesant  eu  hunain  yn  ganlynwyr  i Fuller  neu  Williams,  ag  y 
buasai  y gwyr  duwiol  hyny,  pe  buasent  yn  fyw,  yn  dychrynu  wrth 
eu  clywed  yn  caeleutraethu  yn  eu  pulpudau.  Dealled  y darllenydd, 
yr  arferir  yr  enwau  Calfinistiaid  a Ffwleriaid  er  mwyn  gwahaniaeth- 
iad,  a hyderir  fod  pawb  yn  deallpwyydysynolygu  wrthynailla’rllall. 


YMDDYDDAN  II. 


25 


allwn  fod  o’r  un  farn  am  bechod,  nac  am  Dduw  ei  liun, 
mwy  nag  am  iawn  y Cyfryngwr.  Yn  ol  y golygiad  a 
enwais,  nid  ydy w pechod  yn  ddrwg  anfeidrol  íawr,  íel  ag 
yr  oeddym  ni  yn  tybied  ei  fod.  Nid  yw  iawn  Crist  ond 
rhwy  valuahle  consideration^  i wneydrhyw  argraíf  moesol 
ar  feddyliau  creaduriaid  rhesymol,  fel  y byddai  maddeii 
yn  beth  diberygl  i’r  llywodraeth,  ac  nid  oes  ynddo  ddim 
o’r  fath  beth  a gwir  gosp  am  bechod.  le,  yn  ol  y 
gyfundraith  hon,  nidydywDuw  eihun  yn  gymaint  o elyn 
i bechod  ag  yr  oeddym  ni  yn  meddwl  ei  fod. 

Gioran.  Pechod  yn  ddrwg  anfeidrol!  Pa  fodd  y gall 
hyny  fod?  Nid  yw  dyn  ond  bôd  meidrol  a therfynol,  o 
ganlyniad,  pa  fodd  y gall  diin  sydd  yn  perthyn  iddo  fod  yn 
anfeidrol  neu  yn  annherfynol  ? 

Preg.  Addefaf  mai  bôd  meidrol  yAv  dyn,  ar  yr  un  pryd 
yr  wyf  yn  gwadu  fod  pob  peth  a berthyn  iddo  yn  feidrol  a 
therfynol;  beth  am  ei  barhad,  a ydyw  hwnw,  attolwg,  yn 
derfynol?  Os  yw  dyn,  fel  y mae  yn  rhaid  i chwi  addef  ei 
fod,  yn  Avrthddrych  o annherfynol  drueni,  oni  all,  ar  yrun 
egwyddor,  fod  yn  wrthddrych  o anfeidrol  euogrwydd? 
Paham  na  all  pechod  bôdmeidrolfod  yn  anfeidrol,  yn  gystal 
a’i  barhad,  a’i  ddedwyddwch  neu  ei  drueni?  Y mae  pech- 
od  yn  ddrwg  anfeidrol  am  ei  fod  yn  erbyn  Duav  anfeidrol; 
y mae  ein  rhwymedigaethau  i ufyddhau  i Dduw  yn  an- 
feidrol,  acy  mae  pechod  yn  drosedd  o’r  rhwymedigaethau 
hyny;  o ganlyniad  rhaid  fod  ei  ddrwg  yn  anfeidrol. 

Gwran.  Pa  fodd  y gall  bôd  meidrol  fod  tan  rwymedig- 
aethau  anfeidrol?  Y mae  eich  hathrawiaeth  yn  ymddangos 
i mi  fel  yn  gosod  y rhwymedigaeth  sydd  ar  y dyn  yn  fwy 
peth  na’r  dyn  ei  hun,  pwys  y baich  yn  fwy  na’r  ysgAvydd 
sydd  tano.  Pa  fodd  y cydsaif  hyn  â doethineb  ac  1 
daioni  Duav? 

Preg.  Er  fod  y rhAvymedigaeth  ynddi  ei  hun  yn  an- 
feidrol,  eto  nid  yw  yr  hyn  y rhwymir  dyn  i’w  gyflawni, 
yn  anfeidrol,  nac  yn  afresymol  mewn  un  modd;  oblegid 
pan  y daeth  dyn  gyntaf  o tan  law  y Creawdwr,  yr  oedd  yn 
iau  mor  esmwyth,  ac  yn  faich  mor  ysgafn,  fel  yr  oedd  yn 
haws  iddo  ei  gyflawni  na’i  esgeuluso;  ond  pan  y mae  dyn 
wedi  esgeuluso  ei  ddyledswydd,  a throseddu  (neu  fyned 
ar  draws)  y rhAvymedigaeth  oedd  arno,  y mae  anfeidrol- 
deb  y rhwymedigaeth  hôno  yn  gosod  anfeidroldeb  ar  euog- 
rwydd  ei  drosedd. 


2G 


Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Gwran.  Prih  ŷr  wyf  yn  deall  beth  ydycli  yii  feddwl 
Avríh  son  am  rwymedigaeth  anfeidrol  i ufyiddhau  i Ddu'w. 

Preg.  Y mae  ein  rhwymedigaeth  i ufyddhau  yn 
dibynu  ar  y berthynas  sydd  rhyngom  a’r  awdurdod,  neu 
y gwrthddrych  sydd  yn  ein  gofyn;  a pho  Gyyaf  teihvng  a 
fyddo  y güfynAvr,  mwyaf  yn  y byd  yAv  ein  rhwymedigaeth 
i ufyddhau.  Fel  hyn,  os  yw  tad  yn  meddu  un  gradd  o 
haAvddgarwch,  mawredd,  neu  awdurdod,  yr  ydym  ninau, 
ei  blant,  tari  un  gradd  o rAvymau  ihv  garu,  ymostwng, 
ac  ufyddhau  iddo.  Os  yAv  yn  meddu  mil  o raddau  o’r 
pethau  hyny,  yr  ydym  ninau  tan  Jìl  o raddau  o rwym- 
cdigaeth  i’w  garu,  &c.  Ond  os  ydy yn  anfeidrol  mewii 
liaw"ddgaiwvch,  mawredd,  ac  awdurdod,  yna  y mae  ein 
rhwymedigaethau  ninau  i’w  garu,  ymostwng,  ac  ufyddhau 
iddo,  yn  anfeidrol.  A dyma  y fath  dad  yw  ein  Tad  nefol, 
anfeidrol  yw'  ei  hawddgárwch,  ei  fawredd,  a’i  aw  durdod ; 
gan  hyny,  aiifeidrol  yw  ein  rhwymedigaethau  ninau  ihv 
garu,  ei  anrhydeddu,  ac  ufyddhau  iddo.  Ac  felly,  wrth 
droseddu  y rhwymedigaethau  hyn,  yr  ydym  yn  tynu  arnom 
ein  hunain  euogrwydd  anfeidaol. 

Gwran.  Wel,  os  ydyw  pob  pechod  yn  anfeidrol  ei 
ddrwg,  y mae  yn  rhaid  fpd  pob  pechod  cyn  waethed  a’u 
gilydd,  a íî'olineb  yw  son  am  rai  pechodau  mw^y,  a rhaillai 
nag  ereill,  canys  ni  all  dim  fod  yn  fwy  na’r  hyn  sydd 
anfeidrol. 

Preg.  Nid  yw  y penderfyniad  yiia  yn  dêg,  canys  gall 
füd  dau  beth  yn  anfeidrol,  neu  yn  annherfynol,  ac  eto 
y naill  o honynt  yn  fwy  na’r  llall.  Y mae  arwyneb 
(surface)  annherfynol  yn  fwy  na  llinell  annherfynol;  a 
byddai  cyfangoríf  ( solid ) annherfynol  yn  fwy  na’r  ddau. 
Neu  y mae  peth  annherfynol  mewm  hyd  a lled,  yn  fwy  na’r 
hyn  sydd  annherfyno]  mewn  hyd  yn  unig;  ond  byddai  peth 
aniìherfynol  mewm  hyd,  lled,  a dyfnder,  ynfwyna’r  ddau. 
Felly,  er  fod  pob  pechod  yii  anfeidrol  ddiwvg,  ac  felly  y 
naiìí  mor  ddrw^g  a’r  liall  mewn  un  ystyr,  sef  fei  y maent  yn 
erbyn  Duw;  eto  mewn  ystyriaethau  ereilì  y maent  yn 
w'ahanol  iawn : ie,  y mae  cymaint  o w'ahaniaeth  rhw’ng  y 
naill  bechod  a’r  ílall,  ag  y sydd  rhwmg  “brychcuyn” 
a ‘Thraw’st,”  neu  rhwng  “ gw^ybedyn  ” a “chamel.”  Yr 
oedddirmygu  cyfraith  Moses  yn  beciiod,  ond  y mae  mathru 
Mab  Duw^,  a barnu  yn  afían  w^aed  y cyfammod  trwy  yr 
hwn  y santeiddiwyd  ef,  a difenwi  Ysbryd  y gras,  yn 
bechod  llaw^ermw’y,  ac  felly  yn  haeddu  cospedigaethfwy. 


YxMDDYDDAN  II. 


27 


Yr  oedd  pechodau  Sodom,  a phechodau  Tyriis  a Sidon, 
yn  fawr;  ond  cyfriíìr  pechodau  Chorazin,  Bethsaida,  a 
Chapernaum  yn  fwy,  oblegid  eu  cyílawni  yn  ngwyneb 
mwy  0 oleuni,  ac  felly  fe’ubygythir  â mwy  o gospedigaeth. 

Gwran.  Ond,  attolwg,  pa  beth  ydych  yn  ennill  w'rth 
ddal  fod  euogrw'ydd  pechod  yn  anfeidrol  ? 

Preg.  Ennill  ? Pe  bawn  heb  ennill  dim,  y maeT*  gwir- 
ionedd  yn  werth  ei  gofleidio  o flaen  cyfeiliornad.  Ond, 
gyda’ch  cenad,  yr  wyf  yn  meddwl  fy  mod  wrth  ddal  hyn 
yn  ennill  y pynciau  mwyaf  eu  pwys  yn  y íîydd  gyftredinol. 
Pe  gwadwn  anfeidrol  ddrwg  pechod,  abod  yn  gyson  â mi 
fy  hun,  byddai  raid  i mi  droi  yn  unwersalist,  sef  i ddal  y 
gwaredir  y cythreuliaid  a’r  damnedigion  ryw  bryd  o 
uífern ; oblegid  os  yw  euogrwydd  pechod  yn  mhob  ystyr 
yn  feidrol  neu  derfynol,  y mae  yn  rhaid  y daw  yr  amser  i 
ben  ryw  bryd,  ag  y bydd  pob  pechadur  wedi  dyoddef 
cymaint  ag  a all  cyfìawnder  ei  ofyn  ganddo:  ond  os  yw 
pechadur  i ddyoddef  byth  y gosp  am  bechod,  a hyny  yn 
gyfiawn,  yna  y mae  yn  rhaid  fod  rhy w anfeidrol  ddrwgyn 
y pechod  hwnw'.  Trachefn,  pe  gw^adwn  anfeidrol  ddrAvg 
pechod,  a bod  yn  gyson  â mi  fy  hun,  byddai  raid  i mi  droi 
yn  Sociniad,  sef  i wadu  Duwdod  fy  Arglwydd  lesu,  yr 
hwn  y w yr  iawm  dros  bechod  : canys  os  addefaf  fod  Crist 
yn  Dduw,  rhaid  i mi  gredu  fod  yr  iawn  yn  anfeidrol, 
oblegid  ‘‘  efe  yw’r  iawn;”  ac  o ganlyniad,  rhaid  i mi  gredu 
fod  pechod,  tros  yr  hwn  y rhoddwyd  yr  iawn,  yn  anfeidrol 
ddrwg,  neu  roddi  ynfydrwydd  yn  erbyn  trefn  Duw.  A 
fyddai  yn  deilwng  o Dduw,  yr  hwn  y mae  ei  holl  ífyrdd 
yn  gymhw'ys,  i drefnu  meddyginiaeth  anfeidrol  i glwyf 
meidrol,  neu  blastr  annherfynol  pan  na  bo  y cornwyd  ond 
terfynol?  Yr  wyf  o’r  un  golygiad  a’r  awdwr  parchediga 
ddywed — 

“ A.n  infinite  atonement  to  expiate  finite  guilt, 

‘Resembles  ocean,  into  tempest  wrought, 

To  wafta  feather,  or,  to  drown  a fly.’” 

Yn  Gymraeg  yn  debyg  i hyn — 

“ Y mae  iawu  anfeidrol  i ddyhuddo  euogrwydd  meidrol, 

‘ Mal  gweithio  mor,  yn  rliy w ryferthwy  blin, 

I chwifio’r  plu,  neu  foddi’r  clyryn  gwan.’” 

Paül  Carrickfergu3. 

Gwran.  Rhaid  fod  pechod  yn  beth  o bwys  mawr  hefyd. 

Preg.  Y mae  mwy  obwys  mewn  pechodnag  a feddyl- 
iasoch  chwi  na  minau  erioed.  “le,  pe  na  bai  dim  arall 


2S  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

yn  gosod  pwysfawrogrwydd  ar  ddyn,  y mae  ei  bechodau 
yn  ddigon  i roddi  pwys  arno.  Pe  nabai  im  rheswm  arall 
yn  proíì  bywyd  dyfodol,  rhoddai  pechod  un,  a hwnw  yn 
anmhosibl  byth  ei  wrthbroíi.  Y mae  cyiighaAvs  yn  sefyll 
rhwng  y Barnwr  cyfiawn  a ninau;  gan  hyny  y mae  amser 
i wrandaw  a phenderfynu  y mater  yn  sicr  o ddyfod,  a 
hyny  o angenrheidrwydd.  Pe  bai  cydwybod  ond  yn 
effro,  gallaiT  troseddwr,  pan  ar  fin  ceulan  y bywyd 
presenol,  yn  myfyrio  ar  ei  dynged,  ddywedyd,  Yr  wyf 
wedi  pechu,  eto  nis  gallaf  guddio  fy  hun  yn  nhywyllwch 
y bedd.  Na  allaf,  canys bydd gweinidogion  Duw,  aphob 
bôd  da  a drwg,  i’m  gofyn  ar  ddwylaw  angeu,  ac  yn 
gwahardd  i mi  gael  fy  annghofio.  Nis  gall  y llwch  fy 
nghuddio  byth,  nis  gall  y ty wyrch  fy  nghysgodi  yn  dra- 
gywydd.  Y mae  y frawdle  uwchaf  yn  dysgwyl  am  fy 
ymddanghosiad;  ac  oddieithr  fy  nwyn  i sefyll  yno,  y mae 
anrhydedd  yr  holl  lywodraeth  yn  cael  sarhad,  y mae 
priodoliaethau  Duw  yn  cael  eu  gwrthwyiiebu.  Y mae  yn 
wir  nad  wyf  fi  yn  bersonol  ond  gwael  a diddym,  eto  yr 
wyfynblaid  mewn  cynghaws  ag  sydd  yii  cymerydimewn 
ddoethineb,  purdeb,  a gallu  y Duw  tragywyddol.” — Sat- 
urday  Evening. 

Gwran.  Pa  fodd  erioed  y daeth  y fath  felldith  i’r  byd? 

Preg.  “Trwyundyny  daethpechod  iT  byd,  amarwol- 
aeth  trwy  bechod;  ac  felly  yr  aeth  marwolaeth  ar  bob 
dyn,  yn  gymaint  a phechu  o bawb.” — Paul. 

Gwran.  Yr  wyf  yn  gwybod  mai  trwy  un  dyn,  mewn 
rhyw  ystyr  iieu  eu  gilydd,  y mae  wedi  dyfod.  Ond  y 
cwestiwn  yw,  Pa  fodd  y gallai  dyn  syrthio  i bechod,  ac 
yiitau  yn  ei  holl  ysgogiadau  meddyliol,  yn  gystal  a chorff- 
orol,  bob  moment,  o dan  lywodraethiad  Duw  perffaith 
mewn  daioni  a santeiddrwydd?  Onid  yw  yn  naturiol 
meddwl  fod  yn  rhaid,  cyn  i ddynbechu,  i’w  Lywodraeth- 
wr  naiìl  ai  colli  ei  lywodraeth  arno,  neu  fod  yn  gyfranog 
â’r  dyn  yn  y weithred?  Ac  os  yr  olaf  a haerir,  paham  y 
beiir  ar  y dyn?  a phaham  ei  cospir? 

Preg.  Yr  ydych  yn  cofio  yr  hyn  a ddywedais  pan 
oeddym  yn  ymddyddan  y tro  o’r  blaen,  sef,  Nad  ein 
hamgyffrediad  o gysondeb  yr  ysgrythyrau  yw  ein  sail  i 
gredu  eu  gwirionedd,  ond  y dylem  eu  credu  am  eu  bod 
yn  y beibl,  pe  na  allem  byth  eu  hamgyffred.  Yn  awr  y 
mae  bod  dyn  wedi  pechu, — bod  Duw  yn  llywodraethu  ar 
ddyn,  gorff  a meddwl,  bob  moment,  ac  eto  nad  yw  Duw 


YMDDYDDAN  II. 


29 


yn  awdwr  pechod,  nac  mewn  un  modd  yn  gyfranog  o’r 
hai;  y mae  y pethau  hyn^  raeddaf,  yii  wûrioneddau  na 
fedrir  peidio  eu  credu,  heb  daflu  beibl  a rheswm  o’r  naill 
du.  ' Ond  mewn  atebiad  i’ch  ‘‘pa  fodd”  chwi,  nid  oes  genyf 
ond  dwyn  ar  gof  i chwi  eiriau  y duwiol  Archesgob  Leigh- 
ton  yn  un  o’i  ddarlithoedd  i astiidwyr  duwinyddiaeth,  yn 
Edinburgh.  ' “ Ymddengys  i mi  fod  y sawl  sydd  yn  dal 
fod  effaith  yr  arfaeth  ddwyfol  yn  hendant  annghymodadwy 
â rhyddid  dynol,  yn  gwueyd  yn  ynfyd  iawn.  Ond  yr  an- 
Lawsder  mawryn  yrhollddadlhon,  yw,  yrhyn  aberthyna 
i wreiddyn  pechod  {the  origin  of  evilf  Y mae  rhai  yn 
gwahaniaethu  rhwng  sylwedd  y weithred,  fel  ei  gelwir, 
heu  yr  hyn  sydd  naturiol  yn  y weithred,  oddiwrth  ei 
moesoldeb.  Y mae  hyny  o ryw  bwys;  ondpa  una  ydyw 
yn  symud  yr  holl  anhawsdra  ai  peidio,  ni  chymeraf  anfaf 
ddy wedyd.  Coeliwch  fi,  wỳr  ieuainc,  dyfnder  ydyw,  a 
dyfnder  nad  yw  byth  i’w  blymio  ág  un  blymen  o ddeallt- 
wriaeth  dynol.  Gan  hyny  os  cymerwch  fy  nghynghor  i, 
ciliwch  oddiwrth  ymofyniad  chWilfrydig  i’r  dirgelwch 
hwn,  ac  ymroddwch  yn  uniongyrchol  i’r  astudiaeth  o 
dduwioldeb,  ac  anrhydedd  priodol  i ofiiadwy  fawredd 
Duw.  Meddyliwch  a llefarwch  am  fawredd  a dirgeledig- 
aethau  Düw  gydag  ofn  a dychryn,  ac  nac  ymddadìeuwch 
ond  ychydig  yn  eu  cylch:  ac  os  na  fynwch  ddiny'^trio 
eich  hunain,  gochelwch  ddadlu  àg  Ef  Os  troseddwch, 
rhoddwch  y bai  arnoch  eich  hunain;  ac  os  gwnew'ch  ryw 
ddaioni,  rhowch  y clod  i Dduw.  Y r wyf  yii  eich  cynghori 
yn  ddifrif)!  i hyn ; ac  yn  hyn  yr  wyf  fi  fy  hun  yn  yralon- 
yddu;  a phan  y’m  teflir  ac  y’m  gwesgir  gan  amheuon  ac 
anhawsderau,  yma  yr  ymgyrchaf,  fel  i angorfa  ddiogel.” 

Gwran.  A ddarllenasoch  erioed  mo  -syaith  y Doctor 
Williams  o Rotheram,  yn  condemnio  gwaith  yr  Arches- 
gob  yn  dywedyd,  “fod  gwreiddyn  drwg  moçsol  yn  ddŷfn- 
der  nad  ýw  byth  i’w  blymio  âg  im  blymen  o ddeall  dynol  ?” 

Preg.  Do.  Ond  gyda  phob  parch  dyledus  i goífad- 
wriaeth  y Doctor,  fel  gẃr  duwioî  a dysgedig,  rhaid  i mi 
ddywedyd,  mai  po  bellaf  y cçisi^yyf ei  ddylyn  ef(Dr.  W.) 
yn  ei  ymdrechiadau  i blymio  y dyfnder  hwn,  cadarnhau 
fwy-fwy  y mae  fy  meddwl  yn  atlirawiaeth  yr  Archesgòb. 

Gwran.  Cymerwch  chwi  bwylL  Yr  wyf  fì  yn  meddwl 
p,e  baem  ni  yn  deall  metaphysics  y Doctor,  y caem  weled 
ei  fod  ef  yn  ymresymu  yn  rhagorol  er  dangos  pa  fodd  y 
mae  y drwg  i gyd  o’r  creadur:  sef,  fod  dififygiolrwydd  o 


30  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


angenrheidrwydd  yn  hanfodol  i bob  creadur, — nad  yw  yn 
derbyn  y diífygiolrwydd  hwnw  gan  y Creawdwr,  oblegid 
nad  oes  y fath  beth  a diffyg  yn  y Creawdwr  ei  hun, — mai 
o’r  diífygiolrwydd  hwnw  y mae  drwg  yn  tarddu.  A chan 
fod  diffygiolrwydd  yn  hanfodol  i greadur,  fel  nas  gall  fod 
hebddo,  heb  beidio  â bod  yn  greadur,  mai  ffoledd  yw 
dywedyd  ei  fod  wedi  ei  beri  na’i  arfaethu  gán  Dduw;  o 
ganlyniad,  nad  y w y drwg  sydd  yn  tarddu  o hono  i’w  dad- 
ogi  mev/n  un  modd  ar  Dduw  nac  ar  ei  arfaeth. 

Preg.  Y mae  hỳna  yn  burion,  am  a wn  i.  Ond  yr  wyf 
yn  methu  â gweled  fod  y Doctor  yn  llwyddiannus  yn  ei 
waith  yn  gwrthwynebu  yr  hen  ddywediad,  “ Fod  Duw 
Avedi  arfaethu  goddef  i bechod  gymeryd  lle.’^’  Canys  y 
raae  yn  egiur,  dybygwm  i,  pa  beth  bynagy  mae  Duw  yn  ei 
wneyd  mewm  amser,  iddo  arfaethu  ei  wneyd  cyn  amser. 
Ond  y mae  Duw,  mewn  amser,  yn  goddef  i bechod  gy- 
meryd  ìle.  Gan  hyny  y mae  Duw  cyn  amser  wedi  arfaethu 
goddef  i bechod  gymeryd  lle. 

Gwran.  Yr  wyf  fi  o’r  un  farn  a’r  Doctor,  mai  achos 
yr  holl  ddyryswch  efo’r  mater  yma,  yw  diffyg  bod  yn 
gydnabyddus  â’r  athrawiacth  o sail  nacaol  sicrwydd,  yr 
hyn,  mewn  gair,  yw  gwreiddyn  drwg  moesol.  Y mae  yn 
wir  fod  casniatau  a goddef  yn  eiriau  gweithredol,  (positire 
terms,)  ond  y mae  y meddylddrych  yn  hollol  nacaol:  nid 
y w goddef  neu  ganiatau  yn  arwyddo  dim  yn  amgen  mewn 
duwinyddiaeth,  na  pheidio  âg  attal.  Felly  nid  gweith- 
redu  yr  oedd  Duw  wrth  oddef  i bechod  gymeryd  lle,  ond 
yn  hytrach  peidio  â gweithredu.  Yrŵan,  gan  nad  yw 
Duw  wedi  arfaethu,  cyn  amser,  ddim  ond  a wmai  mew'n 
amser,  ac  nad  gwneuthur,  ond  yn  hytrach  peidio  â gwn- 
euthur,  oedd  goddef  i bechod  gymeryd  lle;  na  dyw  edyd 
i Dduw  arfaethu  goddef,  byddai  yn  well  dywedyd  iddo 
beidio  âg  arfaethu  attal  i bechod  fod.  Gan  hyny,  os  gw'el- 
w'ch  yn  dda,  cynygiaf  gyfresw'm  {^syllogism^  arall  ynlleyr 
eiddoch  chwi,  fel  hyn:  Ni  arfaethodd  Duw  ddim  cyn 
amser,  ond  a wuiai  raewn  amser.  Ond  ni  wmaeth  Duw 
mewn  amser  attal  i bechod  gymeryd  lle.  Gan  hyny  ni 
arfaethodd  Duw%  cyn  amser,  attal  i bechod  gymeryd  lle. 

Preg.  Nid  oes  genyfun  gwTthwynebiad  i’ch  cyfresw'm 
cliw'i,  canys  ni  w^elaf  ei  fod  yn  gwT'thwynebu  y llall,  ond 
yii  hytrach  yn  ei  gadarnhau:  oblegid  os  arfaethw^yd 
gocldcf  i bechod  fod,  yna  rhaid  na  arfaethwyd  ei  attal. 

Gwran.  Ond  y mae  yn  esmwythach  genyf  fi  ddywedyd 


YMDDYDDAN  II. 


31 


i Dduw  heidio  ûg  arfaethu — na  dyweyd  iddo  arfaethu 
peidio  attal  i bechod  fod;  canys  wrtli  ddywedyd  fel  hyn, 
yr  ydym  yn  rhui  rhyw  berthynas  rhwng  arfaeth  Duw  a 
dyfodiad  pechod ; ond  wrth  ddy wedyd  fel  arall,  yr  ydyin 
yn  clirio  yr  arfaeth  oddiwrth  fod  âg  un  llaw  yn  y peth. 

Preg.  Mor  bell  ag  yr  wyf  yn  deall  eich  ymresymiad, 
byddai  yn  hollol  briodol  i fwriadau  dyn,  oblegid  y mae 
aneirif  bethau  nad  oes  gan  ddyn  un  math  o iywodraeth 
arnynt,  na  gwybodaeth  am  danynt;  ac  ni  byddai  son  ani 
iddo  arfaethu  neufwriadu  dim  yn  mherthynas  iddynt,  ond 
ynfydrwydd.  Ac  hefyd  gallasai  aneirif  bethau  fod  nad 
ydynt,  ac  na  fyddant  byth,  ac  nad  oes  gan  ddyn  un  math 
o feddylddrych  am  danynt,  chwaethach  bwriad  neu  ar- 
faeth  yn  mherthynas  iddynt.  Ond  iiid  felly  y Meddwl 
Hollwybodol;  y mae  Ef,  o angenrheidrwydd  natur,  yn 
gwybod  yn  berffaith  erioed,  nid  yn  unig  bob  peth  a wnai, 
ond  hefyd  bob  peth  a allasai  ei  wneyd,  canys  y mae  ei 
wybodaeth  yn  anfeidrol  fel  ei  allu:  ac  ni  welaf  nad  yw 
mor  briodol  dyweyd  iddo  arfaethu  peidio  â gwneyd  yr 
hyn  nis  gwnai,  a dyweyd  iddo  arfaethu  gwneyd  yr  hyn  a 
wnai.  Y mae  y posibilrwydd  o bechod  yn  wirionedd 
tragwyddol,  ac  y mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  benderfyniad 
tragwyddol  yn  yr  Hollwybodol,  pa  un  a wnai  ai  ei  oddef 
neueiattal:  a’r  penderfyniad  hwn  yw  y cwbl  ydym  yn 
feddwl  wrth  “arfaethu  goddef.” 

Ond  pe  bai  y Doctor  yn  ennill  ei  bwynt,  sef  nad  y w yn 
addas  dywedyd  i Dduw  arfaethu  goddef  i bechod  fod,  eto 
ni  allaf  weled  fod  eiblymen  un  fodfedd  ynnes  i gyrhaedd- 
yd  gwaelod  y dyfnder.  Yn  ol  ei  olygiadau  ef  ei  hunan, 
cyn  gynted  ag  y dygir  creadur  rhesymol  i fod,  y mae  di- 
ffygiolrwydd  ei  natur  yn  peri  na  all  beidiopechu  y foment 
y peidio  Duw  ei  attal.  Onid  yw  yr  athrawiaeth  hon  yn 
cynwys  fod  cael  hôd  yn  fwy  o felldith  ynddo  ei  hun  nag 
0 fendith,  yn  fwy  o ddrwg  nag  o dda?  Yn  ol  athrawiaeth 
y Doctor,  gallai  dyn  wedi  syrthio  i bechod  ymresymu  fel 
hyn:  “Dymaíì  yn  fôd  creadigol;  ni  allaswn  oblegid  di- 
ffygiolrwydd  fy  natur  lai  na  phechu,  ac  felly  syrthio  i 
fythol  wae;  os  nad  oedd  bosibl  i mi  gael  bôd  heb  fod 
amgylchiadau  naturiol  yn  sicrhau  i mi  y fath  dynged, 
buasai’n  llawer  gwell  i mi  beidio  á bod:  pa  fodd  y mae  fy 
nygiad  i fod  yn  gyson  â daioni?’’  &c'. 

Gwran.  Efallai  mai  gwell  i ni  droi  yn  ol  rhag  boddi. 

Preg.  Diolch  yn  fawr  i chwi  am  roi  yr  hini.  Ni  a 


32 


Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ymdrechwn  ynte  am  angorfayr  hen  Archesgoh,  “Pob  bai 
arnom  ni,  a phob  clod  i Dduw.” 

Ond  cyn  yniadael,  cryiioafhyny  o olygiadau  sydd  genyf 
ar  y mater  dan  sylw,  i’r  pethau  canlynol:  1.  Ýr  wyf  yn 
sicr  fod  pechod  wedi  dyfod  i’r  byd.  2.  Ni  allasai  ddyfod 
heb  ddwyfol  ganiatad  neu  oddefìad,  ac  ni  fuasai  bosibl  i’r 
Duw  digyfnewid  ei  oddef  na4  ganiatau  mewn  amser,  heb 
fwriadu  neu  arfaethü  hyny  er  tragwyddoldeb.  3.  Eto 
yr  wyf  yn  penderfynu  nad  yw  Duw  yn  awdwr  pechod. 
“Na  ddyweded  neb  pan  demtier  ef,  Gan  Dduw  y’m 
temtir.”  4.  Fod  dyn,  pan  yn  pechu,  yn  woiíhredydd 
hollol  rydd.  Pe  buasai  holl  resymolion  y greadigaeth  yn 
ceisio  darbwyllo  Adda,  na  allasai  wneyd  ei  ddewisai  bwyta 
o ífrwyth  y prgn  hwnw  ai  peidio,  ni  buasai  yn  eu  credu; 
er  fod  y sicrwydd  mwyaf  yn  meddwl  ei  Greawdwr  erioed 
mai  bwyta  a wnai.  Ý mae  yn  wirionedd,  ac  yr  oedd  y 
sicrw'ydd  mwyaf  am  daiio  erioed,  yn  meddwl  fy  Nghre- 
awdwT,  y deuwn  i’ch  cyfarfod  chwi  heddyw;  eto  pe  buasai 
holl  stoiciaid  a metaphysicians  y byd  yn  ceisio  fy 
mhersw^adio  na  allaswn  wmeyd  fy  newis  ai  dyfod  yma  ai 
pèidio,  ni  buaswn  yn  eu  coelio.  A gallasai  Adda  beidio 
bwyta  o ífrwyth  y pren,  mor  haw'dd  ag  y gállaswn  inau 
beidio  dyfod  yma  heddyw^  5.  Ond  os  gofynwch  pa 
fodd, — pa  gysondeb?  &c.,  nid  oes  genyf  ond  dywedyd 
gyda’r  apostol,  “O  ddyfnder — mor  anchwiliadwy — mor 
anolrheinadwy !”  Po  fwyaf  a feddyliwyf  am  resymÌ9.dau 
y Doctor  Williams  ac  ereill  ar  y mater  hwn,  cadarnaf  yn 
y byd  yr  wyf  yn  lîieddwl,  ei  foá  yn  rliy  ddwfn  i’w  blymio 
âg  un  blymen  o ddeall  dynol. 


YMDDYDDAN  IIL  • 


PECHOD  ADDA  A’I  GOSP. 

Gwrandaior.  Bûm  yn  rhyfeddu  ganwaith  fod  cymaint 
o son  yn  cael  ei  wneyd  am  bechod  Adda,  ac  yntau  cyn 
lleied  o beth,  dim  ond  bwyta  o ffrwyth  un  pren.  Ni  aliaf 
yn  fy  iny  w weled  fod  y drwg  oiid  bychan  mewn  cymhar- 
iaeth  i’r  hyn  a allasai  Adda  ei  wneyd;  gallasai  droi  yn 
gablwr  neu  yn  llofrudd:  a phan  feddyliom  am  yr  holl 
bechodau  sydd  w'edi  eu  cyflawmi  gaii  ddynion  o hyny  hyd 


YMDDYDDAN  III. 


33 


\ 


yn  awr,  nid  yw  pechod  Adda  yn  ymddangos  i mi  ond  fel 
ün  o’r  rhai  lleiaf.  Paham  gan  hyny  y cedv/ir  cymainí  o 
swn  am  dano,  ac  y rhoddir  cymaint  o bwys  arno  mwy  na 
phechodau  ereill?. 

Preg.  I.  Ỳ máe  bychandra  gweithred  ynddi  ei  hun, 
ar  ryw  achlysuron,  yn  mwyhau  y bai  o’i  chyíîawni,  neuei 
hesgeuluso;  canys  po  leiaf  fo’r  peth  a ofynir,  hawsaf  yn  y 
byd  yw  ei  roddi;  a pho  leiaf  fo’r  peth  a waherddir,  hawsaf 
yn  y byd  yw  bod  hebddo;  apho  Lawsaf  fo  i ddyn  gyflawni 
ei  ddyledswydd,  mwyuf  yn  y byd  yw  y bai  o’i  hesgeulusc. 
“ Fy  nhad  (meddai  gweision  Naaman  wrtho),  pe  dywed- 
asai  y proífwyd  beth  mawr  wrthyt  ti,  onis  gwnelsit?  pa 
faint  mwy,  gan  iddo  ddywedyd,  Ymolch,  abyddlân?  ’ 
2 Bren.  v.  13.  Felly  dywedaf  fìnáu,  pe  gwaharddasai  yr 
Arglwydd  ryw  beth  mawr  i Adda,  oni  ddylasai  y dyn 
iifyddhau?  pa  faint  mwy,  gan  na  w’aharddodd  iddo  oiid 
peth  bychan  ? Neu  pe  buasai  Duw  yn  gwahardd  holì 
brenau  yr  ardd  i Adda,  buasai  yn  bechod  iddo  anufydd- 
hau;  pa  faint  mwy,  gan  na  waharddwyd  iddo  ond  un  pren 
ym  unig?  Y mae  yr  un  egwyddor  yn  cael  ei  dangos  yn  y 
ddammega  lefarodd  Nathan  wrth  y brenin  Dafydd,  “Dau 
ẁr  oedd  yn  yr  un  ddinas,  y naill  yn  gyfoethog  a’r  llall  yu 
dlawd.  Gan  y cyfoethog  yr  oedd  llawer  iawn  o ddefaíd  a 
gwartheg : a chan  y tlawd  nid  oedd  dim  ond  un  oenig 
fechan.  Ac  ymdeithydd  a ddaeth  at  y gẃr  cyfoethog; 
ond  efe  a arbedodd  gymeryd  o’i  ddefaid  ei  hun,  ac  o’i 
wartheg  ei  hun,  i arlwyo  i’r  ymdeithydda  ddaethai  ato ; 
ond  efe  a gymerth  oenig  y gŵr  tlawd,  ac  a’i  parotôdd  i’r 
gẁr  a ddaethai  ato,”  2 Sam.  xii.  1 — 4.  Buasai  ynbechod 
i’r  dyn  gymeryd  o anifeiliaid  ei  gymydog  i arhvyo  i’w 
gyfaill,  pe  buasai  gan  ei  gymydog  lawer  o anifeiliaid,  a 
chanddo  ef  ©i  hun  ond  un  oenig;  ond  yr  oedd  ei  bechod 
yn  annhraethol  fwy,  oblegid  fod  ganddo  ef  ei  hun  anifeil- 
iaid  lawer,  ac  nad  oedd  gan  ei  gymydog  ond  un.  Felly 
buasai  yn  bechod  mawr  i Adda  anufyddhau  pe  na  buasai 
ganddo  ondun  pren,  a’r  hollbrenau  ereill  gan  Dduw;  ond 
y mae  fod  hollbrenau  Eden  gan  Adda,  ac  nad  oedd  mewn 
ystyr  ond  un  pren  gan  Dduw*,  yn  gwneyd  yn  llawer  mwy 
pechadurus  yn  y dyn  fwyta  o bren  Duw.  2.  Nid  wrth 
laint  y weithred  yn  unig  nac  yn  benaf,  yr  ydym  i fesur 
neu  i bwyso  drwg  unrhyw  bechod,  ond  y mae  yn  rhaid 
ystyried  yr  egwyddor  oddiar  baun  y cyflawnir  y peth. 

Gwran.  Wel,  pa  egwyddor  a allasai  fpd  yn  Adda  yu 

c 


34 


Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ei  gymhell  i fwyta  o’r  ífrwyth  gwaharddedig,  hebiaw 
chwant  gwybod  pa  flas  a pha  ddaioni  oedd  yn  y ffrwyth 
hwnw,  yn  gystal  a fí’rwythau  éreill? 

Preg.  Wrthi  sylw  ar  hanes  y tro,  yr  wyf  yn  gweled 
fod  ynddo  yr  egwyddorion  gwaethaf  ag  sydd  inewn  bod. 
Yroedd  yno  “galon  ddrwg  annghrediniaeth  yn  ymadael 
oddiwrth  y Duwbyw,”  annghredu  Duw  a choelio  sarfí — 
yr  oedd  yno  falchder,  anfoddlonrwydd,  a rhyfygmawr, 
pan  yr  anfoddlonai  dyn  i’r  sefyllfa  hapus  ag  yr  oedd  ei 
Greawdwr  wedi  ei  osod  ynddi,  a blysio  gorsedd  Duw  ei 
hun.  Yr  oedd  yno  lofruddiaethnabu  eibath  erioed;  ymae* 
llawer  wedi  lladd  eu  miloedd  a’u  myrddiwn  o’u  cyd- 
greaduriaid,  ond  lladdodd  Adda  ei  holl  hiliogaeth,  gyrfí 
ac  eneidiau,  âg  un  ergyd.  3.  Y mae  gwahaniaeth  mawr 
hefyd  rhwng  pechodau  a gyflawnir  mewn  anwybodaeth 
a rhai  a wneler  trwy  wybod.  Yr  oedd  Saul  yn  pechu  yn 
ddirfawr  wrth  erlid  yr  eglwys,  er  iddo  ■w'neydhyny  mewn 
anwybodaeth.  Yr  oedd  aberthau  yn  ofynol  tan  yr  hen 
oruchwyliaeth,  am  bechu  mewn  anwybodaeth;  ond  yr 
oedd  Adda  yn  gwybod  na  allai  fwyta  o fírwyth  y pren 
hwnw,  heb  bechu  yn  y modd  mwyaf  uniongyrchol  yn  er- 
byn  Duw,  a thynu  dinystr  amserol  a thragwyddol  arno  ei 
hun,  ac  ar  ei  holl  hiliogaeth. 

Gwran.  A ydych  yn  meddwl  fod  bwyta  o fírwyth  y 
pren  hwnw  yn  bechod  ynddo  ei  hun,  mwy  na  bwyta  o 
ryw  bren  arall? 

Preg.  Ni  wn  i fod  dim  drwg  oll  yn  y peth,  oni  buasai 
i’r  Arglwydd  ei  w'arafun;  ond  w'edi  i Dduw  orchymyii  i 
ddyn  beidio  â bwyta  o’r  fírwyth  hwmw,  ac  ordeinio  cadw 
y gorchymyn  hwnw  i fod  yn  ammod  bywyd,  y mae  tori  y 
gorchymyn  yn  ymddangos  i mi  yn  bechod  o’rfath  erchyllaf. 

Gwran.  Y mae  yn  ymddangos  i mi  yn  rhyfedd,  i 
Dduw  roddi  y fath  orchymyn  i ddyn,  yn  lle  rhoddi  y deg 
gorchymyn  idíJo  ar  unwaith. 

Preg.  Yr  'óedd  y gorchymyn  a roddwyd  yn  ddigon, 
.canys  nid  oedd  bosibl  i ddyn  dori  deddf  Duw  mewn  dim, 
tra  y parhâi  i gadw  y gorchymyn  hwnw  : ond  wTíh  ei  dori 
torodd  y gyfraith  o ran  y swm  o honi,  ac  aeth  yn  agored 
i dori,  yn  llythyrenol,  bob  gorchymyii  sydd  ynddi.  “ Pan^ 
oedd  y tad  (meddai  un  gẁr)  yn  myned  allan  o’r  tŷ,  gor- 
chymynai  i’r  plentyn  aros  i fewm,  ac  onidê,  y byddai  ýn 
agored  i bob  perygl.  Nid  oedd  yn  gweled  eisiau  rhy- 
byddio  y plentyn  i beidio  â myned  tan  draed  y ceffylau, 


YMDDYDDAN  III. 


35 


îieu  tan  olwynion  y cerbydau,  &c.,  oblegid  yr  oedd  yn 
ystyried,  tra  y cedwid  y gorchymyn  o aros  i mewn,  nad 
oedd  perygl  am  y pethauhyn.  Oiid  wedi  i’r  plentyn  fyned 
unwaith  tros  y trothwy,  y mae  yn  bryd  gwaeddi,  Gochel  yr 
olwynion,  gochel  yr  anifeiliaid,  gochel  y dyfroedd,”  &c. 
Felly  cyn  i ddyn  dori  cyfammod  ei  Greawdwr,  trwy  fwyta 
o íFrwyth  y pren,  nid  oedd  eisiau  dyweyd,  “Na  fydded  i ti 
dduwiau  ereill.  Na  chymer  enw  Duw  yn  ofer.  Na  ladd. 
Na  ladrata,”  &c.,  oblegid  ni  allasai  wneyd  y pefhau  hyny, 
cyn  yn  gyntaf  fwyta  o’r  fírw'yth  gwaharddedig : ond  wedi 
tori  y gorchymyn  pendant  hwn,  y mae  wedi  rnyned  yn 
agored  i bob  drwg,  fel  y mae  arno  eisiau  “gorchymyn  ar 
orchymyn,  a llin  ar  lin,”  i fod  yn  gyfarwyddiadau  ac  yri 
ocheliadau  iddo  yn  mhob  mán,  obìegid  y mae  mewn  perygl 
bob  cam  y mae  yn  ei  roddi. 

Gwran.  Pwnc  newydd  i mi  yw  hwnyna  hefyd.  Parn 
na  allasai  Adda  wneyd  rhyw  bechod  arall,  yn  gystal  a 
bwyta  o’r  ífrwyth  gwaharddedig? 

Preg.  Y mae  yn  anmhosibl  gwadu  y pwnc  hwn,  heb 
wadu  cyfammod  gweithredoedd,  neu  wadu  fod  marwol- 
aeth  yn  ganlyniad  angenrheidiol  i bechod.  Athrawiaeth 
y cyfammod  gweithredoedd  yn  fyr,  ydyw,  fod  Duw  w'edi 
myned  i gyfammod  âg  Adda  yn  Eden.  Yr  ammod  o du 
Adda  oedd  peidio  â bwyta  o fírAvyth  pren  gwybodaeth  da 
a drwg:  os  cadwai  ei  ammod  yr  oedd  i gael  byw,  ond  os 
torai  yr  ammod  yr  oedd  i farw  o farwolaeth  ysbrydol, 
dymhorol,  a thragwyddol.  Yn  awr  syìwch,  pe  buasai  dyn 
yn  pechu  mewu  rhy  w Iwybr  arall,  ac  heb  fwyta  o’r  ífrwyth 
gwaharddedig,  buasai  yn  ngafael  marwoiaeth  ysbrydol  yn 
y fan,  sef  y w hyny  buasai  yn  iigafael  camwedd  a phechod ; 
ac  os  yw  marwolaeth  dymhorol  a thragwyddol  yn  gan- 
iyniadau  angenrheidiol  pechod,  buasai  yntau  yn  agored  i’r 
rhei’ny,  heb  fod  yn  euog  o fwyta  o ífrwyth  pren  gwybod- 
aeth,  er  fod  Duw  wedi  dywedyd  mai  yn  y dydd  y bwytâi 
0 hono  y byddai  farw.  Felly,  y mae  dywedyd  y gallasai 
Adda  bechu  mewn  rhyw  Iwybr  arall,  ac  heb  fwyta  o’r 
ffrwyth  gwaharddedig,  yn  gwneyd  y cyfammod  yn  ofef, 
a’r  addewid  a’r  bygythiad  yn  ddirym. 

Gwran.  Yrydych  yn  dyweyd  yn  rhy  ífest.  Prin  yr 
wyf  yn  eich  deall. 

Preg.  Newûdiwn  ychydig  ar  y dull  ynte.  Fel  hyn— 

Y mac  yn  anmhosibl  i neb  hechu  heb  fyned  i afaei 
marwolaeih^  ‘'canys  cyflog  pechod  yw  marwolaeth.”  Ond 


36  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Yr  oedd  yn  anmhosibl  i Adda  fyned  i afael  marwolaeth 
cyn  bwyta  o íFrwyth  y pren,  oblegid  i Dduw  ddyweyd 
mai  pan  fwytâi  o’r  ftrwyth  hwnw  y by ddai  farw.  Gan  hyny 

Yr  oedd  yn  anmhosibl  i Adda  hechu  cyn  bwyta  o 
ífrwyth  y pren. 

Gwran.  I ba  beth  yr  ydych  yn  siared  fel  yna?  Onid 
oedd  y dyn  wedi  pechu  yn  ei  galon  trwy  chwennychpeth 
annghyfreithläwn,  (fec.,  cyn  i’w  enau  brofì  dim  o hono? 

Preg.  Gwir;  ondpabeth,  attolwg,  oedd  y chwennych- 
iad  hwnw,  os  nad  bwyta  o’r  ífrwyth  yn  nghyfrif  Chwiliwr 
y calonau?  Os  ydyw  “pob  un  sydd  yn  edrych  ar  wraig 
i’w  chwennychu  hi,  wedi  gwneuthur  eisoes  odineb  â hi  yn 
ei  galon,”  oni  ellir  dywedyd  oddiar  yr  un  egwyddor,  fod 
Adda,  pan  ddechreuodd  chwennychu  y ffrwyth  gwahardd- 
edig,  wedi  bwyta  eisoes  o hono  yn  ei  galon? 

Gwran.  Wel,  yn  ol  yr  athrawiaeth  yna,  nid  rhinwedd 
yn  Adda  oedd  peidio  á lladd  ei  wraig,  neu  wneyd  rhy  w 
ddryganiaeth  arall,  cyn  tori  y cyfammod;  canys  yr  oedd 
ei  Greawdwr  yn  ei  attal,  heu  yn  ei  orfodogi  i beidio;  a’r 
hyn  y mae  dyn  yn  cael  ei  orfodogi  iddo,  nis  gall  fod  yn 
rhinwedd  ynddo. 

Preg.  Cyfeiliornad  yw  y dyb  fod  anallu  i wneyd,  neu 
i beidio  â gwneyd,  bob  amser  yn  cynwys  gorfodaeth. 
Ni  all  yr  Arglwydd  wadu  ei  hun,  na  bod  yn  gel- 
wyddog,  nac  edrych  ar  ddrwg;  eto  nid  all  neb  osod 
gorfodaeth  arno  i ddim.  Ni  all  yr  etholedig  angelion 
bechu,  eto  y maent  yn  fodau  hollol  rydd,  fel  nad  yw  eu 
hewyllys  tan  un  math  o drais.  Ni  all  dynion  annuwiol 
a chythreuliaid  ddim  caru  Duw,  eto  nid  oes  neb  yn  eu 
gorfodogi  i gasâu  Duw.  Ac  er  na  allai  Adda  bechu  tra 
cadwai  y cyfammod  a wnaeth  Duw  âg  ef,  eto  yr  oedd  yn 
weithredydd  hollol  rydd.  Yr  oedd  gras  attaliol  Duw  yn 
ei  gadw  rhag  pob  pechod  arall,  fel  y mae  yn  cadw  angel- 
ion  rhag  pechu,  eto  heb  roddi  trais  ar  ei  ewyllys  mewn 
un  modd. 

Gwran.  Ni  wiw  i ni  ddechreu  heno  efo  gallu  dyn  : y 
inae  yn  ddigon  bychan  i ni  gael  haiiner  diwrnod  i ymddy- 
ddan  am  y pwnc  hwnw  ar  ei  ben  ei  hun,  pan  gaífom  ham- 
dden.  Dy wedasoch  gyniiau,  fod  dyn  wrth  bechu  yn  myned 
i afael  marwolaeth  ysbrydol,  ac  mai  yr  un  peth  yw  hyny 
a bod  yn  ngafael  camwedd  a phechod:  attolwg,  ai  felly 
yr  ydych  yn  golygu,  ai  ynte  rhyw  air  damwain  ydoedd? 

Pr&g.  Felly  yr  wyf  yn  golygu;  ac  felly,  dybygaf  fi, 


YMDDYDDAN  III. 


37 


yr  oedd  yr  apostol  yn  golygu,  pan  yn  dywedyd  fod  yr 
Ephesiaid  gynt  yii  feirw  mewn  camweddau  a phechodau. 
Bod  yn  farw  ysbrydol  yw  bod  dan  lywodraeth  anian  nad 
oes  dim  yn  tarddu  o honi  ond  camweddau  a phechodau; 
ac  yr  wyf  yn  meddwl  mai  y farwolaeth  hon  yw  y ihan 
drymaf  o’r  gosp  am  dori  cyfammod  Eden. 

Gwran.  Gellid  meddwl,  yn  ol  yr  athrawiaeth  yna,  nad 
oes,  yn  yrystyr  mwyafpriodol  o lefaru,  unpechod  ynbod, 
ond  pechod  Addayn  unig;  oblegid  y mae  y duedd  annuw- 
iol  sydd  mewii  dynion,  y’nghyda’r  holl  íeddyliau,  geir- 
iau,  a gweithredoedd  sydd  yn  tarddu  oddiar  y duedd  hòno, 
i’w  hystyried  yn  gosp  ar  y dyn,  yn  hytrach  nag  yn  bech- 
odau  yn  y dyn. 

Preg.  Pob  un  o’r  ddau.  Y mae  i ddyn  gael  ei  roddi  i 
fyny  i dueddiadau  llygredig,  yn  gospedigaeth  am  dori 
cyfammod  Eden,  ac  ar  yr  un  pryd  y mae  yn  bechadurus 
yn  y dyn  fod  y fath  duedd  ynddo;  o ganlyniad  y mae  pob 
peth  sydd  yn  tarddu  oddiar  y duedd  hòno  yn  bechad- 
urus. 

Gwran.  Pa  fodd  y gall  hyny  fod?  Y mae  dywedyd 
fod  yr  un  peth  yn  bechod  ac  yn  gosp,  dybygwn  i,  yn 
wrthddywediad.  Y mae  dyn  o’i  wirfodd  yn  pechu,  ond 
o’i  anfodd  yn  cael  ei  gospi — yn  weithredydd  wrth  bechu, 
ond  yn  ddyoddefydd  wrth  ei  gospi — y mae  pechod  yn 
ddrwg,  ac  ni  áll  Duw  fod  yn  awdwr  o hono;  ond  y mae 
cosp  yndda,  ac  y mae  Duw  yn  rhoddwr  ohoni;  pa  fodd 
gan  hyny  y gall  yr  un  peth  fod  yn  bechod  ac  yn  gospedig- 
aeth? 

Preg.  Byddai  dywedyd  fod  yr  un  peth  yn  bechod  ac 
yn  gospedigaeth  yn  yr  un  ystyr,  yn  wrthddywediad  yn 
ddiau.  Ond  nid  yn  yr  un  ystyr  y mae  cyflwr  presenol 
dyn  yn  gospedigaeth,  ag  y mae  yn  bechod.  1.  Fel  y mae 
gras  yn  cael  ei  attal  oddiwrth  ddyn,  ac  yntau  yn  cael  ei 
adael  i syrthio  i bechod,  y mae  y peth  yn  gospedigaeth. 
2.  Fel  y mae  gelyniaeth  yn  erbyn  Duw  yn  llywodraethu 
yn  nghalon  dyn,  a throseddau  o gyfraith  Duw  yn  tarddu 
o’r  elyniaeth  hòno,  y mae  y peth  yn  bechod. 

Gwran.  Dowch  chwi  at  y pwynt.  Os  ydy w y peth  yn 
bechod  yn  y dyn,  rhaid  ei  fod  yn  ddrwg;  ac  os  ydyw  y 
peth  yn  gosp  oddiwrth  Dduw,  rhaid  ei  fod  yn  dda:  pa  fodd 
y gall  yr  un  peth  fod  yn  dda  ac  yn  ddrwg  ar  yr  un 
pryd? 

Preg.  Y mae  eich  cwestiwn  yn  peri  i mi  dybied  nad 


38  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ydych  yn  ystyried  y gwahaniaeth  sydd  rhwng  y peth  ei 
hun,  a goddef  i*r  pethfod.  Dichon  i'rpeth  ei  hun  fod  yn 
ddrwg,  ac  eto  goddef  iW  peth  gymeryd  lle,  fod  yn  dda. 
Yr  oedd  croeshoelio  Arglwydd  y bywyd,  o ran  y weithred 
ynddi  ei  hun,  y drwg  mwyaf:  ond  eto  yr  oedd  i Dduw 
oddef  i hynyfody  y daioni  mwyaf.  Felly  y mae  sefyllfa 
lygredig  dyn  yn  sefyllfa  o bechod,  hyny  yw,  y mae  yn 
bechodiddo  fod  yn  y fath  sefyllfa ; ond  eto,  y mae  goddef 
iddo  fyned  i’r  sefyllfa  hôno  yn  dda,  a hyny  yw  rhan  fawr 
o’i  gosp  am  bechod  Adda. 

Gwran.  Yn  ol  yr  athrawiaeth  yna  y mae  cyflwr  dyn 
yn  druenus  iawn  yn  wir.  Nid  oes  un  pechod  yn  ormod 
gan  greadur  rhesymol  ei  gyflawni,  os  gadewir  ef  iddo  ei 
hun;  ac  yn  ol  eich  golygiad  chwi  ar  bethau,  pan  y mae 
dyn  yn  pechu,  y mae  yn  cael  ei  gospi  trwy  gael  ei  adae.l 
i gyflawni  pechod  mwy,  ac  fe  allai  y cospir  ef  am  hwnw 
trwy  ei  adael  i gyflawni  pechod  mwy  drachefn;  a gallai 
hyn  barhau  yn  annherfynol;  ac  feily  byddai  euogrw'ydd  y 
creadur  yn  cynyddu  yn  ofnadwy  i dragwyddoldeb. 

Preg.  Peth  ofnadwy  yw  pechod,  ofnadwy  ynddo  ei  hun, 
ac  ofnadw^y  yn  ei  ganlyniadau ! Yn  wir,  y mae  yn  destyn 
yn  mron  rhy  arswydus  i ymddyddari  yn  ei  gylch,  oni  bai 
fod  yr  efengyl  yn  agor  drws  o ymwared  oddiwrtho:  ond 
po  hyllaf  y bo  pechod  yn  ein  golwg,  gogoneddusaf  yn  y 
byd  yr  ymddengys  trefii  gras. 

Gwran.  Oiid  yr  wyf  yn  methu  â gweled  eto,  pa  fodd 
y mae  yn  gyson  â daioni,  ac  â santeiddrwydd  Duw,  gospi 
y dyn  fel  hyn,  sef  trwy  ei  adael  megys  â’i  ffrwyn  ar  ei  war 
i bechu  chwaneg.  Ai  tybied  yr  ydych  na  fuasai  yn  well 
rhoi  rhyw  stop  ar  bechu,  a rhoi  rhyw  garchariad  ar  y dyn 
yn  gosp  am  a wnaeth,  na’i  adael  i chwanegu  pechod  at 
bechod,  a hyny  yn  ddiddiwedd? 

Preg.  Byddai  yn  well  i ni  roddi  ar  yr  ym- 

ddyddan,  na  myned  yn  mlaen  i’r  tir  anial  yna,  rhag 
ein  cael  yn  euog  o ymryson  âg  Ef.  Wrth  gwestiyno  fei 
yna  yr  ydym  yn  rhy  agos  i’r  hen  drobwll  ag  y cynghorai 
yr  Archesgob  Leighton  bawb  i’w  ochelyd,  sef  ^^gwreidd- 
yn  drwg  moesol.^*  Yr  wyf  yn  meddwi  fod  mor  anhawdd 
amgyfíred  pa  fodd  y mae  ijechod  yn  cael  ei  oddef  i bar- 
hau  yn  y byd  trwy  yr  oesoedd,  ag  ydyw  dirnad  pa  fodd  y 
goddefwyd  iddo  ddyfod  i’r  byd  yn  y dechread. 

Gwran.  Efailai  mai  gwell  i ni  adaed  heibio  y 
fodd'^  am  y mater  hwn  ynte,  a “chwilio  yr  ysgrythyrau 


YMDDYDDAN  III. 


39 


.a  ydyw  y pethau  hyn  felly.’’  A ydyw  fod  dyn  yn  cael  ei 
gospi  am  bechod,  trwy  gael  ei  roddi  i fyny  i bechodau 
ereill,  yn  athrawiaeth  ysgrythyrol  ? 

• Preg.  Yn  Rhuf.  i.  21 — 24,  y darllenwn  ni  fel  hyn: 
“Oblegidahwy  yn  adnabod  Duw,  nis  gogoneddasant  ef 
megys  Duw,  ac  ni  buant  ddiolchgar  iddo; — o baherwydd, 
Duw  a’u  rhoddes  hwynt  i fyny,  yn  nhrachwantau  eu 
calonaii,  i aflendid,”  &c.  Trachefn,  adn.  25  a 26:  ‘*Y 
rhai  a newidiasant  wirionedd  Duw  yn  gelwydd,  ac  a 
addolasant  ac  a wasanaethasant  y creadur  yn  fwy  na’r 
Creawdwr,  yr  hwn  sydd  fendigedig  yn  dragwyddol. 
Amen.  Oblegid  hyn  y rhoddes  Duw  hwynt  i fyny  i 
.wyniau  gwarthus.”  Trachefn,  2 Thes.  ii.  10,  11:  “Am 
na  dderbyniasant  gariad  y gwirionedd,  y denfvn  Duw 
iddynt  amryfusedd  cadarn,  fel  y credont  gelwydu.”  Yn 
awr,  chwi  a welwch  yn  eglur  wrth  yr  ysgrythyrau  hyn, 
fod  dynion  yn  cael  eu  goddef  i gyflawni  y pechodau 
mwyaf  erchyll  yn  gospedigaeth  am  bechodau  ereill. 

Gwran.  Rhaid  addef  fod  yr  ysgrythyrau  yna  yn  profî 
y gall  y fath  beth  fod  ag  i ddynion  gael  eu  goddef  i 
gyflawni  pechodau,  a hyny  yn  gosp  am  bechodau  ereill;^ 
ond  pa  fodd  y profwch  fod  goddef  pechodau  ereill  yn  gosp 
am  bechod  cyntaf  Adda? 

Preg.  Os  darllenwch  chwi  Gen.  ii.  17,  cewch  weled 
mai  y bygythiad  am  fwyta  o ífrwyth  pren  gwybodaeth  da 
a drwg  oedd,  “ Gan  farw  ti  a fyddi  farw.”  Ac  os  darllen- 
wch  chwi  gwedi’n  Eph.  ii.  1,  cewch  weled  mai  cyíiwr 
dyn  ar  ol  i Adda  fwyta  o’r  fírwyth  gwaharddedig  yw, 
bod  yn  farw  mewn  camweddau  a phechodau,  sef  y w hyny, 
bod  tan  lywodraeth  anian  bechadurus,  heb  ddim  ond 
camweddau  a phechodau  yn  tarddu  o honi.  Felly  gan 
mai  cyflog,  neu  gospedigaeth,  y pechod  hwnw  y w marwol- 
aeth,  a bod  i ddyn  gael  ei  lywodraethu  gananian  bechad- 
urus  yn  gynw^ysedig  yn  y farwolaeth  hôno,  y mae  yn 
rhaid  fod  ei  roddi  i fyny  i’r  anian  hòno  yn  gosp  arno  am 
fwyta  o’r  íîrwyth  gwaharddedig. 

Gwran.  Da  chwi,  ymdrechwch  i ddyweyd  yn  eglur- 
ach. 

Preg.  Ni  allasai  marwolaeth  o un  math  ddyfod  i ran 
dyn,  ond  yn  gosp  am  fwyta  o’r  ffrwyth  gwaharddedig. 
Ond  y mae  bod  mewn  camweddau  a phechodau  yn  fath 
0 farwolaeth.  Gan  hyny,  y mae  i ddyn  gael  ei  adael  i 
fyned  i gamweddau  a phechodau,  yn  gosp  am  fwyta  o’r 


40  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR, 


ffrwyth  gwaharddedig.  Felly  y mae  y goddefiad  o boh 
pechod  arall  a gyflawnwyd,  neu  a gyflawnir  byth,  gan. 
Adda  a’i  hiliogaeth,  yn  gospedigaeth  am  ei  bechod  cyn- 
taf  ef. 

Gwran.  Yr  ydych  yn  rhoddi  rhyw  fath  o reswm  am  y 
goddéfiad  i Adda  a’i  hiliogaeth  bechu  pob  pechod  ar  ol  y 
cyntaf,  sef  yn  gospedigaelh  am  y pechod  hwnw.  Ond 
attolwg,  yn  gospedigaeth  am  ba  beth  y goddefwyd  i Adda 
bechu  y pechod  hwnw  ? 

Preg.  Ni  allai  y goddefiad  hwnw  fod  yn  gospedigaeth 
am  ddim,  canys  nid  oedd  un  pechod  yn  y dyn  i’w  gospi 
cyn  hyny. 

Gwran.  Paham  ynte  yr  ydych  yn  dywedyd  fod  goddef 
i ddyn  bechu  ar  ol  hyny  yn  gospedigaeth?  Oni  byddai 
moi’  gyson  i Dduv/  oddef  pob  pechod  arall,  heb  fod  yii 
gospedigaeth  am  ddim,  ag  oedd  iddo  oddef  y pechod 
cyntaf  felly  ? 

Preg.  Pe  na  buasai  cyfammod  yn  bod  rhwng  Duw  ac 
Adda,  buasai  mor  gyfiawn  i Dduw  oddef  i ddyn  syrthio  i 
becliod  a thrueni,  ar  unrhyw  bryd,  ag  oedd  iddo  adael  i 
angelion  wneyd  hyny;  oblegid  nid  oedd  gan  na  dyn  nac 
angel  hawl  i ofyn  moment  o gynaliaeth  mewn  dedwydd- 
^wch,  mewn  santeiddrAvydd,  nac  mewn  bod,  oddiar  law  eu 
Creaw^dwr,  canys  yr  oedd  pob  cynaliaeth  iddynt  yn 
dibynu  yn  hollol  ar  ei  ewyllys  da  ef.  Yr  wyf  yn  tybied 
yn  ostyngedig,  laf,  Nad  ydyw  dyn  yn  cael  ei  oddef  i 
redeg  i unrhyw  bechod  na  thrueni,  dan  y cyfammod 
gw^eithredoedd,  na  buasai  yn  gyfiawn  i’w  Greaw^dwr  ei 
adael  i fyned  iddo,  pe  na  buasai  y fa4:h  gyfammod.'mewn 
bod;  ac  felly  nad  oedd  gan  Adrìa  ddi.m  i’w  golli  trw'y 
fyned  i gyfammod  â Duw,  ond  fod  ganddo  bob  peth  i’w 
ennillj^  oblegid,  yn  2il,  Fod  y fath  ddaioni  yn  nghyfansodd- 
iad  y cyfammod  hwnw,  fel  y bua.sai  i Adda  gyflawni  ei 
ammod,  yn  sicrhau  iddo  ef  a’i  hiliogaeth  ryddid  oddiwrth 
bob  marwolaeth,  a mwynhadobob  dedwyddwch:  ondyn 
3ydd,  Fod  yr  holl  drueni  tymhoiol  a thragw'yddol  sydd 
wedi  dyíbd  ar  ddynion,  yn  gospedigaeth  am  doiiad  y 
cyfammod  gw^eithredoedd. 

Gwran.  Y mae  arnaf  eisiau  siared  llaw'er  eto  efo  chwi 
am  y peth  a elwch  “cyfammod  gw^eithredoedd;”  ond  gan 
ei  bod  mor  hwyr,  rhaid  i ni  adael  hyny  tan  y tro  nesaf  y 
cyfarfyddom  á’n  gilyddo  Nos  da’wch. 

. Preg.  Nos  da’wxh. 


41 


YMDDYDDAN  IV. 


Y CYFAMMOD  , GWEITHREDOEDD. 

Gwrandawr.  Wrth  glywed  yr  hen  bregethwyr  yn  son 
cymaint  am  y cyfammod  gweithredoedd,  yr  oeddwn  yn 
meddwl  ei  fod  yn  un  o brif  athrawiaethau  y beibl;  ond 
erbyn  i mi  chwilio,  ni  fedraf  gael  cymaint  ag  un  crybwyll.- 
iad  o’r  gair  cyfammod  gweithredoedd  yn  yr  holl  ysgryth- 
yrau. 

Pregethwr.  Y mae  yn  wir  nad  yw  y gair  cyfammod 
gweithredoedd  yn  y beibl,  mw'y  na’r  gair  cyfammod  gras^ 
a llawer  o eiriau  ereill  a arferir  mewn  pregethau,  ac 
ysgrifeniadau  duwinyddol.  Nid  ydwyf  yn  meddwl  y 
dyíem  wrthod  pob  gair  aTi-ysgrythyrol,  sef  gair  heb 
fod  yn  cael  ei  arfer  yii  y beibl;  ond  os  bydd  gair  yn 
M^ríÄ-ysgrythyrol,  sef  yn  tueddu  i roddi  golygiad  gwrth- 
wyneb  i’r  ysgrythyrau  ar  bethau,  neu  i dafíu  anmharch  ar 
eiriau  y beibl,  diau  y dylem  wrthod  y fath  air. 

Nid  wyf,  wrth  ddywedyd  fel  hyn,  am  ddangos  dim 
cydymdeimlad  â’r  dyníon  sydd  yn  ceisio  addurno  eu  holl 
ymddyddanion  a’u  hysgrifeniadau  crefyddol  á geiriau 
disathr  a newyddion : yn  wir,  byddaf  yn  methu  deall 
beth  a all  fod  dyben  y pethau  hychain  yn  hyn,  os  nad 
ceisio  dangos  eu  bod  yn  ddoeth  iawn.  Ond  beth  bynag 
am  hyny,  y maent  trwy  hyn  wedi  peri  dyryswch  mawr  i 
feddwl  llawer  un. 

Yr  wyf  yii  cofìo,  er’s  oddeutu  deuddeng  mlynedd  yn 
ol,  fy  mod  yn  ymddyddan  â hen  wrandawr  pregethau; 
dywedai  wrthyf  ei  fod  w'edi  cly wed  un  gair  mewn  pregeth 
yn  ddiweddar  a barodd  gry  u ddyryswch  i’w  feddwl.  “ Pa 
air  oedd  hwnw'?”  meddwm  inau.  “Glwyf  moesol.  Pa 
beth(meddai  y dyn,  gan  edrych  yn  myw^  fy  llygaid)  pa 
beth  sydd  i ni  i’w  feddwl  wrth  y chvyf  moesol?”  “Tebyg 
(meddwm  inau)  mai  pechod  oedd  y pregethwr  yn  ei 
feddwl,  a’i  fod  yn  ei  alw  yn  glwyf  moesoli' wahaniaethu 
oddiwrth glwyf  naturiol.’’  “ Felly’n  sìwt  (meddai  yntay); 
ond  yr  oeddwn  i yn  tybied  bob  amser  mai  clwy’  a?z-foesol 
iawn  oedd  pechod;  ond  y mae  dysg  o fedydd  i fedd.” 

Os  na  allwm  bob  amsergadwat  eiriau  y beibl,  dylem,  o 
leiaf,  beidio  arfer  geiriau  ag  y gwyddom  iiad  y w y cy- 
ífredinolrwydd  o’r  gwrandawyr  yn  eu  deall,  oddieithr  i ni 


42  Y PREGETHWR  A»R  GWRANDAWR. 


cii  hesbonio  iddynt,  nes  y gwypont  pa  beth  ydym  yn  ei 
íeddwl  wrth  y fath  eiriau.  Y mae  amser  y bobl  yn 
ddigon  prin  at  ddefnyddio  ein  pregelhau,  heb  i ni  osod 
rhaid  arnynt  i chwilio  llawer  am  arwyddocâd  ein  geiriau. 
Heblaw  hyny,  y mae  arfer  gair  newyddmewn  pregeth  yn 
gosod  temtasiwn  i’r  gwraiidawyr  i feddwl  am  hwnw  ar 
hyd  y bregeth,  ac  esgeuluso  pob  peth  arall. 

Ond  eto,  y mae  rhyw  eiriau  nad  ydynt  yn  y beibl, 
raegys  cyfammod  gwt3Ìthredoedd,  cyfammod  gras,  pechod 
gwreiddiül,  y ddeddf  foesol,  y diindod,  &c.:  nid  yn 
unig  y mae’n  ddiberygl  eu  harferyd,  ond  y maent,  ar  ry w 
ystyriaeth,  yn  angenrheidiol.  Y mae  yr  arferiad  ohonynt 
gan  dduwinyddion  dros  lawer  o oesoedd,  a chynefindra 
ein  gwrandawyr  âhwy,  yn  gosod  math  o angenrheidrwydd 
arnom  i’w  defnyddio,  er  gwneyd  ein  hunairi  yn  ddealladwy 
i’n  gwrandawyr. 

Gwran.  Wel,  gan  i ni  ddechreu  son  am  y cyfammod 
gweithredoedd,  byddai  yn  dda  genyf  gly wed  pa  beth  y w 
eich  barn  am  y cyfammod  hwiiw  (os  y w yn  addas  ei  alw 
felly).  Ac  yn  gyntaf  oll,  pa  betli  ydych  yn  feddwl  wrth 
y gair  cyfiimrnod:  canys  heb  i ni  ddeall  geiriau  ein 
gilydd,  gallem  ddadlu  tan  y fory,  a’r  cwbl  yn  y diwedd 
yn  ddim  mwy  na’n  bod  yn  camgymeryd  meddwl  ein 
gilydd  wrth  arfer  rhyw  un  gair. 

Preg.  Wrth  ddarllen  Gesenius,  Frey,  Witsius,  ac 
ereill,  ar  darddiad  a gwahanol  ddefiiyddiau  y gair  Hebreig 
berith,  yr  hwn  a gyfieithir  diatheìce  gan  y LXX,  a chan 
ysgrifenwyr  y Testament  Newydd;  aca  gyfieithir  cyfam- 
mod  gaii  yr  eiddom  ninau;  yr  Avyf  yn  meddwl  mai  ei 
arwyddocâd  cyfíredin  yn  yr  ysgrythyrau  yw  yrhyn  agan- 
fyddir  yn  amlwg  yn  ngliyfaiisoddiad  y gair  Cymreig 
cyfammod. 

’ Gtüran.  Rhowch  glywed,  ynte,  pa  beth  yw  hyny? 

Preg.  Y mae  y gair  cyfammod  yn  cael  ei  gyfansoddi 
o cyf  ac  ammod,  ac  y mae  ei  ystyr  yn  eglur,  sef  fod  pleid- 
iau  yn  ammodi  à'u  gilydd  am  unrhyw  beth.  Cyn  y 
gellir  galw  peth  yn  gyfiimmod,  rhaid  fod  dwy  blaid,  a 
phob  uii  yn  gwneyd  ammod  i’r  llall:  a’rcyntaf  a syrthio 
yn  fyr  o gyfiawni  ei  ammod,  a elwir  yn  dorwr  y cyfammod, 
canys  nid  yw  y llall  mwyach  yn  rhwym  i gyflawni  ei 
addewidion,  oblegid  y mae  yr  hyn  oedd  yn  ei  rwymo  i 
hyny  wedi  ei  dori. 

Gwran.  Y mae  y beibl,  dybygwn  i,  yn  son  arn  lawer  o 


YMDDYDDAN  IV. 


43 


bethau  mewn  cyfammod  heblaw  ammodau  rhwng  pleid- 
iau,  megis  lìadd  anifeiliaid,  rhoigwobrwyon,  gwledda,  &c. 

Preg.  Y mae  yn  wir  fod  llawer  dull  o gyfammodi 
wedi  bod,  ac  yn  bod,  gan  ddyiiion.  Byddid  gynt  wrth 
wneuthur  cyfammod,  weithiau  yn  lladd  anifel,  a’i  doriyn 
ddarnau,  neu  ei  hollti,  a byddai  y cyfainmodwyr  yii 
myned  rhwng  y dariiau.  Cyfeirir  at  hyn  yn  Jer.  xxxiv. 
18,  19:  ‘‘A  mi  a roddaf  y dynion  a droseddodd  fy 

nghyfaminod wedi  iddynt  fyned  rhwng  rhanau  y llo, 

a holltasent  yn  ddau,”  &c.  Nid  oedd  lladd  anifeiliaid  yn 
angenrheidiol  i gyfammod  rhwng  pleidiau,  ond  byddai 
hyny  yn  cael  ei  wneyd  er  mwyn  peri  argraíf  o bwysfawr- 
ogrwydd  y cyfammod,  ac  o’r  echryslonrwydd  o’i  dori,  ar 
feddyliau  y cyfammodwyr.  “Y  mae  lle  cadarn  i feddwl 
(medd  y Parch.  Mr.  Charles)  mai  oddiwrth  y dull  neu 
y ífurf  o Iẃ  a arferid  wrth  wiieuthur  cyfammod  y mae 
tarddiad  yr  ymadrodd  hwnw  a arferir  amry w weithiau  yn 
yr  Hen  Destament,  ^ Fel  hyn  y gwnelo  Duw  i mi,  ac  ýel 
hyn  y chwanego*  Fel  pe  dywedasai  y cyfammodwr, 
gan  edrych  ar  yr  aberth  drylliedig  ger  ei  fron,  ‘ Megys  y 
dryllhyyd  yr  aberth  hwn  i fod  yn  grair,  ac  yn  arwydd 
cyfammod,  felly  y gwnelo  Duw  i mi,  a llawer  yn  chwaneg, 
os byddaf euog o dori y cyfammod hwn.’”  Gwel  Geiriadur 
Ysgrythyroly  dan  y gair  Cyfammod. 

's^.Byddent  hefyd  yn  yr  henamserau,  wrth  wneuthurcyf- 
ammod  w'eithiau,  yn  rhoddi  anrhegioni’w  gilydd,  megys 
y rhoddes  Abraham  ddefaid  a gwartheg  i Abimelec : ac 
weithiauyn  gwneyd  gwledd  i’w  gilydd,  megys  y gwnaeth 
Isaac  i Abimelec:  ac  w'eithiau  yn  adeiladu  math  o golofn, 
megys  y gwnaeth  Jacob  a Labaii.  Gwel  Gen.  xxi.  27,  a 
xxYÌ.  30,  a xxxi.  45 — 52.  Buasai  y cytundeb  rhwng 
Abraham  ac  Abimelec  yn  gyfammod,  pe  na  buasai  y naill 
yn  rhoddi  na  defaid  na  gwarthegi’r  llall.  Buasai  y cytun- 
deb  rhwng  Isaac  ac  Abimelec  yn  gyfammod,  pe  na  buasai 
un  wiedd  yn  cael  ei  pharotoi.  A buasai  y cytundeb  • 
rhwmg  Jacob  a Laban  yn  gyfammod,  pe  na  buasai  un 
golofn  yn  cael  ei  hadeiladu  rhyngddynt.  Dyben  yr  holl 
seremoniau  hyn,  mae’n  debyg,  oedd,  i fod  yn  arw'yddion 
i’r  pleidiau  er  coffadwriaeth  barhaus  am  wneuthuriad  y 
cyfammod,  ond  nid  oeddynt  yn  un  rhan  anhebgoroi  o’r 
cyfammod  ei  hun. 

Dull  arall  o wneuthur  cyfammod  rhwmg  dynion  yw; 
trw'y  gael  trydydd  person  i gyfryngu,  er  gwmeyd  y cytuii- 


44  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


deb  rliwng  y pleidiau,  weithiau  trwy  ofyn  cwestiynau  i’r 
cyfammodwyr  yn  ngwydd  eu  gilydd,  ac  yn  ngwydd  tys^ 
ion,  megys  y mae  y cyfammod  priodasol  yn  arferol  o gael 
ei  wneuthur  yn  ein  gwlad  ni:  ac,  felly  yn  fynych  y mae 
rhyw  drydydd  person  yn  cyfryngu  i wneyd  cyfammod  O- 
heddwch  rhwng  pleidiau  a fo  mewn  ymryson.  â’u  gil- 
ydd. 

Y mae  dynion  hefyd  weithiau  yn  gwneyd  cyfammod 
trwy  fod  un  blaid  yn  ífurfio  ac  yn  cynyg  y telerau,  a’r 
blaid  arall  yn  cymeradwyo  ac  yn  cydsynio.  Dyma  fel 
ỳ gwnaeth  Jonathan  a Dafydd  gyíammod  â’u  gilydd,  Jona- 
than  oedd  yn  cynyg  y telerau,  a Dafydd  yn  cydsynio, 
1 Sam.  XX.  13 — 18.  Arwyddir  y cydsyniad  cyfammodol 
weithiau  trwy  lawnodi  mewn  ysgrifen,  weithiau  trwy  i’r 
blaid  roddi  ei  gair,  ac  nid  anfynych  y mae  dynion  yii 
cymeryd  dystawrwydd  eu  gilydd  fel  arwydd  o gydsyniad. 
Nid  yw  o un  gwahaniaeth  pa  fodd  y gwneir  y cydsyniad, 
os  oes  cydsyniad  yn  bod,  a’r^blaid  sydd  yn  cynyg  y 
telerau  yn  deaìl  hyny ; dyna’r  cwbl  sydd  yn  angenrheidiol 
i wneyd  y peth  yn  gyfammod. 

le,  cofiwch  chwi,  fel  na  bo  raid  i mi  fyned  dros  yr  un 
pethau  drachefn.  Gall  yr  holl  seremoniau  a enwais  fod, 
ac  eto  heb  un  cyfammod;  a gall  cyfammod  fod  heb  un 
0 honynt  hwythau.  Ond  pa  le  bynag  y msie  pleidiau  yn 
ammodi  d’w  gilydd  am  unrhy  w beth,  y mae  yno  gyfammod; 
a pha  le  bynag  nid  yw  hyny,  nid  oes  gyfammod,  oblegid 
mai  hyny  yw  cyfammod.  Gwn  fod  pethau  ereill  yn  cael 
eu  galw  yn  gyfammodau  yn  y beibl,  weithiau  yn  draws- 
enwadol,  ac  weithiau  yn  gymhariaethol;  ond  yr  wyf  yn 
meddwl  mai  ystyr  priodol  a chyífredinol  y gair  cyfammod 
yn  yr  ysgrythyrau,  yn  gystal  ag  mewn  ymddyddanion 
cyffredin,  y^\  plcidíau  yn  ammodi  u'u  gilydd. 

Gwran.  Ho.  Yr  wyf  yn  gweled  eich  hamcan.  Pan 
eloch  chwi,  y Calfinistiaid,  \ geisio  profi  cyfammod 
gweithredoedd,  yr  ydych  yn  gAvadu  fod  abertH  yn  angen- 
pheidiol  i-gyfammod;  ond  pan  eloch  i son  am  gyfammod 
y prynedigaeth,  y mae  eisiau  aberthbid  siwr.  Beth  a dâl 
rhyw  ymresymu  fel  yna? 

Preg.  Ymbwyllwch:  y mae  yn  hysbys  i bob  dyn 
cydnabyddus  â negesau  y byAvyd  hwn,  y gall  cyfammod 
fod  heb  aberth,  ac  y gall  aberth  fod  heb  gyfammod.  Ond 
pan  y mae  aberthu  yn  dyfod  i mewn  fel  aminod  cyfammod, 
y mae  yn  sicr  fod  aberth  yn  rhan  hanfodol  o’r  cyfammod 


YMDDYDDAN  IV. 


45 


hwnw,  Oiid  eto,  nid  yw  liyny  yn  un  prawf  na  all  cyfam- 
mod  arall  fod  heb  abeith,  na  son  am  aberth  o’i  feẅn. 

Gwran.  Wel,  gadewch  i ni  ddyfod  at  y pwynt,  ynte. 
Yr  wyf  fì  yn  methu  yn  glir  â gweled  fod  yr  hyn  a basiodd 
rhwng  Duw  ac  Adda,  o berthynas  i bren  gwybodaeth  da 
a drwg,  yn  gyfammod.  Canys  mewn  cyfammod,  yn  ol 
eich  hesboniad  chwi  eich  hun,  y mae  pleidiau,  nid  yn 
unig  yn  cyfeillachu  â’u  gilydd,  fel  yroedd  Duw  ac  Adda; 
neu  yn  rhoi  gorchymynion  i’w  gilydd,  fel  yr  oedd  Duw  i 
Adda;  ond  hefyd  yn  myned  tan  rwymau  i’w  gilydd,  a 
hyny  ar  ammodau  o bob  tu;  yr  hyri,  dybygwn  i,  ni 
chymerodd  le  rhwng  Adda  a’i  Greawdwr  yn  Eden.  Y 
cwbl  a elwir  yn  gyfammod  gweithredoedd  oedd  gwaith 
Duw  yn  dyweyd  wrth  Adda,  “ Ünd  o bren  gwybodaeth  da 
a drwg  na  fwyta  o hono;  canys  yn  y dydd  y bwytâi  0 hono, 
gan  farw  y byddi  farw.”  Y mae  yn  amlwg  fod  yn  y geiriau 
hyn  orchymyn,  a bygythiad  am  dori’r  gorchymyn  hwnw: 
ond  ni  welaf  un  addewid  yn  cael  ei  gwneyd  i Adda  am  ei 
gadw.  Pa  beth  gan  hyny  yw  yr  ammod  o du  Duw  yn  y 
cyfammod  hwn? 

Preg.  Y mae  pob  addewid  ammodol  yn  cynwys 
bygythiad  ynddi  ei  hun,  a phob  bygythiad  ammodol  yn 
cynwys  addewid  ynddo  ei  hun.  Pe  baech  chwi  yn  dy- 
wedyd  wrth  eich  mab  hynaf,  “Dafydd,  os  gorpheni  di  y 
gorchwyl  yna  heddyw  ti  a gai  goron,”  ystyriech  chwi  ac 
yntau  fod  y bygythiad  o fod  yn  ol  o’r  goron  yn  cael  ei 
gysylltu  â bod  yn  fyr  o gyflawni  y peth,  er  nad  enwasech 
hyny  me'wn  geiriau.  Neu  pe  buasech  yn  dywedyd’wrtho, 
“ Os  na  wiiai  y gorchwyl  yna  fel  y dylit,  gwybydd  y byddi 
yn  ol  o’r  goron,”  ystyriech  eich  dau  fod  addewid  o 
goron  yn  cael  ei  chysyiltu  â chyflawni  y peth,  er  nad 
enwasech  hyny  mewn  geiriau. 

Pe  buasai  Duw  yn  dyweyd  wrth  Adda,  “Os  peidi  â 
bwyta  o flTrwyth  y pren  sydd  yn  nghanol  yr  ardd,  ganfyw 
y 'byddi  fyw,”  diau  y buasai  Adda  yn  ystyried  fod  y 
bygythiad  o farwolaeth  yn  cael  ei  gysylltu  â bwyta  o’r*' 
ífrwyth,  er  na  buasai  hyny  wedi  ei  ddy  weyd  mewn  geiriau. 
Felly  y mae  gwaith  Duw  yn  dywedyd  wrtho,  “Ond  o 
bren  gwybodaeth  da  a drwgnafwyta  o hono;  canys  yn  y 
dydd  y bwyiâi  di  o hono,  gan  farw  y byddi  farw,”  yn 
cynwys  fod  addewid  o fywyd  yn  cael  ei  chysylltu  âg 
ufyddhau  i’r  gorchymyn,  er  nad  oedd  hyny  yn  cael  ei 
enwi  mewn  ffurf. 


46  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Gwran.  Yr  ydych  wrth  hyny,  mi  feddyliwii,  yngolygu 
pe  buasai  dyn  yn  ufyddhau,  y buasai  cyfansoddiad  y cyf- 
ammod  g'weithredoedd  yn  gwneyd  y Creaw^dwr  yn  ddyl- 
edwr  i*w  greadur. 

Preg.  Ni  all  y Creawdwr  fod  yn  ddyledus  Pw  greadur 
am  ddim,  oblegid  y mae  bod,  a holl  gysuron,  y creadur 
yn  dibynu  ar  y Creawdwr.  Eto,  pan  wnelo  y Creawdwr 
ammod  neu  addewid  i’w  greadur,  y mae  sefyll  at  hyny 
megys  yn  ddyledus  arno  iddo  ei  hun;  hyny  yw,  y mae 
tan  fath  o rwymau  i’w^  gyfiawnder  a’ieirwiredd  i gyflawni 
yr  hyn  a ddaeth  allan  o’i  enau.  Pan  ŷ lîi ae  dynion  yn 
ammodi  i wneuthur  unrhyw  beth  i’w  gilydd,  yn  gyff'redin 
y mae  rhywbeth  oddiallan  i’r  ammodwr,  megys  yr  awdur^ 
do^  gwdadol,  &c.,  yn  ei  rwymo  i gyflawni : a hyny  sydd  yn 
fynych  yngwmeyd  ammod  y naill  yn  gadarn  yn  nghyfrif 
y llall.  Ond  y mae  addewid  Duw  yn  anfeidrol  gadarnach, 
oblegid  mai  ynddo  ei  hun  y mae  yr  hyn  sydd  yn  ei  gy- 
mhell  i’w  chyflawni,  nagy  gallasai  íbd  pe  rhyw'  beth  oddi- 
allan  iddo  a fuasai  yn  ei  gymhell.  Canys  y mae  pob  peth 
yn  Nuw  yn  anfeidrol,  tra  nad  yw’r  cwbl  tuallan  iddò  ond 
meidrol;  gan  hyny,  pe  buasai  y pethau  cryfaf  mewn  bod 
tuallan  i Dduw'  yn  ei  aiinog  i gyflaw’iii  ei  addewid,  ni 
buasai  yr  annogaeth  hòno  ond  meidrol;  ond  gan  mai 
rhywbeth  yn  Niiw  ei  hun  sy’n  ei  gymhell  i gyflawni  ei 
air,  y mae  yn  rhaid  fod  y cymhelliad  hwnw  yn  anfeidrol. 
Felly  y mae  yn  haws  i’r  nef  a’r  ddaear  fyned  heibio,  nag 
i un  ammod  nac  addewdd  o eiddo  Duw  ballu. 

Gwran.  Wel,  gadewch  i hyny  fod.  Ond  y mae  un 
peŵ  eto  yn  eisiau  er  gwneyd  y peth  yn  gyfammod,  sef 
cyasyniad  y dyn.  Pe  baech  chwi  wrth  geisio  cyflogi 
gwas  yn  cynyg  ammodau,  ni  ellid  dywedyd  fod  cyfam- 
mod  w’edi  ei  wneyd  rhyngoch,  oddieithr  ei  fod  yntau 
wedi  gwmeyd  rhyw  arwydd  o gydsyniad.  Felly,  afresymoi 
y gwelaf  "<1  ddyw’edyd  fod  cyfammod  rhwng  Duw  ac* 
Adda,  pan  na  wyddom  ddarfod  i Addaroddi  dim  cydsyn- 
iad  i’r  peth. 

Preg.  Nid  yw  eich  cymhariaeth  yn  cyfateb  i’r 
amgylchiad  dan  sylw.  Oblegid  nid  oes  genyf  fi  un  hawl 
i ofyn  gwasanaeth  gan  y dyn  wyf  yn  ceisio  ei  gyflogi,  ond 
yn  unig  trwy  iddo  wneyd  ymrwymiad  fíurfiol  i’m  gwasan- 
aethu;  o ganlyniad,  y mae  ynrhaid  imigael  eigydsyniad 
ef  mewn  gair,  neu  mewn  ysgrifen,  cyn  y byddo  cyfam- 
mod  safadwy  rhyngom. 


YMDDYDDAN  ÎV. 


47 


Ond  yr  oedd  gan  Dduw  hawl  wreiddiol  i holl  wasanaeth 
Adda,  gan  hyny  nid  wyf  yn  gweled  fod  unrhyw  íFurf  all- 
anol  o’i  gydsyniad  yn  angenrheidiol  i wneyd  y peth  yn 
gyfammod.  ÌBwriwch  y byddai  i chwi  addaw  gwobr  i’ch 
mab  am  gyílawni  rhy  w wasanaeth,  nid  na  ddylasai  wneyd 
y peth  wrth  eich  gorchymyn,  pe  na  buasai  un  gwobr  yn 
cael  ei  addaw;  ond  yr  ydych  yn  addaw  ei  wobrwyo  er 
mwyn  ei  gadarnhau  yn  yr  egwyddor  o ufydd-dod  i’w 
dad:  ystyriech  y peth  yn  fath  o gyfammod,  er  na  ddy- 
wedodd  y bachgeii  nac  ie  na  nagê : canys  yr  ydych  yii 
golygu  na  allasai  fod  ganddo  ddim  yn  rhesymol  i’w  ddy- 
wedyd  yn  erbyn,  oblegid  fod  ei  berthynas  naturiol  â 
chwi  fel  ei  dad  yn  ei  rwymo  i ufyddhau  i chwi;  a bod 
eich  daioni  chwithau  yn  cysylltu  gwobr  â’i  ufydd-dod,  yn 
gosod  arno  rwymau  chwanegol  i ufyddhau. 

Felly  yr  oedd  Adda,  oddiar  ei  berthynas  a Duw  fel  ei 
Greawdwr,  yn  rhwym  i ufyddhau  iddo;  ond  yr  oedd 
gwaith  y Creawdwr  yn  cysylltu  gwobr  âg  ufydd-dod  ei 
greadur  yn  gwneyd  ei  rwymedigaeth  i ufyddhau  yn  fwy, 
fel  nad  oedd  achos  iddo  ddywedyd  nac  ie  na  nagê  er 
gwneyd  y cyfammod  yn  eitliaf  cadarn. 

Pe  gallasai  y fath  beth  fod  ag  i’r  Creawdwr  ofyn  rhyw 
wasanaeth  chwanegol  gan  y dyn,  sef  rhywbeth  nad  oedd 
ganddo  hawl  naturiol  i’w  oíyn  oddiwrthò,  buasai  yn 
rhesymol  i’r  dyn  gael  amser  i ystyried  y peth,  a buasai  yn 
rhaid  i ni  weled  fod  cydsyniad  íFurfiol  â’r  telerau  wedi 
ei  wneyd  ganddo,  cyn  y gallasem  benderfynu  fod  y peth 
yn  gyfammod.  Ónd  gan  nad  oedd  y Creawdwr  yn  gofyn 
dim  i’r  dyn  ond  yr  hyn  yr  oedd  ganddo  hawl  gyfreithlou 
i’w  ofyn,  heb  son  am  addewid  na  gwobr,  ac  felly  fod  y 
fantais  i gyd  o du  y dyn,  ni  wn  i pa  arwydd  allanol  o gyd- 
syniad  a allem  ddysgwyl  gan  Adda,  heblaw  ymostwng, 
rhyfeddu,  a diolch.  Nid  oedd  eisiau  i’r  dyn  -addaw 
ufyddhau,  canys  yr  oedd  yn  rhwym  i ufyddnau;  ac  ní 
buasai  ei  waitli  yn  addaw  yn  rhoi  hawl  i Dduw  ofyn  dim 
ganddo,  nad  oedd  ganddo  hawl  i’w  ofyn  heb  iddo  addaw. 
Ond  y mae  gwaith  Duw  yn  addaw  yn  rhoi  math  o hawl 
i’r  dyn,  pe  cadwasai  y cyfammod,  i ofyn  gan  Dduw  betii 
na  buasai  ganddo  hawl  i’w  ofyn  heb  y fath  addewid. 

Nid  oedd  gwneyd  y cyfammod  gweithredoedd  yn 
rhoi  un  math  o hawl  newydd  i Dduw  ar  y dyn;  ond 
buasai  cadw  y cyfammod  yn  rhoi  math  o hawl  n'ewydd  i’r 
dyn  ar  y Creawdwr.  Felly  nid  oedd  y Creawdwr,  wrth 


48  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


wneuthiir  y cyfammod  gweithredoedd,  yn  gofyn  un 
fantais  iddo  ei  hiin,  ond  yr  oedd  yn  cynyg  mantais 
annhraethol  ei  gwerth  i’r  creadur:  gan  hyny,  meddyliwn 
ei  fod  yn  drais  ar  synwyr  cyffredin  i amau  fod  Adda  yn 
derbyn  y telerau  à’i  hoìl  galon,  er  na  feddwn  un  cydsyniad 
ífurfiol  o’i  eiddo  yn  ysgrifenedig. 

Gwran.  Cyfaddeíech  gyniiau  fod  o leiaf  cael  cyd- 
syniad  y ddwy  blaid  yn  anhebgorol  i gyfansoddiad  cyfam- 
mod;  oiid  ymddengys  i mi  y mynech  haeru  yn  awr  fod 
y peth  a fu  yn  Eden,  rhwng  y Creawdwr  ac  Adda,  yn 
gyfammod,  er  nad  oedd  un  cydsyniad  o du  y dyn. 

Preg.  Na,  begio'ch  pardwn,  yr  wyf  o hyd  yn  dal  fod 
cydsyniad  y ddwyblaid  yn  anhebgoroi  angenrheidiol  i 
gyfansoddiad  cyfammod;  ond  nad  yw  bob  amser  yn 
angenrheidiol  fod  y cydsyniad  hwnw  yn  ffurfiol,  hyny  yw, 
yn  cael  ei  wneyd  ar  air,  neu  mewn  ysgrifen;  ond  fod 
synwyr  cyffredin  yn  ein  dysgu,  mewn  rhai  amgylchiadau, 
i benderfynu  fod  cydsyniad  yn  bod,  er  na  byddo  wedi  ei 
arw'yddo  mewm  gair;  ac  mewn  amgylchiadau  ereill,  fod 
dynion  yn  cymeryd  dystawrwydd  yn  arw^ydd  o gydsyniad. 
Ac  felly,  er  nad'oes  genym  hanes  yn  y beibl  am  un  cyd- 
syniad  ffurfiol  gan  Adda  â thelerau  y cyfammod  yiiEden, 
eto,  gan  ei  fod  yn  berffaith  ar  ddelw  Duw,  o ran  ei 
ewyllys,  yn  gystal  ag  o ran  cyneddfau  ereill  ei  enaid,  a 
chan  fod  y cynygiad  y fath  nas  gallasai  beidio  ei  dderbyn, 
rhaid  ei  fod,  o ran  ei  feddwl,  yn  hollol  gydsynio  â phob 
gair  a ddywedodd  ei  Greawdwr  wrtho;  a’r  un  peth  yn 
gymhwys  i Dduw  oedd  fod  meddwl  Adda  yn  cydsynio 
á’r  peth,  a phe  buasai  hyny  yn  cael  ei  arwyddo  mewn 
geiriau. 

Gwran.  Ond  yr  wyf  yn  methu  â deall  o hyd  pam  y 
rhaid  i chwû  gael  gaUv  y peth  yn  gyfammod.  Beth  waeth 
i chwi  ei  alw  yn  drefn,  gosodiad,  goruchw'yliaeth,  neu 
ryw  beth  yn  lle  cyfammod?  Pe  gwnaech  felly,  byddai 
rhan  fawT  o’r  ddadl  ar  ben. 

Preg.  Galwafef  yn  gyfammod,  yn  1.  Am  fod  y beibl 
cystal  a’i  alw  felly:  “A’rrhaihyn  fel  dynion  {Heb.  fel 
Adda)  a dorasant  y cyfammod,”  Hos.  vi.  7.  Y mae 
dyweyd  fod  rhyw  rai  wedi  tori  eu  cyfammod  â Duw  fel 
Adda,  cystal  a dywedyd  fod  Adda  w'edi  tori  ei  gyfammod 
â Duw;  ac  felly,  y mae  yn  rhaid  fod  cyfammod  yn  bod 
rhwng  Duw  ac  Adda.  2.  Yr  wyf  yn  galw  y peth  yn  gyf- 
aminod,  am  na  fedraf  gael  un  gair  arail  ag  sydd,  yn  -ol  fy 


YMDDYDDAN  IV. 


49 


medd'wl  i,  yn  dangos  natur  y peth  mor  eglur  a’r  gair  cyf- 
ammod.  Ac  felly,  os  dylid  rhoddi  i boh  peth  yr  enw 
mwyaf  priodol  iddo,  dylai  y peth  dan  sylw  gael  ei  alw  yn 
g}'fammod. 

Gwran.  Pa  raid  sydd  i ni  fod  mor  faiiwi  yn  ein 
golygiadau  ar  y peth?  Ni  waeth  i ni  pa  un  ai  cyfammod 
ai  rhywbeth  arall  ydoedd;  oblegid  pa  ddaioiii  bynag  oedd 
yn  sefydliad  gwreiddiol  y peth,  nid  oes  dim  daioni  na 
chysur  i ni  i’w  ddysgwyl  byth  oddiwrtho. 

Preg.  Dyna  siarad  rhyfedd  iawn  yn  wir.  Ai  nid 
ydyw  yn  werth,  ac  yn  ddyledswydd,  i ni  ymdrechu  am 
ddeall  pa  beth  bynag  a ddatguddiodd  Duw  yn  ei  air? 
Ond  heblaw  hyny,  y mae  yr  apostol  Paul  yn  defnyddio  y 
llwybr  y daeth  pechod  a marwolaeth  i’r  byd,  a’r  modd  y 
mae  pechod  Adda  yn  eífeithio  ar  ei  holi  hiiiogaeth,  fei 
gosail  {ground-work)  i’w  hoii  ymresymiadau  er  eglurò 
ffordd  cyfiawnhad  pechadur  trwy  Grist.  Mewn  cyfer- 
byniad  i Adda,  y mae  yn  gaiw  Crist  yn  Adda  diweddaf; 
fel  megys  y daeth  pechod  trwy  y byntaf,  feliy  y daeth 
cyfìawnder  trwy  y diweddaf:  megys  y daeth  barn  i gon- 
demniad  trwy  y cyntaf,  feily  y daeth  y dawn  i gyfìawnhad 
trwy  y diweddaf:  ac  megys  y daeth  marwoiaeth  trwy’r 
cyntaf,  feily  y daeth  bywyd  trwy  y diweddaf,  &c.  Yn 
awr,  os  ydÿw  yn  angenrheidioi  i ni  \vybod  athrawiaeth  y 
Testament  Newydd  am  y ífordd  i’n  cadw  trwy  Grist,  y 
mae  yn  angenrheidiol  i ni  wybod  y ífordd  y’n  coiiwyd  yn 
Adda,  obiegid  y mae  yr  ysgrifenwyr  santaidd  yn  defii- 
yddio  yr  olaf  i egluro  y gyntaf. 

Gwran.  Y mae  llawer  yn  dywedyd  fod  y ddeddf 
foesol,  sef  y deg  gorchymyn,  yn  ammod  o du  Adda  yn 
y cyfammod  gweithredoedd : ond  wrth  ddariien  am  yr 
hyn  abasiodd  yn  Eden,  niweiaf  yr  un  crybwyiiiad  amdani, 
nac  am  yr  un  o’i  gorchymynion.  Beth  ineddwch  chwi? 

Preg.  Yr  oedd  y ddeddf  foesoi,  swm  yr  hon  yw  cariad 
at  Dduw  a’n  cymydog,  yn  ddeddf  natur  dyn  yn  ei  gread- 
igaeth.  Ac  er  nad  oedd  cadw  y deg  gorchymyn  yn 
cael  ei  osod  i lawr  mewn  geiriau,  íe\ffurf  o ammod  yn  y 
cyfammod  gweithredoedd ; eto,  pe  buasai  Adda  yn  cadw 
y ddeddf  hòno  (yr  hyn  nis  gaiiasai  heb  ufyddhau  i’r  gor- 
chymyn  pendant  ambren  gwybodaeth),  buasai  wrth  hyny 
yn  cadw  y cyfammod.  Ond  wrth  droseddu  y ddeddf 
foesol  (yr  hyn  nis  galiasai  heb  anufyddhau  i’r  gorchymyn 
pendant  am  bren  gwybodaeth ; fel  y dy wedais  yn  ein  hym- 

D 


50  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWE, 


ddyddan  diweddaf),  torodd  y cyfammod.  Felly  yr  wyf 
yn  tybied  mai  y ddeddf  foesol  oedd  egwyddor  ammod  y 
cyfammod  hwnw.  Y mae  y golygiad  hwn  yn  cytuno  â 
gwaith  yr  apostol  yn  galw  y ddeddf  foesol,  “ Y gorchym- 
yn,  yr  hwn  ydoedd  i fywyd;”  neu  yn  ol  y cyfieithiad 
Saesonig,  “ Y gorchymyn,  yr  hwna  ordeiniwydi  fywyd.** 
Nid  ydwyf  yn  deall  yr  ordeiniwyd  y ddeddf  foesol  yii  or- 
chymyn  i fy  wyd,  ond  fel  yr  oedd  yn  egwyddor  ammod  y 
cyfammod  gweithredoedd:  gorchymyn  i farwolaeth  ydyw 
i ddynion  byth  ar  ol  toriad  yr  ammod  hòno. 

Gwran.  W rth  son  am  farwolaeth  yn  gosp  am  doriad 
y cyfammod,  a ydych  yn  golygu  fod  dyn,  o ran  ei  gyfan- 
soddiad  cyn  y cwymp,  yn  anfarwolì 

Preg.  (^s  wrth  anfarwoldeb  yr  ydych  yn  golygu  fod 
dyn  yn  anfarwol  ynddo  ei  hun,  neu  yn  annibynol  ar  neb 
arall  am  ei  fywyd,  yr  wyf  yn  ateb  yn  nacaol.  Ni  all  fod 
neb  felly  ond  Duw  yn  unig;  “ Yr  hwn  yn  unig  sydd  gan- 
ddo  anfarwoldeb,’’  1 Tim.  yì.  16.  Ond  os  wrth  anfarw- 
oldeb  yr  ydych  yn  golygii  fod  cyfansoddiad  y dyn,  cyn 
pechu,  yn  rhydd  oddiwrth  bob  peth  a fuasai  yn  ei  rwymo 
i farw,  yr  wyf  yn  ateb  yn  gadarnhaol. 

Heb  fyned  i chwilio  a chwalu  rhesymau  InjìdelSy  a 
hanner  Injìdels,  megys  Socinus  ac  ereiil,  sydd  yn  ceisio 
profi  fod  achosion  marwolaeth  yn  natur  Adda  cyn  ei 
gwymp,  digon,  mifeddyliwn,  i’npwrpasni,  ywfodybeibl 
yn  dywedyd,  mai  ‘^^feíly  yr  aeth  marwolaeth  ar  bob  dyn, 
yn  gyrnaint  a phechuo  bawb:”  ac  mai  “cyflog  pechod 
yw  marwoîaeth.’*  Gallaswn  enwi  llawer  ychwaneg  o ys- 
grythyrau  sydd  yn  dangos  yn  amlwg  nad  dim  yn  nghyf- 
ansoddiad  creadigol  dyn,  ond  mai  ei  bechod  a’i  gwnaeth 
yn  rhwym  i bob  math  o farwolaeth. 

Gîcran.  Os  oedd  marwolaeth  naturiol  a thragwyddol 
yn  gynwysedig  yn  y bygythiad,  “ Yn  y dydd  y hwytâi  o 
àono,  ganfarw  y hyddi  farWf**  pa  fodd  y bu  i Adda  fyw 
gannoedd  o flyneddau  ar  ol  troseddu?  Paham  na  chaf- 
odd  ei  drosglwyddo  gan  angeu  naturiol  i afael  marwolaeth 
dragwyddol  yn  y dydd  y bwytaodd? 

Preg.  Nid  wyf  yn  meddwl  mai  pan  y mae  yr  enaid  yn 
ymadael  à’r  corff  y mae  y dyn  yn  dechreu  marw:  tmd  y 
mae  rnarw  naturiol  yn  cynwys  yr  holi  boenau  a’r  goháiau 
sydd  yn  cyfarfod  à dyn  yn  y byd  yma,  ac  yn  terfynu 
pan  y mae  yn  myned  oddiyma.  Cafodd  Adda,  ar  y dydd 
y hwytaodd  o^r  pren,  ei  drôi  o ardd  Eden  i ymboeni,  mewn 


YMDDYDDAN  V. 


51 


Uafur  a chwys,  am  ei  gyiialiaeth  dros  weddill  ei  oes.  Dìau 
hefyd  i angeu  naturiol  ymaflyd  yn  ei  ^fansoddiad  y fynyd 
ybwytaoddo’r  ffrwyth  gwaharddedig,  er  iddo  fod  gan- 
noedd  o flyneddoedd  yn  gorphen  ei  waith. 

Nid  ydwyf,  ychwaith,  yn  meddwl  mai  paii  y mae  dyn 
yn  cael  ei  daflu  i uffern,  y mae  marwolaeth  dragwyddol 
yn  dechreu  ymaflydynddo;  ond  y mae  yr  amddifadrwydd 
o gymdeithas  â Duw,  cnofeydd  cydwyhod,  y’nghyda’r 
dychryn  sydd  yn  y meddwl  rhag  y canlyiiiadau,  yn  âde- 
chread  o’r  “pryfna  bydd  marw,  a’r  tân  na  ddiffydd:” 
ac  y mae’n  amlwg  fod  y pethau  hyn  wedi  ymaflyd  yn  Adda 
pan  aeth  i ymguddio  wrth  glywed  “llais  yr  Arglwydd 
Dduw  yn  rhodio  gydag  awel,”  neu  “yn  hwyr  y dydd.” 

Felly,  ymaflodd  marwòlaeth  naturiol  a thragwyddol, 
yn  gystal  a marwolaeth  ysbrydol,  yn  y dyn,  ar  y dydd  y 
bwytaodd  o ffrwyth  y pren. 


YMDDYDDAN  V. 


CYFRIFIAD  PECHOD  AŴÄ,  l’W  HILIOGAETH. 

Gìvrandawr.  Bore  da’wch'T^llYC^aiê  yn  dda  iawngenyf 
eich  gweled,  yn  enwedig  os  g^íáf  ^eì'íiânner  awr  o ym- 
ddyddan  â chwi;  canys  y mae  yr  hyn  y buom  ÿn  siared 
yn  ei  gylch  y tro  diweddaf  y gwelais  chwi  wedi  cael  y 
fath  argi-aff  ar  fy  meddwl,  fel  nad  wyf  yn  cael  nemawr  o 
ìonyddAYch  ganddo  nos  na  dydd  o hyiiy  hyd  yr  awr  hon. 

Pregethwr.  Nid  difyrwch  genyf  yw  dywedyd  dim  i 
ddyrysu  neu  drallodi  meddwl  neb,  yn  enwedig  un  o’m 
cyfeillion : eto,  os  parodd  yr  hyn  a ddy wedais  i chwi 
feddwl  yn  ddwysach  am  beth  ag  y mae  lle  i ddysgwyl 
bendith  enaid  wrth  fyfyrio  arno,  dywedaf  yn  ngeiriau 
Paul,  “Nid  yw  edifar  genyf  er  bod  yn  edifar  genyf.” 
Ond  mynegwch  chwi  yr  hyn  sydd  ar  eich  meddwl. 

Gwran.  Y mae  goruchwyliaeth  Eden  yn  ymddangos 
yn  ddigon  cyfiawn  a thêg,  am  a wn  i,  cyn  belled  ag  y 
perthynai  i Adda  a’i  wraig:  ond  pan  ydych  yn  dywedyd 
fbd  y peth  yn  effeithio  arnom  ni — ein  bod  ni  yn  cael  ein 
condemnio  am  drosedd  a gyflawnwyd  filoedd  o flynedd- 
oedd  cyn  ein  geni — a’n  bod  yn  rhwym  i gospedigaeth 


52  Y PR'EGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

dragwyddol  am  bechod  Adda;  yr  wyf  yn  dychrynu  rhag 
y fath  athrawiaeth.  Pa  fodd,  yn  wyneb  uniondeb  a 
chyfiawnder,  y gallai  n^b  fod  yn  euog  o bechod  Adda 
heblaw  Adda  ei  hun? 

Preg,  Y mae*n  ddrwg  genyf  orfod  dyweyd  eich  bod 
eto  yn  dechreu  o chwith;  neu,  yn  ol  y ddiareb,  eich  bod 
yn  “rhoddiy  càr  o flaen  y ceífyl.”  Yr  ydym  yn  gyntaf 
i chwilio  a ydyw  cyfrijiad  pechod  Adda  Vw  hiliogacth 
yn  athrawiaeth  ysgrythyrol : os  gwelwn  nad  ydy w,  nid 
rhaid  i ni  draíferthu  gyda’r  pa  fodd;  ond  os  ydyw,  pe 
na  allem  amgyífred  pa  fodd^  eto,  gochelwn  ei  chablu, 
rhag  ein  cael  yn  euog  o roddi  yn  ynfyd  ddim  yn  erbyn 
Duw. 

Gwran.  Ond  yn  gyntaf  oll  rhowch  glywed  pa  beth 
ydych  yn  ei  feddwl  wrth  y gair  cyfriûadì 

Preg.  Y mae’r  gair  cyfrif  yn  'cael  ei  arferyd  yn  y 
beibl  am  amryw  o bethau  nad  yw  yn  ateb  ein  pwrpas 
presenol  ni  eu  henwi.  Ond  pan  sonir  am  gyfrif  pechod, 
neu  gyfrif  cyfiawnder,  y meddwl  y w,  Rhoddi  yn  erhyn^ 
neu  o hlaid  un^  mewn  harn^  yr  hyn  y mae  ef  ei  hun^  neu 
arall  yn  ei  lCy  wedi  ei  wneuthur;  mewn  trefn  i'w  ohrwyo 
neu  i"w  gospi  am  dano.  Wrth  ddywedyd  fod  pechod 
Adda  yn  cael  ei  gyfrif  i ni,  yr  wyf  yn  golygu  fod  pechod 
Adda  yn  cael  ei  roddi  yn  ein  herbyn  ni,  fel  pe  buasem  ni 
ein  hunain  yn  bersonol  wedi  ei  gyflawni.  Wrth  ddy- 
wedyd  fod  pechodau  ei  bobl  wedi  eu  cyfrif  ar  Grist  yr 
wyf  yn  meddwl,  fod  y pechodau  hyny  w’edi  eu  rhoddi  yn 
ei  erbyn  ef,  fel  pe  buasai  efe  ei  hun  wedi  eu  cyflawni.* 
Ac  wrth  ddy wedyd  fod  cyfiawnder  Crist  yn  cael  ei  gyfrif 
i bechadur,  yr  wyf  yn  ystyried  fod  ufydd-dod  gweithredol 
a dyoddefol  Crist  yn  cael  ei  roddi  o blaid  y pechadur, 
fel  pe  buasai  ef  ei  hunan  wedi  ei  gyflawni,  er  ei  ryddhau 
oddiwrth  ddamnedigaeth,  a rhoddi  iddo  hawl  i fywyd 
tragwyddol. 

Gwran.  Ni  ddymunwn  ddywedyd  dim  a barai  i chwi 
dybied  fy  mod,  mewn  un  modd,  yn  eich  diystyru.  Ond 
gobeithio  na  ddigiwch  wrthyf  am  ddyweyd  nad  digon 
genyf  eich  bod  chwi  o’r  farn  fod  pechod  Adda,  yn  y 
golygiad  a enw^asoch,  yn  cael  ei  gyfrif  i’w  hiliogaeth, 
addieithr  i chwi  brofi  hyny  o’r  beibl. 

Preg.  Digio  yn  wir ! Y mae  yn  dda  gan  fy  nghalon 


* Gwel  Ymddyddan  xiii. 


YMDDYDDAN  V. 


53 


i eich.  clywed  yn  siared  fel  yna.  Pe  caem  bawb  i ben- 
derfynu  ymddiried  i wirionedd  dy wediadau  y beibl  (nid 
am  mai  felly  yr  oeddynt  hwy  yn  tybied  o’r  bláen;  nid  am 
mai  feily  y dywed  hwn  a hwn;  ac  nid  am  eu  bod  hwy  yn 
gallael  amgyflfred  yr  am  aW  modd;  ond)  oblegid  mai 
felly  y dywed  yr  ysgrythyr;  yr  wyf  yn  meddwl  y gallem 
herfeiddio  holl  gyfeiliornadau  y byd. 

Gwran.  Wel,  pa  brofion  sydd  genych  fod  hiliogaeth 
Adda  yn  cael  eu  cymerydi  mewn  yny  cyfammod  gwelth- 
redoedd  (gan  mai  felly  y mynwch  ei  alw).  Nid  oes  un 
crybwylliad  yn  yr  ymddyddan  a fu  rhwng  Duw  ac  Adda, 
o berthynas  i’r  pren  hwnw,  cyn  na  chwedi  y trosedd,  am 
neb  çnd  Adda  ei  hun.  “Gan  farw,  ti  a fyddi  farw,*'  nid 
“íi  a'th  hüiogaeth^'^  ^c.  “Trwy  chwys  dy  y 

hwytâi  fara,’’  ac  nid  “trwy  chwys  eich  wynehau  y hwytâi 
di  a'th  hiliogaethí^ro.,^*  &c. 

Preg.  Y mae  bod  yr  holl  felldithion  a gyhoeddwyd 
yn  erbyn  Adda  am  doriad  y cyfammod  yn  disgyn  ar  ei 
hiliogaeth,  yn  gystal  ag  arno  ef  ei  hun,  yn  brawf  fod  ei 
hiliogaeth,  yn  gystal  ag  ef  ei  hun,  yn  cael  eu  cymeryd  i 
mewn  yn  y cyfammod.  Trwy  lafur  a chwys  yr  ydym  ni 
yn  cael  ein  bywioliaeth,  yn  gystal  ag  Adda:  drain  ac 
ysgall  a ddwg  y ddaear  i ni  fel  iddo  yntau:  ac  i’r  pridd 
yr  ydymmi  yn  dychwelyd  fel  yntau.  Gan  hyny,  er  mai 
dan  y rhagenw  unigol  y mae  Duw  yn  dywedyd  y 

pethau  hyn  wrth  Adda,  eto  y mae  ei  hiliogaeth  yn  cyf- 
ranogi  o*r  pethau  yn  gystal  ag  ef  ei  hun ; a chan  ein  bod 
yn  gweled  eu  bod  yn  cyfranogi  o’r  gospedigaeth,  rhaid  i 
ni  benderfynu  eu  bod  yn  cyfranogi  o’r  bai;  neu  roddi  yn 
siars  ein  Gwneuthurwr  yr  hyn  y mae  "^ei-tìnaid  yn  gasâu. 
“Y  neb  a gyfiawnhao  y drygionus,  ac  a gondemnio  y 
gwirion,  ífiaidd  gan  yr  Arglwydd  ydynt  ill  dau,*’  Diar. 
xvii.  15.  Felly  yr  oedd  yr  Arglwÿdd  yn  delio  âg  Adda  yn 
y cyfammod  gweithredoedd,  nid  fel  person  unigol,  ond  fel 
cynrychiolwr  ei  holl  hiliogaeth. 

Gwran.  Onid  y w dynion  yn  pechu  digon  yn  eu  per- 
sonau  eu  hunain,  i dynu  yr  holl  ddrygau  yna  am  eu 
penau?  Yr  wyf  yn  synu  fod  yn  rhaid  i fy  nghyfaill  fyned 
cyn  belled  a phechod  Adda  i chwilio  am  achos  o’r  llafur 
a’r  gofidiau  ag  y hiae  dynion  ynddynt,  a digon  o bechodau, 
cyn  waethed  a’r  pechod  hwnw,  yn  cael  eu  cyflawni  bob 
dydd  ganddynt  hwy  eu  hunain ! 

Preg.  Digon  gwir  fod  dynion  yn  pechu  bob  dydd 


54  Y PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


ddigon  i dynu  melldith  arnynt  eu  hunain.  Ond  y mae  y 
beibl  fyth  ar  eich  ífordd  i ddywedyd  mai’r  pechodau  hyn 
y w yr  achos  o’r  llafur  a’r  blinder  y mae  dynion  ynddynt 
am  eu  bara  beunyddiol ; ac  o fod  y ddaear  yn  dwyn  drain 
a mieri,  yn  lle  llysiau  cymhwys,  &c. 

'Gwran.  Pabennod?  Pa  adnod? 

■ Preg.  Gen.  iii.  17 — 19:  “Am  wrando  o honot  ar  lais 
dy  Wraig,  a bwyta  o*r  pren  am  yr  hwn  y gorchymynaswn 
i ti,- gan  ddywedyd,  Nafwyta  o hono;  melldigedig  fydd 
y ddáear  o*th  achos  di:  trwy  lafur  y bwytâi  o honi  holl 
ddyddiau  dy  einioes.  Drain  h^yd  ac  ysgall  a ddwg  hi  i 
ti;  a llysiau  y maes  a fwytâi  di.  Trwy  chwys  dy  wyneb 
ybwytâifara,  hyd  pan  ddychwelech  i’r  ddaear;  oblegido 
honi  y*th  gymerwyd;  canys  pridd  wyt  ti,  ac  i’r  pridd  y 
dychweli.’*  Y mae  y llafur  blin  yma  a roddes  Duw  ar 
feibion  dynion  i ymguro  ynddo,  i’w  weled  ar  bawb  yn 
mhob  gwlad  ac  oes ; a dyma  yr  am,  neu  yr  achos  o hono, 
yn  cael  ei  ddangos,  mewn  geiriau  eglur,  gan  Dduw  ei 
hun:  “ Am  wrando  o honot  ar  lais  dy  wraig,  a bwyta  o’r 
pren,”  &c. 

Gwran.  Nid  wyf  yn  deall  fod  y beibl  yn  son  dim  am 
gyfrifiad  pechod  Adda  i’w  hiliogaeth. 

Preg.  Chwi  a addefwch  fod  y beibl  yn  dangos  llawer 
o bethau  a’r  na  thrinir  dan  yr  enwau  sydd  genym  ni  ar- 
nynt,  megys  y ddeddf  foesol,  y ddeddf  seremon'iol,  &c. 
Felly,  er  nad  y w yr  ymadrodd  cyfrijiad  pechod  Adda  i*w 
hiliogaeth  yn  cael  ei  arfer,  eto  y mae  yn  ddigon  i’n 
pwi-pas  ni,  os  ydyw  y peth  yn  cael  ei  ddangos,  dan  ba 
enw  bynag,  neu  â pha  ymadrodd  bynag. 

Gwran.  Pa  adnod  sydd  yn  dangos,  ynte,  yn  union- 
gyrchol,  fod  pechod  Adda  yn  cael  eigyfrif  i’w  hiliogaeth? 

Preg.  Rhuf.  v.  12 : “ Trwy  un  dyn  y daeth  pechod 
i’r  byd,  a marwolaeth  trwy  bechod ; ac  felly  yr  aeth  marw- 
olaeth  ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a phechu  o bawb.”  Dy- 
wed  y beirniaid  y gellid  cyfieithu  diwedd  yr  adnod  *^yn 
yr  hwn  y pechodd  pawb.”  Ac  os  pechodd  pawb  yn  Adda, 
y mae  yn  rhaid  fod  pechod  Adda  yn  bechod  i bawb. 

Gwran.  Efallai  na  waeth  i ni  gymeryd  y cyfieithiad 
cyífredin  o’r  geiriau,  sef  mai  “felly  yr  aeth  marwolaeth 
ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a phechu  o bawb.” 

Preg.  Purion.  Y maent  mor  benderfynol  ar  y mater 
y naill  ffordd  a’r  llall.  Yn  ol  y cyfieithiad  cyffredin,  y 
rheswm  am  fynediad  marwolaeth  ar  bob  dyn  yw,  “yn 


YMDDYDDAN  V. 


55 

gymaint  a phechu  o bawb.”  Ni  raid  i mi  ddywedyd 
wrthych  fod  miloedd  o ddynolryw  yn  meirw  heb  bechü 
dim  yn  eu  personau  eu  hunain,  sefbabanod:  achanmai 
pechod  yw  yr  achos  o farwolaeth  yn  mhawb,  a bod  bab- 
anod  yn  meirw,  y mae  yn  rhaid  fod  babanod,  mewn 
rhyw  ystyr,  wedi  pechu;  a gofynaf,  yn  mha  ystyr  y gall 
babanod  fod  wedi  pechu,  heblaw  yn  eu  pen-cyfammodwr 
Adda?  Neu  pa  bechod  a all  fod  yn  cael  ei  gyfrif  iddynt 
hwy,  os  nad  pechod  cyntaf  Adda? 

Gwran.  Dyna  ryw  air  anystwyth  iawn  eto,  “ Pen- 
cyfammodwr.*'  Pa  beth,^  attolwg,  ydych  yn  ei  feddwl 
wrth  y fath  air? 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  yr  hyn  a olygai  Miltwn 
Fardd,  pan  yn  tybied  y Tad  yn  cyfarch  y Mab  yn  y geir- 
iau  canlynol : 

Ynlle  Addafbydd 

Yn  ben  dynolion,  i Addaf  er  yn  fab. 

Mal  ynddo  ef  y trengant  ddynion  oll, 

Efelly,  mal  ail  wreiddyn,  ynot  ti 
Adferir  y cynifer  ag  a fydd 
Adferawl;  hebot  neb.  Ei  fai  a wna 
Yn  euawg  ei  holl  feibion. — Coll  Gwynpa  . 

Wrth  alw  Adda.  yii  ben-cyfammodwr  y meddyliaf  yruii 
peth  ag  oedd  yr  apostol  hefyd  yn  ei  feddwl  wrth  alw  Adda 
“y  dyn  cyntaf,^’  a Christ  “yr  ail  ddyn,  a’r  Adda  diweddaf.’* 
Ni  allai  neb  ond  Cain  fod  yn  ail  ddyn  o Adda  mewn 
ystyr  naturiol.  Ond  Crist  yw  yr  ail  ddyn  i fod  mewn 
sefyllfa  gyíFelyb  i Adda,  sef  yn  Ben-cyfammodwr  i gy- 
nrychioli  ereill  mewn  cyfammod  am  fy  wyd.  Yn  yr  ystyr 
yma,  y mae  Adda  a Christ  yn  ddau  ddyn  na  bu  erioed, 
ac  na  bydd  byth,  eu  cyífelyb.  Megys  yr  oedd  ei  holl  hàd 
naturiol  yn  cael  eu  cynrychioli  yn  Adda,  fel  eu  pen-cyf- 
ammodwr,  pan  yn  anufyddhau;  felly  yr  oedd  ei  holl  hâd 
ysbrydol  (sef  yr  holl  rai  a gedwir)  yn  cael  eu  cynrych- 
ioli  yn  Nghrist,  fel  eu  pen-cyfammodwr  hwythau,  pan  yn 
ufyddhau.  “Felly,  gan  hyny,  megys  trwy  gamwedd  un 
y daeth  barn  ar  bob  dyn  i gondemiiiad;  felly  hefyd  trwy 
gyfiawnder  un  y daeth  dawn  ar  bob  dyn  i gyfiawnhad  by w- 
yd.  Oblegid  megys  trwy  anufydd-dod  un  dyn  y gwnaeth- 
pwyd  llawer  yn  bechaduriaid;  felly  trwy  ufydd-dod  un  y 
gwneir  lla.wer  yn  gyfiawn,”  Rhuf.  v.  18,  19.  Felly  nid 
oedd' aifiifydd-dod  y naill,  nac  ufydd-dod  y llall,  yn  dy- 
benù  ýnddo  ef  ei  hun,  ond  yr  oedd  i gael  ei  gyfrif  i’r  holl 
bêrsonau  a gynrychioíid  ganddo. 


56  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Gwran.  Ond,  ystyriwch  chwi,  y mae  pechod  yn  myn- 
ed  am  gospedigaeth  yn  fynych  yn  y beibl.  A phan  ddy- 
wedir  mai  trwy  “anufydd-dod  un  y gwnaethpwyd  llawer 
yn  bechaduriaid,’^  dichonnad  yw  yr  apostol  yn  golygufod 
pechod  Adda  yn  cael  ei  gyfrif  i ni,  ond  ein  bod  ni  wedi 
myned  yn  agored  i’r  gospedigaeth  a ganlynodd  ei  drosedd  ef. 

Preg.  Yn  ol  yr  esboniad  yna  ar  y gair  pechod  yn  y 
bennod  tan  sylw,  y maeymresymiad  yr  apostol  yn  adn.  12, 
yn  rhedeg  fel  hyn:  Felly  yr  aeth  marwolaeth  arbob  dyn, 
yn  gymaint  a bod  pawb  wedi  myned  yn  agored  i gosp. 
Neu,  felly  y mae  pawb  wedi  myned  yn  agored  i gosp,  yn 
gymaint  a bod  pawb  wedi  myned  yn  agored  i gosp. 
Mewn  difrif,  a fuasai  y fath  ymresymiad  yn  deilwng  o 
ddysgybl  Gamaliel?  heb  son  am  apostol  lesu  Grist. 
Nid  wyf  yn  gwadu  fod  y gair  pechod  yn  cael  ei  arfer 
weithiau  yn  y beibl  am  gospedigaeth;  ondbyddai  cysylltu 
y fath  feddwl  â’r  gair,  yn  yr  adnodau  dan  sylw,  yn  gwneyd 
ymresymiad  yr  apostol  yn  un  pentwr  o eiriau  heb  ddim 
synwyr  iddynt.  Gwel  Hervey's  Theron  and  Apasio^ 
Dial.  V. 

Gwran.  Mewn  difrif  eto,  a ydych  yn  meddwl  fod 
pechod  yn  cael  ei  gyfrif,  ac  o ganlyniad  fod  cospedigaeth 
dragwyddol  yn  rhwym,  i’rbabanod  gwirion  syddyn  myn- 
ed  o’r  byd  heb  gyflawiii  cymaint  ag  un  pechod? 

Preg.  Nid  yw  yn  perthyn  yn  uniongyrchol  i’r  pwynt  i 
mi  fyned  i ddwyn  yn  mlaen  fy  rhesymau  tros  achubiaeth 
y rhai  sydd  yn  meirw  yn  eu  babandod.  Ond  anturiaf 
ddweyd  na  ddatguddiodd  Duw  un  ífordd  i gadw  dynion, 
hen  nac  ieuainc,  ond  trwy  faddeuant;  ac  y mae  maddeu- 
ant  bob  amser  yn  rhag-dybied  trosedd.  Gan  hyny,  pan  y 
mae  babanod  yn  cael  eu  cadw,  y maent  yn  cael  hyny 
trwy  faddeuant;  ac  os  felly,  rhaid  fod  y maddeuant  hwnw 
yn  eu  cael  yn  droseddwyr;  a’r  unig  drosedd  y gallant  fod 
yn  euog  o hono  yw  pechod  Adda.  Hefyd,  pan  ydych  yn 
gweled  y baban  yn  marw,  sef  yn  derbyn  rhan  o gyflog 
pechod,  rhaid  i chwi  b^derfynu  y cyfrifir  pechod  iddo, 
neu  fod  rhagluniaeth  yir ymddwyn  yn  annghyfiawn  tuag 
ato. 

Yn  gytunol  â’r  golygiad  hwn  y mae  adn.  14,  o’r  ben- 
nod  a enwais.  “ Eithr  teyrnasodd  marwolaeth  o Adda 
hyd  Moses,  ìe,  arnynt  hwy,  y rhai  ni  phechasant  yn  ol 
çyífelybiaeth  camwedd  Adda.** 

Gwran.  Y mae’n  wir  y byddai’r  hen  bobl  yn  dyweyd 


YMDDYDDAN  V. 


57 


fod.y  geiriau  yna  yn  cyfeirio  at  fabanod,  ond  yr  ydys  yii 
awr  yn  gweled  yn  mhellach,  sef  nad  babanod  y mae  yr 
apostol  yn  ei  feddwl  wrth  “y  rhai  ni  phechasant  yn  ol 
cyíFelybiaeth  camwedd  Adda,”  ond  y rhai  heb  bechu  yn 
erbyn  uii  ddeddf  gyhoeddedig,  neu  orchymyn  pendant, 
fel  y gwnaetli  Adda ; ac  felly  yr  oedd  holl  ddynolry w o 
Adda  hyd  Moses. 

Preg.  Po  fwyaf  a feddyliwyf  am  y geiriau,  cadarnaf  yn 
y byd  yw  fy  meddwl  oblaid  esboniad  yr  hen  bobl  arnynt. 
“Ni  welaf,”  medd  y President  Edwards,  wrth  sylwi  ar 
yr  adnod  hon,  yn  ei  draethawd  rhagorol  ar  bechod 
gwreiddiol,  “Ni  welaf  un  rheswm  i fod  yn  anfoddlon  i’r 
esboniad  cyfíredin  ar  y geiriau,  sef  maibabanod  a feddylir 
wrth  ‘y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyffelybiaeth  camwedd 
Adda,’  y rhai,  er  yn  wir  eu  bod  wedi  pechu  yn  Adda,  eto 
ni  phechasant  erioed  fel  y gwnaeth  Adda,  trwy  droseddii 
yn  weithredol  yn  eu  personau  eu  hunain ; oddieithr  fod 
yr  esboniad  hwn  yn  rhy  hen  a chyffredin.”  Cymerai. 
ormod  o amser  yn  bresenol  i mi  fyned  i ddarllen  holl 
sylwadau  y President  ar  y geiriau ; ond  os  cymerwch  chwi 
y drafferth  i wneyd  hyny,  yr  wyf  yn  meddwl  y cewch  eich 
argyhoeddi,  mai  yr  hen  esboniad  yw  y goreu.  Rhoddaf 
fenthyg  y llyfr  i chwi  os  gwnewch,  laf,  Ei  ddarllen;  2il, 
Ei  gadw  yn  lân;  ac  yn  3ydd,  Ei  ddychwelyd  o hyn  i ben 
tair  wythnos. 

Gwran.  Diolch  yn  fawr  i chwi.  Ond  pe  dygwyddwn 
ei  gadw  am  fìs  gallai  na  fyddech  yn  anfoddlon  iawn;  canys 
nid  llawer  o amser  darllen  sydd  genyf;  ac  y mae  y'gẃr 
hwnw  yn  ysgrifenu  mor  athronyddol,  fel  nad  wrth  ryw 
redeg  o ddarllen  y gellir  deall  ei  feddwl. 

Preg.  Purion.  Ond  gadewch  i mi  ddarllen  alleiriad 
y President  o’r  adnod  sydd  dan  ein  sylw. 

“Ond  fod  pechod  yn  cael  ei  gyfrif  y pryd  hwnw,  a bod 
dynion  yn  cael  eu  hystyried  gan  eu  Barnwr  yn  bechadur- 
iaid,  trwy  euogrwydd  a llygredigaeth  tarddedig  oddiwrth 
Adda,  ac  yn  gondemniedig  am  bechod,  i farwolaelh,  yr 
hyn  yw  priodol  gospedigaeth  pechod,  y mae  genym  brawf 
eglur;  oblegid  y mae  yn  amlwg  fod  holl  ddynolryw,  yn 
ystod  yr  holl  amser  cyn  deddf  Moses,  yn  ddarostyngedig 
i’r  farwolaeth  dymhorol  hòno  ag  sydd  yn  arweiniad  gwel- 
edig  i mewn  i,  ac  yn  ddelw  o’r  dinystr  llwyr  ag  y mae 
pechod  yn  ei  haeddu;  ie,  heb  adael  y babanod  allan,  y 
ihai  na  allent  fod  yn  bechaduriaid  mewn  un  ffordd  arall 


58  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ond  trwy  rinwedd  trosedd  Adda,  oblegid  na  phechasant 
erioed  yn  weithredol,  yn  eu  personau  eu  hunain,  fel  y 
gwnaeth  Adda;  ac  nas  gallent  y pryd  hyny  gael  eu  hal- 
ogi  trwy  ddeddf  Moses,  fel  rhai  dienwaededig,  neu  rai 
wedi  eu  geni  o rieni  dienwaededig.” 

Ond  gadewch  i ni  adaei  pob  alleiriad  heibio,  ac  edrych 
ar  y geiriaufel  y maent  yn  einbeiblau  ni.  Y mae  yr  ym- 
adrodd,  “Arnynthwy  í/rÄae  niphechasant,’’  &c.,  yn  dang- 
os  yn  eglur,  dybygwn  i,  fod  yr  apostol  yn  golygu  rhyw 
rai^  ac  nid  pawby  o ddynolryw  o Adda  hyd  Moses:  ond 
yroeddpawb  yprydhwn^yhebbechu  yn  erbyn  yrun  ddeddf 
gyhoeddedig,  neu  orchymyii  pendant:  ac  felly,  yn  y golyg- 
iad  hwnw,  yr  oedd  pawb  heb  “ bechu  yn  ol  cyífelybiaeth 
camwedd  Adda.”  Yn  awr,  gofynaf,  Pa  synwyr  a fuasai 
i’r  apostol  son  am  rai  yn  dal  y cymeriad  hwnw,  pan  yr 
oedd  yn  amlwg  fod  pawh  yn  dal  yr  un  cymeriad  ? Ond 
golygwch  mai  rhai  heb  bechu  yn  weithredol,  yn  eu  per- 
sonau  eu  hunain,  y mae  yr  apostol  yn  ei  feddwl,  a chwi  a 
gewch  y synwyr  yn  eglur,  oblegid  y mae  babanod,  a neb’ 
ond  babanod,  yn  y golygiad  hwn,  heb  bechu  yn  ol  cy- 
ífelybiaeth  camwedd  Adda. 

Yn  wdr,  nid  wyf  yn  cofio  am  ddim  ond  dau  olygiad,  yn 
mha  rai  y mae  y beibl  yn  dyweyd  fod  dynion  yn  gyífelyb 
i Adda;  sef  fel  y maent  yn  cael  eu  geni  ar  ei  ddelw;  ac 
hefyd  fel  y maent  yii  pechu  yn  eu  personau  eu  hunain, 
trwy  dori  cyfammod  neu  ddeddf  Duw.  Y mae  pawb  fel 
Adda  yn  y golygiad  cyntaf,  ond  nid  yw  babanod  yn  gy- 
ffelyb  iddo  yn  y golygiad  olaf;  y maent  hwy  yn  cael  eu 
bôd  ar  ddelw  Adda,  ond  nid  ydynt  yn  pechu  yn  ol  cyífel- 
ybiaeth  camwedd  Adda. 

Gwran.  Y mae  marwolaeth  wedi  teyrnásu  ar  fabanod 
o Moses  hyd  heddyw,  yn  gystal  ag  o Adda  hyd  Moses. 
Yn  awT,  os  babanod  a feddylir  wrth  “y  rhai  ni  phechas- 
ant  yn  ol  cyfTelybiaeth  camwedd  Adda,”  paham  y sonir  am 
yr  amser  “o  Adda  hyd  Moses,”  mwy  na  rhyw'  amser 
arall  ? 

Preg.  Gellir  dywedyd  yr  un  modd,  fod  marwolaeth 
wedi  teyrnasu  o Moses  hyd  heddyw  ar  y rhai  ni  phechas’ 
ant  yn  erbyn  deddf  gyhoeddedig  neu  orchymyn  pendant,  yn 
gystal  ag  ar  fabanod,  sef  ar  y paganiaid,  y rhai  ni  chaw's- 
ant  ddeddf  gyhoeddedig  na  gorchymyn  pendant  gan  eu 
Creawdwr,  i allu  pechu  yn  ei  erbyn.  Felly  nid  yw  eich 
golygiad  chwi  ar  “y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyífelyb- 


YMDDYDDAN  V. 


59 


iaeth  camwedd  Adda/*  yn  rhoddi  dim  gwell  mantais  i ateb 
y cwestiwn  yna,  na’r  eiddof  fmau.  Yr  wyf  yn  dy  wedyd 
cymaint  a hỳna,  nid  i daflu’r  peth  i ífwrdd,  ond  i ddangoa 
nad  ydyw  yr  anhawsdra  (os  oes  anhawsdra)  i ateb  eich 
gofyniad,  yn  cymylu  dim  ar  yr  hen  esboniad  mwy  nag  ar 
y newydd.  Bellach  at  y cwestiwn. 

Gwedi  i’r  apostol  osod  i lawr,  yn  adn.  12,  mai  trwy  un 
dyn  y daeth  pechod  a marwolaeth  i’r  byd,  a bod  pawb 
wedi  pechu  yn  mhechod  yr  un  dyn  hwnw,  sef  y w hyny, 
fod  pawb  yn  bechaduriaid  yn  Adda ; y mae  yn  yr  adnod 
dan  sylw,  y’nghyda’r  adnodflaenorol,  dybygid,  yn  profì’r 
peth  drwy  ddangos  fod  dynion  yn  droseddwyr,  nid  yn 
unig  o gyfraith  Sinai,  ond  hefyd  o ddeddf  Eden,  oblegid 
fod  marwolaeth  wedi  teyrnasu  o “ Adda  hyd  Moses,”  yn 
gystal  ag  wedi  Moses.  Ac  er  y gellid  dadlu  fod  troseddu 
deddf  eu  natur  yn  ddigon  i ddwyn  marwolaeth  ar  bobl 
mewn  oedran,  ac  y gallai  y cyfryw  fod  yn  gyífelyb  i Adda 
yn  eu  cospedigaeth,  am  eu  bod  yn  gyffelyb  iddo  yn  eu 
gwaith  yn  pechu;  eto  gan  fod  marwolaeth  wedi  teyrnasii 
ar  fyrddiynau  o fabanod,  “ y rhai  ni  phechasant  yn  ol  cy- 
ffelybiaeth  camwedd  Adda,”  hyny  yw,  yn  eu  personaueu 
hunain,  y mae’n  rhaid  fod  y pechod  ag  y bygythiasid 
marwolaeth  yn  gosp  am  dano,  sef  pechod  Adda,  yn  cael 
ei  gyfrif  iddynt  hwy.  Ac  os  ydy w y babanod  dan  gyfrif- 
iad  o bechod  Adda,  y mae  yii  rhaid  fod  pawb  felly  wrth 
naturiaeth,  canys  y mae  pawb,  ond  Adda,  yn  fabanod  cyn 
bod  yn  ddim  arall. 

Efallai  hefyd  fod  yn  yr  ymadrodd,  “ O Adda  hyd 
Moses,”  gyfeiriad  at  y cospedigaethau  trymion  a dywallt- 
wyd  ar  ddynion  yn  yr  yspaid  hwnw  o amser;  yn  enwedig 
y diluw  a foddodd  yrhen  fyd,  a’r  brwmstan  a’r  tân  a losg- 
odd  Sodoma  a Gomorra,  yn  mha  rai  y teyrnasodd  marw- 
olaeth  ar  ryw  fyrddiynau  o ddynolryw  ar  unwaith,  ac  yn 
eu  plith  fìloedd  o fabanod. 

Y mae  gwaith  Abraham  yn  eiriol,  a’r  Arglwydd  yn  ei 
ateb,  yn  achos  Sodoma,  yn  egìurhad  penderfynol  ar  y 
mater  yr  ydym  yn  ymddyddan  yn  ei  gylch,  sef  fod  bab- 
anod  yn  cael  eu  cyfrif  yn  bechaduriaid.  “ Abraham  hef- 
yd  a nesaodd  ac  a ddywedodd,  A ddyfethi  di  y cyfìawn 
hefyd  y’nghyda’r  annuwiol  ? Ond  odid  y mae  deg  a deu- 
gain  o rai  cyfìawn  yn  y ddinas ; a ddyfethi  di  hwynt  hefyd, 
ac  ni  arbedi  y lle  er  mwyn  y deg  a deugain  cyfìawn  sydd 
o’i  mewn  hi  ? Na  byddo  i ti  wneuthur  y cyfryw  beth,  gan 


60  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ladd  y cyíìawn  gyda’r  annuwiol,  fel  y byddo  y cyfiawn 
megys  yr  annuwiol:  na  byddo  hyny  i ti.  Oni  wna  barn- 
ydd  yr  holl  ddaear  farn?  A dywedodd  yr  Arglwydd,  Os 
caf . fi  yn  Sodoma  ddeg  a deugain  yn  gyfiawn  o fewn  y 
ddinas,  mi  a arbedaf  yr  holl  fangre  er  eu  mwyn  hwynt.”. 
Yn  awr,  sylwch,  pe  buasai  yr  holl  fabanod  yn  gyfiawn,  y 
mae  yn  ddiddadl  y buasai  llawer  deg  a deugain  o rai  cyf- 
iawn  yn  Sodoma,  ac  felly  buasai  yr  holl  fangre  yn  cael  ei 
harbed  er  eu  mwyn;  ond  gan  mai  dinystrio  Sodoma  a 
Gomorra  a wnaed,  y mae  yn  amlwg  fod  Barnydd  yr  holl 
ddaear  yn  cyfrif  babanod  fel  ereill  yn  bechaduriaid. 

Gwran.  Nid  rhaid  myned  cyn  belled  a phechod  Adda 
i chwilio  am  yr  achos  o ddinystr  Sodoma.  Yr  oedd  pech- 
odau  y Sodomiaid  eu  hunain  yn  ddigon  i dynu  dinystr 
arnynt  hwy  a’u  babanod. 

Preg.  O’r  goreu.  Dyna  roddi  i fyny  y prif  gwestiwn 
ar  unwaith,  sef  fod  pechodauy  naill  ddyn,  mewnrhywam- 
gylchiadau,  yn  cael  eu  cyfrif  i ddyn  arall,  er  ei  rwymo  i 
gosp.  Y gwahaniaeth  rhyngom  bellach,  mi  feddyliwn, 
yw,  eich  bod  chwi  yn  barnu  mai  pechodau  y Sodomiaid 
eu  hunain  oedd  unig  achos  eu  dinystr  hwy  a’u  babanod, 
a minau  yn  tybied  fod  pechod  Adda  yn  achos  o’r  cwbl. 
Yn  wir,  yr  wyf  yn  meddwl  ein  bod  yn  bur  agos  at  ein 
gilydd  ar  y pen  hwn,  canys  yr  wyf  fi  yn  golygu,  fel  chwi- 
thau,  mai  eu  pechodau  eu  hunain  oedd  yr  achos  union- 
gyrchol  o farwolaeth  y rhieni  a’r  babanod;  ond  ai  nid 
pechod  Adda  yw  yr  achos  o fod  dynion  yn  cael  eu  goddef 
i syrthio  i bechodau  ag  sydd  yn  tynu  dij^str  arnynt  hwy 
a’u  plant? 

Gwran.  Nid  wyf  yn  dywedyd,  nac  yn  meddwl,  mai 
pechodau  y rhieni  oedd  yr  unig  achos  o ddinystr  babanod 
Sodoma.  Yr  oedd  y fath  hâd  llygredig  yn  eu  natur  hwy 
eu  hunain,  fel,  yii  ol  pob  tebygolrwydd,  pe  cawsent  en 
harbed,  y buasent  cyn  waethed  a’u  rhieni. 

Preg.  Ond  paham,  attolwg,  y cawsant  eu  bôd  yn  ngaf- 
ael  y fath  lygredigaeth  ? 

Gwran.  Peidiwch  chwi  á gwasgu  ar  fy  ngwynt  i fel 
yna  heíyd.  Prin  y goddefech  i mi  ofyn  paham,  na  pha 
fodd,  am  ddim:  ond  yn  awr  dyma  chwi  eich  hunan  yn 
dyfod  i’r  un  -peth. 

Preg.  Begio^ch  pardwn,  fy  nghyfaill.  Y peth  yr  oedd- 
wn  yn  ei  feio  oedd,  nid  fod  dyn  yn  defnyddio  ei  reswm  i 
chwilio  i mewn  i bethau,  ond  bod  dyn  yn  gadael  pob  peth 


YMDDYDDAN  V. 


6Í 


heb  ei  benderfynu  nes  iddo  ef  allael  amgyffred  yr  holl  am 
a’r  modd  yn  mherthynas  iddo.  Yr  wyf  yn  dyweyd  eto, 
mai  y peth  cyntaf  sydd  geiiym  i’w  wneyd  â phob  pwnc 
mewn  duwinyddiaeth,  y w chwilio  a ydy w yn  ysgrythyrol ; 
os  ceir  ei  fod,  y peth  nesaf  yw  ei  gredu;  a’r  trydydd  peth 
a ddylem  ei  wneyd  yw  defnyddio  pob  moddion  cyfreith- 
lawn  i gael  allan  y rheswm  am  y peth.  le,  pan  y mae  y 
beibl  yn  dangos  rheswm  am  unrhy w beth,  y mae  yn  bechod 
i ninau  fod  yn  ddifater  am  ei  wybod. 

Gwran.  Wel,  a ydyw  y beibl  yn  dangos  yr  achos  paham 
y mae  pob  dyn  yn  dyfod  i’r  byd  yn  llygredig? 

Preg,  Ydyw,  a hyny  mewn  geiriau  eglur.  Yn  adn.  19 
o’rbennod  a enwais  o’r  blaen,  y darllenwn  ni  mai  “trwy 
anufydd-dod  un  y gwnaethpwyd  llawer  yn  bechaduriaid.’* 
Dylynwch  holl  ddrygau,  holl  bechodau,  y’nghyda  llygr- 
edigaeth  y natur  ddynol  i’r  achosion  uniongyrchol  o hon- 
ynt,  a dylynwch  yr  achosion  hyny  drachefn  i’r  achosion  o 
honynt  hwythau,  &c.,  a chewch  weled  fod  y cwbl  yn  tyfu 
ar  yr  un  gwreiddyn  mawr,  sef,  “camwedd  un.”  Y mae 
pechodau  y rhieni,  lialogrwydd  natur  y babanod,  y’nghyd 
â’r  holl  ddrygau  sydd  yh  dylyn,  yn  cyfarfod  yn  yr  un 
peth  fel  yr  achos  gwreiddiol  o honynt,  sef,  “anufydd- 
dod  un  dyn.” 

Ond  y mae  genyf  un  sylw  eto  i’w  wneyd  cyn  gadael  y 
gair,  “Teyrnasodd  marwolaeth,  îe,  arnynt  hwy,”  &c.  Y 
mae  hôniad  yr  apostol  o’r  peth  yn  y geiriau,  “îe,  arnynt 
hwy'"  yn  dangos,  allan  o bob  dadl,  ei  fod  yn  golygu  rhyw 
rai  a ddylasent,  yn  ol  golygiadau  dynol,  fod  yn  rhydd 
oddiwrth  lywodraeth  marwolaeth.  Ond  pan  ddarllenom 
hanes  boddi  y cawri  annuwiol,  a llosgi  y Sodomiaid  aílan, 
nid  ydys  yn  rhyfeddu  iddynt  gyfarfod  â’r  farn,  nac  yn 
meddwl  y dylasent  ddianc  yn  ddigosp.  Eithr  pan  edrych- 
om  ar  y baban  truan  ÿn  cael  ei  ddirdynu  gan  angeu,  onid 
yw  yn  naturiol  i’r  cwestiwn,  “Pwy  a bechodd?”  godi  yn 
ein  meddyliau?  Oblegid  dyma  farwolaeth  yn  teyrnasu, 
“ ie,  arnynt  hwy^'*  na  Avnaethant  un  pechod  yn  eu  per- 
sonau  eu  hunain  ; “îe,  arnynt  hwy**  na  ddywedasant,  ac 
na  feddyliasant  yn  bechadurus.  “le,  arnynt  hwy  !**  Y mae 
marwolaeth  babanod  wedi  dyrysu  holl  wadwyr  pechod 
gwreiddiol,  yn  eu  hymresymiadau,  o ddyddiau  Morgan, 
yr  heretic,  hyd  y dydd  hwn.  Rhai  yn  haeru  mai  dyled 
natur,  ac  nad  cosp  am  bechod,  y w angeu  naturiol : ond  y 
mae  hyny  yn  wrthddywediad  noeth  i’r  beibl.  Dywed 


62  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ereill  ygwneiriawn  (amends)  i’r  babanod,  mewn  byd 
arall,  am  eu  poenau  yn  y byd  hwn.  Ond  y mae  hyn  cystal 
a hôni  fod  y Bôd  Mawr  yn  gwneyd  cam  â hwynt.  Can- 
iatewch  yn  unig  mai  “cyflog  pechod  yw  marwolaeth,*’  a 
bydd  yn  anmhosibl  byth  rhoddi  un  rheswm  têg  am  farw- 
olaeth  babanod,  heb  addef  cyfrifiad  o bechod  Adda  i’w 
holl  hiliogaeth. 

Ond  pe  caniateid  mai  rhai  heb  droseddu  un  gyfraith 
gyhoeddedig,  neu  orchymyn  pendant,  yw  “y  rhai  ni 
phechasant  yn  ol  cyífelybiaeth  camwedd  Adda,”  pa  beth 
well  a fyddech? 

Gwran.  Gallwn  osgoi  yr  hen  opiniwn  o fod  pechod  un 
yn  cael  ei  gyfrif  i lawer;  oblegid  yr  oedd  gan  bobl  mewn 
oed,  cyn  yn  gystal  ag  wedi  cyhoeddiad  y ddeddf,  ddigon 
o bechodau  i farw  o’u  plegid,  heb  iddynt  fod  tan  gyfrifiad 
o bechod  Adda, 

Preg.  O ran  y pwynt  mewn  dadl  y mae  pob  un  o^r 
ddau  esboniad  ynein  dwyn  i’r  un  penderfyniad.  Oblegid 
os  ydyw  marwolaeth  dynion  yn  profi  fod  pechod  yn  cael 
ei  gyfrif  i rai,  paham  nad  ydyw  yn  profi  ei  fod  yn  cael  ei 
gyfrif  i bawb?  Os  oedd  marwolaeth  rhai  mewn  oedran 
yn  profi  eu  bod  hwy  yn  bechaduriaid,  oni  raid  fod  marw- 
oìaeth  babanod  yn  profi  eu  bod  hw'y thau  yn  bechaduriaid  ? 
Os  nad  y w eu  mar\volaeth  yn  proíì  fod  pechod  yn  cael  ei 
gyfrif  i fabanod,  pa  fodd  y gall  marwolaeth  neb  brofi  fod 
pechod  yn  cael  ei  gyfrif  iddyiit?  Ac  os  y w babanod  yn 
meirw,  a hwythau  heb  fod  yn  bechaduriaid,  paham  na 
allai  rhai  mewn  oedran  feirw  heb  fod  yn  bechaduriaid  ? 
O ran  y gwiríonedd,  yn  wir,  yr  wyf  yn  dewis  yr  hen  es- 
boniad  Calfìnistaidd  ar  y geiriau;  oiid  o raiî  y mater  yr 
ydym  yn  ymddyddan  yn  ei  gylch,  yr  wyf  yn  berffaith 
foddlawm  i chwd  gymeryd  eich  dewis;  oblegid  yn  ol  y naill 
esboniad  a’r  llall,  y mae  yn  rhaid  fod  pechod  Adda  yn 
cael  ei  gyfrif  i’w  holl  hiliogaeth. 


YMDDYDDAN  VI. 

RHAN  î. 

PECHOD  GWREIDDIOL. 

Gwrandator.  Dyma  y llyfr.  Diolch  i chwi  am  ei 
fenthyg. 

Pregethwr.  Pe  bai  pawb  a fenthycai  lyfr  mor  ofalus 


YMDDYDDAN  VI. 


63 


i’w  gadw  yn  làn,  ac  i*w  ddychwelyd  ar  yr  amser  penodol, 
ag  ydych  chwi,  ni  byddai  fawr  o beth  gan  ddyn  roddi 
benthyg,  yn  awr  a phryd  arall.  Ond  oblegid  y diffyg  o 
hyny  y mae  llawer  o’m  llyfrau  i wedi  myned  nas  gwn  i ba 
le,  ac  ereill  wedi  eu  diwyno  a’u  dryllio,  fel,  ar  eu  dy- 
chweliad,  prin  yr  oeddwn  yn  eu  hadnabod.  Ond  beth 
meddwch  chwi  am  y gwaith?  sef  Edwards  ar  Bechod 
Gwreiddiol. 

Gwran.  Meddyliwn  fod  yr  awdwr  yn  ystyried  fod 
dyn  yn  greadur  rhesymawl.  Oblegid  rhaid  i’r  meddwl 
a fedro  gynwys  a dosparthu  ei  frawddegau  hirion,  a dylyn 
ei  ymresymiadau  manwl  a dysgedig,  heb  eu  darllen  fwy 
nag  unwaith,  fod  yn  berchen  ar  ddeall  annghyífredin  o 
gryf.  Ai  tybied  yr  ydych  chwi  na  buasai  dulí  mwy  cyff- 
redin  o eirio  yn  tueddhenu  mwy  at  lesoli  y dynol  deulu  ? 

Preg.  Yr  oeddwn  inau  yii  meddwl  rhyw  beth  yu 
debyg  i hyny  wrth  ei  ddarllen.  Ond  wrth  ystyried  fod  y 
President  yn  athronydd  mor  gyfarwydd  ei  hunan,  ei  fod 
yn  ysgrifenu  yn  erbyn  gwýr  dysgedig  o ddoctoriaid  ac 
esgobion,  ac  yn  enwedig  ei  fod  yn  ymwneyd  â gwrth- 
ddadleuon  a dybid  yn  philosophyddaidd,  nid  oeddwn  yn 
• rhyfeddu  cymaint  fod  ei  iaith  mor  uchel. 

Gwran.  Cyn  belled  ag  yr  oedd  fy  meddwl  i yn  gallael 
dosparthu  ei  bethau,  yr  oeddwn  yn  tybied  ei  fod  yn  ym- 
resymu  yn  deg,  ac  yn  meistroli  y gwrthddadleuon  a gy- 
merai  mewn  llaw.  Ond  fy  mhenderfyniad  presenol  ydyw, 
mynu  y llyfr  yn  eiddo  i mi  fy  hun,  a deall  ei  bethau,  pe 
costiai  i mi  ei  ddarllen  hanner  dwsin  o weithiau. 

Ond  gan  nad  yw  pechod  gwreiddiol  yn  air  ysgrythyrol, 
pe  gwyddwii  na  chyfrifech  fi  yn  ormeswr  am  gymeryd 
eich  haraser,  gofynwn,  O ba  le  y daeth  y gair,  a pha  beth 
yw  ei  ystyr? 

Preg.  Cyfrif  fy  nghyfaill  yn  ormeswr!  Ynr  mhell  y 
byddwyf  oddiwrth  y fath  beth.  Yn  wir,  y mae  cael  ym- 
ddyddan  â ffrynd  am  hanner  awr,  yn  llawer  o adnewyddiad 
i fy  meddwl  i,  os  nad  yn  lles  i’m  hiechyd  hefyd. 

Yr  wyf  yn  meddwlmai  y cyntaf  a arferodd  y gair  pech-  . 
od  gwreiddiol  oedd  Awstin  o Hippo,  wrth  ddadlu  ya 
erbyn  Morgan  yr  heretic.  Cyn  hyny  yr  oedd  y peth  yn 
cael  ei  alw  drwg  naturiol^  ac  weithiau  drwg  treftadol ; ac 
am  fod  y Marcioniaid  a’r  Manicheaid  yn  cymeryd  raantais 
oddiwrth  yr  enwau  yna  i bleidio  yr  hen  gyfeiliornad  pagan- 
aidd  0 fod  dwy  egwyddor  dragwyddol,  un  yn  berlfaith 


64  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


dda,  a’r  Ihill  yn  hollol  ddrwg,  a bod  pob  peth  yn  tarddu 
y n angenrheidiol  o’r  egwyddorion  hyny ; dewisodd  A wstin, 
ac  ereill  ar  ei  ol,  alw  y peth  yn  hechod  gicreiddiol. 

Gwran.  Purion.  Dyna  ddigon  am  ddyfodiad  y gair  i 
arferiad.  Ond  mi  feddyliwn  nad  yn  yr  un  ystyr  y mae 
pawb  yn  ei  gymeryd.  Beth  meddwch  chwi? 

Preg.  Mi  feddyliwn  mai  yr  anian  bechadurus  sydd  yn 
mhob  dyn  wrth  naturiaeth,  sef  yr  hyn  a eilw  y beibl,  “Y 
cnawd — deddfpechod — yr  hen  ddyn,’’  &c.,  oedd  Awstin, 
y’nghyda’r  cyft'redin  o dduwinyddion  uniongred,  a ysgrif- 
enasant  ar  y peth,  o’i  amser  ef  hyd  yn  ddiweddar,  yn  ei 
feddwl  wrth  y gair  pechod  gwreiddiol.  Galwent  effelly 
am  ei  fod  yn  wreiddiol  yn  natur  pob  dyn  fel  y mae  yn 
dyfod  i’r  byd;  ac  hefyd  am  ei  fod  yn  wreiddyn  ag  y mae 
pob  gweithred  bechadurus  yn  tarddu  oddiarno.  Ond  yn 
awr,  wrth  son  am  bechod  gw'reiddiol,  y mae  llawer  yn 
golygu  nid  yn  unig  yr  halogrwydd,  ond  hefyd  yr  euog- 
rwydd,  yn  ngafael  â pha  un  y mae  pob  dyn  yn  cael  ei  fod. 
Er  hyny  y mae  yn  ymddangos  fod  hyd  yn  ddiweddar,  bawb 
ag  oedd  yn  dal  y naill,  yn  dal  y llall;  aphawb  ag  oedd  yn 
gwadu  y naill,  yn  gwadu  y llall  hefyd.  Ac  yn  wir  y mae 
y ddau  mor  agos  gysylltiedig  â’u  gilydd,  fel  y mae  y rhes- 
yman  sydd  yn  profi  y naill  yn  cadarnhau  y llall.  Nid  oes 
dim  mwy  anhawsder  yn  dylyn  yr  addefiad  o’r  naill,  nag 
syddjyn  dylyn  yr  addefiad  o’r  llall;  na  dim  rtiwy  anhaws- 
der  yn  dylyn  addef  y ddau,  nag  sydd  yn  dylyn  gwadu  y 
ddau;  ond  yn  hollol  i’r  gwrthwyneb.  A chan  fod  yr  euog- 
rwydd  a’r  halogrwydd  â’u  gafael  yn  mhob  dyn  o’r  foment 
gyntarf  o’i  hanfodiad,  ni  welaf  ddim  anmhriodoldeb  i gy- 
meryd  y ddau  i mewn  dan  yr  enw  pechod  gwreiddiol. 

Gwran.  Gadewch  i mi  eich  deall  ar  y pen  hwn  cyn 
myned  ddim  pellach.  Yr  ydych  yn  golygu,  dybygwn  i, 
fod  yr  hen  dduwinyddion,  er  dyddiau  Awstin,  yn  barnu 
fod  dyn  yn  halogedig  yn  dyfod  i’r  byd,  ac  mai  yr  halog- 
rwydd  hwnw  a alwent  yn  bechod  gwreiddiol ; ond  mai 
rhai  diweddar  sydd  wedi  chwanegu  y pwynt  o gyfrifiad 
pechod  Adda,  a’i  gysylltu  â’r  pwnc  o halogrwydd  naturiol 
dyn,  dan  yr  enw  pechod  gwreiddiol. 

Preg.  Y mae  yn  ddrwg  genyf  os  nad  wyf  yn  gallu 
dyweyd  yn  ddigon  eglur  i chwi  fy  neall. 

Er  mai  halogrwydd  y natur  oedd  yr  hyn  a alwai  yr  hen 
dduwinyddion  yn  bechod  gwreiddiol,  eto  yr  oeddynt  yn 
dal  y pwn«  o gyfrifiad  pechod  Adda  i’w  hiliogaeth,  mor 


YMDDYDDAN  Ví. 


65 


gadarn  ag  y mae  neb  yn  y dyddiauliyn  yn  ei  ddal.  Yr 
wyf  yn  meddwl  fod  yii  hawdd  proíì  mai  newyddbeth  yn 
mhlith  Cristionogion,  yw  fod  rhai  yn  dal  halogrwydd 
gwreiddiol  y natur  ddynol,  ac  yn  gwadu  cyfrifiad  pechod 
Adda  i’w  hiliogaeth. 

Gwran.  Byddai  yn  dda  genyf  pe  baech  yn  enwi,  mewn 
modd  byr  ac  eglur,  y gwahanol  olygiadau  sydd  yn  y byd 
ar  bechod  gwreiddiol. 

Preg.  1.  Un  golygiad  yw,  ein  bod  yn  euog  a halogedig 
yn  dyfod  i’r  byd.  Dyma  y golygiad  a elwir  yn  Galfinist- 
aidd:  dyma  olygiad  cyfansoddwyr  Erthyglau  a Homiliau 
Eglwys  Loegr:  dyma  olygiad  Cymanfaoedd  Dort  a West- 
minster:  a dyma  olygiad  y Methodistiaid  Calfinaidd,  yn 
ol  Erthyglau  eu  Cyffes  Ffydd.  2.  Golygiad  arall  y w,  fod 
pob  dyn  yn  dyfod  i’r  byd  yn  lân  oddiwrth  euogrwydd  a 
halogrwydd  pechod,  fod  cymeriad  pob  dyn  yn  cael  ci 
ffurfio  yn  hollol  gan  amgylchiadaily  ac  nad  yw  pechodau 
dynion  yn  cael  eu  hachosi  gan  ddim  ag  sydd  yn  nglỳn  â’u 
natur  yn  dyfod  i’r  byd.  Dyína  yw'  golygiad  yr  Ariaid,  y 
Sociniaid,  y Morganiaid,  a Ilaw^er  o Arminiaid,  ar  y peth. 
Nid  w'yf  yn  deall  fod  dim  ond  y ddau  olygiad  hyn  ar  y 
mater  yn  mhlith  Cristionogion  hyd  yn  ddiweddar.  3.  Ond 
y mae  llawer,  yn  y dyddiau  hyn,  yn  addef  halogrwydd 
gwreiddiol  y natur  ddynol,  ond  yn  gwadu  cyfrifiad  o bech- 
od  Adda  i’w  hiliogaeth.  Dyma  farn  y rhai  a elwir  yn 
Hopkinsaniaid  yn  America,  ac  yn  Ffwderiaid  yn  Lloegr 
a Chyrprú. 

Gwran.  Yr  wyf  yn  credu  fod  dyn  yn  halogedig  o’r  bru. 
Yn  wir,  yr  wyf  yn  meddwl  y dylai  sylwadau  y President 
Edwards,  yn  nechread  ei  Draethawd  ar  Bechod  Gwreidd- 
iol,  fod  yn  benderfyniad  ar  y ddadl  o berthynas  i halog- 
rwydd  y natur  ddynol.  Ond  eto,  yn  fy  myw  ni  chytunwn 
i â’r  farn  Galfinistaidd,  sef  fod  dyn  yn  cael  ei  fod  dan 
gondemniad  am  drosedd  a gyflawmwyd  fìloedd  o flynedd- 
oedd  cyn  ei  fod,  ac  felly  o groth  ei  fam  yn  rhwym  i gosp. 
Yr  w^f  o hyd  yn  methu  gw^eled  pa  fodd  y cydsaif  y fath 
beth  â daioni  ac  uniondeb  anfeidrol  y Creawdwr. 

Preg.  Yr  wyf  yn  ystyried  yr  hyn  a ddywedais  wrth 
ymddyddan  â chwi  y tro  diweddaf  yn  ddigon  i brofi  y 
peth  i bob  meddwl  diduedd.f  Yn  awr,  os  yw  y peth  yn 


t Gwel  Ymddyddaii  y. 


66  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR, 


bod,  rhaid  ei  fod  yn  beríFaith  gyson  â daioni  ac  nniondeb 
Duw,  er  fe  allai  na  allwn  ni  amgyífred  pa  fodd. 

Ond  cyn  tafîu  y golygiad  Calfinistaidd  lieibio  oblegid 
yr  anhawsdra  aenwasoch,  dymunaf  arnoch  ystyried  ainid 
ydyw  y Morganiaid  a’r  Ffwleriaid  yn  cyfarfod  â’r  un  fath 
anhawsdra?  Dywed  y Calfinist  wrthyf,  fy  mod  wedi  dy- 
fod  ih’  byd  yn  euog,  hyny  yw,  yn  rhwym  i gosp  dra- 
- gwyddol.  Ond  dyma  y Ffwleriad  yn  ceisio  fy  nghysuro 
gan  ddywedyd  mai  camgymeryd  yr  oedd  y Calfinist,  nad 
oeddwn  i ddim  yn  euog  yn  dyfod  i’r  byd ; ond  fy  mod 
mor  llygredig  fel  nad  oedd  bosibl  i mi  beidio  â bod  yn 
euog  mewn  byr  iawn  o amser.  Cysur  gwan  iawn  yn  wir  î 
Cais  Morgan  drachefn  fy  nghysuro,  gan  ddywedyd,  fod  y 
ddau  gyntaf  wedi  camgymeryd  yn  ddirfawr;  nad  oeddẃn 
i nac  euog  na  llygredig  pan  y’m  ganwyd,  eithr  fy  mod 
y pryd  liyny  megys  papyr  gwỳn;  ond  fod  fy  Nghreawdwr 
daionus  wedi  fy  rhoddi  mewn  lle  mor  llawn  o demtasiyn- 
au  a maglau,  fel  yn  wir  nad  oedd  obaith  i mi  ddianc  heb 
ddyfod  yn  fuan  i afael  llygredigaeth  ac  euogrwydd. 
Onid  priodoì  fyddai  dywedyd  wrth  y ddau,  “Cysurwyr 
gofidus  ydych  chwi  oll?”  Dywed  y Calfinist,  Y mae  eich 
clefyd  yr  un  oed  a chwithau.  Nac  ydyAv,  medd  y FfAvl- 
eriad,  ond  y mae  hadau  y clefyd  yn  eich  cyfansoddiad, 
fel  yr  oedd  yn  rhaid  i’r  clefyd  ei  hun  ymaflyd  ynoch  pan 
yn  ieuanc  iawn.  Nonsense  i gyd,  medd  Morgan,  yr  yd- 
ych  wedi  eich  geni  meAvn  perffaith  iechyd,  a chyfansodd- 
iad  glàn  oddiwrth  bob  hadau  drwg;  ond  y mae  yn  wir 
eich  bod  wedi  eich  rhoddi  yn  y fath  le  heintus,  nad  oea 
neb  a ddel  iddo  yn  dianc  heb  gael  yr  haint  yn  fiian  iawn. 
Ow,  ow,  meddaf  finau,  os  yw  fy  nghlefyd  i farwolaeth, 
ba  waeth  pa  un  ai  ei  fod  yr  un  oed  a minau,  neu  ei  fod 
yn  tarddu  o TyAV  ddiífyg  yn  fy  nghyfansoddiad;  neu,  ynte, 
fy  mod  wedi  ei  gael  trwy  heintusrwydd  y lle  y’m  gosod- 
Avyd  ynddo  ? - Nid  yAV  ddim  haws  i mi  Aveled  daioni  fy 
Nghreawdwr  yn  y ddau  olygiad  olaf  nag  yn  y cyntaf. 
Felly  chwi  a ellwch  weled  nad  ydyw  yr  anhawsdra  ddim 
llai  ar  ífordd  Morganiaid  a Ffwleriaid  nag  ydyw  ar  ffordd 
y Calfinistiaid. 

Nid  fy  nyben,  wrth  ymresymu  fel  yna,  oedd  profi  dirn 
0 blaid  y farn  Galfinistaidd  am  bechod  gwreiddiol,  ond 
yn  hytrach  i ddangos  fod  y golygiadau  Morganaidd  a 
FfAVieraidd  yn  hollol  mor  agored  i’ch  gAvrthddadl  chAvi  ag 
ydyAY  y golygiad  Calímistaidd.  Er  prawf  o wirionedd  yr 


YMDDYDDAN  VI. 


67 


athrawiaeth,  ystyriwch  y pethau  a ddy wedais  yn  ein  hym- 
ddyddan  diweddaf. 

RH  AN  n. 

SAIL  Y CYFRIFIAD,  &c. 

Gwran.  Wel,  y mae  yn  ymddangos,  yn  ol  eich  golyg- 
iadau  chwi,  fod  pechod  Adda  yn  eiddoi’w  holl  hiliogaeth, 
oblegid  y cyfritiad.  Neu,  mai  gwaith  Diiw  yn  cyfrif 
pechod  Adda  i ni,  sydd  yn  gwneyd  y peth  yn  eiddom  ni. 

Preg.  Dyna  hi  yn  union  o chwith  eto.  Nid  y cyf- 
rifìad  y w yr  achos  o fod  pechod  Adda  yn  eiddom  ni;  ond 
oblegid  ei  fod  yn  eiddomni  mor  wirioneddol  aphebuasem 
ni  wedi  ei  gyflawni  yn  ein  personau  ein  hunain,  am  hyny 
y mae  yn  cael  ei  gyfrif  i ni  gan  Dduw.  Rhoddi  annghyf- 
iawnder  yn  erbyn  Duw  fyddai  dywedyd  ei  fod  yn  cyfrif 
pechod  lle  nid  y w. 

Gwran.  Yn  enw  pob  synwyr  a rheswm,  gan  nad  oedd- 
ym  ni  yn  ein  personau  ein  hunain  yn  cyflawiii  y pechod 
hwnw,  os  nad  y cyfrifiad  sydd  yn  ein  gwneyd  yn  euog, 
pa  beth  sydd  ? 

Preg.  Yr  undeb  sydd  rhyngom  ni  ac  Adda,  yn  ol  cyf- 
ansoddiad  y cyfammod  gweithredoedd. 

Gwran.  Wel,  onid  y Creawdwr  a gyfansoddodd  yr 
undeb  hwnw?  Ac  os  felly,  onid  yw  dywedyd  mai  yrun- 
deb  hwnw  sydd  yn  ein  gwneyd  ni  yn  euog,  neu  yn  gyfran- 
ogion  o bechod  Adda,  yn  ei  wneyd  Ef  yii  awdwr  o’n 
heuogrwydd  ni,  neu,  mewn  gair  arall,  yn  awdwr  pecliod  ? 

Preg.  Pa  beth,  attolwg,  sydd  yn  cyfansoddi,  neu  yn 
gwneyd,  holl  ddynolryw  yn  llygredig? 

Gwran.  Y mae  rhai  yn  dywedyd  mai  ein  perthynas 
á’n  rhieni  naturiol,  ac  ereill  mai  amgylchiadau  yn  unig 
sydd  yn  ífurfìo  nodweddiad  moesol  dyn.  Ac  yn  wir,  yr 
oeddwn  yn  tybied  y naill  a’r  llall  yn  llawer  mwy  rhesymol 
na’r  rhai  sydd  yn  dywedyd  ein  bod  yn  derbyn  y peth  yn 
uniongyrchol  trwy  ein  perthynas  âg  Adda. 

Preg.  Ond  pwy  y w cyfansoddwr  ein  perthynas  natur- 
iol  â’n  rhieni  ? A ;^iwy  sydd  yn  trefnu  lleoedd  ein  pres- 
wylfod  a’n  h-amgylchiadau  ? 

Gwran.  Ein  Creawdwr,  bid  siwr? 

Preg.  Yrẁan,  deliwchsylw.  Yr  wyf  ynmeddwl  fod  yn 
anmhosibl  dylyneich  ymresymiad  a’ch  golygiad  chwi,  heb 
ei  wneyd  ef  yn  awdwr  pechod.  Os  nad  wyf  yn  camgymer- 


68  Y PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


yd,  y mae’cliymresymiad  yn  dyfod  iryw  beth  tebygihyn. 

Pwy  bynag  a ddywedo  fod  peth  a gyfansoddodd  y Cre- 
awdwr  yn  gwneyd  dyn  yn  euog,  5^  mae  yn  gwneyd  y 
Greawdwr  yn  awdwr  o’r  euogrwydd  hwnw. 

Ond  y mae  fy  nghyfaill  yn  dyweyd  fod  peth  a gyfan- 
soddodd  ein  Creawdwr  (sef  yr  undeb  cyfammodol  rhyng- 
om  ni  ac  Adda)  yn  ein  gwneyd  ni  yn  euog. 

Gan  hyny,  y mae  fy  nghyfaill  yn  ei  wneyd  Ef  yn  awdwr 
o’n  heuogrwydd  ni. 

Gwran.  Yn  union  fel  yna  yr  oeddwn  i yn  meddwl. 

Preg.  Wel,  beth  fyddai  i ni  gymhwyso  yr  un  dull  o 
ymresymu  at  eich  golygiad  chwi  ar  lygredigaeth  ý natur 
ddynol?  Felhyn, 

Pwy  bynag  a ddywedo  fod  peth  a gyfansoddodd  y Cre- 
awdwr  yn  gwneyd  dyn  yn  llygredig,  y mae  yn  gwneyd  y 
Creawdwr  yn  awdwr  o’r  llygredigaeth  hwnw. 

Ond  y mae  fy  nghyfaill  yn  dyweyd  mai  peth  a gyfan- 
soddodd  ein  Creawdwr,  (sef  ein  perthynas  naturiol  â’n 
rhieni,  neii  yr  amgylchiadau  yn  mha  rai  yr  ydym  yn  cael 
ein  bod,)  sydd  yn  ein  gwneyd  yn  llygredig. 

Gan  hyny,  y mae  fy  nghyfaill  yn  ei  wneyd  Ef  yn  awdwr 
o’n  llygredigaeth  ni. 

Gwran.  Ni  feddyliais  i erioed  o’r  blaen  am  hỳna.  Y 
niae  yn  ymddangos  i mi  yrẃan  fod  Calfìnistiaid,  Ffwler- 
iaid,  a Morganiaid,  yn  dyfod  i’r  un  dyryswch  yn  mherth- 
ynas  i darddiad  pechod.  I’r  dyben  i ochel  y dyryswch 
hwn,  ai  tybied  yr  ydych  chAvi,  <ia  fyddai  yn  well  dyfeisio 
rhyw  system  newydd  eto. 

Preg.  Ymbwyllwch,  fy  nghyfaill.  Fy  mwriad  wrth 
droi  yr  ymddyddan  fel  yna  oedd,  nid  amddiífyn  y naill 
olygiad  na  gwrthwynebu  y llall,  ond  yn  unig  dangos  i chwi 
fod  yn  haws  gofyn  nag  ateb  cwestiynau;  a bod  yn  beth 
hollol  annhêg  mewn  dadl,  fod  un  yn  codi  gwrthddadleuon 
yn  erbyn  golygiadau  ei  wrthwynebwr,  pan  y mae  yn  amlwg 
fod  ei  olygiadau  ef  ei  hun  yn  agored  i’r  un  gwrthddadl- 
euon,  neu  rai  o’r  un  natur. 

Gwran.  Wel,  at  y mater  ynte.  Os  ydyw  y sawl  sydd 
yn  dywedyd  fod  yr  Arglwydd  yn  awdwr  o beth  ag  sydd 
yn  achlysuro  i ddyn  fod  yn  euog  neu  yn  llygredig,  yn  ei 
wneyd  Ef  yn  awdwT  o’r  euogrwydd  neu  y llygredigaeth 
hwnw ; ac  os  ydym  ninau  yn  dyw'edyd  felly,  onid  ydym 
yn  ei  wneyd  ef  yn  awdwr  o’n  heuogrwydd  a’n  llygredig- 
aeth  ni? 


YMDDYDDAN  VI. 


m 


Preg.  Yr  'wyf  yn  gwadu  eich  prif-osodiad  {major). 
Nidyw  fod  un  yn  awdwr  o heth  ag  sydd  yn  achlysuro 
drwg,  yn  gwneyd  y cyfryw  yn  awdwr  o’r  drwg  hw’n'w, 
oddieithr  fod  tueddrwydd  yn  natur  y peth  a wnaeth  at 
ddrwg  yn  fwy  nag  at  ddaioni.  Felly,  er  mai  yr  undeb 
sydd  rhyngom  ni  ac  Adda  sydd  yn  achlysuro  neu  yn 
gwneyd  i ni  fod  yn  euog  o’i  bechod  ef;  ac  er  mai  yr  Ar- 
glwydd  yw  cyfansoddwr  yr  undeb  hwn,  eto  nid  y w efe, 
ar  un  cyfrif,  yn  awdwr  o’n  heuogrwydd  ni,  oblegid  fod  yr 
undeb  y fath  yn  ei  gyfansoddiad  ag  y gallesid  yn  rhesymol 
ddysgwyl  y daioni  mwyaf  o hono,  ac  nid  oedd  dim  ynddo 
yn  tueddu  at  ddrwg. 

Gwran.  Da  genyf  os  gellwch  egluro  tipyn  rhagor  ar  y 
mater  yna. 

Preg.  Y mae  yn  amlwg  mai  gorchymyn  Duw  i Adda 
o berthynas  i bren  gwybodaeth,  oedd  yn  gwneyd  fod  yn 
bechod  i Adda  fwyta  o hono ; ond  byddai  mor  groes  i 
reswm  cyífredin  ddyweyd  fod  Duw  yn  awdwr  o’i  bechod 
am  hyny,  ag  a fyddai  dyweyd  mai  chwi  y w awdwr  anufydd- 
dod  eich  gwas,  am  mai  eich  gorchymyn  chwi  a dfosedd- 
wyd  ganddo.  Felly  y mae  yn  amlwg  y dichon  un  fod  yn 
awdw'r  y peth  sydd  yn  gwneyd  neu  yn  achlysuro  fod  peth 
arall  yn  bechod,  ac  eto  heb  fod  yn  awdwr  o’r  pechod  ei 
hun.  Pan  ydych  chwi  yn  rhoi  gorchymyn  i’ch  plentyn, 
ac  yntau  yn  anufyddhau  iddo,  yr  ydych  yn  awdwr  o beth 
ag  sydd  yn  ei  wneyd  ef  yn  euog  (sefeich  gorchymyn); 
ond  eto  ynfyd  fyddai  dywedyd  eich  bod  chwi  yn  awdwr 
o’i  euogrw^ydd  ef.  Felly,  pan  roddes  Duw  orchymyn  i 
Adda,  ac  yntau  yn  ei  dori,  yr  oedd  y Creawdwr  yn  awdwr 

0 beth  a wnaeth,  neu  a achlysurodd,  fod  y dyn  yn  euog; 
ond  nid  oedd,  ar  un  cyfrif,  yn  awdwr  o euogrwydd  y dyn. 

Gioran.  ’Rhoswch  chwi.  Y mae  gwahaniaeth  mawT 
rhwng  yr  amgylchiadau.  Nid  oedd  y gorchymyn  yn 
rhwymo  Adda  i droseddu;  ond,  yn  ol  eich  geiriau  chwi, 
y mae  yr  undeb  âg  Adda  yn  ein  rhwymo  ni  dan  euog- 
rwydd. 

Preg.  Y mae  yn  wir,  pan  y mae  y cyfammod  wedi  ei 
dori,  fod  yr  undeb  sydd  rhyngom  ac  Adda  yn  ein  rhwymo 

1 gosp.  Ónd  nid  oedd  cyfansoddiad  yr  undeb  hwnw  yn 
gosod  dim  rhwymau  arnom  i gosp,  mwy  nag  yr  oedd 
gorchymyn  Duw  i Adda  yn  gosod  rhwymau  arno  ef  i 
bechu.  Felly,  ermai  Duw'  a gyfansoddodd  yr  undeb  ag 
sydd  yn  gwneyd  ein  bod  ni  yn  euog  o bechod  Adda,  yn 


70  Y PREGETHWR  A*R  GWRANDAWP 


gystal  a’r  ddeddf  ag  oedd  yn  gwneyd  fod  yn  becîiod  i 
Adda  fwyta  o ífrwyth  y pren ; eto  ni  all  Efe  fod  yn 
awdwr  o’n  heuogrwydd  ni,  mwy  nag  yr  oedd  yn  awdwr 
o bechod  Adda. 

Gwran.  Ond  mewn  difrif  calon,  a ydych  yn  meddwl 
fod  bwyta  o ffrwyth  y pren  yn  cael  ei  gyfrif  i ni  yn  yr  un 
ystyr  ag  y cyfrifìd  ef  i Adda  ? 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y weithred  o dori  cyf- 
ammod  Duw  trwy  fwyta  o ffrẁyth  y pren  yn  cael  ei  chyf- 
rif  i ni  mor  wirioneddol  ag  i Adda,  îe,  fod  y pechod  yn 
eiddo  mor  briodol  i ni  ag  oedd  i Adda;  oblegid  gan  fod 
y gosp,  sef  marwolaeth,  yn  eiddo  mor  wirioneddol  i bob 
dyn  ag  oedd  i Adda,  rhaid,  dybygwn  i,  fod  y trosedd  yn 
eiddo  mor  briodol  ibob  dyn,  ag  oedd  iddo  yntau.  “ Feliy 
yr  aeth  marwolaeth  ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a phechu  o 
bawb.’* 

Ond  fel  y mae  gwahanol  sefyllfaoedd  yn  gwneyd  yr  un 
pechodau  yn  fwy  ysgeler  i rai  nag  ereill,  felly,  er  fod  yr 
un  peohbd  yn  cael  ei  gyfrif  i ni  ag  a gyfrifìd  i Adda,  eto 
yr  \íýi  fì  yn  meddwl  fod  gwahanol  sefyllfaoedd  Adda  a 
ninau  yn  y cyfammod  gweithredoedd,  yn  gwneyd  y 
pechod  yn  fwy  ysgeler  yn  ei  berthynas  âg  Addanag  ydyw 
yii  ei  berthynas  â ni.  Pen-cyfammodwr  oedd  Adda,  ond 
deiliaid  cyfammod  ydym  ni:  pechod  pen-cyfammódwr 
oedd  y pechod  yn  ei  berthynas  âg  Adda,  ond  pechod 
deiliaid  cyfammod  ydyw  yn  ei  berthynas  â ni.  Mae  pob 
dyn  wedi  dinystrio  ei  hun  yn  Adda;  ond  fe  ddinystriodd 
Adda  ei  hun  a’i  holl  hiliogaeth.  Felly  er  fod  camwedd 
Eden  yn  eiddo  i ni  mor  wirioneddol  ag  i Adda.  eto  yr  oedd 
yr  euogrwydd  yn'  gorwedd  yn  drymach  ar  Adda  o gymaint 
a’i  fod  ef  yn  ben,  a ninau  ond  deiliaid  yn  y cyfammod  a 
dorwyd. 

Yn  gyson  â’r  golygiad  hwn  ar  Adda  a’i  hâd,  yr  wyf 
yn  meddwl  y gellir  dyAveyd  am  yr  Ail  Adda  a’i  hâd.  Er 
fod  yr  hyn  a wnaeth  ac  a ddyoddefodd  yn  cael  ei  gyfrif 
iddynt  hwy  mor  wirioneddol  a phe  buasent  wedi  mawr- 
hau,  a gwneyd  y gyfraith  yn  anrhydeddus,  yn  eu  personau 
eu  hunain;  eto  nid  wyf  yn  meddwl  fod  cyfìawiider  y 
Cyfryngwr,  a gyfrifìr  i’r  saint,  yn  gosod  yr  uii  teilyngdod 
arnynt  hwy  ag  a osodai  ar  y Cyfryngwr  ei  hun.  Y mae 
pob  un  o’r  saint,  trwy  undeb  â Christ  a chyfrifìad  o’i  gyf- 
iawnder,  yn  cael  ei  ystyried  yn  deilwng  o faddeuant  pech- 
odau,  a by wyd  tragwyddol,  “ A hwy  a rodiant  gyda  mi 


71 


YMDDYDDAN  VI. 

mewndillad  gwỳnion,  oblegid  teilwng  ydynt,”  Dat.  iii.  4. 
Ond  nid  oes  ganddynt  ddim  o’r  teilyngdod  hwnw  i’w  gyf- 
ranu  i neb  arall;  eithr  y mae  Crist,  trwy  yr  hyn  a wnaeth 
ac  a ddyoddefodd,  wedi  teilyngu,  nid  yn  unig  y dyrchafiad 
sydd  iddo  ef  ei  hunan  fel  Cyfryngwr,  ond  hefyd  pob  da- 
ioni  i’wholl  brynedigion.  Rhagor  ar  hyn  ryw  dro  eto* 

Gwran.  Dylwn  edifarhau  am  fy  holl  bechodau;  ond 
ni  allaf,  ac  ni  ddylwn,  goeliaf  fi,  edifarhau  am  bechod  Adda; 
gan  hyny,  nid  y w pechod  Adda  yn  eiddo  priodol  i mi. 

Preg.  Pa  beth,  attolwg,  ydych  yn  ei  feddwl  wrth  edifar- 
hau  am  bechod? 

Gwran.  Gofidio,  cywilyddio,  ymífieiddio,  a beio  fy 
hun  o’i  herwydd. 

Preg.  Yna,  yr  wyf  yn  gwadu  eich  îs-osodiad  (^minor). 
Nid  oes  dim  yii  fwy  rhesymol,  ac  ysgrythyrol,  nagi  ddyn- 
ion  ofidio  a chywilyddio  am  bechodau  eu  tadau,  yn 
enwedig  pan  y byddont  hwy  eu  hu’jain  wedi  dangos  cyd- 
syniad  â’u  tadau  yn  y cyfryw  bechodau.  Ac  os  oedd  yn 
rhesymol  i Ezra,  Nehemia,  a Daniel,  ofidio  achywilyddio 
am  bechodau  eu  tadau,  onid  yw  yn  ddigon  rhesymol  i 
’ninau  ofidio  a chywilyddio  am  bechod  ein  tad  Adda? 

Gwran.  Ond  y mae  yn  anmhosibl,  dybygwn  i,  i feio 
arnom  ein  hunain  am  bechod  na  feddem  un  llaw  yn  y cyf- 
lawniad  o hono. 

Preg.  Yr  ydych  yn  awr  yn  begio^r  cwestiwn.  Os 
nad  ydych  yn  ystyried  y pechod  hwnw  yn  eiddo  priodol 
i chwi,  y mae  yn  wir  na  ellwch  feio  arnoch  eich  him  o’i 
herwydd.  Ond  y pwynt  mewm  dadl  pa  un  a ydyw  y 
pechod  hwmw  yn  eiddo  priodol  i ni,  ai  nad  yAV.  Os  ydyw 
y pethau  a ddywedais  (fel  yr  wyf  yn  hyderu  eu  bod)  yn 
ddigon  i brofi  fod  pechod  Adda  yn  eiddo  priodol  i ni,  nid 
oes  dim  mwy  o afresymoldeb  i ni  feio  arnom  ein  hunain 
o’u  herwydd,  nag  a oedd  i Daniel  a’i  gyfeillion  feio  arnynt 
eu  hunain  am  bechodau  a gyflawnesid  ugeiniau  neu 
gannoedd  o flyneddau  cyn  eu  geni. 

Gwran.  Dy wedwch  chwi  a fynoch,  yr  wy’n  methu  dir- 
nad  pa  fodd  y gallaf  edifarhau  am  beth  na  all’swn  ei 
ochelyd. 

Preg.  Nid  wyf  finau  yn  meddwl  y gall  ein  hedifeirwch 
w^eithredu  yn  hollol  yn  yr  im  modd  tuag  at  bechod  Adda, 
ag  y rnae  tuag  at  y pechodau  a wnaethom  ni  yn  eiii  per- 


* Gwel  Ymddyddan  xiii. 


72  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


sonau  ein  hunain.  Nid  yw  y pechodau  a gyflawnais  i,  yn 
fy  mherson  fy  hiinan,  yn  eiddo  i neb  ond  i mi  fy  hunan ; 
o ganlyniad,  y mae  rhy w neillduolrwydd  cyfatebol  i hyny 
yn  fy  ngalar  am  y pechodau  liyn,  rhagor  fy  ngalar  am  y 
pechod  gwreiddioi.  Ac  hefyd^  pan  y inae  dyn  yn  edifar- 
hau  am  bechod  a gyflawnwyd  ganddo  ef  ei  hun  ỳn  berson- 
ol,  y maeynprofìgorbicrwyddcydwybod  ( remorse  ofcon- 
science)  am  y bai,  sef  bod  ei  gydwybod  yn  ei  gondemnio 
am  y trosedd  fel  peth  ag  y gallasai  ei  ochelyd : ond  nis 
gallwn  deimlo  felly  tuag  at  bechod  Eden,  oblegid  y mae 
hwnw,  i ni,  yii  anocheladwy. 

Gwran.  Wel,  gan  na  allaf  ymofìdio  am  drosedd  Adda 
fel  peth  ag  y gallaswn  ei  ochelyd,  nis  gwn  pa  fodd  y gellir 
ei  gyfrif  yn  fai  i mi,  na  pha  fodd  y gallaf  fìnau  feio  na 
fíìeiddio  fy  him  o’i  herwydd. 

Preg.  Y mae  yn  amlwg  y byddai’r  duwiolion  gynt  yn 
gofìdio  ac  yn  ífieiddio  eu  hunain  am  y pechod  gAvreiddiol. 
“Wele,  mewnanwiredd  y’mlluniwyd,  ac  mewnpechody 
beichiogodd  fy  mam  arnaf,”  meddai  Dafydd,  yn  ei  Psalm 
edifeiriol,  Ps.  li.  5.  Yn  awr,  os  gallai  Dafydd  gyfaddef 
y pechod  gwreiddiol  fel  bai,  a ífìeiddio  ei  hun  o’i  blegid, 
pam  na  aliwn  ninau  wneyd  yr  un  peth? 

Gwran.  At  bechod  ei  rieiii,  medd  rhai,  y cyfeiria  y 
Psalmydd  yn  ýr  adnod  yna;  a’r  farn  gyííredin  yii  mhlith 
Calfìnistiaid,  dybygaf,  ydyw,  mai  halogrwydd  ei  natur, 
ac  nid  pechod  Adda,  y mae  yn  ei  feddwl. 

Preg.  Pa  un  bynag  ai  pechod  ei  rieni,  ai  llwgr  ei  natur 
ei  hun,  ai  ynte  trosedd  Eden  yw  yr  hyn  y cyfeiria  ato,  y 
mae  yn  amlwg  ei  fod  yn  destyn  galar  a hunan-ífìeiddiad 
gan  y gẁr  duwiol  hwnw;  ac  y mae  mor  amhvg  a hyny  nas 
gallasai  ei  ochelyd,  am  fod  y peth  meAvn  bod  cyn  iddo  ef 
gael  ei  eni.  Yrŵan,  osnad  ydyw  anocheladAvyaeth  y peth 
yn  cau  allan  alar  a hunan-ífìeiddiad  am  bechodau  ein 
rhieni,  neu  am  halogrwydd  ein  natur  ein  hunain,  nis  gall 
gau  allan  alar  a hunan-ífìeiddiad  am  bechod  Adda  chAvaith. 
Ac  os  nad  ydyw’r  anmhosibilfwydd  i mi  deimlo  gorbic- 
rwydd  cydwybod  am  y peth,  yn  profì  nad  fy  mhechod  i 
yw  llwgr  gwreiddiol  fy  natur,  nis  gall  brofì  chwaith  nad 
ydyw  pechod  Adda  yn  eiddo  i mi. 

Gwran.  Wel,  gadewch  fod  y pethau  a enwasoch  yn 
perthyn  i gyfansoddiad  Eden;  eto,  os  nad  ydwyf  fì,  a 
Uawer  heblaw  myfi,  yn  camgymeryd,  y mae  y cyfansodd- 


YMDDYDDAN  VIL 


73 


iad  hwnw  wedi  darfod,  a dynolryw  wedi  eu  gosod  drachefn 
mewn  sefyllfa  o brawf. 

Preg.  Dyna  hi  yn  taro  deuddeg  o’r  gloch.  Y mae  yn 
rhaid  i ni  roddi  i fyny  am  y tro  hwn.  ^^Sefyllfa  Prawf* 
y tro  nesaf. 


YMDDYDDAN  VII. 


CYrRIFlAD  PECHOD  ADDA  l’W  HILIOGAETH, 

A SEFYLLFA  PRAWF. 

Wedi  cyfarch  en  gilydd  fel  arferol,  ebai’r 

Gwrandawr.  A ydych  chwi  yn  cofìo  ymddyddan  a fu 
rhyngom,  ryw  dro,  o berthynas  i’r  gwahanol  olygiadau  ar 
Rhiif.  V.  14,  lle  y sonir  am  “y  rhai  iii  phechasant  yn  ol 
cyffelybiaeth  camwedd  Adda?” 

Pregethwr.  Ydw’n  burion. 

Gwran.  Os  na  chamgymerais,  yr  oeddych  yn  dywedyd 
mai  y farn  Galfìnistaidd  yw,  mai  babanod  yw  y rhai  ni 
phechasant  yn  ol  cyffelybiaeth  camwedd  Adda:  ond  er- 
byn  chwilio,  yr  wyf  yii  gweled  nad  ydoedd  Calfìn  ei  hun 
yn  cytuno  â’r  golygiad  a elwch  chwi  yn  Galfìnistaidd. 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  i mi  grybwyll,  un  o’r  troion 
cyntaf  y buom  yn  ymddyddan  â’n  gilydd  am  y pethau 
hyn,  nad  oeddwn,  wrth  yr  enwad  Calfìnistiaid,  yn  golygu 
y rhai  sydd  o’r  uii  farn  a Chalfìn  o Geneva  am  bob  pwnc, 
ond  yn  hytrach  y rhai  y mae  y cyffredin  yn  eu  galw  felly; 
sef  y sawl  sydd  yn  dal  yr  egwyddorion  a elwid  yn  Galfìn- 
istiaeth  yn  ác  wedi  Cymanfaoedd  Dort  a Westminster. 
Felly,  wrth  son  am  y golygiad  Calfìnistaidd,  nid  oeddwn 
yn  meddwl  dim  amgen  na  golygiad  y cyffredin  o’r  rhai  a 
elwir  yn  Galfìnistiaid. 

Gwran.  Gofyn  eich  pardwn.  Y mae  fy  nghof  i mor 
ddrwg,  fel  yr  oeddwn  i wedi  llwyr  annghofìo  i chwierioed 
wneyd  y fath  grybwylliad.  Bellach,  os  gwelwch  yn  dda, 
gadewch  i ni  fyned  yn  mlaen  at  y peth  y soniasom  am 
dano  wrth  ymadael  y tro  diweddaf. 

Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y Ffwleriaid,  yn  gyffredin,  yn 
credu  fod  trosedd  Adda,  yii  ol  natur  cyfansoddiad  Eden, 
yn  rhwymo  holl  ddynolryw  dan  felldith.  . Ond  y mae 
îlawer  o honynt,  os  nad  ydynt  i gyd,  *yn  dal  fod  y cyfan- 


74  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

soddiad  hwnw  wedi  ei  Iiollol  ddiddymn,  a bod  holl  ddyn- 
olryw,  byth  wedi  y cyhoeddiad  o Hâd  y Wraig,  yn  cael 
ymddwÿn  tuag  atynt,  iiid  fel  deiliaid  o gyfansoddiad 
Eden,  ond  fel  deiiiaid  o’r  cyfansoddiad  cyfryngol,  yn 
gymaint  a’u  bod  eilwaith  wedi  eu  gosod  mewn  sefyllfa  o 
brawf. 

Preg.  Yr  wyf  fìnau  yn  meddwl  mai  dyna  eu  barn, 
Ond  a ydyw  yii  dêg,  dybygech  chwi,  iddynt  wrthwynebu 
yr  athrawiaeth  o gyfrifìad  pechod  Adda  i ni,  trwy  haeru 
y byddai  yn  afresymol  ac  annghyfìawn  i ni  gael  ein  cospi 
am  bechod  a gyfìawiiwyd  cyii  ein  geni;  a hwythau  eu 
hunain  yn  addef  egwyddor  y peth,  gystal  a ninau?  Os 
nad  oedd  aiìiighyfìawnder  mewn  gwneyd  cyfansoddiad  ag 
Ä barai  fod  dedwyddwch  paw^b  yn  dibynu  ar  ufydd-dod 
un,  pa  annghyfìawnder  a all  fod  mewm.  ymddwyn  tuag  at 
bawb  yn  ol  y cyfansoddiad  hwnw?  Yr  wyf  yn  meddwd 
fod  y Ffwleriaid,  yn  gyífrediii,  yn  addef  fod  Duw  wedi 
myned  i gyfammod  âg  Adda,  a bod,  yii  ol  y cyfammod 
hwmw,  ufydd-dod  neu  anufydd-dod  Adda  i gael  ei  gyfrif  i 
holl  ddynolry w : yr  wyf  yn  sicr  fod  y diw^eddar  Barch, 
J.  Roherts,  o Lanbrynmair,t  (yr  hwn  oedd  brif  amddi- 
fìynwr  y gyfundraith  hon  ynNghymru,)  yn,.addef  hyn. 
Yn  awr  gofynaf,  os  oedd  yn  gyfìawn  i Dduw  wneyd  y fath 
gyfammod,  pa  annghyfìawnder  ydy’sy  iddo  ymddwyn  tuag 
at  ddynion  yn  ol  y cyfanimod  hwnw?  Yn  wdr,  y mae 
mor  ofynol  iddynt  hwy,  ag  ydyw  i ninau,  ddangos  y cyf- 
iawmder  a’r  rhesymol.deb  o gyfrif  pechod  Adda  i’w  hiliog- 
aetli,  oddieithr  iddynt  wadu  fod  un  berthynas  wedi  ei 
ehyfansoddi  erioed  rhwng  Adda  a’i  hâd,  heblaw  y beríh- 
ynas  naturiol. 

Giuran.  Ond  golygiad  Mr.  R.  a’i  frodyr  ydyw,  fel  y 
«anodd  yr  enwog  brydydd  WilliamSi  o Bant  y Celyn^ — 

“Na  buasai’n  uíFern  dywyll,  yn  poeni,  ond  dau  ddyn, 

Na  chawsai’r  nefoedd  oìeu  i drigo  ynddi’r  un, 

— - - - oni  buasai  y cyfammod  gras. 


+ Wrth  i mi  son  am  y gwr  hwn,  (J.  R.)  na  thybîed  neb  fod  genyf 
ddim  anmharch  i’w  goíFadwriaeth.  Ond  i’r  gwrthwyneb,  gallaf  ddy- 
wedyd,  oddiar  flyneddau  o gydnabyddiaeth  bersonol  âg  ef,  fcd  ei 
fuc’nedd  fel  Cristion,  ei  lafur  fel  gweiriidog,  ei  ffyddlondeb  fel  cylaìll, 
a’i  gymwynasgarwch  fel  cymydog,  y fath,  fel  na  ddymunwn  i' fy. 
nghenedl  yn  amgen  na  bod  ganddi  lawer  o’i  gyffelyb.  Er  hyny,  go- 
tìd’^  ' r i mi  ddywedyd,.  mai  go  bell  ydwyf  oddiwith  ei  olygiadauar' 
dcfe  .r|^.u  yr  ymddyddanion  hyn. 


YMDDYDDAN  YIL 


75 


Felly  pe  nabuasai  cyfammod  gras,  buasai  yr  amgylcliiad 

0 farwolaeth  Adda  ac  Efa,  y dydd  y troseddasant,  yn  eii 
hattal  i epilio;  ac,  o ganlyiiiad,  yn  gwneyd  yn  anmhosibl 

1 doriad  y cyfammod  hwnw  fod  o iiiwaidi  neb  ond  iddynt 
hwy  eu  hunain.  Ond  yr  ydys  yii  golygu  mai  o herwydd 
y cyfamrriod  gras  y mae  yr  holl  hiliogaeth  yii  cael  eubod; 
ac  mai  fel  deiliaid  o hwnw  y mae  Duw  yn  ymddwyn  tuag 
at  ddynion,  ac  nid  fel  deiliaid  o gyfammod  toredig  Eden. 
Yn  ol  y golygiad  hwn,  ni  allasai  dim  drwg  ddyfod  i neb, 
mewn  gwirionedd,  trwy  y cyfammod  hwnw,  ond  i Adda 
ac  Efa,  pa  un  byna^  a füasai  cyfammod  gras  i fod  ai  peidio. 

Preg.  Ni  all  amgylchiad  neu  amgylchiadau  byth 
wneyd  annghyfìawnder  yn  gyfìawnder,  na  gwneyd  cyf- 
iawnder  yn  annghyfìawnder.  Os  oedd  sefydlu  cyíammod 
Eden  yn  beth  cyfìawn  ynddo  eihun,  ni  allasai  yr  amgylch- 
iad  0 ddwyn  holl  hiliogaeth  Adda  i fod,  dan  y cyfammod 
hwnw,  byth  ei  wneyd  yn  annghyfìawn.  Ac  o’r  tu  arall, 
pe  buasai  annghyfìawnder  yn  sefydliad  y cyfammod  hwnw, 
(ond  na  ato  Duw  i ni  feddwl  fod,)  ni  allasai  yr  amgylch- 
iad  0 ddamnio  ein  rhieni  cyntaf,  cyn  iddynt  gael  amser  i 
epilio,  neu  symud  yr  holl  hiliogaeth  i fod  yn  ddeiliaid  o 
gyfammod  arall,  byth  wneyd  y sefydliad  hwnw  yn  beth 
cyfìawn. 

Gwran.  Ond,  fy  anwyl  Syr,  rhai  i chwi  gofìo  fod  yr 
holl  amgylchiadau  dan  ystyriaeth  y Bôd  anfeidrol,  pan 
yn  gwneyd  y cyfammod  âg  Addä.  Bwriwch,  yrẁan,  y 
byddai  meistr  yn  gorchymyn  i’w  was  fyned  i ryw  sefyllfa 
0 berygl,  ac  heb  ddarparu  dim  ar  gyfer  y gwaethaf ; prin 
yr  ystyriech  ymddygiad  y meistr  yn  gyfìawn:  ond  os- 
byddai  y gŵr,  wrth  ofyn  i’w  was  fyned  i’r  fath  sefyllfa,  yn 
bwriadu,  os  troai  pethau  allan  i’r  ochr  waethaf,  roddi 
mantais  fwy  iddo  iia’r  golled ; ni  wn  i pa  annghyfìawnder, 
ar  y cyfan,  a allech  ei  weled  yn  y meistr.  Felly,  pan  y 
mae  Duw  yn  myned  i gyfammod  âg  Adda,  ac  yn  ei  osod 
ef  yn  gynrychiolwr  holl  ddynolryw,  y mae  yn  anhawdd 
pveled  cyfìawnder  y peth  ynddo  ei  hun;  ond  pan  ystyr- 
iom  fod  yr  Arglwydd,  wrth  weled  y gwaethaf,  wedi  dar- 
paru  y cyfainmod  gras,  yr  hwn  sydd  yn  dwyn  mwy  o 
fantais  i ddynion  na  dirn  a allasent  golli  trwy  y cyfammod^ 
gweithredoedd ; y mae  y cwbl,  fel  un  gyfundraith,  ýb  ym- 
cldangos  yn  gyfìawii  ac  yn  ogoneddus  iawn. 

Preg.  Wel,  wel,  yn  ol  y gyfundraith  yna,  rhaid  i ni 
benderfynu,  naill  ai  fod  y cyfammod  gras  yn  rhan  angeii- 


76  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


rheidiol  o’r  cyfammod  gweithredoeddj  neu  ei  fod  wedi  ei 
ddarparu  fel  math  o iawn  i ddynion  am  gam  a wnaed  à 
hwynt  yn  ngwneuthuriad  y cyfammod  gweithredoedd. 
Gobeithio,  fy  nghyfaill,  mai  rhywbeth  heb  ei  ragfeddwl 
oedd  y siarad  yna,  ac  nad  dyna  eich  barn.  Ond  y mae 
arnaf  flys  gofyn  i chwi  gwestiwn  cyn  myned  ddim  yn 
mhellach,  Pa  un  ai  daioni  ai  drwg,  ennill  ai  colled,  o ran 
y peth  ynddo  ei  hun,  ydyw  i un  gael  ei  ddwyn  i fod? 

Gioran.  Daioni  neu  ennill  yn  ddiamau:  a cholled, 
mewn  ystyr  nacaol,  a fuasai  i ni  beidio  â chael  bod. 

Preg.  Purion.  Yn  ol  eicli  cyfundraith  chwi  eich  hun, 
yx  oedd  cyfansoddiad  cyfammod  Eden  yn  peri  fod  gwaith 
Adda  yn  tori  yr  ammod,  yn  tynü  y golled  nacaol  o beidio 
â chael  eu  dwyn  i fod,  ar  ei  holl  hiliogaeth;  yn  gystal  ag 
y buasai  iddo  gadw  yr  ammod,  yn  tynu  arnynt  y daioni  o 
gael  eu  dwyn  i fod. 

Gwran.  Prin  yr  wyf  yn  eich  deall.  Dywedwch  dipyn 
yn  arafach,  ac  yn  eglurach,  os  gellwch. 

Preg.  Wel,  yn  ol  eich  system  chwi,  buasai  gwaith  Adda 
yn  ufyddhau  i’r  gorchymyn,  yn  gwneyd  ei  hiliogaeth  yn 
ennillwyr  o fod  a dedwyddwch;  ac  felly  yr  oedd  ei  waith 
yn  anufyddhau,  yn  gwneyd  ei  hiliogaeth  yn  golledwyr  o 
fod  a dedwyddwch. 

Gwran.  le,  pe  na  buasai  cyfarnmod  gras. 

Preg.  Ond,  fel  y dywedais  o’r  blaen,  na  all  na  chyf- 
ammod  gras,  na  dim  arall,  newid  egwyddor  yrhen  gyfam- 
mod;  yr  wyf  yn  dywedyd  eto,  os  oedd  yr  hen  gyfammod 
yn  gyfiawn  o ran  ei  egwyddor,  ni  allasai  byth  fod  yn  an- 
nghyfiawn,  p'e  na  buasai  cyfammod  gras.  Felly  y mae 
pleidwyr  y system  Ffwleraidd  yn  addef  fod  drwgneu  dda- 
ioni  yn  dyfod  i holl  ddynolryw  am  ufydd-dod  neu  an- 
ufydd-dod  Adda,  yn  ol  natur  cyfammod  Eden.  Gan 
hyny,  byddai  mor  resymol  i ni  ofyn  iddynt  hwy,  ag  ydyw 
iddynt  hwythau  ofyn  i ninau,  ateb  yr  hen  gwestiwn  Mor- 
ganaidd,  “Pa  fodd  y mae  yn  gyfìawn  ein  cospi  ni  am 
bechod  Adda?”  oblegid  y maent  hwy,  yn  gystal  a ninau, 
yn  addef  fod  cyfammod  Eden  yn  cynwys  yr  egwyddor 
hon:  ond  y gwahaniaeth  y w,  ein  bod  ni  yn  dywedyd,  a 
hwythau  yn  gwadu,  fod  awdwr  y cyfansoddiad  hwnw  yn 
ymddwyn  tuag  at  ddynion  yn  ol  yr  egwyddor  hon. 

Gwran.  Pa  fodd,  yn  ol  eich  barn  chwi,  y buasai  peth- 
au,  pe  na  buasai  cyfammod  gras  ? A ydych  yn  meddwl 
y buasai  dynion  yn  cael  eugoddef  ar  y ddaear  i epilio,  «&c. 


YMDDYDDAN  VII. 


77 


ai,  ynte,  y buasai  Adda  ac  Efa  yn  cael  eu  dymcliwelyd  i 
uffern  y dydd  ypechasant? 

Preg.  Yn  wir  ni  wn  i ddim  heth  a fuasai.  Ond  gan 
fod  fy  righyfaill  yn  ymddangos  mor  hoff  o’r  dull  tybosod- 
iadol  {hypnthetical)  o ymresymu,  efallai  na  byddai  ílin 
genych  i minau  ofyn  un  cwestiwn  i chwithau,  yn  y dull 
hŵw.  Beth  pe  buasai  Adda  yn  dad  i ddeg  o blant  pan 
dorodd  y gorchymyn,  a’r  rhei’ny  heb  fod  yn  agos  ato  ar  y 
pryd,  nac  yn  gwybod  dira  am  y peth;  ai  ni  buasai  ei  blant 
ac  yntau  yn  dyfod  o dan  yr  un  farnedigaeth  ? 

Gwran.  Y mae  yn  ddiamau  genyf  fì  y buasent,  oblegid 
y mae  yn  anmhosibl  gwadu  hyny,  heb  wadu  y cyfammod 
gweithredoedd. 

Preg.  A ydych  yn  meddwl  y buasai  hyny  yn  gyfìawn 
a rhesymol? 

Gwran.  Rhaid  y buasai. 

Preg.  Yn  awr,  os  buasai  yn  gyfìawn  a rhesymol  î’r 
rhei’ny,  y mae  yn  gyfìawn  a rhesymol  i ninau,  fod  dan 
yr  un  farnedigaeth  ag  Adda,  gan  ei  fod  yn  cynrychioli  ei 
holl  hiliogaeth  yn  ddiwahaniaeth ; oblegid  nid  yw  amser 
yn  newid  dim  ar  egwyddor  y peth.  Os  y w yn  gyfìawn  i 
bechod  Adda  gael  ei  gyfrif  i’w  hiliogaeth,  nid  yw  yn 
gwneyd  un  gwahaniaeth  yn  yr  egwyddor,  fod  yr  hiliogaeth 
heb  eu  geni,  mwy  na  phe  buasent  oll  wedi  eu  geni,  ar  yr 
amser  y cyflawnwyd  y trosedd. 

Ond  er  fod  Mr.  R.  y’nghyda’r  Ffwleriaíd  yn  gyffredin, 
yn  ymddangos  yn  anfoddlawn  i’r  dy  wediad,  fod  dynion  í 
gael  eu  cospi  am  bechod  Adda;  eto  y mae  ef  ei  hun  yn 
awgrymu  y bydd  poenau  y damnedigion,  mewn  rhyw  îs- 
olygiad,  yn  gosp  am  y pechod  hwnw,  oblegid  y mae  eil- 
waith  ac  eilwaith  yn  dywedyd,  nad  yw  Duw  yn  damnio 
neb,  yn  henaf,  am  y trosedd  yn  Eden.  J Yrẁan,  os  y w 
yn  gyfìawn  i ddynion  gael  eu  cospi  am  bechod  Adda, 
mewn  rhyw  îs-olygiad,  pa  annghyfìawnder  a fuasai  cospi 
dynion  am  y pechod  hwnw,  pe  na  buasai  ganddynt  yr  uu 
arall  i’wcospi  o’i  herwydd?, 

Ond  deallwch  chwi,  nad  fy  nyben  yn  arfer  y dull  yma  o 
ymresymu,  y w profì  dim  o blaid  Calfìnistiaeth  ; ond  yn 
hytrach  dangos  fod  gwrthddadleuon  y Ffwleriaid  o berth-. 
ynas  i resymoldeb  a chyfìawnder  ein  cospi  ni  am  bechod 


î Gwel  “Galwad  Difrifol,”  a Llythyrau  Mr.  R,  yn  y “ Dysgedydd,” 
aui  1826—7. 


78  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Adda,  &c.,  yn  dychwelyd  yn  eu  herbyn  hAvy  eu  hunaín 
gyda’r  un  grym  ag  y maent  hwy  yn  eu  bwriadu  yn 
erbyn  y Calfiuistiaid.  1.  Pan  ddanghosont  hwy  pa 
fodd  yr  oedd  egwyddor  y cyfammod  gweithredoedd  (neu 
‘gyfansoddiad  Eden,  os  gwell  ganddyiit  ei  alw  felly)  yn 
gyfiawn ; bydd  yn  hawdd  dangos  pa  fodd  y mae  yn  gyf- 
iawn  i Dduw  ymddwyn  tuag  at  ddynolryw  yn  ol  yr  eg- 
wyddor  hòno.  2.  Pan  ddanghosont  hwy  pa  fodd  y bu- 
asai  yn  gyfiawn  peidio  à rhoddi  bod  i rai  a gawsent  fod 
oni  bai  trosedd  Adda;  bydd  yn  hawdd  dangos  pa  fodd  y 
mae  yn  gyfìawn  peidio  à rhoddi  dedwyddwch  i rai  a gaws- 
ent  ddedwyddwch  oni  bai  trosedd  Adda.  3.  Pan  ddang- 
hosonthwy  pafodd  y buasai  yn  gyfiawn  i hiliogaeth  Adda 
íod  o dan  yr  un  farnedigaeth  ag  ef  eihun,  pe  bnasent  wedi 
eu  geni  cyn  iddo  ef  droseddu;  bydd  yn  hawdd  dangos 
pa  fodd  y mae  yn  gyfiawn  eu  bod  o dan  yr  un  farnedig- 
aeth,  er  eu  geni  ar  ol  iddo  droseddu;  canys  nid  yw  amser 
yn  newid  dim  ar  egwyddor  y peth.  4.  Pan  ddanghosont 
hwy  pa  fodd  y mae  yn  gyfiawn  i ddynion  gael  eu  cospi, 
mewn  rhyw  îs’Olygiad,  am  bechod  Adda;  bydd  yn  hawdd 
dangos  pa  fodd  y mae’n  gyfiawn  i’r  sawl  na  feddant 
bechodau  mwy,  gael  eu  cospi  yn  benaf  am  y pechod 
hwnw;  ac  i’r  sawl  na  feddant  yr  un  pechod  arall,  gael  eu 
cospi  yn  unig  am  y pechod  hwnw. 

Gwran.  Dywedwch  chẃi  faint  a fynoch  chwi,  ni  choel- 
iwn  i yn  fy  myw,  na  bo  gwrandawyr  efengyl  wedi  eu 
rhyddhau  o tan  gyfansoddiàd  Eden;  ac  nad  yw  eusefyllfa 
mewn  byd  arall  yn  dibynu  yn  hollol  ar  eu  hymddygiad 
tuag  at  yr  efengyl;  ac  nad  yn  ol  hyny,  yn  uiiig,  yr  yni- 
ddygir  tuag  atynt  yn  y dydd  diweddaf. 

Bwriwch  fod  nifer  o wrthryfélwyr  Canada  w*edi  eu  dy- 
farnu  i alltudiaeth,  a’u  bod  yn  Liverpool,  ar  eu  ífordd  i’r 
lle  penodol.  Wel,  cyn  iddynt  ymadael  â Lloegr,  dyma 
ein  tirion  frenhines  yn  cynyg  réprieve  iddynt.  Onid  yw 
hyn  yn  eu  symud  odditan  ddedfryd  Canada,  ac  yn  eu  gosod 
drachefn  mewn  sefyllfa  prawf,  fel  y mae  eu  tyngedbellach 
yn  dibynu  yn  gwbl  ar  eu  hymddygiad  tuag  at  gynygiad 
t'i  maW'i’hydi?  os  derbyniaiit  ef,  y maent  yn  rhyddion ; ond 
08  ei  w’rthod  a wnant,  dyna  bellach  y w yr  unig  achos  o’u 
transportation.  Feily,  dybygwm  i,  fod  yr  efengyl  wedi 
ihyddhau  dynion  odditan  ddedfryd  Eden,  nes  bod  eu 
tynged  dragAvyddol  yn  dibynu  ar  eu  hyinddygiadau  tuag 
ati  hi,  acnid  ar  eu  perthynas  âg  Adda. 


YMDDYDDAN  VII. 


79 


Preg,  Goddefwcli  i mi  faiiylu  ychydig  ar  eich  cymhar- 
íaeth.  Dyma  ddeg-ar-hiigain  0 wrthryfelwyr,  a ddyfarn- 
wyd  yn  Caiiada  i alltudiaeth  am  eu  hoes,  yn  Liyerpooì, 
ar  eu  taith  i’r  S wan  River.  Bwriwch  fod  ei  mawrhydi  yn 
cynyg  reprieve  i ugain  ,0  honyrit,  a deg  o’r  ugain  yii' 
gwrthod  ei  charedigrwydd,  gan  haeru  nadoés  dim  a wnel- 
ont  hwy  â brenhines  Prydain,  ac  na  wiiant  hwy  ddim 
cymaint  0 ymostyngiad  Pw  llywodraeth  a derbyii  ei 
reprieve;  ond  y deg  ereill,  yn  derbyn  y peth  yn  ddiolch- 
gar,  ac  yii  cael  eu  rhyddhau.  Yn  awr,  dyma  ugain  yn 
cael  eu  gyru  i gospedigaeth,  deg  heb  gael  cynyg,  a deg 
wedi  gwrthüd,  rhyddhad : oni  edrychir  ar  y deg  a wrthod- 
asant  eu  rhyddhad  fel  rhai  mwy  cyndyn  yn  y gwrthryfel 
na’r  lleill?  ac  os  bydd  rhyw  gosp  drymach  i rai  0 honynt 
na’r  lleill,  arben  y daith,  onid  ; styrir  y deghyn  yn  deilwng 
o honi?  Bellach,  edrychwn  ar  yr  ugain  yn  gweithio  mewn 
heiyrn,  a gofynwn,  Beth  a ddygodd  y rhai’n  i’r  fath  gyf- 
Iwr  ? 

Ateb.  Yr  hen  wrthryfel  yn  Canada. 

Gof.  Oni  chynygiwyd  maddeuant,  ac  oni  ryddhawyd 
llawer  o’r  gwrthryfelwyr  trwy  hyny  ? 

At.  Gwir,  ac  y mae  yma  ddeg  o rai  na  buasent  ynia, 
oni  bai  gw'rthod  y maddeuant. 

Gof.  Pam  y mae  y deg  draw  a’u  heiyrri  yn  drymaeh, 
a’u  gwaith  yn  galetach,  na’r  deg  yma? 

At.  Yr  un  peth  yn  wreiddiol  yw  trosedd  y naill  a’r 
llall;  ond  y deg  draAV  yw  y rhai  a weithredasant  actnew- 
ydd  o wuthryfel,  trwy  ddiystyru  cynygiad  ei  mawrhydi, 
ac  am  hyny  y mae  eu  cospedigaeth  yn  fwy.  Ni  bu  y deg 
hyn  byth  yn  rhydd  oddhvrth  ddedfryd  Canada,  er,  yn 
wir,  eubod  mewn  sefylìfa  0 obaith  tra  y parhaodd  y madd- 
euant  i gael  ei  gynyg  iddynt. 

Ond  i gymhwyso  y peth.  Bwriwch  y caem  olwg  ar  g}’!- 
Iwr  y rhai  sydd  yn  yr  heiyrn  tragwyddol,  w^edi  eu  tran- 
sportio  tudraw'  i’r  gagendor  mawr,  Dacw'  rai  na  chlyw- 
sant  efengyl  erioed,  ereill  Avedi  myned  yno  dan  ei  diystyru. 
Pa  beth  a ddygodd  y dorf  druenus  hon  i’r  fath  le? 

At.  Yr  hen  wuthryfel  yn  Eden.  Y ddedfryd,  “ Gan 
farw  ti  a fyddi  farw,”  sydd  yn  cael  ei  chyflawni  arnynt. 

Gof.  Oni  chynygiwyd  maddeuant  iddynt?  ac  onid  oes 
llawer  wedi  eu  rhyddhau  ? 

At.  Gwir,  ac  y mae  yma  fyrddiynau  na  ddaetheiit  yma, 
oni  bai  iddynt  ddiystyru  yr  efengyl  hòno. 


SO  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Gof.  Pam  y mae  y rhai  o Gymru  a Lloegr,  a’u  cosp  yn 
drymacli  na’r  rhai  o China  a Japan'? 

At.  Yrim,  yn  wreiddiol,  yw  trosedd  y naill  a’r  llall, 
ond  fod  rhai  wedi  gweithredu  act  newydd  o wrthryfel, 
trwy  ddiystyru  efengyl  gras  Duw,  ac,  am  hyny,  y mae  eu 
cosp  yn  drymach.  Felly  ni  bü  y rhai  a aethant  i’r  tran- 
«poríaŵw  tragwyddol,  o Gymru  aLloegr,  erioed  ynrhydd 
oddiwrth  ddedfryd  Eden,  mwynag  ereill,  ereu  bodmewn 
sefyllfa  o obaith  tra  buont  yn  swn  yr  efengyl. 

Gwran.  Sylwch  ar  yr  adnodau  hyny  yn  y bennod  gyntaf 
o’r  Diarhebion,  “ Yn  gymaint  ag  i mi  eich  gwahodd,  ac  i 
chwithau  wrthod:  imiestyn  fy  llaw,  a neb  heb  ystyried; 
ond  diystyrasoch  fy  holl  gynghòr  i,  ac  ni  fynech  ddira  o’m 
cerydd : minau  hefyd  a chwarddaf  yn  eich  dialedd  chwi,” 
&c.  Onid  yw  yn  amlwg,  wrth  yr  adnodau  hyn,  mai 
gwrthod  y gwahoddiad,' a diystyru  y cynghor,  yw  achosy 
gosp,  ac  iiid  y pechod  gwreiddiol  ? 

Preg.  Nid  wyf  íì  yn  deall  fod  yr  adnodau  yna  yn 
äangos  fod  y pethau  a enwasoch  yn  wreiddiol  achos  o’r 
dialçdd,  ond  yn  hytrach  eu  bod  yn  rhoddi  mwyhad  ar, 
nen  chwanegiad  at,  y dialedd.  Nid  ‘*'yn  gymaint  ag  i 
mi  wahodd,  ac  i chwithau  wrthod,  y hydd  dialedd  arnoch,"" 
a ddywedir:  ond  “yn  gymaint  ag  i mi  wahodd,  aci  chwi- 
thau  w'rthod,  minau  a chwarddaf  yn  eich  dialedd  ch-wn.” 
Yr  oeddych  wrth  naturiaeth  yn  ihwym  i gosp;  ond  tra  yr 
oeddid  yn  eich  gwahodd  ac  yn  eich  galw,  yr  oeddych 
mewn  sefyllfa  o obaith  am  ryddhad ; ond,  yn  gymaint  ag  i 
chwi  wrthod,  bydd  eich  dialedd  yn  annhraethol  drymach, 
^blegid  y bydd  y gŵr  a fu  yn  gwahodd  ac  yn  galw,  yn 
chwerthin  ac  yn  gw'awdio  yn  eich  adfyd. 

Gwran.  Y mae  gen’  i un  adnod  eto  ag  sydd  yn  ddigon, 
dybygwn  i,  o foddlonrwydd  i bob  meddŵl  diduedd,  mai 
gwrthod  efengyl,  ac  nid  pechod  Adda,  sydd  yn  damnio 
dynion,  loan  iii.  19:  “ A hon  yw  y ddamnedigaeth,  ddy- 
fod  goleuni  i’r  byd,  a charu  o ddynion  y tywyllw^ch  yn 
fwy  na’r  goleuni.” 

Preg.  Pe  bae  rhyw  haint  angeuol  yn  dyfod  i ddinas, 
a raeddyginiaeth  aníîaeledig  w'edi  ei  chael  allan,  a rhyw 
nifer  yn  gwrthod  y feddyginiaeth,  er  ei  chynyg  iddynt  yn 
rhad,  ac,  o ganlyniad,  yn  marw  o’r  haint;  pe  gofynid,  Pa 
beth  a fu  yn  achos  o angau  i’r  rhei’ny,  ragor  y rhai  a 
iacháwyd?  atebid,  Gwrthod  y feddyginiaeth.  Erhyny,  nid 
oes  neb  mor,  ynfyd  a dy weyd  nad  o’r  hen  haint  y buont 


YMDDYDDAN  VIL 


81 


feirw  oll ; na  neb  a ddywedai  fod  dyfodiad  y feddyginiaeth 
i’rdref,  yn  eu  rliyddhau  oddiwrth  yr  haint,  pa  unbynaga 
wnaent  ai  ei  defiiyddio  ai  peidio.  Gellir  dywedyd  ein 
bod  ni  oll  yn  ngafael  haint  Eden,  ond  y mae  yr  efengyl 
yn  cynyg  nieddyginiaeth  anífaeìedig  yn  rhad ; ond  os 
gwrthodwn  hi,  ein  marwolaeth  dragwyddol  a fydd  hyny. 
Eto,  afresymol,  i’m  tyb  i,  fyddai  dywedyd  nad  o glefyd 
Eden  yr  ydym  yn  meirw.  Yn  yr  amgylchiad  cyntaf,  er 
raai  o’r  haint  y bu  feirw  y dynion,  eto  hyn  oedd  eu  marw* 
olaeth,  ddyfod  meddyginiaeth  i’r  ddinas,  a charu  o ddyn- 
ion  yr  haint  yn  fwy  na’r  feddyginiaeth.  Felly,  er  mai 
“trwy  gamwedd  un  y daeth  barn  ar  bob  dyn  i gondemn- 
iad;”  eto  “hon  yw  y ddamnedigaeth  (i  drigolion  gwlad. 
efengyl),  ddyfod  goleuni  i’r  byd,  a charu  o honynt  y ty- 
wyllwch  yn  fwy  na’r  goleuni.” 

Ond  os  ydyw  yr  adiiod  yna  yn  profi  dim  yn  y íFordd  yr 
ydych  am  eihesbonio,  y mae  yn  proíi  gormod  i’chpwrpas 
chwi.  Yr  unig  beth,  yn  oí  eich  esboniad  chwi,  ag  y 
bydd  dynion  o wlad  efengyl  yn  cael  eu  cospi  am  dano,  y w 
gwrthod  ei  derbyn.  Beth  pe  bai  dynion  yn  euog  o ladd, 
lladrata,  &c.,  cyn  clywed  efengyl  erioed,  a gwrthod  yr 
efengyl  wedi  ei  chlywed,  ai  tybied  yr  ydych  na  bydd  y 
lladdiadau,  a’r  lladradau,  &c.,  yn  cael  eu  rhoddi  yn  eu 
herbyn  yn  y farn,  yn  gystal  a gwrthod  efengyl  ? Ond  os 
nad  yw  yr  adnod  a enwasoch  yn  profi  na  chospir  dynion 
a glywsant  efengyl,  am  bechodau  a wnaethant  cyn  cly wed 
efengyl,  nid  ydy w chwaith  yn  profì  na  chospir  hwynt  am 
y pechod  gwreiddiol. 

Gwran.  Y mae  yn  ymddangos  i mi  eich  bod  am  wneyd 
pechod  Adda  yn  rhyw  fynydd  o beth,  ac  nad  yw  an- 
nghredu  yr  efengyl  ond  peth  bychan  yn  eich  golwg. 

Preg.  Yr  wyf  fi  yn  meddwl  fod  y Calfìnistiaid  yn 
rhoi  golwg  erchyllach  o lawer  ar  y pechod  o annghredin- 
iaeth,  na’r  Ffwleriaid : canys  tra  y mae  yr  olaf  yn  dal  mai 
annghrediniaeth  yw  yr  unig  bechod  ag  y cospir  dynion  o’i 
herwydd,  y mae  y cyntaf  yn  dal  mai  annghrediniaeth  yw 
y prif  bechod,  nid  yn  unig  am  ei  fod  yn  bechod  damniol 
ynddo  ei  hun,  ond  hefyd  am  ei  fod  yn  sicrhau  dynion 
dan  euogrwydd  eu  hollbechodau  ereill,  yn  gystal  gwreidd- 
iol  a gweithredol. 

Gwran.  Yn  mhlith  yr  holl  bethau  y gwneir  crybwyll- 
iad  am  danynt  yn  y farn,  nid  y w y beibl  yn  dyweyd  y 
bydd  son  am  bechod  Adda. 

F 


82  Y PREGETHWR  A»R  GWRANDAWR. 


Preg,  Bydd  dyben  y farn  ddiweddaf  yn  wahanol  iawn 
i ddy^en  llysoedd  barii  yn  inhlith  dynion.  Y mae  dynion 
yn  cynal  eu  brawdleoedd  i’r  dyben  o chwilio  allan  ynmha 
îe  y mae  y drws',  ac  o benderfyim  y gospedigaeth  ddyled- 
us  am  dano.  Oiid  y mae  y Barnwr  mawr  yn  gwybod  yn 
berífaith  pa  beth  ydym,  ac  a fyddwn  ni  byth.  Byddwn 
ninau  cyn  dydd  y fain  yn  gwyboü  pa  beth  a fyddwn  ni  i 
dragwyddoldeb,  canys  bydd  yr  enaid  yn  myned  i’w  le  ei 
hun  y foment  yr  ymadawo  â’r  coríf.  Nid  yn  y dydd  diw- 
eddaf  yn  unigy  byddcyíiawii  farn  Duw  yn  cael  eirhoddi 
mewn  gweithrediad,  y mae  hyny  yn  cael  ei  wneyd  o hyd ; 
ond  “ datguddiad  cyfiawii  farn  Duw  ” fydd  y dydd  hwnw. 

Bydd  angelion,  foreu  y farn,  yn  adnabod  yr  efre  oddi- 
wrth  y gwenith ; bydd  y defaid  a’r  geifr  yn  cael  eu  didoli 
oddiwrth  eu  gilydd ; a bydd  Deuwch  y naill,  ac  Ewch  y 
llall,  yn  cael  eu  cyhoeddi*  cyn  son  am  eu  gweithredoedd. 
Gwneir  datguddiad  cyhoeddus  o gyflyrau  dynion  yno,  nid 
trwy  enwi  anufydd-dod  yr  Adda  cyntaf,  yr  hyn  yw 
gwreiddyn  condemniad  y rhai  a fyddant  ar  y llaw  aswy, 
na  chwaith  trwy  enAyi  ufydd-dod  yr  ail  Adda,  yr  hyn  yw 
sail  cyfìawnhad  y rhaî  a fyddant  ar  y ddeheulaw,  ond  trwy 
gyhoeddi  y pethau  sydd  yn  eu  p'i^ofi  yn  dda  neu  yn  ddrwg : 
nid  trwy  enwi  y gwreiddyn,  ond  trwy  ddangos  y ífrwyth. 
Felly  hefyd  y bydd  dirgelion  dynion  yn  cael  eu  barnu  neu 
eu  datguddio,  nid  trwy  enwi  santeiddrwydd  neu  ansant- 
eiddrwydd  eu  meddyliau,  ond  trwy  gyhoeddi  y pethau 
sy’n  profì  stât  y meddwl,  sef  geiriau  a gweithredoedd ; 
oblegid  dŷ^ma  y pethau  a ddywedant,  yn  y modd  mwyaf 
teimladwy,  ar  bob  cydwybod,  nes  llwyr  argyhoeddi  pawb 
o gyfiawnder  barn  Duw. 

ünd  swm  fy  atebiad  i’cli  gwrthddadl  ddiweddaf  chwi 
yw  hyn:  Nid  ydyw  fod  y beibl  yn  ddystaw  am  änufydd- 
dod  Adda,  fel  pethi’w  grybwyllyn  y farn,  brawf  yn  y byd 
nad  hyny  yw  gwreiddyii  condemniad  y rhai  a ddemhir ; 
mwy  nag  y mae  dystawrwydd  y beibl  am  ufydd-dod  Crist 
fel  peth  i’w  grybwyll  yn  y farn,  yn  profì  nad  hyny  yw 
sail  cyfìawiihad  y rhai  a gedwir. 


YMDDYDDAN  VIII. 

SEFYLLFA  PRAWF. 

Pregethwr,  Dydd  da’wch,  fy  nghyfaill,  y niae  yn  dda 
iawn  genyf  eich  gweled;  canys  with  eich  gwaith  yn  ym- 


YMDDYDDAN  VIII. 


83 


adael,  y tro  diweddaf,  heb  gymaint  a dywedyd,  Nos  da, 
mi  a ofiiais  y gallaswn  fod  wedi  eich  tramgwyddo;  ond  yr 
wyf  yn  sicrhau  i chwi  rnai  pell  oeddẁn  oddiwrth  fwriadu 
eich  briwo  mewn  dim. 

Gwrandaiur.  Y mae  yn  dda  genyf  allael  sicrhau  i chwi, 
näd  oedd  diin  o’r  natur  hyny  yn  bod:  ond  y gwirionedd 
yw,  yr  oedd  fy  meddwl  wedi  ei  gymeryd  gan  y peth  yr 
oeddym  yn  siared  am  dano,  i’r  fath  raddau,  fel  yr  an- 
nghofiais,  ar  y pryd,  wneyd  y seremoni  aríerol:  ac,  yn 
wir,  nid  oes  un  diwrnod  wedi  myned  heibio,  o hyny  hyd 
yn  awr,  heb  i mi  feddwl  cryn  lawer  am  y peth;  a byddai 
yn  dda  iawn  genyfgael  rhagor  o ymddyddan  â chwi  ar  yr 
un  mater,  os  gellwch  hebgor  cymaint  a hyny  o amser. 

Preg,  ’Rhoswch  chwi,  sefyllfaprawf,  onidê,  oedd  y 
mater  yr  oeddym  yn  siared  ain  dano  y pryd  hwnw  ? 
Wele,  gadewch  i ni  ddechreù  ynte.  Eíalîai  íbd  rhyw 
gwestiwn  ar  eich  meddwl  chwi  i’w  ofyn. 

Gwran.  Pa  beth  s'  M genych  i’w  ddywedyd  yn  erbyn 
y golygiad  fod  holl  adynolryw  wedi  eu  symnd  o fod  yn 
ddeiliaid  o gyfansoddiad  Eden,  i foi  yn  ddeiliaid  o’r  cyf- 
ansoddìad  cyfryngol;  neu,  os  mynẃch  chwi,  o fod  yn 
ddeìliaid  o’r  cyfammod  gweithredoedd,  i fod  yn  ddeiliaid 
o’r  cyfammod  gras? 

Preg.  Yn  1 Cor.  xv.  45,  47,  y mae  Adda  a Christ  yn 
cael  eu  galw,  “ Y dyn  cyntaf,  a’r  ail  ddyn ;”  “ Y dyn 
cyntaf  Adda,  a’r  Adda  diweddaf;”  yr  hyn,  dybygwn  i, 
sydd  yn  cynwys  eu  bod  yn  ddau  ddyn  na  bn,  ac  na  bydd 
byth,  eu  cyffelyb,  sef  fel  y maent  yn  gynrychiolwyr  mewn 
gwahanol  gyfammodau,  yn  cynwys  ynddyirt  eu  hunain 
bawb  o ddynolryw : Adda  yn  cynwys  holl  ddeiliaid  cyf- 
ammod  Eden,  a Christ  yn  cynwys  holl  ddeiliaid  y cyfam- 
mod  gras,  ac 

Gwran.  Peidiwch  chwi  â chwmpasu  fel  yna.  Y mae 
y Ffwleriaid  yn  addef  y pethau  yna  gystal  a chwithau. 
Ond  y pwynt  mewn  dadl  yw,  Paun  a ydyw  dynolryw  yn 
awr  yn  cael  eu  hystyried  yn  ddeiliaid  o’r  cyfansoddiad 
nen  y cyfammod  ag  y mae  Crist  yn  ben  ynddo,  ai  ynte 
fod  yr  holl  annuwiolîon  yn  cael  eu  hystyried  o hyd  yn 
ddeiliaid  o’r  cyfansoddiad  neu  y cyfammod  ag  yr  oedd 
Addâ  yn  ben  ynddo. 

Preg.  Pcidied  fy  nghyfiiill  â siared  ar  draws  dyn  fei 
yna.  Yr  wyf  fi  wedi  annghofio  yn  awr  pa  beth  oeddwn  yn 
myned  i’w  ddywedyd.  Ho,  ie,  dyma  fo,  Y mae  yn  rhaid 


84  Y PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


fod  pob  dyn  naill  ai  yn  Adda,  neu  yn  Nghrist,  neu  mewn 
rhyw  gyflwr  canol,  heb  fod  yn  un  o’r  ddau.  Yn  awr 
gofynaf,  Pwy,  yn  oí  y beibl,  yw  y rhai  sydd  yn  Nghrist? 
Ateb.  “Od  oes  neb  yn  Nghrist,  y mae  efe  yn  greadur 
newydd.  Nid  oes  dim  damnedigaeth  i’r  rhai  sydd  yn 
Nghrist  lesu.”  Gan  hyny,  nid  yw  y rhai  sydd  yn  ngafael 
damnedigaeth,  neu  y sawl  nad  ydynt  greaduriaid  newydd, 
ddim  yn  Nghrist;  o ganlyniad,  rhaid  eu  bod  yn  Adda, 
oddieithr  fod  rhyw  gyflwr  canol  fel  y soniais,  yr  hyn,  dy- 
bygid,  sydd  ry  afresymol  ac  anysgrythyrol  i’n  cyfeillion 
Ffwleraidd  ei  bleidio.  A pha  beth,  attolwg,  y w bod  yn 
Adda,  os  nad  bod  yn  ddeiliaid  o’r  cyfammod  ag  yr  oedd 
Adda  yn  ben  ynddo  ? neu,  pa  beth  yw^  bod  yn  Nghrist, 
os  nad  bod  yn  ddeiliaid  o’r  cyfammod  ag  y mae  Crist  yn 
ben  ynddo? 

Gwran.  Yn  wir,  yr  wyf  fì  yn  meddwl  fod  yr  annuwiol 
yn  cyfranogi  o bethau  y cyfammod  gras,  ac  hefyd  y bydd 
efifeithiau  cyfammod  Eden  yn  dylyn  y duwiol  hyd  y boreu 
mawr.  Oblegid  pa  beth  ond  bendith  y cyfammod  gras 
yw  galwad  yr  efengyl  ? a pha  beth  ond  melldith  cyfammod 
Eden  yw  marwolaeth  y coríf  ? 

Preg.  Ond  rhaid  ystyried  nad  oes  dim  beiidith  hyd 
yn  nod  ar  alwad  yr  efengyl  i’r  annuwiol,  tra  yn  annuwiol; 
ac  er  mai  effeithiau  toriad  cyfammod  Eden  yw  gofìdiau 
ac  angeu,  eto,  nid  oes  dim  melldith  yn  yr  un  o honynt  i’r 
duwiol.  Felly,  er  bod  effeithiau  daionus  y cyfammod 
gras  yn  dyfod  megys  i gyfarfod  yr  annuwdol,  ac  effeithiau 
gofidus  toriad  yr  hen  gyfammod  yn  dylyn  y duwiol  tra  yn 
y byd,  eto,  nid  ydyw  yr  annuwûol  ar  dir  bendigedig  y 
cyfammod  gras,  na’r  duwiol  ddim  ar  dir  melldigedig  y 
cyfammod  gw^eithredoedd;  y mae  y cyntaf  yn  rhwym 
dan  gondemniad,  ond  y mae’r  olaf  yn  rhydd. 

Gwran.  Y mae  yn  wur  fod  Adda  wedi  taflu  ei  hun  a’i 
hiliogaeth  i sefyllfa  o anobaith  o’u  rhan  eu  hunain.  Ond, 
mi  feddyliwn  i,  fod  yr  amlygiad  a wnaeth  Duw  i Adda  o’i 
fwriad  grasol  tuag  at  ddynion,  trwy  yr  addewid  o Hàd  y 
Wraig,  wedi  adferu  yrholl  ddynoliaeth  drachefn  isefyllfa 
o braw^f, 

Preg.  Pa  beth,  attolwg,  ydych  yn  ei  feddwl  wrth 
sefyllfa  'prawfl 

Gwran.  Fy  meddwl  yw,  fod  ffordd  einioes  a fifordd 
angeu  yn  cael  eu  gosod  o flaen  dyn  yn  yr  efengyl,  yr  un 
modd  ag  yr  oedd  einioes  ac  angeu  yn  cael  eu  gosod  o 


YMDDYDDAN  VIII. 


85 


fiaen  Adda  yn  Eden;  fod  bywyd  neu  farwolaetli  dyn  yn 
awr  yn  dibynu  ar  ei  waith  yn  credu  neu  yn  annghredu^ 
fel  yr  oedd  bywyd  neu  farwolaeth  Adda  yn  dibynu  ar  ei 
waith  yn  ufyddhau  neu  yn  anufyddhau.  Mewn  gair,  yr 
wyf  yn  meddwl  “ nad  t)edd  Adda  cyn  y cwymp,  gyda 
golwg  arno  ei  hun,  ddim  mwy  mewn  sefyllfa  o brawf  nag 
yw  dynion  yn  bresenol  dan  yr  efengyl.”  § 

Preg.  Yr  wyf  yn  cydsynio  â chwi,  fod  ífordd  einioes 
a ffordd  angeu  yn  cael  eu  gosod  o flaeii  dynion  yn  yr 
efengyl:  ond  fod  dyn  mewn  sefyllfa  o brawf,  yr  uii  fath 
ag  yr  oedd  Adda  cyn  ei  gwymp,  ni  allaf  ei  ganfod  yn  ol- 
ygiad  ysgrythyrol  a rhesymol ; canys  yr  oedd  gan  Adda 
allu  naturiol  a moesol  i wybod  a bariiu  y daioni  o gadw  y 
gorchymyn,  a’r  drwg  o’i  dori;  a diamau  y gallasai  Adda 
sefyll,  er  mai  syrthio  a wnaeth.  “ Eithr  y dyn  anianol 
(medd  y beibl)  nid  yw  yn  derbyn  y pethau  sydd  o Ysbryd 
Duw,  canys  ffolineb  ydynt  ganddo  ef ; ac  nis  gall  eu  gwy- 
hod,  oblegid  yn  ysbrydol  y bernif  hwynt."”  Er  fod  gogon- 
iant  annhraethadwy  yn  ffordd  y bywyd,  a rhy  w ddrwg  an- 
feidrol  yn  ffordd  angeu ; eto,  y mae  yn  anmhosibl  i ddyn 
ganfod  daioni  y naill  na  drwg  y llall,  na  barnu  yn  iawn 
rhyngddynt,  heb  i ry w “nerthol  weithrediad'’  goruwch- 
naturiol  gael  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  ei  enaid.  Os  y w y 
golygiad  yna  yn  gywir,  y mae  yn  anmhosibl  i’r  opiniwn 
“nad  oedd  Adda  cyn  ei  gwymp,  gyda  golwg  arno  ei  hun, 
ddim  mwy  mewn  sefyllfa  prawf  nag  yw  dynion  dan  yr 
efengyl,”  sefyll. 

Gwran.  [Khyw  hen  system  yw  hôna  eto,  ac  y mae  yn 
bryd  iddi  fyned  o’r  golwg  bellach  rhag  cywilydd.  Yr 
ydys  wedi  cael  allan  yn  y dyddiau  hyn,  mai  cyfeiliornad, 
ac  nad  gwirionedd,  yw  fod  yr  Ysbryd  Glân  i’w  gael  i rai 
personau  mwy  nag  ereill,  ac  ar  ryw  amserau  mwy  na’u 
gilydd.  Yn  enw  dyn,  a glywsoch  chwi  ddim  am  y dar- 
ganfyddiad?  A welsoch  chwi  mo  bregeth  brawd  Mr. 
Henry  Rees?  IT 


, § Galw.  Dif.  tudal23. 

Clywais  fod  awdwr  y Bregeth  ar  ‘ Yr  Yshryd  a’r  Briodasferch,’ 
wedi  cael  eigyhoeddi  amry w weithiau dan  yreiiw  ‘brawd  Mr.  Henry 
Rees.’  Tebyg  mai  dyben  hyny  oedd  gwneyd  y gwr  yn  fwy  poblog- 
aidd , a mawr  dda  iddo  ef,  o ran  hyny,  ar  y fantais  : ond  wedi  iddo 
gael  ei  gario  i sylw  y wlad,  megys  wrth  ysgîl  gwr  o goríF  arall  o 
grefyddwyr,  y mae  braidd  yn  rhy  ddrwg,  dybygaf  íì,  fod  yr  enwau, 
‘ Dynion'  siolwag-Crwydriaid  a gwibiaid  ar  hyd  a thraws  y ddaear— 


86  Y PREGETHWR  A»R  GWRANDAWR. 


Preg,  Do,  do,  ac  mi  feddyliwn  mai  y dyben  mewn 
golwg  yw  cael  coes  arall  dan  system  newydd  y sefyllfa 
prawf,  oblegid  lieb  hyn  rhaid  addef  ei  bod  megys  ar  ei 
liun-troed.  Ac,  yn  wir,  yr  wyf  yn  meddwl,  os  prawf  y 
dynion  hyn  eu  pwnc,  y gwnaiit  wasanaeth  anmhrisiadwy 
i’r  system  Ffwleraidd,  oblegid  mi  feddyliwn  na  ddaeth  y 
peth  erioedi  feddwl  Fullerei  hun,  na’r  Dr.  Williams,  na 
Mr.  Roberts,  o Lanbrynmair.]  Rhagor  ar  hyn  ryw 
dro  eto, 

Gwran.  Wel,  y mae  credu  yn  ammod  bywyd  yn  y 
cyfammod  gras,  fel  yr  oedd  ufyddhau  yn  y cyfammod 
gweithredoedd;  acfelly,  ni  welwn  i yn  fy  myw  pa  fodd  y 
mae  yn  anaddas  i ddyweyd  fod  dynion  mewn  sefyllfa 
prawf,  dan  yr  efengyl,  yn  hollol  yr  un  fel  ag  yr  oedd  Adda 
yn  Eden. 

Preg.  Nid  wyf  yn  cofio  am  un  ysgrythyr  ag  sydd  yn 
gosod  ein  cr.edu  ni  yn  gyferbyniol  âg  ufydd-dod  Adda : 
yr  hyn  a gyferbyna  y beibl  âgufydd-dod,  neu,  yn  hytrach, 
âg  ufydd-dod  Adda,  yw  ufydd-dod  Crist;  a’r  hyn  a gyf- 
erbynir  â chamwedd  Adda  yw  cyfiawnder  Crist.  Felly, 
nid  oes  neb,  dybygwn  i,  ond  Crist  mewn  sefyllfa  debyg, 
yn  y cyfammod  gras,  iT’un  yr  oedd  Adda  ynddi  yn  y cyf- 
ammod  gweithredoedd. 

Yr  wyf  fi  yn  m.eddwl,  fel  chwithau,  mai  llwybr  yr 
efengyl  i ddyn  ddyfod  i feddiant  o iachawdwriaeth  y<v 
credu.  Ond  y mae  dy  wedyd  fod  credu  yn  ammod  iach- 
awdwriaeth  yn  anysgrythyrol ; oblegid  nid  y w y beibl  yn 
cydnabod  dim  fel  ammod  iachawdwriaeth  i ddynion,  ond 
yr  hyn  a wnaeth  ac  a ddyoddefodd  Crist  trostynt. 

Gwran.  Pa  wahaniaeth  sydd  rhwng  ammod  o beth, 
aT  moddion  i ddyfod  i feddiant  o hono  ? Os  arferaf  y 
moddion  priodol  i ddyfod  i feddiant  oT  iachawdwriaeth. 


Pedleriaid  mewn  nwyfau  chwedlog-  Ninefeaid  mewn  gwybodaeth— 
Cleps,*  &c.  yn  cael  eu  harferyd,  yn  eilyfryn,  mewii  cyfeiriad  at  breg- 
ethwyr  neu  aelodau  y coríf  hwnw. 

Y mae  yn  wir  mai  gwr  arall  a ysgrifenodd  y ‘ Rhagdraith ' ag  sydd 
yn  cynwys  yr  enwau  uchod;  ond  eto  nid  j’^dyw  Mr.  \V.  Rees  i’w 
esgusodi,  yn  gymaint  ag  iddo  roddi  lle  iddynt  ar  ddalenau  ei  lyfryn, 
a’u  cymeradwyo  fel  rhagyniadrodd  i’w  bregeth. 

Os  na  allesid  cyhoeddi  y bregeth  heb  y fath  ystwíF,  oni  buasai  yn 
well  ei  roddì  yn  y diwedd  nag  yn  y dechreu?  canys  y mae  yn  amlwg 
fod  tuedd  ynddo  i lanw  meddwl  pob  darllenydd  moesgar  â rhagfarn 
yn  erbyn  yv  holl  lyfr:  a gwyr  Mn  Rees,  gystal  aneb,  nad  ydyw  rhag- 
farn  ond  cymhwysder  tlawd  i barotoi  y meddwl  dynol  i dderbyn  addysg. 


YMDDYDDAN  VIII. 


87 


sef  credu,  cadwedig  fyddaf;  ac  os  nad  arferaf  y moddion 
hyny,  nid  oes  ond  colledigaeth  yn  fy  aros,  a pha  beth  mwy 
na  hyn  sydd  mewn  ainmod? 

Preg,  Bwriwch  y hyddai  i chwi  brynu  etifeddiaeth  i 
chwieichhun  ac  i’ch  plant  areich  ol : ammod  yretifedd- 
iaeth  ydyw  i chwi  dalu  arian  y prynedigaeth ; ond  y modd- 
ion  i’r  plant  ei  mwynhau  ar  ol  eich  marwolaeth  chwi 
fyddai  eu  gwaith  yn  cymeryd  meddiant  o honi.  Felly, 
unig  ammod  by wyd  pechadur  y w y prynedigaeth  sydd  yn 
Nghrist  lesu;  ond  nid  ydyw  gwaith  dyn  yn  credu  ddim 
amgen  na  chymeryd  ineddiaiit  o’r  etifeddiaeth ; ac  os 
gelwch  chwihyny  yn  ammod,  rhaid  dyweyd  maiammod- 
au  yw  holl  w'eithredoedd  dynion,  oblegid  y mae  pob 
gweithred  yn  foddion  i ddwyn  rhyw  ganlyniadau  o 
amgylch. 

Gwran,  Wel,  gadewch  iddo  fod  felly ; ond  eto  ni  wn  i 
pa  niwed  yw  galw  credu  yn  ammod  iachawdwriaeth. 

Preg,  Y mae  y gair  ammod  yn  trosglwyddo  y meddyl- 
ddrych  o deilyngdod,  ac  felly  yn  arwain  i dybiaeth  fod 
rhyw  glod  yn  perthyn  i’r  sawl  a wnelo’r  peth.  Oiid  y 
mae  y beibl  yn  cau  allan  oddiwrth  ddyn  bob  teilyngdod 
a chlod  yn  nhrefn  cadwedigaeth  pechadur,  ac  yn  rhoddi 
y cwbl  i Dduw. 

' Gwran.  A ydych  yn  meddwl  y buasai  rhyw  glod  yn 
perthyn  i Adda,  pebuasai  yncyíiawni,  yn  lletori,  ammod 
cyfammod  Eden? 

Preg.  I Dduw,  yn  ddiau,  y buasai  y gogoniant  yn  yr 
eithaf  am  yr  holl  ddaioni,  pe  buasai  Adda  yn  ufyddhau, 
oblegid  mai  o’i  ewyllys  da  yn  unig  y gwnaeth  efe  y fath 
gyfammod  manteisiol  â’r  dyn  : ond  eto  y mae  yn  ddiam- 
au  genyf  íì  y buasai  gan  ddynion  barch  byth  i Adda,  fel 
un  w'edi  cyfîawni  ammod  eu  bywyd,  a chloil  hefyd,  Cyn 
belled  ag  y mae  yn  addas  i’r  naill  greadur  roddi  clod  i un 
arall. 

Gwran.  Nid  ydyw  yr  ateb  yna  ddim  yn  hollol  i’r  pwynt. 
Y mater  y w,  a oedd,  ai  nid  oedd,  Adda  yii  fwy  mewh  sef- 
yllfa  o brawf,  gyda  goltog  arno  ei  hun^  nag  ydyw  dynion 
yn  bresenol  dan  yr  efengyl?  Yr  oedd  bywyd  Adda  ei 
ímn,  heb  son  am  ei  hiliogaeth,  yn  dibynu  ar  ei  waith  yn 
ufyddhau,  fel  y mae  eiii  bywyd  ninau  yn  dibynu  ar  ein 
gwaith  yn  credu.  A ydych  yn  meddwl,  pe  buasai  Adda 
yn.sefyll,  y buasai  ganddo  ry w le  i ymfifrostio  neu  i ym- 


8S  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWË. 


ogoneddu  yn  ei  waith  ei  hun,  mwy  nag  y sydd  gan  y cred- 
Adyn  dan  yr  efengyl? 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  y buasai:  ond  nid  gerbron 
Duw,  am  fod  yn  anmhosibl  i greadur  haeddu  dim  daioni 
oddiar  law  ei  Greawdwr.  “ Caiiys  os  Abraham  a gyfiawn- 
hawyd  trwy  weithredoedd,  y mae  iddo  orfoledd,”  (neu 
“î/  mae  ganddo  beth  i ymogoneddu  ynddo,^"  neu,  “fe  all- 
asai  ymfí’rostio.” — Machnight.')  “ Ond  nid  gerbron  Duw,” 
Rhuf.  iv.  2.  Gallaf  finau  ddyweyd,  Pe  buasai  Adda  yn 
cael  ei  gyfiawnhau  trwy  weithredoedd,  sef  trwy  ufyddhau, 
buasai  ganddo  beth  i ymogoneddu,  neu  i ymíFrostio  yn- 
ddo,  er  nad  gerbron  Duw.  Ond  yn  nhrefn  cyfiawnhad 
pechadur,  “ Pa  le  (medd  yr  apostol)  y mae  gorfoledd  ” 
(neu  ymffrost  neu  ymogoneddiad  )?  ‘‘  Efe  a gauwyd  allan. 
Trwy  ba  ddeddf?  Ai  deddf  gweithredoedd?  Nage:  (iii 
buasai  hôno,  dybygid,  yn  ei  gau  allan,  os  cawsai  ei  chadw) 
eithr  trwy  ddeddf  ffydd,”  Rhuf.  iii.  27. 

Pe  cyflawnasai  Adda  ammod  y cyfammod,  gallasai 
edrych  arno  ei  hun  fel  un  wedi  ennill  bywyd  tragwyddol’ 
trwy  ei  waith  ei  hun,  mor  wirioneddol  ag  y mae  yn  bosibl 
i ddyn  ennill  unrhyw  beth  trwy  unrhyw  lafur,  er  mai  i 
Dduw  y buasai’r  clod,  am  ei  osod  mewn  sefyllfa  i allu 
gwneyd  hyny:  ond  ni  all  y credadyn  èdrych  arno  ei  hun, 
ar  y goreu,  ond  fel  un  wedi  cymeryd  gafael  ar  y bywyd 
tragwyddol  a ennillwyd  iddo  trwy  lafur  a marwolaeth  un 
arali?  ac  ni  ddichon  wneyd  hyny  o hono  ei  hun,  heb  ryw 
ddylanwad  grasol  o eiddo  Duw.  “Canys  trwy  ras  yr  yd- 
ych  yn  gadwedig,  trwy  ffydd:  a hyny  nid  o honoch  eich 
hunain:  rhodd  Duw  ydyw,”  Eph.  ii.  8. 

Ond  gadewch  i ni  dybied,  heb  ganiatâu,  fod  credu  yn 
ammod  iachawdwriaeth  dan  yr  efengyl ; eto,  gan  fod 
yn  anmhosibl  i ddyn  gyflawni  yr  ammod  hòno  heb  ryw 
ddylanwad  goruwchnaturiol,  sef  “gweithrediad  nerth  ei 
gadernid  Ef,  yr  hon  a weithredodd  efe  yn  Nghrist  pan  y 
cyfododd  ef  o feirw,”  Eph.  i.  19,  20;  a bod  Adda  yn 
meddu  gallu  i gyflawni  yr  ammod  yn  Eden;  anysgryth- 
yrol  ac  afresymol,  i’m  tyb  i,  ydyw  dweyd  fod  dynion,  dan 
yr  efengyl,  yn  gymaint  mewn  sefyllfa  o brawf  ag  oedd 
Adda,  gyda  golwg  arno  ei  hun,  cyn  ei  gwymp. 

Gwran.  Oiiid  ydych  chwithau  yn  ystyried  fod  pob  dyn 
ar  y ddaear  mewn  sefyllfa  o obaith  ? 

Preg.  Sefylifa  y rhan  luosocaf  o drigolion  y ddaeat 


YMDDYDDAN  VIÍÍ. 


89 


heddyw,  sef  yr  holl  baganiaid  ydyw,  “heb  obaith  gan- 
ddynt,  ac  heb  Dduw  yn  y byd/' 

Gwran.  Ond  y mae  yn  ddigon  i’r  pwrpas  presenol,  os 
ydych  yn  addef  fod  holl  wrandawyr  efengyl  mewn  cyf- 
Iwr  o obaith. 

Preg.  Y mae  yn  sicr  fod  gobaith  yn  cael  ei  osod  yn  yr 
efengyl  o flaen  ei  holl  wraiidawyr,  ac  mai  marwolaeth 
y Cyfryngwr  sydd  wedi  dẁyn  y gobaith  hwnw  i mewn. 

Gwran.  Pa  wahaniaetli  syddrhwng  dywedyd  fod  dyn- 
ion  mewn  sefyllfa  o obaith,  a dywedyd  eu  bod  mewn  sef- 
yllfa  o brawf? 

Preg.  Gwell  genyf,  hyd  y galhvyf,  gadw  at  eiriau  y 
beibl  wrth  son  am  sefyllfa  dynion  rhyngddynt  a Duw,  fel 
am  bob  peth  arall;  eto,  nid  ymrysoiiwn  i ddim  rhyw 
lawer  y’nghylch  y gair  sefyllfa  prawf,  pe  gwyddwn  i nad 
ydys  yn  meddwl  dim  rhagor  wrth  ei  arferyd,  na  sefyllfa  y 
marw  mewn  lle  ag  y mae  gobaith  am  iddo  gael  ei  fywhau; 
neu  sefyllfa  y carcharor,  tra  mae  gobaith  am  ei  ryddhad. 
Ond  y mae  yn  rhaid  eich  bod  chwi  yn  golygu  rhywbeth 
llawer  pellach  na  hyn,  pan  ydych  yn  haeru  “nad  oedd 
Adda  cyn  ei  gwymp,  gyda  golwg  arno  ei  hun,  ddim  mwy 
mewn  sefyllfa  prawf  nag  y mae  dyiiion  yn  bresenol  dan 
yr  efengyl.”  ’Feddyliwn  i,  y rhaid  eich  bod  yn  tybied, 
nad  oedd  gan  Adda  allu  igydweddu  â theleraucyfammod 
Eden,  neu  fod  gan  ddyn  yn  bresenol  ddigon  o allu  i gyd- 
weddu  â thelerau  yr  efengyl,  yr  hyn  sydd  hollol  wrth- 
wyneb  i dystiolueth  y beibl. 

Gwran.  Wel,  sefyllfa  o obaith  ynte.  Pa  fodd  y mae 
gobaith  i ddynion,  mwy  na  chythreuliaid,  os  na  bu  Crist 
farw  trostynt  ? 

Preg.  Fod  gobaith  yn  cael  ei  osod  o flaen  holl  wrau- 
dawyr  yr  efengyl,  ac  mai  yr  Arglwydd  lesu  Grist  yw  ein 
gobaith,  sydd  sicr  genyf.  Y mae  yn  sicr  genyf  hefyd  mai 
tros  ei  eglwys,  ac  nid  tros  neb  arall,  y rhoddes  efe  ei  hun; 
mai  dros  y defaid,  ac  nid  tros  y geifr,  y rhoddes  y Bugail 
da  ei  einioes.  Y mae  yn  wirionedd  amlwg  hefyd  yn  y 
beibl,  nad  oes  un  llwybr  i bechadur  fod  yii  gadwedig  ond 
trwy  angeu  Crist.  0\\(i  pa  fndd  y mae  y rhai  na  bu  Crist 
farw  trostyiit  yn  garcharorion  gobeithiol,  yn  wir  ni  wn  í 
ddim. 

Gwran.  Prin  y buaswn  yn  dysgwyl  y fath  ateb  genych 
chwi,  a chwithau  yn  hregethwr.  Naill  ai  danghoswch 
gysoudeb  eich  cyfundraith  yn  dêg,  ai  rhoddwch  hi  i fyny. 


90  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


a chjTaddefwch  mai  y Ffwleriaid  sydd  yn  eu  lle,  a’chbod 
çhwithau  a’ch  brodyr  wedi  camgymeryd.  Ac,  yn  wir,  ni 
fyddai  raid  i chwi  ddim  cywilyddio  wrth  newid  eich  sys- 
tem:  canys  y mae  y dynion  mwyaf  yn  newid  eu  barn; 
a phan  y mae  dyn  yn  cael  ei  argyhoeddi  o’i  gamsyniad, 
peth  boneddigaidd  ydyw  iddo  addef hyny  y’ngẃydd  y byd. 

Preg.  ‘Rhoswch,  pei'diwch  â myned  yn  mlaen  y ífordd 
yna  yn  rhyífest,  rhag  mai  “â  pha  fesur  ymesuroch,”  &c. 
Os  oedd  gwaith  Duw  yn  cau’r  luddewon  mewii  anufydd- 
dod  fel  y trugarhäai  wrth  bawb,  yn  ddyfnder  na  o'ddefai 
sobrwydd  yr  apostol  Paul  iddo  brofíesu  gallu  ei  blymio ; 
ai  mawr  yw  i ry  w bryfedach,  fel  nyiii,  gyfaddef  ein  han- 
wybodaeth  yn  mhethau  mawrion  Duw  ? 

Yr  w'yf  fi,  fel  chwithau,  yn  meddwl,.  pan  y mae  pregeth- 
WT  yn  cael  ei  argyhoeddi  o ryw  gyfeiliornad  a daenwyd 
ganddo,  y byddai  nid  yn  unig  yn  foneddigaidd,  ond  hefyd 
yn  ddyledswydd  arno,  ei  ahv  yn  ol,  a byddai  yn  bechod 
iddo  beidio  â gwneyd  hyny. 

Ond  chwareu  têg  i’r  pregeth'wr  hefyd.  Cyn  ymwrthod 
àg  un  gyfundraith,  oblegid  unrhyw  anhawsdra,  fe  ddylai, 

0 leiaf,  gael  ei  argyhoeddi  fod  y gyfundraith  newydd  yn 
glir  oddiwrth  yr  un  fath  anhawsdra,  onidê  ni  bydd  ond 
man  a man  yn  y diw'edd.  Yn  awT,  gofynaf,  Ai  nidydych 
chw’i  yn  golygu  fod  etholedigaeth  mor  anhebgorol  angen- 
rheidioi  i iachaw’dw'riaeth,  fel  nas  gall  y bydd  neb  yn 
gadw^edig,  ond  a etholw'yd  cyn  dechreu  y byd? 

Gwran.  Wel,  ydw!  Ac  y mae  Mr.  R.  yn  dywedyd, 
“fod  yn  anmhüsibl  i Dduw  achub  un  pechadur,  ond  yn 

01  ei  arfaeth  dragwyddol.”* 

Preg.  Yrẁan,  dyma’r  pwynt.  Gan  nad  yw  bosibl,  yn 
ol  eich  system  chwi  eich  hun,  yr  achubir  neb  ond  a ethol- 
wyd,  pa  fodd  y mae  y rhai  ni  etholwyd  mewm  sefyllfa  o 
obaith,  mw^y  na’r  anetholedig  angelion? 

Gwran.  Y maeyr  iaw'nyn  golyguy  rhwystro  duDuw, 
neu,  yn  hytrach,  o du  y lly  w'odraeth  íbesol ; ond  y mae  yr 
etholedigaeth  yn  golygu  y rhw'ystr  o du  y pechadur.  Gaii 
hyny,  os  oes  iawn  wedi  ci  roddi  tros  bob  dyn  yn  ddiwa- 
haniaeth,  y mae  y rhwystr  o du  Duw',  neu  o cíu  y llyw- 
ûdraetli  foesol,  w'edi  ei  dynu  oddiar  ífordd  pob  dyn  i gael 
ei  achub:  ac  er  na  byddo  dyii  w'edi  ei  ethol,  ac  na  all  fod 


♦ Galw.  Dif.  tudal.  32. 


YMDDYDDAN  VIII. 


91 


yn  gadwedig  heb  ei  ethol,  eto  y mae  yn  hollol  ddiesgus, 
oblegid  mai  ei  fai  ef  ei  hun  y w yr  unig  rwystr. 

Preg.  Y mae  y ddwy  blaid  yn  cytuno,  y bydd  dynbyth’ 
yn  ddiesgus  gerbron  Duw,  ac  y buasai  ef  felly  pe  na  bu- 
asai  iachawdwriaeth  yn  bod.  Y cwestiwn  presenol  yw, 
nid  pa  fodd  y mae  dynion  yn  ddies^us,  oiid  pa  fodd  y mae 
dynion  mewn  sefyllfa  o 'ohaitht  Os  oes  rhwystr  anorfod, 
pa  un  bynag  ai  o du  y lly  wodraeth  foesol,  ai  o ry  w du  arall, 
os  oes  rhwystr  anorfod,  meddaf,  i’r  carcharor  ddyfod  yn 
rhydd,  pa  fodd  y gellwch  ei  alw  yn  garcharor  gobeithiol  ? 

Gwran.  Wel,  a ydyw  gwrandawyr  efengyi  ddim  yn 
garcharorion  gobeitliiol  ynte  ? 

Preg.  Os  gwelwch  yn  dda  gadw  at  y pwynt.  Yr  ydym 
ein  dau  yn  addef  fod  holl  wrandawyr  efengyl  mewn  sefyllfa 
o obaith:  ond,  o herwydd  i chwi  awgrymu  y dylwn  i 
ddangos  pa  fodd  y mae  hyny  yn  gysoii  â’r  rhan  arall  o’m 
credo,  neu  ei  roddi  heibio  a dewis  yr  eiddoch  chwi,  yr 
wyf  finau,  yn  fy  nhwrn,  yn  dychwelyd  y compliment. 

Ond  i ddyfod  yn  nes  eto.  Y mae  Mr.  R.  wrth  ddangos 
y gwahaniaeth  rhwng  ei  farn  ef  a’r  eiddo  yr  Arminiaid, 
yn  dywedyd  fel  hyn,  “Nis  gallaf  amau  fod  lesu  wrth 
farw  yn  edrych  ar  yr  etholedigion  fel  rhan  neillduol  o wobr 
ei  lafur;  ac  mai  gyda  golwg  ar  hyn  y dywedir  iddo  roddi 
ei  einioes  dros  y defaid,  ac  iddo  brynu  ei  eglwys  â’i  briod 
waed.”t  Yn  agos  i’r  un  pwrpas  y dywed  Mr.  Williams, 
o’r  Wern,  (gŵr  ag  y mae  genyf  lawer  o barch  iddo  ar  am- 
ryw  gyfrifon)  yn  ei  sylwadau  ar  iawn  Crist.  “ Yr  oedd 
gan  Grist,  yn  ei  holl  ddyoddefiadau,  olwg  neillduol  ar  yr 
etholedigion.  Ac  yn  yr  ystyr  yma,  yn  ol  amcan  arfaethol 
Duw,  (ond  nid  felly  yn  ol  ei  amcan  llywyddol,)  yr  oedd 
marwolaeth  lesu  yn  neillduol  dros  ei  eglwys,  dros  ei 
ddefaidj  dros  yrhai  a roddwyd  iddo  gan  y Tad.^"  i Medd- 
yliwn  na  wnawn  gam  â’r  awdwyr  hyn  wrth  ddywedyd  eu 
bod  yn  golygu  fod  Crist  wedi  marw  mewn  rhyw  ystyr 
neiUduol  dros  ei  eglwys,  neu  ei  ddefaid.  Yrŵ'an,  er  fod 
Crist  (yn  ol  y system  Ffwleraidd)  wedi  marw  trosof  fi, 
cyn  belled  ag  i mi  gael  fy  nwyn  i fod, — cyn  belled  ag  i mi 
gael  ychydig  o flyneddoedd  i fy  w ar  y ddaear, — cyn  belled 
ag  i mi  gaelpregethu  yrefengyl  yn  fy  nghly  wedigaeth, — a 
chyn  beíled  ag  i mi  gael  fy  ngosod  mewii  sefyllfa  o brawf; 
eto,  os  nad  ydych  yn  dy weyd  ei  fod  wedi  marw  trosof  fi 


t Galw.  Dif.  tudal.  30,  31.  t Eto,  tudal.  81. 


92  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWtl. 


yn  yr  ystyr  ag  y bu  farw  tros  ei  eglwys,  pa  obaith  aín 
iachawdwriaeth  yr  ydych  yn  ei  osod  o’m  blaen,  mwy 
na  phe  dywedech  na  bu  farw  trosof  mewn  un  ystyr? 

Gwran.  Och  fi,  ni  ddywedwn  i ddim  wrth  neb,  na  bu 
Crist  farw  trosto  yn  yr  ystyr  ag  y bu  farw  tros  ei  eglwys? 

Preg.  Na  wnaech,  mi  wm;  ac  ni  ddywedwn  inau,  ar 
un  cyírif,  wrth  neb,  nad  yw  wedi  ei  ethol  yn,  a’i  brynu 
gan  Grist;  a phe  gwnawn,  byddwn  yn  euog  o ruthro  dy- 
w'eyd  peth  na  wyddwn,  yr  hyn  ni  fyddai  well  na  dy wedyd 
celwydd,  tan  rith  bod  yn  genad  tros  Grist.  Ac  y mae  yn 
ymddangos  i mi  mor  gyson  i’r  Calfinistiaid,  ag  ydyw  i’r 
Ffwleriaid,  wahodd  pawb  i ddyfod  at  Grist  am  iachawdwr- 
iaeth.  Os  dywed  yr  olaf  fod  digon  yn  Nghrist  i bechadur, 
ac  na  wrthodir  mo’r  hwn  a ddel;  felly  y dywed  y cyntaf: 
ac  os  dywed  y cyntaf  na  bu  farw  dros  y rhai  a ddemnir 
byth,  dywed  yr  olaf  na  bu  farw"  drostynt  yn  yr  ystyr  ag  y 
bu  farw  tros  ei  eglwys. 

Yn  awu*,  gan  eich  bod  yn  pwyso  cymaint  ar  y pafodd 
am  bob  peth,  gofynafpa  fodd  y mae  yr  anetholedig  mewn 
sefyllfa  o obaith  am  y pethau  sydd  yn  dyfod  yn  unig  i’r 
eglwys  trwy  farwolaeth  Crist,  ac  yntau  heb  farw  trostynt 
hwy  yn  yr  ystyr  ag  y bu  farw  tros  yr  eglwys?  Drachefn, 
pa  fodd  y mae  yn  gyson  i chwi  ddy wedyd  nad  oes  un 
rhwystr  o du  ÿ lly w'odraeth  foesol  i’r  anetholedig  gael  ei 
gadw,  a chAYÌthau  yn  addef  na  chafodd  hi  erioed  iawn 
trostynt  yn  yr  ystyr  ag  y cafodd  iawn  tros  y rhai  a gedwdr  ? 
Pan  ateboch  y cwestiynau  hyn  i foddlonrwydd,  efallai  y 
galhvn  inau  ateb  y cwestiwn  “ Pa  fodd  y mae  gobaith  i’r 
rhai  nabu  Crist  farw  trostynt,  mw'y  nag  i’r  cythreuliaid?” 

Gwran.  Braidd  na  feddyliwn  i mai’r  Arminiaid  sydd 
yn  ymdaro  oreu  yn  wyneb  yr  anhaw'sdra  yma>  canys  y 
maent  hwy  yn  gwadu  pob  neillduoliwvydd  yn  yr  iawn,  ac 
yn  gwadu  etholedigaeth  hefyd. 

Preg.  Y cw'bl  y mae  yr  Arminiaid  yn  ei  ennill  ar  y 
pen  hwn,  w'edi  myned  ar  draws  tystiolaethau  amlwg  y 
beibl  am  etholedigaeth,  &c.,  ywtaflu  yr  anhawsdra  dipyn 
yn  mhellach;  ac  er  nad  yn  yr  un  man,  eto,  gyda  llawn 
cymaint,  os  nad  mw^y  o rym,  y mae  y peth  yn  eu  cyfarfod 
hwy,  ag  y mae  yn  ein  cyfarfod  ninau.  Y mae  yr  Armin- 
iaid  yn  gyfíredin  yn  dal  fod  Duw^  yn  hollwybodol,  a chan 
hyny  ei  fod  yn  gwybod  y diwedd  o’r  dechreuad,  ac  felly 
yn  gwybod  erioed  pw'y  a fyddant  gadw^edig;  o ganlyniad 
rhaid  fod,  y cedwid  y rhai  a fyddant  gadwedig,  yn  beth 


YMDDYDDAN  VIII. 


93 


8icr  er  tragwyddoldeb.  Nid  wyf  yn  dywedyd  mai  rhag* 
wybodaeth  sydd  yn  sicrhau  dygiad  unrhyw  beth  i fod, 
ond  y mae  gwybodaeth  o beth,  pa  un  bynag  a fyddai  ai 
rhagwybodaeth,  presenol  wybodaeth,  neu  ol  wybodaeth, 
yn  rhagdybied  fod  y peth  a wybyddiryn  sicr  o fod,  amgen 
nid  gwyhodaeth  a fyddai,  ond  tyhiaeth.  Felly,  er  nad 
rhagwybodaeth  sydd  yn  gwneyd  y bydd  y rhai  a ragwybu- 
w'yd  yn  gadwedig,  eto,  y mae  rhagwybodaeth  yn  profifod 
achubiaeth  y gwrthddrychau  hyn  yn  beth  hollol  sicr. 

Gwran.  Prin  iawn  yr  wyf  yn  gallael  eich  dylyn.  Pe 
gallech  gael  rhyw  Iwybr  i ddy wedyd  yn  eglurach,  byddai 
dda  genyf. 

Preg.  Yr  oedd  y proffwydi,  trwy  ysbrydoliaeth  Duw, 
yn  rhagwybod  dyfodiad  y Messia;  gan  hyny,  rhaid  fod 
dyfodiad  y Messia  yn  beth  sicr  o gymeryd  lle;  pe  amgen, 
tyb  neu  opiniwn,  ac  nid  gwybodaeth,  a fuasai  gan  y pro- 
ffwydi  am  dano.  Felly,  os  addefir  fod  nifer  a phersonau 
y rhai  a gedwir  wedi  eu  rhagwybod  erioed,  y mae  yn 
rhaid  ei  fod  yn  beth  sicr  erioed  pwy  a gedwid,  onidê 
rhaid  newid  y gair  rhagwyhodaeth,  a chymeryd  y gair 
rhagdyhiaeth  yn  ei  le.  Yn  awr,  ernad  oedd  rhagwybod- 
áeth  y proffwydi  yn  achos  o sicrwydd  dyfodiad  y Messia, 
eto,  yr  oedd  yn  brawf  o’r  peth:  felly,  er  nad  ydyw  rhag- 
wybodaeth  Duw  yn  achos,  eto,  y mae  yn  brawf  o sicrwydd 
cadwedigaeth  y rhai  a gedwir;  ac  felly,  rhaid  i’r  Armin- 
iaid  naill  ai  gwadu  fod  Duw  yn  hollwybodol,  aiaddeffod 
yn  sicr  erioed  y cedwid  y rliai  a fyddant-cadwedig:  pa 
beth  a ddywedant  sydd  yn  sicrhau  hyny,  nis  gwn,  gan 
eu  bod  yn  gwadu  rhagluniad  ac  etholedigaeth:  ond  y mae 
yn  llawn  mor  anhawdd  iddynt  hwy  ateb  y cwestiwn — Pa 
fodd  y mae  neb  mewn  sefyllfa  o obaith,  ond  í‘y  rhai  a 
ragwybuefe?”  agydyw  i ninau  ateb  y cwestiwn,  Pa  fodd 
y mae  neb  mewn  sefyllfa  o obaith,  ond  y rhai  'a  etholodd 
ac  a brynodd  efe  ? 

Bellach  rhaid  i mi  roddi  heibio  am  y tro  hwn  eto.  Chwi 
a gofiwch  mai  swm  yr  hyn  a geisiais  ei  ddywedyd  yn  ein 
hymddyddan  presenol,  yw  hyn — 

laf.  Yr  wyf  yn  credu  fod  y rhai  oll  a gedwir,  a hwy  yn 
nnig,  wedi  eu  hethol  yn  Nghrist  cyn  dechreu’r  byd,  a’u 
prynu  ganddo  â’i  werthfawr  waed. 

2il.  Yr  wyfyn  coelio  fod  holl  w'randawyr  efengyl  mewn 
sòfyllfa  o obaith;  gelwir  hwy  “ Carcharorion  gobeithiol.” 
Gosodir  o’u  blaen  ffordd  einioes  a ffordd  angeu:  ac  y mae 


94  Y PREGETHWR  A»R  GWRANDAWR, 


dyn  yn  weìthredydd  hollol  rydd  wrth  ddewis  y naill  neu  y 
llall;  nid  oes  dim  trais  yn  cael  ei  arfer  tuag  aío  mewn  un 
modd:  ac  felly  pwy  bynag  a wrthodo  iachawdwriaeth, 
bydd  y bai  yn  gorwedd  wrth  ei  ddrws  ef  ei  huu  yn 
dragywydd. 

3ydd.  Y mae  yn  sicr  genyf  fod  y pethau  hyn,  fel  y mae 
holl  ganghenau  athrawiaethy  beibl,  yn  berífaith  gyson  â’u 
gilydd. 

4ydd.  Onà  pa  fodd  y maent  yn  gyson,  yr  wyf  yn  cyf- 
addef  fy  mod  yn  rhy  fychan  o ysgolhaig  yn  mhethau  mawr- 
ioii  Duw,  i aliu  ateb  y cwestiwn.  Ac  er  fod  Arminiaid  a 
Ffwleriaid  yn  llafurio  yn  galed,  a hyny,  i’m  tyb  i,  ar  gost 
llawer  o ysgrythyrau  pendant,  i fod  yn  glir  oddiwrth  y 
fath  anhawsdra,  nid  yw  eu  holl  lafur  yn  y diwedd  ond 
siomedigaeth. 

Gwran,  Pe  buasai  amser,  buasai  yn  dda  genyf  gael 
ymddyddan  â chwi  am  natur  yr  iawn;  ond  y mae  y 
prydnawn  wedi  darfod  y’mron  heb  yn  Avybod  i mi,  am 
hyny  y mae  yn  rhaid  oedi  yr  ymddyddan  tan  gaífom  Aveled 
ein  gilydd  eto.  Nos  da’wch. 

Preg.  Nos  da’wch. 


YMDDYDDAN  IX. 


NATUR  YR  lAWN.— PA  BETH  NID  YW. 

Pregelhivr.  Ho,  fy  hen  ífrynd,  y mae  yn  dda  iawn 
genyf  eich  gweled : yr  oeddwni  yn  arofyn  d’od  i edrych  am 
danoch,  canysofnwn  eich  bod  yn  sâl,  am  na  w^elswTi  chwi 
er’s  wythnosau. 

Gwrandüwr.  Yr  w^yf  fì,  o drugaredd,  yn  cael  iechyd  go 
dda,  diolch  i chwi  am  eich  gofal  ar  yr  un  pryd;  ond,  yn 
wir,  ni  fûm  i nemawT  o’r  tỳ  i w^eled  neb  er  pan  w'elais 
chwi  o’r  blaen,  canys  daeth  i’m  liaw  draethawd  rhagorol 
Mr.  Jenkyn,  gynt  o Groesoswallt,  ar  “Natur  a Helaeth- 
rwydd  lawn  Crist,”  a phenderfynais  ddefnyddio  pob  ham- 
dden  a allwn  gael,  i’w  ddarllen,  nes  myned  tiwyyddo;  ac 
nid  yw  edifar  genyf;  canys  ni  w^elais  ddim  o’r  fath  yn 
dangos  yr  iawn,  i’m  tyb  i,  mor  ogoneddus:  y mae  yn  dda 
gan  fy  nghaion  i ei  fod  yn  cael  ei  gyfìeithu  i’r  Gymraeg. 
Á w'elsoch  chwT  erigçd  mo’rllyfr?  • 


YMDDYDDAN  IX. 


05 


Preg.  Do,  mi  gwelais  ef,  ac  a’i  darllenais  ef  trwyddo ; 
ac  y mae  yn  ddrwg  genyf  iia  allaswn  gyduno  â chwi  yn 
y ganmoliaeth  a roddwch  iddo ; ond  ni  fyddai  genyf 
finau  nemawr  o wrthwyiiebiad  iddo  gael  ei  gyfieithu  i’r 
Gymraeg,  pe  cyfieithid  gydag  ef  yr  adolygiad  rhagorol 
arno,  a ymddanghosodd  yn  y Preshyterian  Remew^  am 
lonawr  diweddaf,§  i’w  gyhoeddi  yn  un  llyfr. 

Gwran.  Yn  enw  dyn,  pa  heth  a all  fod  genych  yn 
erbyn  gwaith  mor  ardderchog? 

Preg.  Y mae  Mr.  Jenkyii,  i’m  tyb  i,  yn  adeiladu  ei  holl 
gyfundraith  ar  sylfaen  ddrwg,  hyny  y w,  y mae  ei  ddarnod- 
iad  o iawn  yn  annghywir;  ac  yr  wyf  yn  meddwl  fod  hyn 
yn  ei  arwain  i gamsyniadaii  aneirif. 

Gtoran.  Dyna  gyhuddiad  pwysig  yn  wir;  ond  ei  brofi 
y w’r  peth,  ac  nid  ei  haeru. 

Preg.  “lawn  (medd  Mr.  J.)  ydyw  dyfais  {expedient) 
a osodir  ynlle  cyflawniad  lìythyreiiol  y gosp,  fel  agi  roddi 
i’r  llywodraeth  seiliau  cyfiawui  a da  i gyfranu  ífafrau  i*r 
troseddwr.”  Athrachefn,  “Y  mae  iawn,  yn  ngweiiiydd- 
iad  llywodraeth,  yn  arwyddo  unrhyw  beth  a all  gyfiawn- 
hau  ymddwyn  yn  hyiiaws  a thrugarog,  heb  lacâu  rhwymau 
awdurdod  gyfiawn,”  tudal.  3. 

Yn  awr,  os  dichon  i beth  gyfateb  i’r  darnodiad  hwn  o 
iawn,  ac  eto  heb  fod  yn  iaw’n,  rbaid  fod  y darnodiad  yn 
annghywir.  Gadewch  i ni  ciiwilio’r  peth:  y mae  yn  hen 
arferiad,  pan  droseddo  llawer  o filwyr  yn  erbyn  y llyw- 
odraeth,  i ddewis  un  o bob  deg  o honynt,  wrth  goelbren, 
i gael  eu  cospi,  ac  arbed  y gw'eddill,  yr  hyn  a elwir  DecU 
mation.  Y mae  hyn  yn  expedient  a osodir  yn  lle  cyflawn- 
iad  llythyrenol  y gosp  ar  yr  holl  droseddwyr,  fel  ag  ì' 
roddi  i’r  llywodraeth  seiliau  cyfiawn  a da  i arbed  y gwedd- 
ill;  ond  pwy  a feddyliodd  erioed  am  alw  hyny  yn  iawn 
am  fy  wyd  y gweddill?  Tÿbiwch  drachefn,  y byddai  rhy  w 
ran  o däeiliaid  ei  mawrhydi  yncodi  yn  wTthryfelwyr;  ac, 
wedi  eu  profi  yn  euog,  y byddai  f frenhines  yn  gweled  yn 
dda  bardynu  y cwbl,  oddieithr  ychydig  o flaenoriaid  y 
gwrthryfel,  pa  rai  a grogir  er  esiampl  i ereill:  y mae  hyn 
yn  rhyw  beth  i gyfiaw'nhau  ymddw'yn  yn  drugarog  at  y cy- 
ífredin  o’r  troseddwyr,  heb  lacâurhwymau  awdurdodgyf- 
iawn;  ond  cosp  eto  am  eu  bai  eu  hunain  yw  crogi  yr 
ychydig,  ac  nid  iawn  am  drosedd  y llawer. 


§ Sef  y rhifyn  am  lo^i.  1839. 


Y PREGETHWR  A»R  GWRANDAWR. 


Pan  oedd  iEschylus  wedi  ei  gondeinnio,  yn  senedd 
Athen,  i*w  labyddio  am  gabledd,  daeth  ei  frawd  Amyntas, 
yr  hwn  a gollasai  ei  law  wrth  ymladd  yn  mhlaid  ei  wlad, 
yn  mrwydr  Salamis,  ac  a gododd  i fyny  ei  fraich  anafus  yn 
y seiiedd,  yr  hyn  a wnaeth  y fath  argraíF  ar  feddyliau  y 
barnwr,  fel  y rhyddhawyd  y troseddwr  yn  y fan.  Yr  oedd 
yma  ryw  beth  i gyfìawnhau  bod  yn  drugarog  wrth  y tros- 
eddwr,  heb  lacâu  rhwymau  awdurdod  gyfìawii,  sef  y gwas- 
anaeth  mawr  a wnaethai  ei  frawd  i*r  wladwriaeth,  ahyny 
•ar  gost  ei  aelod  ei  hun;  ond  nid  oes  neb  mor  ffol  a dy- 
weyd  mai  gwneyd  iawn  tros  fywyd  ei  frawd  yr  oedd 
Amyntas,  pan  gollodd  ei  ìaw  yn  y frwydr. 

Y mae  yr  holl  bethau  sydd  yn  ol  darnodiad  Mr.  J.  yn 
hanfodol  i iawn,  i’w  canfod  yn  mhob  un  o’r  tri  amgylchiad 
a enwaís;  ond  eto,  nid  oes,  mewn  gẁirionedd,  ddim  iawn 
yn  yr  un  o honynt;  gan  hyny,  rhaid  fod  darnodiad  Mr.  J. 
yn  annghywir.  Tybygwn  fod  hyn  wedi  dyrysu  yr  awdwr 
í’r  fath  raddau,  fel  y mae  yn  dychymygu  gweled  iawm  lle 
nad  y w,  ac  yn  methn  á’i  ganfod  lle  y mae. 

laf.  Y mae  yn  dychymygu  gweled  iawn  lle  nad  yw. 
Pan  oedd  Zaleucus,  brenin  y Locriaid,  wedi  sefydlu  cyf- 
raith  i bob  godinebwr  golli  ei  ddau  lygad,  a chael  ei  fab 
ef  ei  hun  yn  gyntaf  yn  y trosedd  ; i’r  dyben  i anrhydeddii 
ei  gyfraith,  ac  i gadw  ei  fab  rhag  hollol  ddallineb,  pen- 
derfynodd  y brenin  fod  y mab  i golli  un  llygad,  ac  yntau  ^ 
ei  hun  i golli  y llall.  “ Yr  argraft’  ar  feddwl  y cyíFredin, 
(medd  Mr.  J.  wrth  ddefnyddio  yr  esiainpl  hon  i osod  allan  í 
natur  iawn  Crist,)  yr  argraíF  ar  feddyiiau  y cyíFredin  a j 
fyddai,  fod  yr  expedient  hyn  o eiddo  y tad  yn  iawn  am  ì 
d'^rosedd  y mab,  ac  yn  sail  gyfìawm  ac  anrhydeddus  i faddeu 
iddo;”  ond  ni  welwn  i yn  fy  myw  fod  yma  iawm  yn  cael 
ei  roddi  gan  y naill,  na  maddeuant  ychw^aith  yn  cael  ei 
weinyddu  i’r  llall.  Disynw'yr  y gwelaf  fì  ddyweyd  fod  y 
lly wodraeth  yn  derbyn  iawn  gan  y dirprwywr,  ac  yn 
maddeu  i’r  troseddw'r,  ahithau  yn  cymeryd  llygad  yr  oîaf 
allan  o’i  ben. 

Gwran  Wel,  yr  oedd  y peth  yn  iawn  mewm  rhan,  er 
nad  yn  gyflawm. 

Preg.  Y mae  y gair  iawn  mewn  ymddyddan  cyíFredin, 
yn  gystal  ag  yn  yr  ysgrythyrau,  yn  cario  y meddylddrych 
0 beríFeithrwydd,  hyny  y w,  fod  y peth  a roddir  ac  a dder- 
bynir  dan  yr  enw  iawn,  yn  ateb  y dyben  yn  beríFaith  yn 
lìe  yr  hyn  a ofynir  yn  wreiddiol:  os  gwna  hyn,  y mae  yu 


* YMDDYDDAN  IX. 


97 


iawn  cyflawn;  os  na  wna,  nid  yw  yii  iawn  oll.  Nid  oes 
dim  lle  canol  i fod  rhwng  perffaith,  a dim,  iawn.  Ond 
gadewch  i ni  dyhied,  heb  ganiatau,  y gall  y fath  beth  fod 
a iawn  mewn  rhan,  a bod  gwaith  Zaleucus  yn  ymadael  à’i 
lygad  yn  raddau  o iawn  am  drosedd  ei  fab;  y canlyniad 
ydy w,  mai  i’r  graddau  yr  oedd  dyoddefaint  y tad  yn  iawn, 
yr  oedd  arbediad  y mab  yn  sicr:  gan  iddo  ef  ymadael  âg 
un  o’i  lygaid,  yr  oedd  arbediad  un  o lygaid  y mab  yn  sicr; 
a phe  buasai  ef  yn  ymadael  â’i  ddau  lygad,  buasai  y petíi 
yn  iawn  cyflawn,  a buasai  yn  sicrhau  arbediad  dau  lygad 
y mab.  Yn  ol  yr  egwyddor  hon,  pe  buasai  dyoddefaint 
Crist  ond  iawn  mewn  rhan  dros  y troseddwyr,  buasai'  yn 
sicrhau  i’r  personau  hyny  faddeuant  mewn  rhan,  a graddaii 
o arbediad  oddiwrth  y gosp ; ond  gan  iddo  roddi  iawn  per- 
ffaith  trAvy  ddyoddef  y gospedigaeth.  yn  gyflawn  yn  lle 
ti’0seddAvyr,  y mae  y troseddwyr  hyny  yn  sicr  o faddeuant 
ac  arbediad  cyflawn.  Pe  caniâtái  Mr.  J.  hyn  (ac  yn  wir 
nis  gwn  pa  fodd  y gall  yn  rhesymoi  beidio  â’i  ganiataii, 
pan  y mae  yn  dal  fod  trososodiad  Crist  yn  lle  pechaduriaid 
yn  debyg  i drososodiad  person  a dyoddefaiiit  Zaleucus,  yn 
Ite  hollol  ddalliad  ei  fab.)  Pe  caniatâi  Mr.  J.  hyn,  medd- 
af,  er  na  allwn  gydw’eled  âg  ef  yn  ei  ddarnodiad  o’r  gair 
iawn,  eto,  yr  w^yf  yn  meddwl  y byddai  y ddadl  o berthynas 
. i wrthddrychau  yr  iawn  yn  agos  ar  ben. 

2il.  Mae  Mr.  J.  yn  methu  canfod  iawn  lle  y mae.  “Pe 
cawsai  Darius  (medd  ein  hawdwr)  ryw  un  a fuasai  yn 
foddlawn  i gymeryd  ei  daflu  i fiau  y llewod  yn  lle  Danid, 
ac  i ddyoddef  y gosp  fygythiedig  yii  llythyrenol,  ni  allasai 
byth  olyguhyny  yn  iawni  gyfreithìau  y Mediàid  a’r  Pers- 
iaid.”  Ond  yr  wyf  íi  ýn  methu  dirnad  pa  fodd  y mae’r 
awdwr  yn  gallu  dyfod  i’r  fath  benderfyniad,  oddieithr  ei 
fod  yn  ystyried  fod  cyfraith  y Mediaid  a’r  Persiaid  yn  fwy 
aiinghyfnewidiol  na  chyfraith  Duw  ei  hun.  Drachefn,  pan 
oedd  D^amon  y philosophydd  wedi  ei  gondomnio  i farw 
gan  Dionysius  y gormesdeyrn,  cafodd  ganiatad  i fyned 
adref  i drefnu  ei  dỳ,  trAvy  i Pythias,  ei  gyfaill,  ymrwymo  i 
farw  yn  ei  le,  os  na  ddychwelai  erbyn  yr  amser  penodol. 
OnddychweloddDamon  yn  gymhw'yserbyn  yr  awT.  Bodd- 
lonwyd  Dionysius  gan  y fath  arwydd  o gyfeillgarwch,  yn 
gymaint  fel  ŷ rhyddhaodd  y ddau,  ac  y dymunodd  o hyny 
allan  gael  bod  yn  un  o’u  cyfeillion.  Wrth  son  am  yr 
esiampì  lion,  dywedMr.  J.,.  “ Nid  yw  yr  amgylchiad  h’wn 
yn  gyínharol  â thrososodedigaeth  Crist  yn  lle  pcchaduriaid, 
G 


98  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ondyn  unig  yn  yr  egwyddor  o drososodedigaeth,”  dal.  35. 
Ni  hu  un  amgylchiad  erioed  yn  gymharol  yn  mhoh  peth  â 
gwaith  Crist  yn  rhoddi  ei  einioes  dros  ei  gyfeillion:  ond 
yr  wyf  yn  synu  fod  Mr.  J.  yn  methu  â gweled  dim  cy- 
mharoldeh  rhwng  yr  amgylchiad  dan  sylw,  ond  yn  unig 
yn  yr  egwyddor  o drososodedigaeth.  Pa  heth ! ai  nid 
marwolaeth  oedd  y gosp  ag  yr  oedd  y troseddwr  yn  rhwym 
iddi  yn  y ddau  amgylchiad?  Ai  nid  cariadat  y condemn- 
iedig  a harai  Pw  gyfaill  roddi  ei  hun  yn  ei  le  yn  y naill 
amgylchiad  a’r  llall  ? A phe  huasai  Pythias  farw,  oni  hu- 
asai  ef  yn  iawn  dros  drosedd  ei  gyfaill?  ac  onid  “Efe 
(lesu  Grist)  yw’r  iawn  dros  ein  pechodau  ni  ?”  A ydyw 
y ddau  amgylchiad,  attolwg,  ddim  yn  gymharol  â’u  güydd 
yn  y pethau  hyn  ? “ Ohlegid  hraidd  y hydd  neh  farw  dros 
un  cyfìawn,  ohlegid  dros  y da  ysgatfydd  fe  feiddiai  un  farw 
hefyd.*’  (Os  nad  oedd  yrapostol  yn  meddwl  ynhendant 
am  Damon  a Py thias  wrth  lefaru  y geiriau  hyn,  y mae  yn 
rhaid  ei  fod  yngolygu  rhy w amgylchiad  cyfí’elyh.)  “Eithr 
y mae  Duw  yn  canmol  ei  gariad  tuag  atom,  ohlegid  â 
nyni  eto  yn  hechadufiaid,  i Grist  farw  drosom  ni,”  Rhuf. 
V.  7,  8.  Ni  fedrai  Paul  gael  un  gymhariaeth  gymhwysach 
i osod  allan  waith  Crist  yn  marw  trosom  ni,  na  gwaith  y 
naill  gyfaill  yn  heiddio  marw  tros  y llall ; ond  y mae  Mr.  J. 
dyhygid,  Avedi  dyfod  o hyd  i gymhariaeth  well,  sef  gwaith 
Zaleucus  yn  ymadaelâg  un  o’i  lygaid  i’r  dyhen  i^arhed  un 
o lygaid  ei  fah!  Nid  wyf  yn  meddwl  i un  Calfìnistiad 
erioed,  wrth  ddefnyddio  y gymhariaeth  hon,  olygufoddim 
tehygolrwydd  rhwng  Duw  a’i  ddeddf  a Dionysius  a’i  gyf- 
raith,  nac  y huasai  cospi  Pythias  yn  lle  Damon  yn  peri 
dim  parch  yn  Damon  at  Dionysius  a’i  gyfraith,  fel  y mae 
iawn  Crist  yn  peri  parch  yn  y sawl  y hu  farw  trostynt  at 
Dduw  a’i  gyfraith;  canys  edrychodd  Duw  iddo  ei  hun 
am  un  yn  lle  y troseddwr,  yr  hyn  nis  gwnaeth  Dionysius, 
Ond  eto,  cyn  helled  a hod  hywyd  yn  cael  ei  ofyn — cyn 
helied  a hod  un  yn  heiddio  rhoi  ei  hun  yn  iawn  trwy 
farw  tros  arall — a chyn  helled  a hod  hyn  yn  cael  ei 
w'neyd  oddiar  gariad,  y mae  y ddau  amgylchiad  yn  gy- 
mharol  á’u  gilydd. 

Gwran.  Rhaid  i ni  gofìo  mai  fel  llywodraethwr  yn  ym- 
wneyd  á’i  ddeiliaid  y mae  Duw  yn  gosod  ac  yn  derhyn 
“ iaw'ii — yn  cospi  ac  yn  maddeu ; ac  nid  fel  gŵr  yn  ym- 
wneyd  âg  arall  am  ddyled  arianol. 

Preg.  Y mae  Mr.  J.  wedi  rhoddi  y rhan  fwyaf  o’i 


YMDDYDDAN  IX. 


99 


draethawd  hirfaith  i drin  a throi — i gondemnio  a llabyddio 
yr  hyn  a eilw  yn  iawn  masgnachol ; ond  y mae  yn  ym- 
ddangos  i mi,  wedi  ei  holl  draíferth,  nad  ydy w y peth  ond 
delw  0 geríiad  dychymyg  y gŵr  ei  hun,  canys  nid  wyf  yn 
meddwl  i neb  o’i  wrthwynebwyr  erioed  alw  iawn  Crist  yii 
iawn  masgnachol.  Ond  os  ydyw  gwaith  dynion  yn  prynu 
gan,  yn  mechnìo  tros,  ac  yn  talu  neu’n  maddeu  i’w  gilydd, 
yn  ddiífygiol  i osod  allan  yr  iawn  a’i  berthynasau,  onid 
yw  pob  llywodraeth  ddynoí  yr  un  mor  ddiffygiol?  A thra 
mae  Mr.  J.  mor  hyf  i gyhuddo  ei  wrthwynebwyr  o osod  yr 
iawn  allan  fel  peth  masgnachol,  onid  yw  ef  ei  hun  yn  ei 
ddarnodi  fel  peth  gwladyddol  ? Ac  onid  y w y naill  mor 
dd^uiol  a’r  llall?  Yn  wir  yr  wyf  yn  meddwl  yr  arferir  y 
dull  cyntaf  o lefaru  am  dano  yn  y beibl  y n amlach  na’r  olaf. 

Gwran.  Yrwyfíi  yn  ystyried  mai’r  un  yw  egwyddor 
pob  lly  wodraeth  dda  yii  mhlith  dynion  a llywodráeth  Duw 
eihun;  neu,  mai  llywodraeth  Duw  mewn  mánddarlun 
{^ìniniature)  yw  pob  llyw'odraeth  dda  yn  mhlith  dynion. 

Prey.  Y mae  rhagor  rhwng  llywodraeth  Duw,  a’r 
llywodraeth  oreu  yn  mhlith  dynion,  yn  ei  dyben;  ac  y 
mae  y rhagoriaeth  hyn  yn  cario  trwy  holl  weinyddiad  y 
lly'wodraeth  i gyd. 

laf.  Dyben  eithaf  llywodraeth  wladol  y w daioni  y wlad- 
wriaeth.  Dyma  standard  sydd  i fod  mewn  golwg  wrth 
ífurfio  ac'wrth  weinyddu  cyfreithiau.  Wrth  ystyriedhyn, 
y mae  pob  lly wodraeth  dda  yn  gweled  weithiau  mai  gwell 
cospi  heb  arbed,  am  y byddai  arbed  yn  peryglu  daioni  y 
genedl — w^eithiau  ystyrir  mai  gwell  cospi  rhai,  ac  arbed  y 
lleill  a gaffer  mewn  gwrthryfel,  am  y byddai  cospi  y cwbJ, 
yn  ol  llythyren  y gyfraith,  neu  arbed  y cwbl,  yn  tueddu  at 
niweidio  y wladwriaeth;  ac  weithiau  gwelir  mai  gwell 
maddeu  heb  na  iawnnac  arall,  oblegid  yrystyrirfod  hyny 
yn  tueddu  at  ddaioni  y genedl,  yn  hytrach  na  chospi,  yn 
yr  amgylchiad  hwnw.  Pa  bryd  bynag  y gwelir  fod  llyth- 
yren  y gyfraith,  a’r  daioni  cyffredin,  yn  myned  yn  erbyii 
eu  gilydd,  rhaid  i’r  cyntaf  ildio,  aconidê  bydd  yrhen  ddi- 
areb,  “Eithaf  cyfraith,  eithaf  camwedd,”  yn  cael  ei  gwirio. 

2il.  Ond  y dyben  eithaf  yn  llywodraeth  Duw  ydyw  go- 
gonianty  Llywodraethwr.  Nibyddai  iholl  ddeiliaid  llyw- 
odraeth  Duw  i gyd  gael  eu  taflu  i’w  diddymdra  dechreol, 
ond  peth  bychan,  mewn  cymhariaeth  iddo  ef  fod  yn  ol  o’i 
ogoniant.  Pan  mae  dynion  yn  llacio,  neu  yn  diddymu 
dedfryd  cyfraith,  rhaid  naill  ai  eu  bod  hwy  yn  gwneyd  yn 


100  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

annghyfiawn,  neu  fod  anmherífeithrwydd  yn  nghyfansodd- 
iad  y gyfraith : os  yw  daioni  y genedi  yn  galw  am  y fath 
heth,  y maent  yn  gwneuthur  yn  dda  beidio  â dylyn  llyth- 
yren  y ddeddf ; ond  y mae  yr  amgylchiad  yn  profi  anmher- 
íîeithrwydd  y ddeddf;  ac  y mae  aiimherffeithrwydd  yn 
mhob  deddf  ddynol,  oblegid  na  all  un  deddfroddwr  yn 
mysg  dynion  ragweled  pob  amgylchiad  ag  y gail  y deiliaid 
fod  ynddo.  Felly  hefyd,  pe  bai  dedfryd  deddf  Duw  yn 
cael  ei  llacio  neu  ei  diddymu  mewn  un  amgylchiad,  parai 
hyny  gwmwl  naill  ai  ar  ei  uniondeb  fei  gweinyddwr,  neu 
ar  ei  gyfiawnder  a’i  ddoethineb  fel  gwneuthurwr  deddf. 
Yn  awr,  gan  fod  gogoniant  priodoliaethau  Duw  yn  nglỳn 
wrth  ei  ddeddf,  yn  mherífeithrwydd  ei  chyfansoddiad  yn 
gystal  ag  yn  uniondeb  ei  gweinyddiad,  ‘‘y  mae  yn  haws 
i’r  nef  a’r  ddaear  fyned  heibio,  nag  i un  iot,  nac  i un  tipyn 
o’r  gyfraith  baliu.”  *íí 

Gwran.  Wel,  y mae  llywodraeth  wladol  yn  ymgais  at 
weinyddu  cyfiawnder,  a chospi  y troseddwr  yn  ol  haedd- 
iant  ei  fai:  pa  beth  yn  rhagor  sydd  yn  llywodr^eth  y 
Nef? 

Preg.  Darllenais  yn  ddiweddar  am  farnwT,  wrth  gy- 
hoeddi  dedfryd  alltudiaeth  ar  leidr,  yn  dyAvedyd  ei  fod  yn 
ei  ddyfarnu  i alltudiaeth,  nid  amladrata,  ond,  ynhytrach, 
fel  na  ladretid;  fod  ganddo  lys  mvch  i ateb  ynddo,  ac  i 
dderbyn  ei  dâl  o hono  am  ei 'weithredoedd;  ond  fod  cyf- 
raith  ei  wlad  yn  galw  am  alltudiaeth  er  esiarnpl,  fel  na 
ladretid  eiddo’r  trigolion.  Yr  ■wyffi  yncydweled  â’rbarn- 
wr  hwnw,  nad  mewn  ífordd  o ddial  ar  y troseddwr  am  y 
drwg  a wnaeth,  ond,  yn  hytrach,  mewn  ífordd  o’i  wneyd 
yn  esiarnpl,  a’i  rwystro  i wneyd  drwg  rhagllaw,  y mae  y 
llywodraeth  wladol  yn  cospi.  Ni  pherthyn  i ddyriion  dalu 
dial  ì’av  gilydd  am  feiau,  oblegid  y mae  Duw  yn  hòni  hawl 
i hyn  fel  peth  sydd  yn  perthyn  iddo  ef  yn  unig:  “ I mi  y 
mae  dial,  myfi  a dalaf,  medd  yr  Arglwydd.”  Y rhesW'Ui 
mawr  sydd  yn  cael  ei  roddi  am  y cospau  trymion  yn  neddf 
Moses  yw%  nid  fel  y talechi’r  troseddwr  yrhyn  a haeddai 
ei  drosedd,  ond,  “fel  y tynech  y drwg  o’th  fysg.”  Ond 
y mae  yn  perthyn  i Dduw,  Barnwr  pawb,  nid  yn  unig  osod 
y troseddwr  yn  esiampl  er  rhybydd  i ereill,  ond  hefyd 
dalu  i bob  un  yn  ol  ei  weithred.  “I  mi  y perthyn  dial  a 
thalu’r  pwyth,”  &c.,  Deut.  xxxii.  35 — 41.  “ Er  mwyn 


11  Gwel  tuf’al.  113,  &e. 


YMDDYDDAN  IX.  101 

ei  gyíìawnder,  efe  a fawrha’r  gyfraith,  ac  a’i  gwna  yn  an- 
rhydeddus,”  Esay  xli.  21. 

Gwran.  Ai  nid  rhyw  heth  a ddyfeisiwyd,  fel  sail  i 
Dduw  ar  dir  cyfiawn  a diogel  drugarhau  wrth  y neh  y 
myno,  yw  yr  iawn? 

Preg.  Pe  dyhen  marwolaeth  Crist  (medd  y Dr.  Owen 
yn  ei  Draethawdar  Farwolaeth  Crist),  pe  dyhenmarwol- 
aeth  Crist  a fuasai  ennill  hawl  i’w  Dad,  fel,  er  eigyfiawm- 
der,  y gallai  achuh  pechaduriaid,  yna  huasai  faiwv  i hwrcasu 
rhyddid  i Dduw,  yn  hytrach  na  rhyddid  oddiwnth  ddrwg 
i ni ; fel  y hyddai  i’w^  Dad  allu  ymryddhau  o’r  sefyllfa  yn 
mha  un  yr  oedd  yn  anmhosihl  iddo  wmeyd  yr  hyn  a ewyll- 
ysiai,  a’r  hyn  yr  oedd  ei  natur  yn  ei  dueddu  i’w  wmeuthur, 
ac  nid  fel  y hyddai  i ni  gael  ein  rhyddhau,”  &c.  Ni  welaf 
un  rheswm,  yn  ol  eich  golygiad  chwi,  i ddywedyd  iddo 
ddyfod  i hrynu  ei  hohl  oddiwrth  eu  pechodau,  ond  yn 
hytrach  i hwn’casu  rhyddid  i’w^  Dad.  Yn  awr,  yn  mha  le 
yn  yr  ysgrythyr  y mae  y fath  haeriad?  • Dywedir  iddo 
fyned  i mewn  i’r  cysegr  trw^y  ei  waed  ei  hun,  “ gan  gael  i 
ni  (nid  i Dduw')  dragwyddol  ryddhad.” 

Gwran.  Ond  gwrandewch  chwd  ar  ymresymiad  Mr.  J. 
wrth  ddangos  yr  iawn  fel  mesur  yn  ngweinyddiad  llyw- 
odraeth.  “ Nid  yw  penog  gwladv/riaeth,  neu  hrif  w^einydd 
llyAvodraeth,  yn  herson  ar  ei  hen  ei  hun,  ond  swyddog  cy- 
hoeddus.  Fel  person  neillduol,  gallai  fod  yn  dueddol  i 
wneyd  llaAver  peth  ag  y hyddai  anrhydedd  ei  swydd  gy- 
hoeddus  yn  gw^ahardd  iddo  ei  wmeyd.  Gan  hyny,  er  cy- 
modi  gweithr’ediad  ei  duedd  heisonol  â’i  sw’yddogaeth 
gyhoeddus,  rhaid  cael  rhyw  ddyfais  i ddiogelu  anrhydedd 
y llywmdraeth  wrth  ddangos  ífafr  i’r  troseddwT.  Y mae’r 
egw^yddor  hon  yn  cael  ei  chymeryd  i fyny  yn  ymarferol 
hoh  dydd  yn  nyâgyhlaeth  plant  mewn  teulu,”  &c.  tudal.  3. 

Preg.  Pa  fodd  y mae  egwyddor  yr  iawm  yn  cael  ei 
chymeryd  i fyny  yn  ymarferol  yn  nysgyhlaeth  plant  mewm 
teulu? 

Gwran.  Tyhiwxh  amgylchiad  fel  hyn:  Pan  oeddych 
W'edi  gorchymyn  i’r  plant  heidio  dringo’r  pren  afalau  dan 
hoen  cospedigaeth,  daeth  Thomas  atoch,  dan  gyfaddef  yn 
edifeiriol  ei  fod  ef  w’edi  troseddu,  nes  hod  eich  ymysgar- 
oedd  tadol  yn  gwresogi  tuag  ato.  Ond  y pwnc  ydyw,  pa 
fodd  iheidio  cospi’r  troseddw^r  heh  heryglu  eich  llywodr^ 
aeth  chwi  fel  penteulu?  Ond  dyma  Joseph,  eich  mab 
hynaf,  (yr  hwn  sydd  bellach  yn  ddyn,)  yn  cymeryd  arno 


102  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR, 


ei  hun  ymddangosiad  o gospedigaeth  megys  yn  lleThomas^, 
Yn  awr,  y mae  hyn  yn  gwneyd  cystal  argraíF  o ddrwg  y 
bai,  ac  o’ch  awdurdod  chwithau  ar  feddyliau  y plant,  a 
phe  buasech  yn  cospi  y troseddwr;  ac  ar  y sail  hon  yr 
ydych  yn  maddeu  iddo. 

Preg,  Y mae  hyny  yn  ateb  y dyben  tra  parhao  y 
brodyr  ieuangaf  i feddwl  mai  y gosp  mewn  gwirionedd  a 
ddyoddefodd  y brawd  hynaf;  ond  y fynyd  y deallont  mai 
rhywbeth  yn  lle  cosp  a roddwyd  arno,  y mae’r  amcan  wedi 
ei  ddyrysu.  Bwriwch  y byddai  Jenkyn  yn  dyweyd  wrth 
y plant  ereill  fel  hyn,  “Nid  oedd  y peth  a gafodd  Joseph 
ddim  yn  gosp,  nid  oedd  ddim  ond  rhy wbeth  i’n  dychrynu 
ni.  A phe  buasai  nhad  ei  hun,  a neb  arall,  yn  gweled 
Thomas  yn  dringo’r  pren,  ac  yn  sicr  ganddo  na  buasai 
Thomas  byth  yn  dyweyd  wrth  neb,  fel  y buasai’r  peth  yn 
cael  ei  gadw  rhyngddynt  hwy  ill  dau,  nid  wyf  yn  meddwl 
na  buasai  yn  maddeu  iddo  yn  y fan  ar  ei  gyffes  o edifeir- 
wch,  heb  na  chosp  nac  iawn.  Nid  yw  nhad  gymaint  yn 
erbyn  dringo’r  pren,  o ran  y peth  ynddo  ei  hun,  ond  ei 
fod  am  ddangos  mai  efe  y w y meistr,  i’n  cadw  ni  wrth 
reol.”  Bellach,  dyma’r  plant  yn  deall  y ddyfais,  ac  y mae 
hyny  yn  dyrysu  holl  amcan  y peth. 

Pe  rhyw  ddyoddefìadau  llai  na’r  gosp  haeddrannol  am 
bechod  a fuasai  iawn  y groes,  i ateb  dyben  cosp,  trwy 
roddi  argraff  moesol  ar  feddyliau  dynion  ac  angelion  o 
ddrwg  pechod;  yna  y mae  gwaith  Mr.  J.  yn  datguddio’r 
ddyfais,  cyn  belled  ag  y mae’n  myned,  yn  dyrysu  amcan 
y peth : oblegid  pan  y mae  yn  ein  perswadio  fod  dyoddef- 
iadau  y meichai  yn  llai  o ddyoddef  nag  a fuasai  cosp  y 
troseddwr,  y mae  yn  gwneyd  yr  argraff  o ddrwg  y trosedd 
gymaint  a hyny  yn  llai  ar  ein  meddyliau,  na  phan  oeddym 
yn  ystyried  y meichai  wedi  dyoddef  eithaf  y gosp.  Felly, 
chwi  a welwch  fod  dull  Mr.  J.  o osod  allan  natur  yr  iawn, 
yn  niweidiol  pe  byddai  wir,  ond  yn  waeth  na  hyny  os 
ydyw  yn  gyfeiliornus. 

Gwran.  Byddai  dda  genyf  pe  gallech  ddyweyd  yn 
eglurach. 

Preg.  Golygiadau  Mr.  J.  ar  yr  iawn  (os  nad  wyf  yn 
ei  gamgymeryd)  y w,  fod  Duw,  fel  Llywydd  moesol,  wedi 
bygwth  cospi  am  bechod;  a bod  dynion  wedi  myned  yn 
bechaduriaid,  ac  felly,  yn  ol  llythyren  y gyfraith,  yii  rhwym 
i gosp:  ond  fod  Duw,  o’igariad  atddynion,  wedi  rhoddi  ei 
ddoethineb  ar  waith  i gael  llwybri’w  harbed,  heb  beryglu 


YMDDYDDAN  IX. 


103 


y llywodraeth  foesol;  a’r  llwybr  hwnw  ydyw,  i Fab  Duw 
ddyfod  i ganol  y troseddwyr,  a dyoddef  peth  mor  debyg, 

0 ran  ymddangosiad  allanol,  i’r  gospedigaeth  a fygythiwyd 
yn  erbyn  y troseddwyr,  fel  ag  i roddi  argraíf  o ddrwg 
pechod  ar  feddwi  y byd  moesol,  fel  y gellid  maddeu  i’r  tros- 
eddwyr  heb  beryglu’r  llywodraeth.  Wel,  gellir  dysg\yyl 
Fr  ddyfais  ateb  y dyben  i wneyd  yn  ddrwg  rhwng  dynion 
a phechod,  tra  na  welont  yn  mhellach  nag  ymddangos- 
iad  allanol  y peth,  hyny  y w,  tra  parhaont  i edrych  ar  ddy- 
oddefiadau  y Cyfryngwr  fel  cospedigaeth  wirioneddol  am 
bechod,  ac  felly  i edrych  ar  gosp  pechod  yn  beth  o angen- 
rheidrwydd.  Ond  yr  aflwydd  y w,  fod  Mr.  J.  wedi  chwilio 

1 mewn  i’r  ddyfais,  a chael  allan  nad  ‘‘cospedigaeth — 
oedd  arno  ef,”  er  mai  hyny  oedd  ymddangosiad  allanol  y 
peth,  a bod  y beibl  yn  ei  alw  felly;  ond  mai  rhyw  ddyfais 
oedd  y cwbl  i ddychrynu  deiliaid  y llywodraeth  foesol 
oddiwrth  eu  pechodau.  Ac  y mae  yn  cyhoeddi  i’r  byd 
nad  ydyv:  cosp  yn  angenrheidiol  gysylltîedig  â phechod — 
nad  y gospedigaeth  a ddyoddefodd  y meichai — ac  na  ddy- 
oddefodd  gymaint  ag  a fuasai  raid  i’r  troseddwr  ei  ddy- 
oddef — ac  yn  wir  y gallasai  Crist  wneyd  iawnheb  ddyoddef 
cymaint  ag  a ddyoddefodd.  O ganlyniad,  y mae’r  argraíF 

0 ddrwg  pechod  yn  lleihau  ar  feddyliau  dynion  i’r  graddau 
ag  y mae  Mr.  J.  yn  eu  hargyhoeddi  o wirionedd  ei  gyfun- 
draith.  Os  nad  oes  perygl  i ni  feddwl  yn  rhy  ddrwg  am 
bechod,  tybygid  y buasai  yn  well  i’r  awdwr  adael  llonydd 

1 ni  feddwl  ei  fod  yn  beth  a raid  ei  gospi,  na  cheisio  ein 
darbwyllo  fod  llai  na  dyoddef  y gosp  yn  ateb  y dyben. 

Pe  gwir  fyddai  mai  rhyw  beth  yn  lle  cospedigaeth 
pechod  yw’r  iawn,  tebyg  i’r  hyn  a weinydda  tad  ar  ryw 
drydydd  person,  yn  lle  ceryddu  plentyn  anufydd,  neu 
debyg  i ymddangosiad  o gosp  a roddai  llywodraethwr 
gwladol  ar  ddirprwywr,  yn  lle  cospi  y troseddwr,  er 
gweithio  yr  un  argraíf  ar  feddyliau  y deiliaid,  o ddrwg  y 
trosedd,  a phe  buasai  y gosp  ei  hun  yn  cael  ei  rhoddi, — 
byddai  celiad  yn  angenrheidiol  i’r  plan  er  dwyn  y dyben 
o amgylch:  ond  y mae  Mr.  J.  yn  cyhoeddi  y peth  a 
ddylasai  gael  ei  gelu;  ac  felly  yn  gwneyd  cymaint  a allo 
efe  i ddyrysu  yr  holl  blan  i gyd.* 


* Daiilenais  mewn  newyddiadur,  er’s  amryw  fisoedd  yn  ol,  fod 
gwr  o’r  enw  F—  yn  fyw,  er  ei  fod  wedi  ei  grogi  er’s  llawer  blwyddyn 
am  forgery.  Dywedid  fod  y swyddwyr  gwladol  ar  y pryd  yn  mawr 
ddymuno  arbed  F— , ac  i’r  dyben  i wneyd  hyny  heb  beryglu’r  llyw- 


104  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Gwran.  Yr  ydych  yn  ystyried,  ynte,  fod  golygiad  Mr. 
J.  yn  gy^vir,  ond  mai  cyhoeddi  y peth  yw  y drwg. 

Preg.  Na  ato  Duw  i mi  gynwys  y fath  olygiad  am  iawn 
ei  Eab.  Y mae  yn  rhoddi  bychandra  ar  bechod,  yn  taíìu 
diystyrwch  ar  yr  iawn,  ac  yn  cyhuddo  y Gwirionedd  ei 
hun  o ragrith  a thwyll.  Yii  wir  y mae  y golygiad  yn  rhy 
isel  i deilyiigu  gwrthwynebiad,  oni  bai  fod  archwaeth 
dynion  wedi  llygru,  fel  nad  y w llawer  yn  edrych  pa  beth 
a wrandawont,  na  pha  fodd  y clywont.  Ond  ar  y dyb- 
iaeth  fod  golygiad  Mr,  J.  yn  gywir,  yr  wyf  yn  dywedyd 
fod  y cyhoeddiad  o natur  a dyben  yr  iawn  yn  dyiysu  yr 
amcan  a briodola  y gŵr  ei  hun  i’r  iawn— fod  athrawiaeth 
y peth  yn  myned  yn  erbyn  ymarferiad  y peth — fod  gwy- 
bodaeth  o hono  yn  rhwystro  teimladau  priodol  iddo;  wrth 
ennill  y pen,  yr  ydys  yn  colli  y gálon — wrth  ennill  y 
deall,  yrydys  yn  colli  y serchiadau:  gan  hyny,  yr  wyf  yn 
gwrthod  y goíygiad  fel  un  twyllodrus  ac  annheilwng  o 
Dduw’r  gwirionedd. 

Clymüs  fod  y Doctor  Channing  (yr  hwn  sydd  yn  cael  ei 
ystyried  yn  charr.pion  yn  mhlith  y Sociniaid)  yn  darlunio 
y golygiad  Trinitaraidd  ar  yr  iawn,  fel  rhyw  grogbren 
mawr  wedi  ei  godiyn  nghanol  y greadigaeth,  i ddychrynu 
dynion  ac  angelion  at  eii  dyledswydd.  Ni  allaf  edrych 
ar  y darluniad  yn  amgen  na  cheisio  brathu  dagr  i galon 
Cristionogaeth;  ond  y mae  yn  ddrwg  genyf  fod  cablwyr 
a gwadwyr  yr  iawn  yn  cael  cymaint  o achlysur  oddiwrth 
waith  Mr.  J.  a’i  bleidwyr  yn  cymeryd  arnynt  ei  amddiífyn. 

Gwran.  Mae  Mr.  J.  yn  rhoi  ambell  hergwd  i’r  Sociniaid. 

Preg.  Ydyw,  ond  nid  gyda’r  un  chwerwder  ag  y mae 


odraeth,  iddynt  roddi  cyfarwyddyd  iddodi  rhy w amddiífyn  o amgylcli 
gwddf  y troseddwr,  a’i  grogi  felly  tros  yr  amser  arferol,  ac  yna  ei 
anfon  mewn  modd  dirgelaidd  o’r  wlad.  Nisgwn  ai  gwir  ai  anwir  yw 
y chv/edl  yna : orid  pa  un  hynag,  gall  ateh  dyhen  fel  eglurhad  ar  yr 
hyn  a drinir  uchod. 

Y pwnc  mewn  golwg  oedd  arhed  F.  y forger,  a pheriargraíFpriodol 
o ddrwg/orí/írt/  ar  feûdwl  y cyífredin,  ahernid  nad  oeddun  argraíFyn 
deilwng  tu  yma  i grediniaeth  fod  y trosedd  liwnw  yn  sicrhau  y gosp 
oddienyddiad. 

Yn  awr  dyma  expedierít  yn  cael  ei  dyfeisio  i arhed  hywyd  F.,  aç 
ar  yr  un  pryd  iheriihawhfeddwly  rhaidcospi/orö^c?’^  â marwolaeth. 

Wel,  y mae’r  expedient,  gan  nad  pa  mor  hlentynaidd  ydyw,  yn 
dehyg  o ateh  y dyhen,  tra  ei  celir,  sef  tra  ho’r  cyíFredin  yn  meddwl 
fod  F.  wedi  ei  grogi:  ond  yfomeiit  ymae’r  peth  yn  cael  ei  gyhoeddi 
a’i  gredu,  y mae‘r  dyhen  wedi  ei  ddyrysu,  canys  y mae‘r  argraíF  a 


YMDDYDDAN  IX. 


105 


yn  ceisio  cilgwthio’r  Calíinistiaid  cliwaitli.  Yn  wir,  yr 
wyf  lì  yn  ofiii  fod  y gŵr  yn  nes  at  y Sociiiiaid,  o ran  ei 
farii  am  yr  iawn,  nag  y dycìiymygaswn  i ei  fod  cyn  darllen 
ei  draethawd,  oblegid 

Gwran.  Nid  haeru  pethau,  ond  eu  profi  sydd  yn  ateb 
dyben.  Pa  beth,  attolwg,  yw  sail  eich  ofnau  am  y gẁr? 

Preg.  Yr  oeddwn  yn  myned  i ddywedyd  i chwi  fod 
Mr.  J.  a’r  Sociniaid  yn  dal — Yn  1.  Nadoes  dim  ynnatur 
Duw  yn  ei  luddias  i faddeu  pechod,  fel  y mae  yn  ei  erbyn 
ef  ei  hun,  yn  ei  gymeriad  personol,  {private  character^) 
heb  iawn.  2.  Nad  ydyw  cosp  ddim  yii  angenrheidiol 
gysylitiedig  â phechod,  ond  y gall  pechod  ddianc  heb  ei 
gospi  oll.  3.  Mai  yr  unig  beth  angenrheidiol  er  maddeu- 
ant,  ydyw  rhyw  beth  a roddo  argraff*  moesol  ar  feddwl 
deiliaid  y llywodraeth  o ddrwg  pechod;  ondfod  Mr.  J.  yn 
dal  mai  dyoddefiadau  Crist  sydd  yn  gwneyd  hyny,  a’r  So- 
ciniaid  yn  hòni  fod  edifeirwch  y troseddwr  yii  ddigon. 
4.  Mai  dyben  yr  iawn  oedd  gwneyd  rhyw  argrafíìadau 
iachusol  ar  feddyliau  creaduriaid  rhesymol ; oiid  fod  y 
naill  yn  dal  ei  fod  yn  gwneyd  hyny  trwy  ddangos  ei  sel 
dros  y gwirionedd  fel  merthyr;  a’r  llall  yn  dal  ei  fod  yn 
gwneyd  y peth  trwygymeryd  arno  ryw  beth  tebyg  igosp 
yn  lle  cospedigaeth  troseddwyr.  5.  Y mae  y ddau  yn 
dal  nad  oedd  dyoddefiadau  Mab  Duw  ddim  yn  angen- 
rheidiol  i wiieyd  iawn.  Dywed  Mr.  J.  nad  yw  yn  ystyried 
dwysder  dyoddefiadau  ynhanfodol  angenrheidiol  i’riawn, 
fel  iawn ; ac  yn  wir  y mae  ei  ymresymiad  yn  ein  harwain 
i feddwl,  nad  ydy w yn  ystyried  fod  dim  dyoddefaint  yn 
angenrheidiol  fel  un  o elfenau  yr  iawn.  Os  nad  oedd  y 
dyoddefiadau  a ddyoddefodd  Mab  Duw  yii  angenrheid- 


fwTÌedid  ei  roddi  oddrwg  ytrosedd,  wedidarfod.  Yr  oedd  celiad  yn 
un  o ranau  hanfodol  y ddyfais;  a phan  y inae‘r  peth  yn  cael  ei  gy- 
hoeddi,  y mae'r  holl  ddyfais  wedi  ei  dyrysu,  fel  na  buasai  w- aeth,  bellach, 
fod  F.  wedi  ei  ollwng  yn  rhydd  heh  un  seremoni,  na‘i  fod  wedi  caeí 
dianc  yn  y modd  y cafodd. 

Felly,  pe  rhyw  yinddangosiad  o gosp  a fuasai  iaw’n  y Cyfryngwr,  i 
heri  i ddynion  feddwl  mor  ddrw’g  am  bechod  a‘i  fod  yn  sicrhau  coap, 
y mae  celiad  yn  anhebgorol  angenrheidiol  i ‘r  ddyfais ; oblegid  y foment 
y credir  mai  rhyw  beth  llai  na‘r  gosp  a ddyoddefodd  Crist,  y mae‘r 
argraíf  fod  pechod  mor  ddrw^g  ag  y rhaid  ei  gospi,  yn  cael  ei  ddileu. 
Pe  baidarnodiad  Mr.  J.  a‘i  frodyr  o drefn  yr  iawn  yn  gywir,  ymaent 
hwy,  wrth  gyhoeddi  yr  hyn  a ddylasai  gael  ei  gelu,  yn  dinystrio’r 
holl  drefn;  hyny  yw,  cyn  belled  ag  y mae  eu  dylanwad  lnvy  yn 
myned. 


106  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


iol  iddo  fel  iawn,  nis  gwn  fel  pa  beth  y mynai  Mr.  J.  eubod 
yn  angenrheidiol,  oddieithr  iddo  ddyw'edyd,  fel  y Socin- 
iaid,  eu  bod  yn  angenrheidiol  iddo  yn  unig  fel  merthyr. 

Gwran.  Nid  wyf  yn  deall  fod  Mr.  J.  yn  golygu  nad 
fel  iawn  y dyoddefodd  Crist  y cwbl  a ddyoddefodd  : ond 
mai  mater  o benarglwyddiaeth  oedd  gradd,  yn  gystal  ag 
amser  a thymhor  y dyoddefìadau;  Jel  megys  y gallasai 
Crist  fod  yn  iawn  yn  gynt  neu  yn  ddiweddarach,  felly  y 
gallasai  fod  yn  iawn  pe  buasai  yn  dyoddefllai,  neu  pebu- 
asai  yn  dyoddef  mwy ; ond  nad  ydy w gradd,  mwy  nag 
amser,  y dyoddefìadau,  yn  un  o elfenau  hanfodol  yr  iawn. 

Preg.  Y mae  yr  awdwr,  i’m  tyb  i,  yn  y dosbarth  hwn 
o’r  traethawd  (pen.  2,  dosb.  6,)  yn  ymresymu  yn  hynod  o 
aneglur;  ai  o’i  fodd,  ai  o’i  anfodd,  nis  gwn.  Nid  y w yn  dy- 
weyd  yn  bendant  nad  oedd  dyoddefìádau  yn  hanfodol  i’r 
iawn,  ond  nad  oedd  dioysder  neu  radd  y poenau  yn  han- 
fodol  iddo  fel  y cyfry  w : tybygid  wrth  y dull  yma  o lefaru  ei 
fod  yn  golygu  fod  rhyw  fesur  o ddyoddefìadau  yn  angen- 
rheidiol,  ond  mai  peth  o benarglwyddiaeth  oedd  penderfynu 
pafesur  afyddai  hwnw.  Oiidpan  y mae  gwed’yn  yn  dy- 
weyd  fod  elfenauhanfodol  yr  iawn  yn  hollol  anmhosibl  i’w 
cynyddu  na’u  lleihau,  ac  nad  oedd  y dyoddefìadau  ddim 
felly,  ni  allwn  lai  na  meddwl  ei  fod  yn  ystyried  nad  oedd 
dyoddef  ddim  oll  yn  un  o elfenau’r  iawn.  Ond  y mae  y 
beibl  yn  son  am  y dyoddefìadau  fel  im  o brif  elfenau,  neu 
fel  un  o’r  pethau  mwyaf  angeiirheidiol  i gyfansoddiad  yr 
iawn  : ‘‘  Rhaid  dyrchafu  Mab  y dyn  “ Onid  oedd  raid 
i Grist  ddyoddef,”  &c.  Onid  rhywbeth  agos  at  gabledd 
yw  dyweyd  fod  y Tad  yn  rhoi  mwy  o ddyoddefìadau  ar 
ei  Fab,  pan  y buasai  llai  yn  ateb  y dyben,  yn  enwedig  os 
iiad  oedd  dim  yn  angenrheidiol? 

Ond  nid  wyf  yn  meddwl,  erhyny,  fodyrholl  Ffwleriaid 
mor  agos  i dir  y Sociniaid,  yn  eu  golygiadau  ar  yr  iawn, 
agydyw  Mr.  J.  Yr  wyf  yn  meddwl  y dychrynai  amry w- 
iol  o honynt  rhag  dywedyd  pethau  y mae  y gẁr  hwn  yn 
eu  dywedyd  gyda  rhywhyfdra  mawr.  Ond  ymae  yntau 
yn  cyfaddef  fod  ei  law  yn  cryim  (a  pha  ryfedd?)  wrth 
ysgrifenu  nad  oedd  dwysder  anfeidrol  yn  mhoenau  y Gwar- 
edwr,  ac  y gallai  fod  dyoddefìadau  merthyron  yn  fwy,  o 
ran  poenau,  na’r  eiddo  ef. 

Gwran.  Wel,  pa  heth  ydyw  yr  íawn,  meddwch  chwi? 

Preg.  Rhaid  i’r  cwestiwn  yna  fod  yn  destyn  ein  hym- 
ddyddan  y tro  nesaf,  a gobeithiaf  y cawn  ein  cyfarwyddo, 


YMDDYDDAN  X. 


107 


fel  y byddo  ein  hymddyddanioii  er  adeiladaeth,  ac  nid  er 
dyryswch  i’n  gilydd.  Ond  cofiwch  mai  swm  y pethaii  a 
geisiais  eii  dangos  y tro  presenolydyw,  1.  Fod  darnodiad 
{dejìnition')  Mr.  J.  o’r  hyn  a elwir  iawn,  yn  annghyAvir; 
ac  o ganlyniad  fod  yn  anmhosibl  i’w  gyfimdraith  sefyll, 
mwy  na  thỳ  ar  sylfaen  ddrwg.  2.  Tra  y mae  Mr.  J.  yn 
condemnio  y syniad  masgnachol  am  yr  iawn,  fel  golyg- 
iad  isel  a chyfyng,  fod  ei  olygiad  ef  ei  hmi  arno,  fel 
mesur  gwladyddol,  yn  annheilwng  o gyfiawnder  a doeth- 
ineb  Duw  .fel  Gwneuthurwr,  ac  o’i  uniondeb  fel  Gwein- 
yddwr,  ei  gyfraith.  3.  Fy  mod  yn  gwrthod  y golygiad 
fod  yr  iawn  yn  debyg  i ryw  ymddangosiad  o gospedig- 
aeth,  a gymerai  trydydd  person  arno,  i arbed  plentyn 
anufydd  mewii  teulu;  oblegid  ei  fod  yn  gwneyd  yr  iawn 
yn  rhyw  fesur  twyllodrus,  ei  fod  am  hyny  yn  niweidiol  ei 
gyhoeddi  pe  byddai  wir,  ond  yn  ddinystriol  os  ydyw  (fel 
yr  wyf  fi’n  meddwl)  yn  gyfeiliornad.  4.  Er  fod  Mr.  J.,  i’m 
tyb  i,  yn  rhoi  gormod  o achlysur  i’r  Socin  gablu  athraw- 
iaeth  yr  iawn,  eto  ei  fod  yn  nes  at  yr  annghrist  hwnw  yn 
ei  farn  ar  amryw  bethau  perthynol  i’r  iawn,  nag  y buaswn 
yn  meddwl  cyn  darllen  ei  draethawd.  Ond,  yn  5.  Fy  mod 
yn  gobeithio  (dichon  fy  mod  yn  camgymeryd;  ond  yr  wyf 
yn  gobeithio)  nad  ydywpawb  a elwir  yn  Ffwleriaid  ddim 
wedi  myned  mor  agos  i dir  y Sociniaid  ag  ydyw  Mr. 
Jenkyn.  Ond  wrth  ymadael,  y mae  arnaf  flys  canu  yr 
hen  bennill  yma,  ar  yrhen  dôn  hefyd: — ■ 

“ Hwn  yw’r  Oen  ar  ben  Calfaria, 

Aeth  i‘r  lladdfa  yn  ein  lle, 

Swm  ein  dyled  mawr  fe‘i  talodd, 

Ac  a groesodd  filiau’r  Ne  : 

Trwy  ei  waed,  ini  caed, 

Fythol  heddwch  a rhyddhad.” 


YMDDYDDAN  X. 


NATUR  YR  lAWN. — PA  BETH  YDYW  ? 

Gwrandawr.  Pan  oeddwn  yn  ymadael  â chwi  y tro 
diweddaf,  yr  oeddwn  y’mron  a chael  fy  argyhoeddi  na 
thalai  system  Mr.  Jenkyn  ddim  : ond  mi  a gofìais  fod  yn 
haws  i ddyn  gyfodi  gwrthddadleuon  yn  erbyn  cyfundraith 


Ì08  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR.^ 

rhyw  un  arall,  nag  amddiífyn  yr  eiddo  ei  hun.  Yn  awr, 
gan  oheithio  y niaddeuwch  fy  hyfder,  yr  wyf  yn  defnyddio 
yr  adeg  hresenol  i ofyn,  Pa  beth,  yn  ol  eich  barn  chwi, 
ydyw  iawn? 

Pregethwr.  Y mae  darnodiad  y Dr.  Dwight  o’r  gair 
iawii,  yn  gywir,  cyn  belled  ag  yr  wyf  íì  yn  deall,  er  fy 
mod  yn  methu  cydweled  ag  ef  am  ddybenion  a gwrth- 
ddrychàu  iawn  y Cyfryngwr.  Y mae  ygair  iawn  (medd 
y Doctor)  yn  ei  ystyr  gwreiddiol^  hoh  arnser,  yn  arwyddo 
rhyw  gydnahyddiaeih,  neu  foddlonrwydd,  am  esgeulus- 
dra  0 ryw  ddyledswydd,  neu  gyfíawniad  o ryw  fai ; sef 
y fath  gydnahyddiaeth,  pan  y cyfíawner,  ag  y dylai  y 
person  a gafodd  gam,  yn  rhesymolfoddloni  iddo,  a pheidio 
gofỳn  dim.rhagorr’r  troseddwr  ar  gyfrif  eifai. — Dwighfs 
Theo.  Ser.  55.  Ond  er  mwyn  eglurder,  gallem  eirio  y 
peth  yn  fyrach  fel  hyn, — lawn  ydyw  unrhyw  herson  neu 
heth  a gynygier,  ac  a gymeradwyer  yn  lle  y person  neu 
y peth  a ófyner  ýn  wreiddiol.  Pan  mae  yr  Arglwydd 
yn  gorchymyn  peidio  cymeryd  iawnam  einioes  llofrudd,  y 
meddwl  ydyAv,  peidio  cymeryd  dim  yn  lle  yr  hyn  y mae  y 
gyfraith  yn  ci  ofyn  iddo,  sef  ei  fywyd.  Pan  ddywedir  na 
wmeid  iawn  am  aiiwiredd  tý  Eli,  yr  ystyr  yw,  na  dderbyn- 
id  dim  yn  lle  y gosp  a fygythiwyd  arno.  “Gochel  (medd 
Elihu  wrth  Job)  rhag  iddo  dy  gymeryd  di  ymaith  â’i 
ddyrnod,  yna  ni’th  warcd  iawm  mawT:”  hyny  yw,  pe  bai 
genyt  ryw  beth  mawr  i’w  gynyg,  yn  bod  tan  ddyrnod 
digofaint,  byddai  yn  annerbyniol,  a’th  gyfìAvr  dithau,  o 
ganlyniad,  yn  anadferadwy.  Drachefn,  “ Gollwng  ef  yn 
rhydd  rhag  disgyn  o hono  i’r  clawdd,  myfi  a gefais  iaAvn,” 
sef  yr  hyn  sydd  yn  fy  moddloni  yn  lle  rhoddi  arno  ef  yr 
hyn  a haeddai.  Pan  mae’r  Arglwydd  trwy’r  proífwyd 
Amos  yn  cwyno  fod  y bobl  “yn  blino’r  cyfiawn,  yn 
cymeryd  iawn,”  &e.,  Amos  v.  12,  y meddwd  ydyw%  eubod 
yn  derbyn  gw'obr  yn  lle  yr  hyn  yr  oedd  cyfiawnder  yn  ei 
ofyn.  Dywed  y berniaid  fod  y gair  Hebreig  copher,  ag 
sydd  yn  cael  ei  gyfìeithu  w'eithiau,  cymod,  ac  weithiau 
iawn,  yii  arwyddo  gorchudd;  ac  y mae  yn  gyífredin  yn  y 
manau  lle  y cyfìeitlfir  ef  cymod  neu  iawm,  yn  arwyddo 
rhyw  beth  a dderbynir  yn  lle  iT*  troseddwr  ddyoddef  y 
gosp;  sef  fod  y troseddwr  megys  yn  cael  ei  orchuddio  â’r 
peth  hwnw  rhag  cospedigaeth.  Nid  ydyw  y gair  iawn  yn 
caeì  ei  arferyd.yn  y Testament  Newydd  ond  am  Grist  yn 
unig;  a phan  y mae  ef  yn  cael  ei  alw  felly,  yrystyr  ydyw, 


YMDDYDDAN  X. 


109 


ei  fod  wedi  ei  roddi  ei  Imn  yn  oífrwm  ac  yn  a'bertli  i 
Dduw  o arogl  peraidd,”  tros  neu  yn  ]le  ei  bobl,  Eph.  v. 
2.  Felly,  chwi  a welwch  fod  y iawn,  yn  yr  Hen 
Destament  a’r  Ne^vydd,  yn  cario  yr  un  meddylddrych, 
sef,  fod  rhyw  heth  yn  cael  ei  gynyg  a'i  gyrneradwyo,  yn 
llef  peth  a ofynir  yn  wreiddiol. 

Yn  wir,  yr  un  ystyr  sydd  i’r  gair  yn  ein  hymddyddan- 
ion  cyífredin.  Pe  bai  gwas,  wedi  gwastraífu  dwy  awr  o 
amser  ei  feistr,  yn  gweithio  dwy  awr  o’i  amser  ei  hun  i’w 
feistf  yn  lle  yr  amser  a wastraífwyd,  iawn  a fyddai  hyny. 
Ond  pe  bai  gan  y meistr  hawl  i holl  amser  y gwas,  byddai 
yn  anmhosibl  iddo  ef  wneyd  iawn  trosto  ei  hun;  ond 
dichon  fod  ganddo  gyfaill  yn  ŵr  rhydd,  ac  yn  ewyllysgar 
i weithio  dwy  awr  er  mwyn  heddychu  rhwng  y meistr  a’r 
gwas,  a’r  peth  yn  cael  ei  gymeradwyo  gan  y meistr;  dy- 
wedwn  fod  yma  iawn  yn  cael  ei  wneyd  dros  gamwedd  y 
gwas.  Ond,  deliwch  sylw,  yn  y cyntaf  o’r  amgylchiadau 
hyn,  nid  mor  hriodol  yw  dywedyd  mai  gwaith  y gwas 
ydy  w yr  iawn,  oblegid  y m.ae  y meistr  yn  cael  y gwaith  a 
ofynai,  ond  yr  amser  sydd  yn  iawn  yn  lle  yr  amser  a 
w^astraífwyd ; nid  gwaith  y cyfaill  chwaith,  yn  yr  olaf, 
sydd  yn  iawn  am  yr  eiddo  y gwas,  canys  y mae  y meistr 
ymahefyd  yn  cael  y gwaith  a ofynai ; onàperson  y cyfaill 
sydd.yn  iawn,  am  ei  fod  yn  cael  eigynyg  a’igymeradwyo 
dros  neu  yn  \\o  person  ygwas. 

Pe  bai  dyn,  wedi  troseddu  cyfraith  ei  wlad,  a chael  ei 
ddyfarnu  i alltudiaeth,  yn  cynyg  swm  o arian  i’r  llywodr- 
aeth,  a’r  rhai  hyny  yn  cael  eu  cymeradwyo  er  ei  ryddhad, 
iawn  fyddai  hyny.  Neu,  pe  bai  ganddo  gyfaill  yn  ewyll- 
ysgar,  ac  yn  cael  ei  gymeradwyo  i fyned  yn  ei  le,  ia-wn  y 
galwn  ihwnw:  yn  y cyntaf,  nid  yperson  yw  yriawn,  ond 
yr  arian,  oblegid  fod  y gyfraith  yn  cael  y person  a ofynai 
yn  wreiddiol:  yn  yr  olaf,  nid  dyoddeftadau  y cyfaill  yw 
yr  iawn,  oblegid  ei  fod  yn  dyoddef  yr  un  peth  ag  a ofynid 
i’r  dyn  ei  hun  ei  ddyoddef;  ond  ei  herson  ydyw  yr  iawn, 
am  mai  hwnw  sydd  yndle  person  y troseddwr.f 

+ Wrth  ddyweyd  fel  hyn,  nid  ydys  yn  golygu  yhuasai  y cyfaiUyn 
iawn  droSj^y  troáeddwr,  heb  gymeryd  ei  alltudio  yn  ei  le : ond  fod  yn 
fwy  priodol  i ddywedyd  moì.efe  yn,  ac  oherwydd  ei  alltudiaeth  sydd 
yn  iawn,  na  dyweyd  mai  yr  alltudiaeth  ei  hun  syddfelly ; oblegid  nad 
petli  yn  llc  alltudiaeth,  ondalltudiaeth  ei  hun,  ydyw‘r  hyn  y mae  yn 
ei  gymeryu  arno:  eithr  ei  J^erson  ef,  yn,  ac  oblegid,  ei  waith.yn  ym- 
toddi  ^^ddyoddef  yr  hynoedd  ofynol  i‘r  troseddwr,  syddyniawm  ynlle 
píÿrsoriY  troseddwr. 


110  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Pe  bai  dedfryd  dyn  a gollfarnwyd  yn  cael  ei  newid  i 
alltudiad,  nid  anmhriodol  fyddai  gahv  ei  alltudiad  yn 
iawn  am  ei  fywyd;  oiid  pe  byddai  arall  ÿn  marw  tros  y 
condemniedig,  anmhriodol,  i’m  tyb  i.  fyddai  dywedyd  fod 
inarwolaeth  hwnw  yn  iawn  yn  lle  cospedigaeth  yr  euog; 
canys  y mae  y gyfraitli  yn  cael  y 'peth  y mae  yn  ei  ofyn,  sef 
l>y wyd : ond  person  y naill  sy’n  iaAvn  yn  lle  person  y llall. 

Gwran.  Ond  fe  ddywedir  yn  fynych,  yn  enwedig  gan 
y Saeson,  fod  dyn^  Avrth  gacl  ei  ddienyddio,  yn  gwneyd 
iawn  am  ei  drosedd. 

Preg.  Gwir,  ond  y mae  hyny  yn  eithriad  i ystyr  cy- 
ífredin  y gair;  neu,  yn  hytrach,  yn  gamgymeriad  o natur  y 
peth.  Wrth  ddywedyd  fod  dyn  yn  gwneyd  iawn  am  ei 
drosedd  trwy  ddyoddef  y gosp,  yr  ydys  yn  tybied  mai  yr 
unig  beth  a ofyn  y gyfraith  ywufydd-dod;  a phan  ballo 
dyn  roddi  ufydd-dod  iddi,  fod  ei  gospedigaeth  yn  iawn 
yn  lle  hyny.  Ond  y gwirionedd  ydyw,  mai  yr  unig  beth 
ag  y mae  y gyfraith  yn  ei  ofyn  i droseddwr  fel  troseddwr, 
yw  dyoddef  y gosp;  a phan  y mae  yn  gwneyd  hyny,  y 
mae  y gyfraith  yn  cael  (yn  llythyrenol)  ei  gofyn,  ac  nid 
iawn  yn  ei  le.  Nid  hollol  briodol,  dybygwn  i,  yw  dy- 
wedyd  fod  y ddeddf  yn  gofyn  iawn. 

Gwran.  Ow,  ow,  pa  beth  a wnewch  chwi  i’r  pennill 
melus  hwnw — 


“ Dacw^r  ddeddf  yn  gofyn  iarcn^ 

Hyd  yr  eitlia; 

Dacw  iddi  daliad  llawn, 

Haleluia.“ 

Preg.  Nid  wyf  yn  meddwl  ein  bod,  wrth  ganu  y geir- 
iau  yna,  yn  golygu  dim  amgen  na  bod  y ddeddf  yn  gofyn 
y person  a roddodd  ei  hun  yn  iawn,  i ddyoddef  y gosp 
hyd  yr  eithaf : ac,  yn  wir,  ni  ddymunwn  d ar  un  cyfrif 
daflu  yr  hen  bennìll  heibio,  oblegid  mi  a gefais  bleser 
mawr  lawer  gwaith  wrth  ei  ganu;  er  y gallasai  dull  gwa- 
hanol  o eirio  fod  yn  fwy  hapus. 

Y cwbl  ag  y mae  cyfraith  yn  ei  ofyíi  y w,  i’r  dyn  sydd 
tani  fod  mewn  ufydd-dod,  neu  dan  gosp  am  anufydd- 
dod;  ond  pe  bai  gan  droseddwr  gyfaill  mor  urddasol  ag 
ef  ei  hun,  ynbarod  i ymddirprwyo  yn  ei  le,  gellid  cymeryd 
y dirprwywr  yn  iawn  dros  y troseddwrj;  ond  ni  byddai 
dim  iawn  yn  bod  tros  neu  yn  lle  cospedigaeth,  canys 
byddai  y gosp  ei  huu  yn  cael  ei  dyoddef  gan  y dirprwy wr. 


YMDDYDDAN  X. 


111 


Fel  y dywedais  o’r  blaen,  yr  wyf  eto  yn  beiddio  dywedyd, 
fod  yn  anmhosibl  ysgaru  trosedd  o unrhyw  gyfraith  oddi- 
wrth  y gosp,  heb  roddi  sarhad  ar,  neu  wneyd  cydnabydd- 
iaeth  0 anmherífeithrwydd  y gyfraith  trwy  hyny. 

Pan  oedd  y Dr,  Dodd  wedi  ei  gollfarnu  forgery,  yr 
oedd'deisebau  aneirif  yn  cael  eu  danfon  at  y brenin  am  ei 
arbediad;  a phe  buasai  arian  yn  gwneyd  y tro,  diau  y bu- 
asent  yn  dyfod  yn  íìloedd  o bob  parth  o’r  deyrnas:  neu, 
pe  buasai  rhyw  raluahle  consideration  yn  gallu  ateb  y dy- 
ben,  megys  fod  i un  o arglwyddi  penaf  y deyrnas  fyned 
ar  ei  liniau  gerbron  ei  fawrhydi  i erfyn  am  fywyd  y tros- 
eddwr,  gallesid  cael  amryw  yn  barod  i wneyd  hyny,  ‘íe, 
a mwy  pethau  na  hyny.  Ond,  ebe  un  o Arglwyddi  y 
Gynghor,  Rhaid  dienyddio  Dodd,  neu  ddienyddio  y 
gyfraith'*  Y mae  yr  egwyddor  hon  yn  cael  ei  dangos 
gan  y bardd  Miltwn^  wrth  osod  allan  yr  ymddyddan  rhwng 
y personau  dwyfol  am  gwymp  ac  adferiad  dyn : 

I>ie  lie  or  justice  must;  unless  for  him 
Some  other  able  and  as  wilUng  pay 
The  rigid  satisfaction,  deathfor  death.^^ 

“ Efe  marw  rhaid  neu 

Gyfiawnder;  os  nas  tala  trosto  ef 

Ryw  un  o all  a myn,  yr  iawn  mor  dyn 

Tros  farw  marw ” Coll  Gwynfa. 

Gwran.  Yr  wyf  íi  yn  meddwl  fod  dienyddio  Dodd  yn 
fwy  0 warth  nag  o anrhydedd  i Loegr:  pan  fyddaf  yn 
darllen  hanes  fy  ngwlad,  byddaf  yn  ystyried  yr  ymddyg- 
iadau  tuag  at  y dyn  anffoduâ  hwnw,  fel  rhyw  gwmwl  an- 
nileadwy  ar  ei  nodweddiad. 

Preg.  Ond  yr  oedd  y llywodraeth  i’w  beio  (os  oedd 
i’w  beio  hefyd)  am  wneyd  cyfraith  i gysylltu  y fath  gosp- 
edigaeth  wrth  y fath  fai,  yn  hytrach  nag  am  bleidio  y gyf- 
raith  yn  erbyn  y troseddwr,  pwy  bynag  a fyddai. 

Gwran.  Ond  beth  meddwch  chwi  am  waith  yr  Athen- 
iaid  yn  rhyddhau  ^schylus  ar  gyfrif  yr  hyn  a wnaethai 
Amyntas?  Yr  oedd  yno  droseddwr  yn  myned  yn  rhydd 
heb  gospi  neb. 

Preg.  Y mae  yr  hanes  yn  ddigon  difyrus  i’w  darllen; 
ond  eto,  nid  yw  ond  un  anghraifft  o lawer  ag  sydd  yn 
dangos  fod  yr  Atheniaid  yn  cymeryd  eu  lly wodraethu  gan 
eu  nwydau,  ynhytrach  na  chan  eu  cyfreitWau:  gan  hyny, 
gwrthodwn  eu  cymeryd  yn  esiampl  o uniondeb  raewn 


112  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


gweiiiyddiad  cyfraith.  Ond  tyhiwn  fod  eu  gwaith  yn 
rhyddhau  y troseddwr  ar  gyfrif  gwasanaeth  ei  frawd,  yn 
ganmoladwy;  eto  yr  oeddyiit,  w'rth  wmeyd  hyny,  gystal 
a chydnahod  anmherífeithrwydd  y gyfraith:  ond  y mae 
yn  anmhosibl  i Dduwwneyd  dim  ag  afyddo  yn  cynwys  y 
fath  gydnabyddiaeth,  am  fod  ei  gyfraith  ef  yn  berífaith 
fel  efei  hun.  Rhaidi  chwiaddef  perífeithrwydd  y ddeddf 
wladol  a roddodd  yr  Arglwydd  i Israel;  ond  yn  mha  le  y 
mae  geiiym  hanes  am  ryw  valuahle  consideration  yn  cael 
ei  gyfreithloni  gan  Dduw  yn  ngw^einyddiad  y ddeddfhono, 
yn  lle  i’r  troseddwr  ddyoddef  y gosp,  yn  ol  llythyren  y 
gyfraith?  A rhaid  ystyried  fod  y ddeddf  foesol  i’w  han- 
rhydeddu,  nid  yn  unig  yn  fwy  na  holl  deddfau  dynion, 
ond  hefyd  y^  fwy  nag  un  ddeddf  arall  a osododd  Duw  yii 
mhlith  ei  greaduriaid,  fel  y mae  yn  haws  i “ordeiniadau 
y nefoedd  ” ddyrysu,  nag  i un  tipyn  o’r  ddeddf  hon 
ballu. 

Efallai  y bydd  y sylwadau  yna  ar  natur  dcddfau  dynion 
yn  eu  perthynas  â throseddwyr,  y’nghyda’r  gw-ahaniaeth 
sydd  rhyngddynt  a deddf  Duw,  yn  íwy  o help  nag  o 
rwystr  i ganfod  sefyllfa  pechadur,  a natur  iawm  y Cyf- 
ryngwr. 

Yr  ydym  ni  yn  droseddwyr  o ddeddf  Duw;  a’r  unig 
beth^a  ofynir  i ni  fel  y cyfryw  ydyw  dyoddef  y gospedig- 
aeth.  ISlid  ydyw  y ddeddf  yn  gofyn  iawm,  nac  yn  rhwymo 
y llywodraeth  i dderbyn  iawn,  gan  nadpa  mor  w'erthfawT 
y byddo.  Nid  mesnr  cyfreithiol  yw  trefn  yr  iawm,  ond 
mesur  uwchlaw  cyfraith,  eto  yn  cyfarfod  â holl  ofynion  y 
gyfraith,  yn  gymaint  a bod  yrhwn  a osodwyd  yn  iawn  yn 
myned  o dan  y gosp  ddyledus  i’r  troseddwr. 

Gwran.  Beth!  ai  nid  peth  cyfreithlaw'n  yw^  yr  iawn  ? 

Preg.  GwTandewch  chw-i  yn  fanylach.  Ni  all  dim  fod 
yn  fwy  cyfreithlawn  na  threfn  yr  iawm.  Ond  yr  wyf  yn  . 
dywedyd  eto,  nadmesur  cyfreithiol  ydyw;  hyny  yw,  nid  \ 
yw  y ddeddf  yn  gofyn  i’r  pechadur  ddarparu,  nac  yn  j 
addaw  y bydd  i’r  llyw'odraeth  dderbyn  iawm.  Moddion  i 
achub  troseddwr  ydy w iawn ; ond  nid  y w y ddeddf  yn  ‘ 
gofyn  i droseddwr  gael  ei  achub;  o ganlyniad,  ni  all  fod 
y ddeddf  yn  gofyn  am  i ddim  moddion  gael  ei  ddarparu 
tuag  at  ei  achub.  Mesur  o rad  a phenarglwyddol  ras  v 
y DeddfroddwT  ei  hunan  ydjwv  jt  iawTi;  eto,  gan  ei  fod  . 
i achub  rhai  ag  yr  oedd  gan  y ddeddf  afael  condemniol  t 
arnynt,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  gyfarfod  â’i  hoil  ofynion,  'i 


YMDDYDDAN  X. 


113 


neii  iddi  hi  fod  dan  gwmwl  tragwyddol  yn  yr  achos. 
Felly,  er  mai  peth  uwchlaw  cyfraith,  yn  y darpariad  a’r 
derbyniad  o hono,  ydyw  yr  iawn;  eto,  gwelwch  nad 
ydyw  yn  groes  i’r  gyfraith,  canys  y mae  ei  gofynion  yn 
cael  eu  hateb,  ei  chosp  yn  cael  ei  dyoddef. 

Gwran.  Os  na  ellir  yn  ol  egwyddor  cyfìawnder  gifìo 
oddiwrth  lythyren  y ddeddf,  trwy  gymeryd  rhyw  beth  yn 
lle  cosp;  pa  fodd  y mae  yn  gyfiawn  cilio  oddiwrthi  trwy 
gymeryd  person  arall  yn  lle  person  y troseddwr? 

Preg.  Pe  na  bawn  yn  gallu  dangos  y rheswm  paham 
nad  yw  cosp  yn  annattodol  rwym  wrth  y person  a becho, 
yn  gystal  ag  wrth  y pechod  ei  hun,  y mae  yn  ddigon  i’r 
pwrpas  presenol,  ddangos  trwy  yr  ysgrythyrau,  na  ellir 
gwahanu  pechod  oddiwrth  gosp,  ac  y gall  y naill  berson 
ddyoddef  y gosp  yn  lle’r  llall.  Y mae  natur  Duw  (ei  natur 
meddaf,  ac  nid  “ ei  sefyllfa  fel  organ  y lly  wodraeth  foesol”) 
yn  cael  ei  dangos  yn  y beibl  y fath,  fel  nas  gall  beidio  â 
chospi  pechod.  Y dwyt  lanach  dy  lygad  nag  y gelli  edrych 
ar  anwiredd.”  Hab.  i.  13.  “ Duw  eiddigus  yn  ymweled 

âg  anwiredd.”  Ex.  xx.  5;  Jos.  xxiv.  29.  Mor  anmhosibl 
ydyw  iddo  ddyoddef  pechod  heb  ei  gospi,  ag  ydyw  i ẃr 
oddef  anniweirdeb  yn  ei  wraig,  heb  ddangos  ei  anfodd- 
lonrwydd.  Hefyd  y mae  pechod  a’i  gosp,  sef  marwolaeth, 
yn  cael  eu  dangos  yn  y beibl  fel  pethau  anwahanol  oddi- 
wrth  eu  gilydd.  “Cyfiog  pechod  yw  marwolaeth.” 
*•  Pechod  a esgor  ar  farwolaeth.”  Rhuf.  vi.  23;  lago  i. 
15.  Os  nad  yw  cyfìawnder  yn  câniatâu  i wasanaeth  fod» 
heb  ei  gyfiog,  ni  chaniatâ  chwaith  i bechod  basio  heb  ei 
gospi.  Ér  fod  Duw  yn  ei  hirymaros  yn  fynych  megys  yn 
oedi;  eto  nid  wyf  yn  deall  fod  y beibl  yn  son  am  ddim  a all 
ateb  y dyben  yn  lle  cospedigaeth  yn  y pen  draw.  Ond  y 
mae  bod  y naill  yn  dwyn  cospedigaeth  am  bechod  y liall, 
yn  beth  rhy  amlwg  yn  y beibl  i’w  wadu.  “ Ymwelir  âg 
anwiredd  y tadau  ar  y plant.”  Bu  yr  Arglwydd  yn  fodd- 
lawn  i Manasse,  ac  eto  dinystriwyd  Jerusalem  yn  mhen 
llawer  o flyneddoedd  wedi  ei  farwolaeth  ani  ei  bechod  ef. 
Ni  fynai  yr  Arglwydd  faddeú  i’r  pechod,  er  fod  yn  debyg 
iddo  fáddeu  i’r  pechadur.  2 Bren.  xxiv.  34.  Yn  awr,  os 
ydy w gyfìawn  ymweled  âg  anwiredd  y tadau  ar  ỳ plant, 
ac  os  oedd  yn  gyfìawn  cospi  pechod  Manasse  ar  y genedl, 
a maddeu  iddo  ef  ei  hun,  pam  na  allai  cospi  pechod  yr 
eglwys  ar  ei  Mechnîydd  fod  yn  gyfìawn  hefyd? 

[ Y mae  llawer  o bethau  yn  cael  eu  cyme.adwyo  neu  eu 


il4  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


hannghymeradwyo,  eu  hystyriedyn  dda  neu’n  ddrwg,  yn 
gyfìawn  neu’n  annghyfìawn,  ag  nas  gellir  egluro  mewn 
geiriau  paham  eu  hystyrir  felly,  ond  eto  y rhaid  i ddyn 
gael  ei  ail  gyfansoddi  cyn  y gallo  eu  hystyried  yn  amgen. 

Pe  gofynid  paham  yr  ydym  yn  cymeradwyo  rhinwedd, 
ac  yn  condemnio  bai,  dichon  mai  prin  y medrem  ateb, 
heblaw  dyweyd  nas  gallem  beidio,  heb  i’r  holl  deimlad 
moesol  sydd  ynom  gael  ei  newid. 

Felly  os  gofynir  paham  nad  y w cilio  oddiwrth  lythyren 
y ddeddf  trwy  gymeryd  person  yn  iawn  yn  lleh’  person  a 
ofynir  yn  wreiddiol,  yn  gystal  saihad  arni  a phe  cilid  oddi- 
wrth  ei  llythyren  drwy  gymeryd  ihyw  benyd  yn  iawn  yn 
lle’r  gosp  a ofynir  yn  wreiddiol?  efallai  fod  yn  anhawdd 
ihoddi  ateb  uniongyrchol  i’r  cwestiwn:  er  hyny  cyn  y 
gallwn  weled  y byddai  y ddeddf  yn  cael  ei  sarhau  yn  y 
cyntaf,  ac  na  byddai  yn  cael  ei  sarhau  yn  yr  olaf,  nid  yn 
unig  rhaid  ini  annghredu’r  ysgrythyrau  a ddyfynir  uchod, 
y’nghyda  llawer  ereill  a allesid  eu  dyfynu;  ond  hefyd  rhaid 
i’n  holl  gyfansoddiad  moesol  gael  ei  newid — i’n  cydwybod- 
au  gael  eu  hail  wneyd. 

Y mae  bod  y naill  ddyn  yn  sefyll  yn  neddfle,  neu,  yn  ol 
y dull  cyífredin  o siared,  “yn  esgidiau”  un  arall,  yn  beth 
arferol  er  sefydliad  cyntaf  deddfau  yn  mhlitli  dynion.  Yn 
awr,  pan  elo  dyn  yn  ewyilysgar  felly  i le  troseddwr,  er  nad 
yw  y peth  yn  ei  wneyd  ef  yn  droseddwr  mewn  gwirion- 
edd,  eto  y mae’r  ddeddf  megys  yn  edrych  ar,  neu  yn 
'identifio,  y troseddwr  yn  ei  berson  ef;  a phan  y mae’r  gosp 
gysylltiídig  âthrosedd  y troseddwr  yn  cael  ei  gweinyddu 
arno  ef,  er  ein  bod  yn  gweled  yr  oruchwyliaeth  yn  llem, 
ac  o bosibl  yn  tosturio  wrth  y dyn,  eto  rhaid  i’n  cydwy- 
bodau  gael  eu  hadgyfansoddi,  cyn  y gallom  farnu  fod  y 
dyn  yn  cael  cam,  na  bod  y ddeddf  yn  cael  sarhad.  Dra- 
ihefn,  pan  gaflfo  dyn  ei  brofì  yn  dêg  yn  droseddwr,  ac  heb 
ganddo  ddim  i’w  esgusodi,  pe  gweinyddid  arno  ef,  neu  ar 
ry w un  arall  yn  ei  le,  ry w benyd  yn  lle’r  gosp  gysylltiedig, 
yn  ol  y gyfraith,  ary  cyfryw  drosedd,  gallaihyny  fod  yn 
foddhaol  i deimladau  o dosturi  at  y dyn;  ond  rhaid  i ni 
gael  cydwybodau  gwahanol  i’r  rhai  sydd  genym,  cyn  y 
gallom  lai  na  barnu  fod  y gyfraith  yn  cael  cam. 

Pan  gafwyd  mab  Zaleucus  yn  euog  o odineb,  a chyfraith 
y wlad  hòno  yn  gofyn  i’r  godinebwr  golli  ei  ddau  lygad, 
pe  rhoisid  arno  ry w ychydig  o garchariad  yn  lle  tynu  ei 
iy gaidj  buasai  hyny  yn  ddymuiiol  i deimladaii  cyfeillion  y 


YMDDYDDAN  X. 


115 


y gẃr  ifanc;  ond  ni  allasai  un  gydwybod  lai  na  barnu’r 
peth  yn  ddianrhydedd  ar  y gyfraith.  Ond  pe  buasai 
cariad  ei  dad  yn  peri  iddo  ymroddi  yn  ewyllysgar  i golli 
ei  ddau  lygad  yn  lle  ei  fab,  er  y buasai  pawb  yn  cydym- 
deimlo  âg  ef,  ac  yn  dyweyd  mai  gresyn  iddo  fod  yn  ddall 
am  drosedd  un  arall;  eto,  ni  allai  cydwybod  dyn  lai  na 
barnu  fod  y ddeddf  yn  cael  perífaith  anrhydedd  yn  y tro. 

Y mae  yn  ddiamau  y buasai  yn  ddymunol  gan  lawer- 
oedd  pe  cawsai  Dodd  rywbeth  llai  na’i  ddienyddio  am  ei 
forgery : ond  yr  oedd  y dymuniad  hwnw  yn  tarddu  mewii 
rhan  oddiar  dosturi  ato  ef,  ac  mewn  rhan  oddiar  annghy- 
meradwyaeth  i’r  ddeddf  a ofynai  einioes  am  forgery,  ac 
nid  oddiar  fod  neb  ystyriol  yn  barnu  yn  gydwybodol 
y gellid  cymeryd  llai  na  dyoddef  cosp  y gyfraith  gan 
droseddwr,  heb  sarhau  y gyfraith  hôno. 

Felly  y mae’r  anmhosibilrwydd  i ganiatâu  unrhyw 
expedient  neu  iawn  yn  lle  cosp,  a’r  posibilrsyydd  i ganiatâu 
suhstitute  neu  iawn  yn  lle  person  y troseddwr,  sef  yw 
hyny,  heb  ddianrhydeddu’r  ddeddf,  ncu  wneyd  cydna- 
byddiaeth  o’i  hanmherífeithrwydd,  (gan  nad  pa  mor  an- 
hawdd  a fyddai  dangos  mewn  geiriau  pa  fodd  y cydsaif  y 
ddau  â’u  gilydd,  eto  y maent)  yn  bethau  nas  gellir  gwadu 
y naiil  na’r  llall  o honynt,  heb  ymwadu  nid  yn  unig  â’r 
beibl,  ond  hefyd  â’n  cydwybodau,  sef  â’r  teimlad  moesol 
trwy  ba  un  yr  ydy&  yn  gwahaniaethu  rhwng  uniondeb  a 
cham.] 

Gwran.  “ Yr  enaid  a becho,  hwnw  (medd  y beibl)  a 
fydd  marw.”  Ezec.  xviii.  4. 

Preg.  Lleferir  y geiriau  yna  mewn  atebiad  i waith  y 
genedl  yn  arfer  y ddiareb — ‘‘  Y tadau  a fwytasant  rawn- 
win  surion,  ac  ar  ddannedd  y plant  y mae  dincod.”  Myn- 
asent  hwy  ddadlu  nad  am  eu  pechodau  eu  hunain,  ond 
am  bechodau  eu  tadau  yn  unig  yr  oeddynt  yn  dyoddef. 
Ond  y mae  Duw,  dybygid,  yn  y geiriau  a enw^asoch  chwi, 
yn  dangos  nad  oedd  neb  yn  márw  am  anwiredd  eu  tadau , 
ond  y sawl  oedd  yn  pechu  fel  eu  tadau.  Yr  oedd  y rhai 
hyny  yn  cymeradw^yo  gweithredoedd  eu  tadau ; ac  felly 
inewn  ystyr  yn  gwneyd  pechodau  eu  tadau  yn  eiddo  iddynt 
eu  hunain.  Ond  y mae  mor  wir  ag  mai  “yr  enaid  a becho, 
hwnw  a fydd  marw,”  “fod  Duwyn  ymweled  âganwiredd 
y tadau  ar  y plant,  hyd  y drydedd  a’r  bedwaredd  genhedl- 
aeth  o’r  rhai  a'i  casànt.”  Nid  wyf  fìnau  yn  deall  y byddai 
jn  gyfìawn  i’r  naill  ddyoddef  am  bechod  y llall,  heb  i’i 


116  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


pechod,  trwy  ryw  Iwybr  neu  gilydd,  gael  ei  wneyd  yn  eiddo 
inor  wirioneddol  i’r  dyoddefydd,  a phe  buasai  efe  ei  hun 
wedi  ei  gyflawni.  Yr  oedd  y genedl  a gaethgludwyd  i Babi- 
lon  wedi  gwneyd  pechodau  eu  tadau  yn  eiddynt  eu  hunain, 
trwy  ddylyn  esiamplau  eu  tadau,  ac  felly  eu  cymeradwyo. 
Cymerodd  Crist  bechodau  ei  bobl  i fod  yn  eiddo  iddo  ei 
hun,  nid  trwy  eu  dylyn  nahi  cymeradwyo,  ond  trw^y  eu 
cymeryd  yn  gyfrifedig  arno,  yn  ol  trefn  y cyfammod.  Y 
mae  yn  eu  galw  “ Fy  mhechodau.”  “ Fy  mhechodau  a’m 
daliasant,  fel  na  allwn  edrych  i fyny.”  Psalm  xl.  12. 

Ond  os  ydyw  y golygiad  Calfinistaidd,  ar  farwolaeth 
Crist,  yn  anhawdd  ei  gysoni  â’r  adnod  a enwasoch  chwi, 
y mae  y golygiad  Ffwderaidd  ýn  anhaws  fyth : oblegid 
os  “yr  enaid  a becho,  hwnw  a fydd  marw;’’  pa  fodd  y 
gallai  Crist  farw,  a phechod  heb  gael  ei  gyfrif  iddo  mewm 
un  modd  ? 

Gwran.  Yr  wyf  fì  yn  gweled  purion  rhes'sym  yn  yr  hyn 
y mae  Mr.  J.  yn  ei  ddywedyd,  sef,  na  allai  y gyfraithgyr- 
aedd  person  Crist  â’i  chospedigaeth,  am  ei  fod  wedi  ei 
chadw  yn  beríFaith ; ac  na  allai  llythyren  y ddeddf  chwaith 
gyfarfod  âg  ef  fel  Mechniydd,  am  fod  y cyfryw  Fechniydd 
uwchlaw  iddi : tudal.  40. 

Preg.  Yr  wyf  yn  rhyfeddu  fod  yr  awdwr  yn  gallu 
cymysgu  â’u  gilydd  bethau  ag  y mae  gwahaniaeth  mor 
amlwg  rhyngddynt.  Addefwn  fod  Crist,  o ran  ei  berson, 
yn  wreiddiol  uwchlaw  pob  deddf;  a bod  gwaith  y Tad  yn 
ei  osod  yn  Fechniydd,  yn  fesur  uwchlaw  cyfraith ; ond 
eio^fel  Mechniydd,  cafodd  ei  wneuthur  dan  y ddeddf;” 
ac  felly  yr  oedd  ganddi  afael  arno  fel  un  wedi  ymrwymo 
dros  ereill.  “Ni  orfoda  y gyfraith  (medd  Mr.  J.,  tudal. 
44,)  neb  i ymrwymo  am  ymddygiad  da  dyn  arall;  eto,  os 
tery  dyn  ei  law  yn  ewyllysgar  yn  y fath  ymrwymiad,  ac 
i’w  gyfaill  dori  yr  heddwch,  nid  oes  neb  yn  meddwl  fod 
y gyfraith  yn  annghyfiawn  yn  ei  gwaith  yn  gwneyd  Fr 
meichai  ddyoddef  y golled.”  Wel,  wrth  gymhwyso  yr 
ymresymîad  yna  at  y pwnc  mewn  llaw,  yr  ydym  yn  pen- 
derfynu  nad  oedd  gan  y gyfraith  hawl  wreiddiol  i ofyn 
dimi  Grist;  ond  wedi  iddo  effyned  i le  neu  yn  Fechniydd 
dros  yr  annghyfìawn,  yr  oedd  hawl  ganddi  i roddi  arno  ef 
y gosp  ddyledus  i’r  aringhyfìawm,  a hyny  hyd  yr  eithaf. 

Gwran.  Os  dyoddefodd  Crist  y gosp  ddyledus  i 
bechadur,  (medd  Mr.  J.)  nid  oedd  ei  ddyoddefaint  yn 


YMDDYDDAN  X. 


117 


iawn,  ond  cyflawniad  llytliyrenol  o gosp  y gyfraith.”  — 
Tudal.  306. 

Preg,  Nid  wyf  yn  meddwl  fod  iawn  yn  lle  cospedig- 
aeth  yn  heth  posibl  yn  ngweinyddiad  llywodraeth  Duw, 
am  fod  cospi  pechod,  fel  y dy  wedais,  yn  beth  o angenrheid- 
rwydd:  ac  nid  wyf  yn  deali  fod  y beibl  yn  cefnogi  y fath 
olygiad  a bod  dyoddefiadau  Crist  yn  iawn  dros,  neu  yn 
lle  cospedigaeth ; yn  wir  nid  wyf  yn  cofio  am  im  ysgry thyr 
ag  sydd  yn  galw  dyoddefaint  Crist  yn  iawn,  ond  “ Efe  yw 
yr  iawn.”  Hwn  a osododd  Duw  yn  iawn.”  Rhoddi 
€1  Fdh  i fod  yn  iawn.”  Nid  iawn  yn  lle  cosp,  eithr  y 
gospedigaeth  ei  hun  oedd  ei  ddyoddefaint  ef;  ond  ei 
herson  ef  yw  yr  iawn  dros,  neu  yn  lle  personau  ei  bobl. 
‘^Cospedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef.”^ 

Gwran.  Y mae  y system  yna  yn  cau  maddeuant  allan 
yn  hollol ; oblegid  pan  y mae  y gosp  yn  cael  ei  dyoddef, 
pa  le  sydd  i faddeuant  ? Pan  y mae  yr  holl  ddyled  yn 
cael  ei  thalu,  pa  reswm  yw  dy wedyd  fod  y gofynwr  yn 
maddeu? 

Preg.  Yn  wir  nid  maddeuant  oedd  yr  oruchwyliaeth 
tuag  at  y Meichai,  “Nid  arbedodd  (Duw)  eibriod  Fab;” 
ond  y mae  y canlyniad  yn  faddeuant  rhad  i ni. 

Gwran.  Y mae  trugaredd  a gras  y Mechnîydd  yn  sicr 
yn  ymddangos  yn  fawr  yn  y golygiad  yna:  ond  y mae 
haelfrydedd  y Tad  a’r  llywodraeth  foesol  yn  cael  eu  cy- 


* Nid  ydys  yn  golygu  yma  y gallasai  y person  fod  yn  iawn  heb 
ddyoddef,  oblegid  yr  un  peth  yw  dyweyd  iddo  ymroddi  i ufyddhau  a 
dyoddef  yn  lle  eibobl,  adywedyd  iddo  roddi  ei  hun  yn  iawn  drostynt. 
Eto,  gan  mai  y gospedigaeth  ei  hun,  ac  nad  rhywbeth  yn  ei  lle,  a 
ddyoddefodd  Crist ; yn  hytrach  na  dyweyd  mai  y dyoddefaint,  onid 
mwy  priodol  ac  ysgrythyrol  yw  dywedyd  mai  “Efe(yn,  a thrwy  ei 
ddyoddefaint)  yw’r  iawn 

Os  addeíìr  fod  y gair  iawn  yn  cynwys  y meddylddrych  o ddirprwy- 
ad  {siLbstitution^)  sef  yw  hyny,  fod  person  neu  beth  yn  cael  ei  roddi 
yn  lle  person  neu  beth  arall,  nis  gwn  pa  fodd  y gellir  dywedyd  yn 
briodol,  mai  dyoddefiadau  Crist  ynddynt  eu  hunain,  ydyw’r  iawn, 
heb  gytuno  â’r  Ffwleriaid  i fyntumio  mai  rhywbeth  yn  lle  cospedig- 
aeth,  ac  nad  y gospedigaeth  ei  hun,  oedd  y dyoddefiadau  hyny.  Yn 
wir  yr  wyf  yn  meddwl  fod  llawer  o’r  ddadl  rhwng  Calfinistiaid  a 
Ffwleriaid  yn  troi  ar  y pwynt  yma:  os  prawf  y Ffwleriaid  mai  rhyw 
iawn  yn  lle  cospedigaeth  oedd  dyoddefaint  Crist,  byddant  wedi  en- 
nill  un  o brif  bynciau  y ddadl ; ond  os  dyoddefodd  Crist  gospedigaeth 
y sawl  y bu  farw  drostynt,  y mae  y Ffwleriaid,  wrth  haeru  ei  fod 
wedi  dyoddef  dros  y rhai  a gospir  byth  yn  uífern,  yn  rhoddi  yn  erbyn 
Duw  yr  annghyfiawnder  o gospi  ddwywaith  am  yr  un  trosedd, 
Gwel  Ymddyddan  xi. — Bhan  gyntaf. 


IIS  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


mylu.  Oblegid,  er  y dywedwcli  fod  gras  y Tad  yn  ym- 
ddangos  mewn  derbyn  iawn;  nid  yw  hyny  ond  cyífelyb  i 
ddaioiii  Dionysius,  y gormesdeyrn,  yn  cymeryd  Pythias 
yn  lle  Damon. 

Preg.  Nis  gwn  pa  fodd  y gall  Mr.  J.  lai  na  gwybod  ei 
fod,  wrth  ymresymu  fel  yr  ydych  chwi  yn  awr,  yn  cymeryd 
mantais  annhêg  yn  erbyn  ei  wrthwynebwyr.  Üblegid 
wedi  cyfaddef  “ fod  pleidwyr  y system  hon  yn  dywedyd 
fod  gras  a thrugaredd  y Tad  yn  ymddangos  mewn  darparu 
a derhyn  iawn,”  y mae  yn  yr  un  frawddeg  yn  dywedyd 
nad  y w hyn  ond  tebyg  i drugaredd  Dionysius  yn  caniatâu 
dirprwyad  personau,  ac  nid  dirprwyad  dyoddefìadau.  Pa 
beth ! ai  nid  y w gwaith  Duw  yn  darparu  ac  yn  derbyn 
iawn,  ddim  ond  fel  gwaith  y tyrant  yn  derhyn  yn  unig  yr 
hyn  a ddarparwyd  gan  arall?  Pe  buasai  Dionysius  yn 
edrych  am  ddirprwywr  i fyncd  yn  lle  Damon,  ac  yn  enw- 
edig  pe  buasai  hwnw  “ ei  fab  ei  hun,”  buasai  yr  amgylch- 
iadau  yn  fwy  tebyg  i’w  gilydd.  Ond  y mae  pob  tiriondeb 
yn  mhlith  creaduriaid  yn  anfeidrol  ry  fyr  i ddangos  tru- 
garedd  a gras  Duw  yn  rhoddi  ei  Fab. 

Gwran.  Onid  ydys,  wrth  ddywedyd  fod  yn  anmhosibl 
i Dduw  beidio  â chospipechod,  yn  ei  ddangos  fel  rhyw  un 
yn  llawn  o nwyd  gynhyrfus,  am  ddial  ar  ryw  im  am,  y 
sarhad  a dderbyniodd,  ac  yn  wahanol  iawn  i’r  peth  y mae 
yn  gofyn  i ni  fod,  sef  yn  dirion,  maddeugar,  &c.  ? 

Preg.  Pe  rhyw  nwyd,  megys  digofaint  dyn,  a fuasai 
digofaint  Duw,  ni  buasai  mor  ofnadwy  ibechadur ; oblegid, 
gallesid  dysgwyl  iddo  oeri  neu  ddaríbdmewn  amser;  ond 
gan  mai  penderfyniad  gwastadol  yntarddu  yn  angenrheidiol 
o burdeb  ei  natur  ydyw,  y mae  mor  anmhosibl  einewid  ag 
ydyw  newid  natur  Duw,  ac  mor  anmliosibl  i bechod 
ddianc  yn  ddigosp  ag  a fyddai  i Dduw  beidio  â bod. 

Gwran.  Wel,  os.nad  oes  un  pechod  yn  cael  ei  faddeu 
ond  a gospwydary  Mechnîydd,  onid  gweithred  o gyfìawn- 
der  ydy w maddeuanfì  yn  hytrach  na  gweithred  o ras  ? 

Preg.  Pob  un  o’r  ddau.  Y mae  yn  wir  fod  Duw  nid 
yn  unig  yn  gyfìawn,  ond  hefyd  yn  “ dangos  ei  gyfìawnder 
trwy  faddeuant;”  ond  eto,  y mae  y cwbl  yn  dyfod  o ras  i 
bechadur. 

Pe  gallasai  y troseddwr  gael  un  addas  ac  ewyllysgar  i 
fyned  yn  ei  le,  buasai  yn  act  o ras  yn  y Tad  gymeradwyo 
hwnw;bnd  yr  “Arglwydda  edrychodd  iddo  ei  hun  am 
Oen  y poethoífrwm.”  Yn  sicr,  y mae  gan  y Prynwr  hawl 


YMDDYDDAN  X. 


119 


gyfìa-wn,  yn  ol  cyíammod  y prynedigaeth,  i gael  ei  bryn- 
edigion  oll  yn  rhydd;  ond  y mae  y rhyddhad  hwnw  oras' 
i-  gyd  iddynt  hwy. 

Gwran,  Yr  ydych  o hyd  yn  siared  am  drefn  yr  iawn, 
fel.pehai  ryw  oruchwyliaeth  fasgnachol,  yr  hyn  (medd 
Mr.  J.)  sydd  olygiad  rhy  isel  ar  beth  mor  fawr. 

Preg.  Y mae  yn  wir  fod  pob  cymhariaeth  a fenthycir 
oddiwrth  oruchwyliaethau  dynion  yn  annigonol  i osod  allan 
bethau  mawrion  Duw  i berffeithrwydd ; ond  eto,  pan  y 
mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  defnyddio  unrhyw  beth  fel  cy- 
mhariaeth  i ddangos  peth  arall,  pwy  ydym  ni  i feiddio  dy- 
w^edyd  fod  y peth  hwnw  yn  rhy  isel!  Pan  y mae  ybeibl 
yn  son  am  y drefn  i achub  trwy  yr  iawn,  y mae  yn  defn- 
yddio  ymadroddion  masgnachol  mor  fynych,  os  nad  myn- 
ychach  nag  un  math  arall  o ymadroddion.  “Eglwys  Dduw 
yr  hon  abwrcasodd  efe  â’i  briod  waed,”  “Er  gwerth  y’ch 
prynwyd.”  “ A gwerthfawr  waed  Crist  y’ch  prynwyd.” 

Ti  a’n  prynaist  ni  i Dduw  trwy  dy  waed.”  Y mae  yn 
debyg  fod  cyfeiriad  yn  yr  ysgrythyrau  hyn,  a ìlawer  ereill 
a ellid  eu  henwi,  at  yr  arferiad  o brynu  caethion.  Yn 
awr,  bernwch  chwi,  os  dylem  ni  wrthod  y gymhariaeth 
ysgrythyrol  hon  am  ei  bod  yn  cario  meddylddrych  masg- 
nachol,  a chymeryd  gwaith  Zaleucus  yn  arbed  un  o lygaid 
ei  fab,  trwy  golli  un  o’i  lygaid  ei  hun,  neu  ry  w gymhar- 
iaeth  arall  o eiddo  Mr.  J.,  yn  ei  lle. 

Gwran.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y golygiad,  ddarfod  i 
Grist  ddyoddef,  yn  llythyrenol,  y gosp  ddyledus  i’w  bobl, 
yn  arwain  i lawer  o ganlyniadau  cethin  iawn;  megys, 
1.  Y buasai  raid  iddo  ddyoddef  mwy,  pe  buasai  nifer  mwy 
i’w  cadw. 

Preg.  Yr  oedd  yr  Adda  cyntaf 

Gwran.  Beth  ydych  yn  ei  geisio  efo  yr  Adda  cyntaf 
yrŵan?  Ni  choeliaf  íì  na  buom  ni  ddigon  gyda  hwnw  y 
troion  o’r  blaen.  Deuwch  at  y pwynt. 

Preg.  Y mae  ymresymu  ara  Adda  a Christ  fel  gwrth- 
ddrychau  cyferbyniol  â’u  gilydd,  yn  beth  hollol  ysgryth- 
yrol,  canys  yr  oedd  Adda  yn  “ffurf  yr  un  oedd  ar  ddyfod,” 
sef  Crist.  Yr  oedd  yr  hyn  a wnaeth  Adda,  fel  cynrych- 
iolwr  y rhai  oedd  mewn  perthynas  gyfammodol  âg  ef,  yn 
cael  ei  gyfrif  i’r  rhai  hyny  yn  unig;  felly  y mae  yr  hyn  a 
wnaethCrist,  fel  cynrychiolwr  y rhai  aroddwydiddo  yntau 
mewn  cyfammod,  yn  cael  ei  gyfrif  i’r  rhai  hyny,  ac  i’rrhai 
hyny  yn  unig.  Yr  oedd  yr  hyn  a wnaeth  Adda  yn  fíbr- 


120  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ífedu,  yn  eithaf  têg,  ei  fywyd  ei  hun  a’i  hiliogaeth ; felly 
y mae  Crist,  ar  dir  eithaf  cyfiawn,  w^edi  prynu  ei  hohl  ò 
tan  felldith  y ddeddf.  Yrwyf  yn  meddwl  y gellir  dy- 
wedyd  yn  mhellach,  pe  huasai  myrddiynau  yii  rhagor  o 
hiliogaeth  i fod  gan  Adda  nag  a fydd,  na  huasai  raid  iddo 
ef  hechu  dim  ychwaneg,  er  eu  rhoddi  oll  yn  yr  un  cyflwr: 
neu,  pe  huasai  ei  hiliogaeth  i fod  yn  llawer  llai  eu  nifer 
nag  a fyddant,  na  huasai  fod  y cwhl  o’i  hechod  ef  yn  cael 
ei  gyfrif  i ychydig,  yn  lle  llaw’er,  yn  gwneyd  trueni  yr 
ychydig  hyny  ddirn  yn  fwy.  Felly,  dyhygaf,  y gellir  dy= 
wedyd,  pe  huasai  ragor  i’w  cadw,  na  fuasai  raid  i Grist 
ddyoddef  dim  mwy  : neu  pe  huasai  lai,  na  huasai  ei  ddy- 
oddefaint  ef  yn  ddim  llai.  N id  peth  yii  cael  ei  ranu  rhwng 
ei  hâd  ydyw  anufydd-dod  Adda;  ond  y mae  yr  holl 
hechod  yn  cael  ei  gyfrif  i hoh  un ; felly,  nid  peth  yn  cael 
ei  ranu  rhwng  y saint  yw  ufydd-dod  Crist,  ond  y mae  yr 
holl  gyfiawnder  yn  cael  ei  gyfrif  i hob  un.  Y peth  oedd 
pechod  Adda  yn  ninystr  ei  hâd  naturiol,  hyny  yw  ufydd- 
dod  Crist  yn  achuhiaeth  ei  hâd  yshrydol ; ac  y mae  deall 
y cyntaf,  yn  anhehgorol  angenrheidiol  at  ddeall  yr  olaf. 
Darllenw^ch  ddiwedd  y 5ed  o’r  Rhufeiniaid. 

Gwran.  2.  Os  ydyw  Crist  wedi  dyoddef  y gosp  ddy- 
ledus  i boh  un  a gedwir,  y mae  yn  rhaid  ei  fod  Avedi  dy- 
oddef  mwy  dros  rai  nag  ereill,  canys  y mae  rhai  o honynt 
\vedi  haeddu  trymach  cosp  nag  ereill. 

Preg.  Nid  yw  eich  dwy  wrthddadl  ond  nn  o ran 
egwyddor.  Nid  wyf  fi  yn  deall  fod  y dyoddefiadau  yn 
cael  eu  cyfartalu  â nifer  y heiau  a faddeuid,  mwy  nag  â 
nifer  y personau  a achuhid ; ohlegid  megys  mai  yr  un  o 
ran  ei  natur  ydyw  y farwolaeth  ddyledus  i hob  dyn,  felly 
yr  un  o ran  ei  natur  y w cospedigaeth  pob  pechod ; ac  nis 
gwn  i ddim  pa  fodd  y gallesid  maddeu  hyth  y pechod 
lleiaf,  heh  i’r  gosp  gael  ei  dyoddef;  ond  yn  awr,  gan  ei 
hod  wedi  ei  dyoddef  gan  berson  anfeidrol  y Meclmiydd, 
dyma  reswm  digonol  am  faddeuant  yr  holl  hechodau  y 
dyoddefodd  drostynt,  yn  gystal  ag  am  achubiaeth  yr  holl 
hersonau  a hu  farw  yn  eu  lle. 

Er  mai  pechod  Adda  yw  yr  achos  haeddiannol  a 
gwreiddiol  o holl  drueni  dynion,  eto  nid  oes  dim  mwy 
o’r  pechod  hwnw  yn  cael  ei  gyfrif  i’r  mwyaf,  nag  sydd  i’r 
lleiaf  ei  drueni ; felly,  er  mai  dyoddefaint  Crist  y w yr 
achos  ò waredigaeth  ei  hohl,  eto  nid  ydyw,  i’m  tyh  i,  yn 
addas  dywedyd  iddo  ddyoddef  llai  tios  y hahanna  thros 


YMDDYDDAN  X. 


121 


ýr  hen  hechadur ; oblegid  y mae  ei  holl  ufydd-dod,  gweith^ 
redol  a dyoddefol,  yn  cael  ei  gyfrif  i bob  un  o’r  ddau. 

Gwran.  3.  Os  cospedigaeth,  a dim  ond  cospedigaeth 
ei  bobl,  a ddyoddefodd  Crist,  yna  rhaid  ei  fod  ef  wedi 
dyoddef  yr  un  faint  o ran  pwys  a nifer  poenau  ag  a fuasai 
raid  iddynt  hwy  ei  ddyoddef,  a bod  dyoddefaint  Crist  yr 
un  peth  a’r  eiddo  y damnedigion  yn  uífern ! 

Preg.  Yn  1.  Dichon  fod  dau  berson  o dan  groeshoeliad, 
neu  ryw  ddienyddiad  arall,  ac  eto,  fod  rhyw  beth  yn 
nghyfansoddiad  natur  y naill  yn  peri  na  byddo  ei  ddyodd- 
efiadau  yr  un  faint  o ran  pwys  a nifer  ag  eiddo  y llall ; er 
hyny,  dywedai  pawb  mai  yr  un  yw  cospedigaeth  y naili 
a’r  llall.  Felly,  pa  beth  bynag  oedd  yn  nghyfansoddiad 
person  yr  Immanuel  yn  gwneyd  ei  ddyoddefiadau  ef  yn 
wahanol  o ran  pwys,  nifer,  a pharhad,  i’r  peth  a fuasai  raid 
i’w  bobl  ei  ddyoddef,  eío  y gospedigaeth,  yn  wirioneddol, 
a ddyoddefodd  ef.  Melldith  y ddeddf  yw  cosp  pechod,  a 
“ Christ  a’n  llwyr  brynodd  o tan  felldith  y ddeddf,  gan  ei 
wneuthur  yn  felìdith  drosom;  canys  y mae  yn  ysgrifenedig, 
Melldigedig  yw  pob  un  sydd  yn  iighrog  ar  bren.”  Gal, 
iii.  13.  Yn  2.  Cyn  belled  ag  y mae  cospedigaeth  pechod 
yn  dyfod  yn  uniongyrchol  oddiwrth  yr  Arglwydd,  yr  wyf  yn 
meddwl  mai  yr  un  peth  a roddwyd  ar  y Meichai  ag  a fu” 
asai  raid  i’r  troseddwr  ei  ddyoddef  yn  uffern.  Ond  eto, 
fel  y mae  perthyiias  bersonol  trosedcíwr  á’i  drosedd  yn  ei 
wneyd  yn  agored  i ddyoddefiadau  meddwl,  megys  edifeir- 
wch  am  y trosedd,  cnofeydd  cydwybod,  &c.,  pethau  na 
allai  ei  fechnìydd  fod  yn  brofiadol  o honynt;  felly  y mae 
bod  Crist,  ac  yntau  yn  ddiniwaid,  yn  dyoddef  dros  bech- 
odau  rhai  ereill,  a bod  yr  uífernolion  yn  dyoddef  am  bech- 
odau  a gyílawnasant  hwy  eu  hunain,  yn  gwneyd  fod  y 
naill,  o angenrheidrwydd,  yn  dyoddef  pethau  na  allasai  y 
llall  eu  dyoddef. 

Y mae  y teulu  annedwydd  tudraw  i’r  gagendor  yn  dy- 
oddef  pethau  na  allasai  Crist  fod  yn  agored  iddynt.  Ni  aìl- 
asai  ef  fod  yn  agored  i bigiadau  “ cydwybod  pechod,”  tàm 
na  wnaeth  ddiin  erioed  i’w  gydwybod  ei  gondemnio  o’i 
herwy dd.  N i allasai  ef  y chw’aith  brofi  cynhyrfiadau  pech- 
adurus  nwydau  annuwiol,  pa  rai,  yn  ddiddadl,  sydd  yn  dir- 
dynu  holl  natur  y damnedigion,  heb  i’w  berson  santaidd 
gael  ei  halogi,  ei  waith  gael  ei  anurddo,  a’i  amcan  mawr 
gael  ei  ddyrysu.  Y mae  anobaith  yn  mysg  dyoddefiadau 
y damnedigion,  am  y gwyddant  na  ddeuant  byth  yn  rhydd: 


122  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ond  ni  allai  Crist  anobeithio,  am  y gwyddai  y deuai  allan 
yn  orfoleddus  o’i  holl  flinderau. 

Tracliefn,  dyoddefodd  Crist  betliau  ag  y mae  yn  an- 
mhosibl  i bechadur  eu  dyoddef.  Pan  oedd  ef  yn  dyoddef, 
a phechodau  aneirif  o’r  fath  fíìeiddiaf  yn  gyfrifedig  arno  ; 
holl  ellyllon  aflan  y pwll,  fel  llewod,  unicorniaid,  teirw, 
a chŵn,  yn  ei  amgylchu;  a’r  dynion  gwaethaf  a sangodd 
ddaear  erioed  yn  ei  boenydio  ac  yn  ei  ddirmygu  ; yr  oedd 
dyoddefaint  yn  tarddu  yn  angenrheidiol  o fawredd  ei  ber- 
son,  a saiiteiddrwydd  ei  natur  ef,  nas  gall  pryfed  ansant- 
aidd  Gehena  wybod  dim  am  danynt. 

Ond  eto,  fel  y mae  cosp  pechod  yn  dyfod  oddiwrth 
Dduw,  fel  diffynwr  ei  gyfraith,  yr  wyf  yn  meddwl  mai  yr 
un  peth  a roddwyd  ar  Grist  ag  a roddir  ar  y colledigion. 
“ Cospedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef.”  ‘‘Gofid- 
iauuífern  a’i  daliasant,”  Esay  liii.  5;  Ps.  xviii.5;  acxvi.  3. 

Gwran.  Y mae  yn  anmhosibl  i chwi  ddal  fod  Crist 
wedi  dyoddef  holl  gospedigaeth  ei  bobl,  heb  ganiatâu  ei 
fod  wedi  syrthio  i bechod,  canys  y mae  marwolaeth 
ysbrydol,  neu  bechadurusrwydd  natur,  yn  ol  eich  cyfun- 
draith  chwi  eich  hunan,  yn  rhan  o’u  cospedigaeth  hwy. 

Preg.  Nid  yw  pechadurusrwydd  y natur  ddim  yn 
dyfod  oddiwrth  Dduw  yn  gospedigaeth  ar  ddyn,  ddim 
pellach  na  bod  y dyn  yn  cael  ei  adael  iddo  ei  hun:  byddai 
dywedyd  y gwrthwyneb  i hyn,  yn  ei  wneuthur  Ef  yn 
awdwr  pechod.  Caniatawn  mai  y canlyniad  sicr  o hyn,  i 
bav,'b,  ond  person  Mab  Duw,  ydy'w  marw  mewn  cam- 
Aveddau  a phechodau : ond  yr  oedd  purdeb  ei  natur  ef, 
y’nghydag  undeb  ei  natur  ddynol  á’i  berson  dwyfol,  yn 
ei  gynal  uwchlaw  y fath  ganlyniad,  er  iddo  gwyno,  yii 
chwerwder  ei  enaid,  fod  Duw  Dad  wedi  ei  adael. 

Gwran.  Da,  i’m  tyb  i,  y dywed  Mr.  J.  fod  y ‘‘dyb- 
iaeth  o weinyddiad  y gosp  yn  llythyrenol  ar  Grist,  yn 
dinystrio  daioni  ac  yn  gwanhau  awdurdod  y llywodraeth 
ddw^Tol.” — Tudal.  40. 

Preg.  Yn  tudal.  38,  y mae  yr  awdwr  yn  dywedyd, 
“ Pe  buasai  Pythias  yn  marw  yn  lle  Damon  mewn  gwir- 
ionedd,  y buasai  yn  dyoddef  y gosp  ag  oedd  ddyledus  i 
Damon.”  Ychydig  yn  mlaeii  drachefn,  y mae  yn  cyd- 
nabod  fod  yr  ysgrythyrau  yn  gosod  allan  farwolaeth  Crist 
yn  llawn  ac  yn  llythyrenol,  ‘‘yn  lle  a thros  ereill,  fel  y 
buasai  yr  eiddo  Pythias;”  ac  eto,  y mae  yn  haeru  fod 
y dybiaeth  hon  yn  dinystrio  daioni  ac  yn  gwanhau  awdur- 


YMDDYDDAN  X. 


123 


dod  y llywodraetli  ddwyfol.  Pe  dygid  y golygiadau  hyn  i 
gyfresymiad  rheolaidd,  byddai  yn  debyg  i’r  hyn  a ganlyn ; 

Y mae  y dybiaeth  o roddiad  llythyrenol  y gosp  ar  Grist 
yn  dinystrio  daioni  ac  yn  gwanhau  awdurdod  y llywodr- 
■ aeth  ddwyfol.  Ond  y mae  yr  ysgrythyrau  yn  tybied  fod  y 
gosp,  ‘^yn  llawn  ac  yn  llythyrenol,”  wedi  ei  rhoddi  ar  Grist. 
Gan  hyny,  y mae  yr  ysgrythyrau  yn  dinystrio  daioni 
ac  yn  gwanhau  awdurdod  y lly  wodraeth  ddwyfol. 

“ Syned  byd  dros  enyd  bach  !” 

Ai  dyma  lle  y mae  yr  awdwr  am  ein  harwain  yn  y diwedd  ? 

Yn  hytrach,  byddai  yn  well  dywedyd  felhyn:  Pan  y 
mae  dyn  yn  dywedyd  yn  groes  i’r  hyn  y mae  yr  ysgryth- 
yrau  yn  ei  osod  allan,  y mae  y dyn  hwnw  yn  cyfeiliorni. 
Ond  y mae  Mr.  J.  yii  dywedyd  yn  groes  i’r  hyn  y mae  yr 
ysgrythyrau  (yn  ol  ei  gyfaddefìad  ef  ei  hun)  yn  ei  osod 
allan.  Gan  hyny,  rhaid  fod  Mr.  J.  yn  cyfeiliorni. 

Gwran.  Y mae  yr  amser  yn  galw  am  i ni  ymadael  y 
tro  hwn  eto.  Ond  pe  gwnaech  ryw  grynhoad,  fel  arferol, 

0 swm  yr  hyn  a ddy wedasoch,  byddai  yn  fantais  i mi  i ail 
fyiied  trostynt  yn  fy  myfyrdodau  pan  fyddaf  wrthyf  fy  hun. 

Preg.  1 . Mai  iawn  y dy  w unrhy  w beth  a fy ddo  yn  cael  ei 
gynyg,  a’i  gymeradwyo,  yn  ^^eVhyn  a ofynir  yn  wreiddiol. 

2.  Mai  yr  hyn  y mae  deddf  Duw  yn  ei  ofyn  yn  wreiddiol 

1 droseddwr,  fel  troseddwr,  yw  bod  iddo  ddyoddef  ei 
chosp.  Y mae  yn  wir  fod  y ddeddf  yn  gofyn  perftaith 
ufydd-dod  i ddyn  fel  creadur : ond  y cwbl  y mae  yn  ei 
ofyn  \didLO,fel  pechadur,  y w dyoddef  ei  chospedigaeíh. 

3.  Nad  oes  dim  iawn  i fod  yn  lle  cospedigaeth  pechod, 
am  fod  pechod  a chospcdigaeth  yn  angenrheidiol  gysyllt- 
iedig  â’u  gilydd. 

4.  Fod  lesu  Grist  wedi  ei  osod,  ei  roddi  ei  hun,  a’i 
gymeradwyo  gan  y Tad,  yn  iawn  tros  bersonau  ei  bobl. 
Mai  efe  ei  hun  a roddwyd,  ac  a gymeradwywyd,  yn  lle  yr 
hyn  a ofynid  yn  wreiddiol,  sef  personau  ei  bobl;  ac  felly, 
mai  “ Efe  y w yr  iawn.” 

5.  Nad  iawn,  hyny  yw,  nad  rhyw  beth  yn  lle  cospedig- 
aèth,  oedd  dyoddefaint  Crist,  ond  y gospedigaeth  ei  hun. 

Gwran.  “lawn  Uo^  ein pechodau  m.,"’  medd  y beibl, 
ac  nid  iawn  trosom  ni. 

Preg.  Y mae  y dull  trawsenwadol  o îefaru  i’w  ganfod 
yn  gyífredin  yn  y beibl.  Pan  ddywedir,  “Trugarog  fyddaf 
ivrth  eu  hannghyfiawnderau,^'  y meddwl  ydyw,  wrthynt 


i24  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


hwy.  Pan  oedd  y dyn  yn  gweddio,  ‘^Cymhortli  fy  an» 
nglirediniaeth  i,’’  ei  feddwl  oedd,  “Cymhorth  fì  sydd  yn 
cael  fy  mlino  gan  annghrediniaeth.”  Felly  y mae  yn 
ymddangos  i mi,  pan  ddywedir  fod  Crist  yn  iawn  dros  ein 
pechodan  ni,  fo^  y pechodan  yn  cael  en  henwi  yn  draws- 
enwadol  am  y personan.  Yn  yr  ystyr  yma,  gellir  dy wedyd 
fod  Crist  yn  talu  neu  yn  rhoddi  iawn,  a galw  ei  ddyodd- 
efaint  yn  iawn,  &c.  Ond  mewn  ystyr  priodol,  yr  w'yf  eto 
yn  dywedyd,  mai  Efe  ei  hun  ydyw  yr  iawn,  Nos  da  i 
chwi  heno. 

Gwran.  Nos  da’wch. 


YMDDYDDAN  XI. 

RHAN  î. 

DYODDEFAINT  YN  HANFODOL  I’R  IAWN,  &C. 

Gwran.  Boreu  da’wch,  fy  nghyfaill;  y ipae  yn  dda  iawn 
genyf  eich  gATeled.  Yr  wyf  wedi  meddwl  llawer  am  nn 
peth  a ddywedasoch  yn  ein  hymddyddan  diweddaf,  sef 
maiperson,  ynhytrach  na  dyoddefaint,  Crist,  ywyriawn. 
A ydych,  attolw^g,  yn  ystyried  fod  person  Crist  yn  iawn, 
heb,  neu  yn  annibynol  ar,  ei  ddyoddefaint? 

Preg.  O nac  ydw^yf,  ar  uncyfrif;  canys  ni  allwn  olygn 
felly,  heb  addef  un  o’r  pethau  gwrthunaf  a ddelir  gan  Ffwd- 
eriaid,  sef,  näd  oedd  dyoddefaint  ddim  yn  un  o’r  pethau  a 
alwant  yn  elfenau  yr  iawn.'^ 

Gwran.  Hyny  oeddwn  inan  yn  ei  feddwl. 

Preg.  Y mae  yn  ddrwg  genyf  os  methais  â dywedyd 
yn  ddigon  eglur  i chwi  allu  deall  fy  meddwl.  Wrth  ddy- 
wedy d mai  y person  ydyw  yr  iawn,  nid  oeddwn  yn  meddwl 
y gaìlasai  Crist  fod  yn  iawn  heb  ddyoddef,  ond  mai  efe  ei 
hun,  yn  ei  waith  yn  ymroddi  i ddyoddef  cospedigaeth  ei 
bobl,  yn  yr  ystyr  mwyaf  priodol  ac  ysgrythyrol  o lefaru, 
ydyw  yr  iawn.  Yr  oedd  mawredd  person, — undeb  â’r 
natur  ddynol, — gosodiad  ac  ymroddiad  i’r  gwaith, — per- 
ífeithrwydd  bywyd, — y’nghyda  dyoddefìadau,  oll  morang- 
enrheidiol,  fel  na  allasai  Crist  fod  yn  iawn  heb  bob  un  o 
honynt;  eto,  nid  mor  briodol  fyddai  dy  weyd  mai  mawredd 
y person,  neu  ei  undeb  á’r  natur  ddynol,  &c.,  ydyw  yr 
iawn ; pe  amgen,  byddai  genym  lawer  o iawnau ; ond  Crist 
yn  mawredd  ei  berson, — yn  ei  undeb  à’r  natur  ddynol, — 
yn  ei  osodiad  a’i  ymroddiad  i’r  gwaith, — yn  mherífeith- 


YMDDYDDAN  XI. 


125 


rwydd  ei  fy wyd, — ■ac  yn  ei  ddyoddefaint,  &c.  Efe,  meddaf, 
yn,  a thrwy  y pethau  hyn,  yw  yr  iawn. 

Gwran.  Yr  ydych  chwi,  felly,  yn  barnu  fod  dyoddef- 
aint  yn  un  o elfenau  yr  iawn,  mor  wirioneddol  a’r  pethau 
ereill  a enwasoch. 

Preg,  Prin  yr  wyf  fi  yn  cymeradwyo  y gair  ^^elfenau 
yr  iawn,^^  am  ei  fod  yn  cario  y niedáylddrych  o fod  yr 
iawn  yn  rhy w gomposMion  yn  cael  ei  v/neyd  i fyny  o am- 
ry w ddefnyddiau,  a phob  un  o honynt  yn  rhan  o hono,  yr 
hyn  sydd  olygiad  gwael  ac  anysgrythyrol  ar  y peth.  Ond, 
os  wrth  elfenau  yr  iawn  yr  ydych  yn  meddwl  y pethau 
oedd  yn  angenrheidiol  i Grist  fel  iawn,  nid  oes  dim  yn 
cael  ei  ddangos  yn  y beibl  yn  fwy  felly  na  dyoddefaint. 
‘‘Oiiid  oedd  raid  i Grist  ddyoddef,  &c.”  Luc  xxiv.  26. 

Gwran.  Wrth  y ‘‘  rhaid,”  yn  y lle  yna,  y meddylir  y rhaid 

0 gyflawni  yr  ysgry  thyrau.  N id  y dys  yn  gwadu  fod  dyodd- 
efaint  Crist  wedi  eiragddywedyd  gan  y proffwydi;  ac,  yn 
yr  ystyr  hyny,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ddyoddef,  neu  fe 
fuasai  yr  ysgrythyr  heb  ei  chyflawni.  Ond  y mae  rhagcr 
mawr  rhwng  %ny  a dyweyd  fod  dyoddefladau  mor  angen- 
rheidiol,  fel  na  allasai  Crist  fod  yn  iawn  hebddynt. 

Preg.  Y inae  yn  wir  fod  yn  rhaid  i broffwydoliaethau 
y beibl  gael  eu  cyflawni:  ond  os  dywedwn  mai  ysgryth- 
yrau  y proffwydi  oedd  yn  gosod  rhaid  ar  Grist  i ddyoddef, 
yr  ydym  yn  gosod  pethau  yn  hollol  o chwith.  Nid  am  i’r 
proffwydi  ddy  wedyd  y dyoddefai  Crist  yr  oedd  yn  rhaid 
iddo  ddyoddef;  ond  am  fod  yn  rhaid  iddo  ddyoddef,  y 
dywedodd  y proffwydi  y dyoddefai.  Pan  oedd  Crist  yn 
profl  allan  o’r  ysgrythyrau,  i’r  ddau  ddysgybl  ar  y ffordd 

1 Emmaus,  mai  un  i ddyoddef  oedd  y Messia,  yr  oedd  yn 
dysgu  iddynt  fod  yr  ysgrythyrau,  nid  wedi  gosod  rhaid, 
ond  wedi  dangos  fod  yn  rhaid,  i Grist  ddyoddef. 

Gwran.  Wel,  gadewch  fod  dyoddefaint  Crist  yn  beth 
o drefniad  arfaeth  Duw,  ac  mai  am  hyny  y proffwydwyd 
am  y peth:  ond  y mae  gwahaniaeth  eto  rhwng  dywedyd 
fod  dyoddefaint  Crist  yn  beth  o drefn  benarglwyddol 
Duw,  a dy wedyd  ei  fod  mor  angenrheidiol,  fel  nas  gallasai 
Crist  fod  yn  iawn  hebddo. 

Preg.  Addefwn  mai  peth  o benarglwyddiaeth  Duw,  yn 
unig,  oedd  bwriadu  achub,  a threfnu  iawn.  Ond  wedi  i 
hyny  gael  ei  benderfynu,  yr  oedd  dyoddef  yn  beth  o ang- 
enrheidrwydd.  Heb  iawn  ni  buasai  maddeuant,  ac  heb 
ddyoddef  ni  buasai  iawn.  “ Heb  ollwng  gwaed,  nid  oes 


120  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


îmaddeiiant/’  Heb.  ix.  22,  am  fod  cospi  pechod  yn  beth  o 
îingenrheidrwydd. 

Gwran.  Os  oedd  yr  hyn  a ddyoddefodd  Crist  yn  an- 
hebgorol  iddo  fel  iawn,  yna  pe  dyoddefasai  lai,  bnasai  o 
gymaint  a hyny  yn  fyr  o fod  yn  iawn;  neu  pe  dyoddefasai 
fwy,  buasai  gymaint  a hyny  dros  ben  bod  yn  iawn. 

Mewn  difrif,  a ydych  yn  meddwl  pe  buasai  yn  dyoddef 
llai  o fílangellau,  neu  lai  o bigau  yn  y geron  ddrain,  &c. 
y buasai  cymaint  a hyny  o ddiíFyg  yn  ‘yr  iawn  ? 

Preg.  Yr  wyf  yn  dymuno  cael  fy  esgusodi  am  wrthod 
rhoddi  ateb  uniongyrcliol  i’ch  cwestiwn ; oblegid  os  dy- 
wedaf  y gwir,  ni  wn  i ddim  beth  a fuasai;  ac  yr  wyf  yn 
meddwl  y byddai  yn  ormod  o hyfdra  i ni  fyned  yn  mlaen 
yn  mhell  ar  y tir  yna.  Ond  gan  fod  cospedigaeth  yn  an- 
wahanol  gysylltiedig  â phechod,  a chan  fod  Crist  yn  iawn 
dros  yr  euog,  digon  i’r  pwrpas  presenol  yw  dywedyd  fod 
yn  rhaididdo,  yn  y seí’yllfa  hòno,  ddyoddefy  gospedigaeth, 
pa  nifer  bynag  o írangellau,  neu  o ddrain,  &c.  a fuasai  yn 
angenrheidiol  i hyny. 

Gwran.  Wel,  os  oedd  dyoddefiadau  mor  angenrheid- 
iol,  fel  na  allasai  fod  dim  yn  iawn  dros  bechaduriaid  heb- 
ddynt,  pa  anaddasrwydd  sydd  mewn  galw  dyoddefaint 
Crist  yn  iawn  ? 

Preg.  Dim : oblegid  y mae  y dull  trawsenwadol  (we- 
ionymical)  o lefaru,  sef  enwi  y naill  beth  am  beth  arall, 
yn  beth  arferedig  yn  y beibl,  yn  gystal  ag  mewn  ymddy- 
ddanion  cyfíredin  : ac,  fel  y dywedais  wrthych  ryw  dro 
o’r  blaen,  nid  wyf  yn  gweled  dim  anaddasrwydd,  yn  yr 
ystyr  hyny,  i alw  dyoddefaint  Crist  yn  iawn,  er,  yn  yr  ys- 
tyr  mwyaf  priodol  o lefaru,  mai  efe  ei  hun,  yn  ei  ddyodd- 
efaint,  &c.  ydyAv  yriawn. 

Gwran.  Ond  yr  oeddych  yn  siared  fel  pe  buasai  rhyw 
l erygl  cyfeiliorni,  wrth  alw  dyoddefaint  Crist  yn  iawn. 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  perygl  rhag  i ni,  wrth  gy- 
meryd  y dywediad  mewn  ystyr  uuiongyrchol,  yn  lle  traws- 
enwadol,  dybiedmai  rhyw  beth  yn  lle  cosp,  ac  nad  y gosp- 
edigaeth  ei  hun,  oedd  dyoddefaint  Crist.  Gellir  dyw^eyd 
fod  dyoddefaint  Crist  yn  iawn,  yn  lle  i’w  bobl  ddyoddef, 
oblegid  nifyddai  hyny  ond  yr  un  peth  a dyw^dyd,  ei  fod 
ef  yn  iawm  yn  eu  lle  hwy;  ond  mae  dyw^edyd  fod  dyodd- 
efaint  Crist  yn  iawn  yn  lle  cospedigaeth^  yn  anysgrythyrol 
a chyfeiliornus,  canys  cospedigaeth,  ac  nid  dim  yn  Ue 
cospedigaeth,  oedd  ei  ddyoddefaint  ef. 


YMDDYDDAN  XI. 


127 


Gobeithio  eicli  bod  bellach  yn  deall  y peth  yr  wyf  yn 
ceisio  ei  ddywedyd,  sef,  1.  Fod  dyoddefiadau  Crist  mor 
anhebgorol  angenrheidiol,  fel  nas  gallasai  fod  yn  iawn 
tros  bechaduriaid  hebddynt.  2.  Eto,  nad  priodol  y w dy- 
wedyd  mai  iawn  yn  lle  cospedigaeth  pechod  oedd  y dy- 
oddefaint  hyny;  ond  Cristei  hun,  trwy  ddyoddef  y gosp- 
edigaeth  yn  lle  ei  bobl,  ydyw  yr  iawn.  3.  Ac  eto,  fod 
yn  ddigon  cyfreithlawn,  mewn  ystyr  trawsenwadol,  i alw 
dyoddefaint  Crist  yn  iawn. 

Gwran.  A ydych  yn  meddwl,  ynte,  fod  rhyw  berygl 
i ni  ddywedyd  fod  Crist  yn  iawn  dros  bechodau. 

Preg.  Nid  oes  dim  perygl  i ni  ddywedyd  fel  y mae  y 
beibl  yn  dywedyd,  ond  y mae  perygl  rhag  i ni  roddi  cam 
ystyr  i ddywediadau  y beibl. 

Gwran.  Wel,  y mae  y beibl  yn  dywedyd,  mai  “ Efe 
yw  yr  iawn  dros  ein  pecliodau  ni;’’  ac  hefyd,  iddo  roddi 
ei  hun  drosom  ni.  Felly  y mae  dywedyd  fod  Crist  yn 
iawn  dros  ein  pechodau  niy  mor  ysgrythyrol  a dywedyd 
ei  fod  drosom  ni. 

Preg.  Y mae  hyny  yn  ddigon  gwir.  Ond  eto,  nid  yn 
yr  un  ystyr  y mae  Crict  yn  iawn  dros  bechodau,  ag  y 
mae  dros  bersonau.  Pan  ddywedir  fod  Crist  yn  iawn 
dros  bersonau,  yr  ystyr  yw,  fod  yr  iawn  yn  foddion  i or- 
chuddio,  i gysgodi,  neu  i arbed  y personau  hyny  rhag 
digofaint : ond  a ddy wedech  chwi  fod  yr  iawn  yn  foddion 
i orchuddio,  i gysgodi,  neu  i arbed  pechod  rhag  digofaint? 
Na  wnaech,  canys  ni  chafodd  pechod  ei  ddynoethi,  a’i 
gospi,  mewn  dim  erioed  yn  gyraaint  ag  yn  angeu  Crist. 

Gwran.  Trwy  drawsenwad  yn  unig,  ynte,  y dywedir 
mai  tros  bechodau  y mae  Crist  yn  iawn? 

Preg.  Pe  buasai  genym  ragor  o amser,  pan  y buom 
yn  ymddyddan  am  hyn  o’r  blaen,  buaswn  inau  yn 
dywedyd  rhagor;  ond  am  fod  èin  hamser  mor  fyr,  ni 
wnaethym  ond  awgrymu  y gallai  mai  mewn  ystyr  traws- 
enwadol  y dywedir  fod  Cristyn  iawn  drosbechodau:  ond 
gan  i chwi  son  am  y peth,  y,  mae  yn  dda  genyf  gael  cyf- 
leusdra  i ddywedyd,  nad  mewn  ystyr  traw.senwadol  yn 
unig  y gellir  dywedyd  felly.  Y mae  y gair  tros^  yn  y beibJ, 
ynarwyddo,  weiíhiau,  am  ríQVi  o herwydd,  ac,  weithiau,  yn 
lle.  Yn  awr,  os  dywedir  fod  Crist  yn  iawn  dros  (sef  yn 
lle')  ein  pechodau  ni,  ni  fedraf  gaelun  ystyr  i’r  dywediad, 
ond  fel  y dywedais  o’r  blaen,  trwy  gymeryd  y gair  pech- 
■edau  yn  dra>Yseriwad  am  bersonau;  oblegid  ni  allaf  gaei 


128  Y tHEGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

un  tneddylddrych,  pa  fodd  y byddai  person  Crist  yiLlle 
dim  owà  personau  ei  bobl.  Oiid  os  dywedwn  fod  Crist 
wedi  ei  roddi  yn  iawn  dros  (sef  am,  neu  yìi  herwydd^ 
ein  pechodau  ni,  y mae  yr  ystyr  yn  amlwg,  heb  olygu  dim 
trawsenwad.  Y mae  yr  un  priodoldeb  mewn  dywedyd 
i’r  Tad  “roddieiFab  i fod  yn  iawn  dros  (neu  am)  ein 
pechodau  ni,”  ag  sydd  mewn  dywedyd,  “Efe  a archoll- 
wyd  am  ein  camweddau  ni — Rlioddwyd  pla  arno  ef  am 
gamwedd  fy  inhobl.”  Esay  liii.  5 — 8. 

rhänii. 

CYFAMMOD  Y PRYNEDIGAETH,  A GWRTHDDRYC HAU  YR 
lAWN. 

Gwran.  Mi  a glywais  lawer  o son  am  gyfammod  y 
prynedigaeth;  rho’\^ch  glyẃed,  da  chwi,  pa  beth  yw  y 
cyfammod  hwnw  ? 

Preg.  Er  nad  y w y gaîr  cyfammod  y prynedigaeth,  na’r  i 
gair  cyfammod  gras  ychwaith,  yn  cael  ei  arferyd  yn  y ? 
beibl,  eto  y mae  bod  cyfammodrhwng  y Personau  dwyfol,  , 
o berthynas  i brynedigaeth  yr  eglwys,  yn  wirionedd  ag  ^ 
sydd  i’w  weled  yn  amlwg  yn  yr  ysgrythyrau.  Niwnaf  . 
yn  breseiiol  ond  eich  cyfeirio  at  un  ysgrythyr  o lawer,  ac 
sydd  yn  dangos  y mater,  dybygwn  i,  yn  rhy  amlwg  i’w  ” 
wadu,  heb  wadu  gwirionedd  y beibl,  sef  Esay  liii.  10,  11.  | 
‘‘  Eithr  yr  Arglwydd  a fynai  ei  ddryllio  êf;  efe  a’i  clwyf-  . 
odd:  pan  osodo  efe  ei  enaid  yn  aberth  dros  bechod,  efe  a > 
wel  ei  hád,  efe  a estyn  ei  ddyddiau;  ac  ewyllys  yr  Ar-  | 
glwydd  a Iwydda  yn  ei  law  ef.  O lafur  ei  enaid  y gwel, 
ác  y diwellir  : fy  ngwas  cyfiawn  a gyfiawnha  lawer  trwy  o 
ei  wybodaeth;  canys  efe  a ddwg  eu  hanwireddau  hwynt.”  i 
Neu,  yn  ol  cyfieithiad  y Parch.  J.  Jones,  {loan  TegidjJ  ■ 

“Ond  lîiynai  Iehofah  ei  friwaw  ef;  parai  ei  ofidiaw;  [gan  ddy- 
wedyd]  os  gosoda  efe  ei  enaid  yn  bech-afierth,  efe  a wela  had,  estyna 
ddyddiau,  ac  ewyllys  Iehofah  a Iwydda  yn  ei  law. 

O lafur  ei  enaid  y gwela  efe,  ac  y boddlonir ; trwy  ei  wybodaeth  y 
cyfiawnhâ  fy  ngwas  cyfiawn  laweroedd;  canyseu  camweddau  hwynt 
efe  a ddyga.”t 

Y mae  yn  amlwg  fod  y person  sydd  ynllefaru  y geiriau 
hyn,  sefy  Tad,  wedi  myned  igyfammod  â’rperson  y llef- 
erir  am  dano,  sef  Crist;  hyny  yw,  fod  Crist,  fel  gwas  i’r 


t Gwel  Y Cymmro,  Cyf.  ii,  tudal,  26. 


YMDDYDDAN  XI. 


129 


Tad,  i roddi  ei  enaid  yn  abertli  dros  bechod;  a bod  iddo 
yntau,  yn  daledigaetli  am  hyny,  gael  gAveled  hâd,  a’r  hâd 
hyny  i gael  estyiiiad  dyddiau,  sefbywyd  tragwyddoL 

Gwran.  Nid  yw  yn  angenrheidiol  i’r  ddadl  rhwng 
Calfinistiaid  a Ffwleriaid,  i brofi  fod  cyfammod  rhwng  y 
Tad  a’r  Mab,  mewm  perthynas  i achub  pechaduriaid,  canys 
y inae  y ddwy  blaid  yn  addef  y peth.  Ond  y pwnc  ydy w, 
Pa  beth  y w’r  cyfammod  hwiiw,  o ran  einatur a’i  ddybenion? 

Preg.  Y mae  y Dr.  Dwight  yn  darnodi  cyfammod  y 
prynedigaeth  fel  hyn,  “Fod  Duw'  Dad  wedi  myned  i gyf- 
ammod  â Christ,  yn  mha  un  yr  addawodd,  ar  yr  ammod 
iddo  ef  ddyfod  yn  iawm  ac  yn  eiriohvr  dros  bechaduriaid, 
fel  gwobr  am  ei  lafur  a’i  ddyoddefiadau,  y byddai  iddo 
gael  eghvys,  yr  hon,  o dan  ei  lywodraeth  ef,  a fyddai  yn 
ogoneddus  a dedwydd  byth.”t 

Gwran.  Wel,  onid  yw  y D^tor  yn  dywedyd  yn  iawn  ? 

Preg.  Ydyw,  am  a wn  i JpOnd^  buasai  yn  ddymunol 
iddo  ddyw^edyd  ei  feddwl  yn  fwy  eglur  ar  y peth;  oblegid, 
pan  y mae  yn  dywmdyd  mai  ammod  Crist  oedd  dyfod  yn 
iawn  ac  yn  eiriohvr  dros  bechaduriaid,  ac  mai  ammod  y 
Tad  oedd  iddo  yntau  gael  eglwys,  &c.  y mae  yn  anhaw'dd 
gwybod  pa  un  ai  y pechaduriaid  ag  y daeth  ef  i fod  yn 
iawm  drostynt,  ai  ynte  rhyw  bechaduriaid  ereill,  a olyga 
yr  awdwr,  sydd  i fod  yn  eglwys  i Grist.  Ond  mi  a fyddwn 
yn  eithaf  boddìawn  i’r  darnodiad,  gydag  ychydig  o dalfyriad 
a newidiad  fel  hyn,  “ Fod  Duw  Dad  wedi  myned  i gyfam- 
mod  à Christ,  yn  mha  un  yu’  addawodd,  ar  yr  ammod  iddo 
ef  ddyfod  yn  iawn  ac  yn  eiriolwr  dros  bechaduriaid,  y 
byddai  iddo  yntau  gael  y pechaduriaid  hyny  yn  eghvys 
ogoneddus  iddo  ei  hun,  heb  arni  na  brycheuyn  na  chrych- 
ni,  na  dim  o’r  cyfry  w.” 

Gwran.  Nonsense.  Ni  wiw  i chwû  ahv  hỳna  yn  dal- 
fyriad,  nac  yn  eglurhad  ar  w^aith  y Doctor;  canys  y mae 
yn  amhvg,  mewn  rhanau  ereill  o’i  w^aith,  nad  ydoedd  ef 
yn  barnu  fod  yr  holl  bechaduriaid  ag  y bu  Cristfarw  dros- 
tynt,  i fod  yn  eghvys  iddo  ; oblegid  y mae  yn  dal  iddo 
farw  tros  holl  ddynolryw- 

Preg.  Efallai  hyny.  Ond  yr  wyf  fi  yn  methu  â’i  weled 
yn  gyson  ág  ef  ei  hun,  pe  caniateid  fod  ei  ddarnodiad  o’r 
cyfammod  yn  gywir.  Y mae  ein  hawdwT  yn  addef  mai 
ammod  Crist  yn  y cyfammod  hwmw  oedd  dyfod  yn  iawn  ; 


t Gwel  Dwight’s  Theo,  24mo.  edit.  Vol.  ii.  page  392. 
I 


130  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ac  mai  ammod  y Tad  oedd  iddo  yntau  gael  eglwys  i fod 
yn  ddedwydd  bytli.  Yn  ol  y gosodiad  hwn,  nid  un  yii 
gweithio  ar  antiir  oedd  Crist,  ond  gwas  ydoedd,  a’i  waith 
a’i  gyfíog  wedi  ei  henderfynu,  yn  y cytuiideb  mawr  cyn 
bod  y byd;  o ganlyniad,  rhaid  mai  yr  hyn*a  addawyd  iddo 
yn  y cytundeb  hwnw  oedd  yr  hyn  y gwasanaethodd  am 
daiio;  a rhaid,  yn  ol  ífyddlondeb  Duw,  y gwneir  yr  addewid 
hòno  yn  dda,  sef,  y bydd  y rhai  y gwasanaethodd  Crist 
am  danynt,  oll  yn  gadwedig.  Ond  os  bydd  rhai  o’r  sawl 
y bu  Crist  farw  drostynt,  yn  golledig  yn  y diwedd,  y mae 
yn  rhaid,  yn  1.  Nad  oedd  yn  y cyfammod  un  golygiad  am 
achub  neb  mwy  na’u  gilydd:  neu,  yn  2.  Eifod  ef,  wrth 
farw,  wedi  gwiieyd  rhyw'  beth  heblaw  cyflaAvni  ammod  y 
cyfammod  : neu  ynte,  yn  3.  Y bydd  y Tad  yn  anfí’yddlawn 
i’w  addewid.  Y mae  yn  rliaid  i chwd  sefyll  with  un  o’r 
tri,  neu  roddi  i fyny  y pwnc  o iawn  cyffredinol.  Yrŵan, 
pa  un  a ddewdswch  ? 

Gwran.  Yr  wyf  yn  addef  y cyntaf,  bblegid  nid  yw  y 
Doctor,  dybygwn  i,  yn  ystyried  fod  y cyfammod  yn  sicr- 
hau  achubiaeth  neb  mwy  na’u  gilydd;  y cwbl  a addawyd 
ydy w%  y byddai  i ryw  nifer  gaei  eu  hachub,  ac  y byddai  y 
nifer  hyny,  a’r  daioni  a ddeuai  iddynt,  yn  ddigon  o annog- 
aeth  i’r  Mab  fyned  tan  holl  ddarostyngiad  a dyoddefaint 
ei  nodweddiad  cyfryngol.í: 

Preg.  Pa  beth  ? ai  nid  oedd  neb  mwy  na’u  gilydd  o 
ddynolry w yn  cael  eu  haddaw  i Grist  yn  y cyfammod  ? 
Paham,  ynte,  y mae  Crist  yn  son  cymaint  am  “y  rhai  a 
roddwyd  iddo  allan  o’r  byd  ?”  Yn  yAr,  mi  a ryfeddais 
beth,  wrth  ddarllen  gwaith  y Doctor,  na  chawsem  ganddo 
im  bregeth,  neu  o leiaf  ben  pregeth,  ar  etholeŴgaeth 
gras,  ac  yntau  yn  proffesu  ymdrin  yn  fanwl  â holl  gang- 
henau  duwinyddiaeth ; ac  nis  gwui  i eto  pa  gyfrif  i’w 
roddi  am  y fath  w^all,  oddieithr  fod  yr  awdwr  yn  rhyw 
ddystaw  annghymeradwyo  y pw  nc. 

Gwran.  Ond  y mae  y Doctor  yn  dal  fod  yr  Arglwydd 
wedi  i'hagbenderfynu,  er  tragwyddoldeb,  bob  peth  a wnai 
mewn  amser;  a rhaid  fod  etholedigaeth  yn  gynwysedig  yn 
hyny,  er  nad  ydyw  yn  ci  drin  o dan  yr  enAV  etholedigaeth. 

Preg.  Y mae  yn  Avir  ei  fod  yn  dal,  fod  pob  peth  fel  eu 
gilydd  wedi  eu  penderfynu  511  mwriadau  Duw,  syrthiad 
aderyn  y tô  ar  y ddaear,  yr  im  modd  a chadwedigaeth 


î Gwel  Dwight’s  Tlieo.  Yol.  ii.  page  395. 


YMDDYDDAN  XIL 


131 


dyii;  disgyniad  y gwlaw,  yr  1111  modd  ag  achubiaetîi  eneid- 
iau;  ond  iiid  oes  dim  neillduolrwydd  yii  pertliynu  i’r  peii- 
deríyniad  o gadw  pechaduriaid,  mwy  na  rhy  w beth  arall 
yii  arfaeíhau  Duw.§ 

Ond  y rnae  e4holedigaeth,  yn  yr  ysgrythyrau,  yn  cael  ei 
hystyried,  iiid  yn  unig  yn  un  o bethau  arfaeth  gyífredinol 
Duw,  ond  hefyd  yn  rhaii  hanfodol  o’r  cyfammod  rhwng  y 
Tad  a,Christ;  pe  amgen,  nis  gwn  i pa  syiiwyr  a ellid 
ei  wneyd  o’r  geiriau,  “ Ethol  ynddo  ef — Etholedigaeth 
gras — ^ Ethol  i iifydd-dod  a thaenelliad  gwaed  lesu 
Grist,”  &c.  Os  caniateir  hyn,  rhaid  penderfynu  mai 
rhoddi  yr  etholedigion  yn  eglwys  i Grist,  oedd  ammod  y 
Tad  yn  nghyfammod  y prýnedigaeth,  ac  mai  am  a thros  y 
rhai  hyny  yr  ymrwymodd  Crist  i ddyoddef  a marw. 

Ond  peidiwn  â gwneyd  cam  á’r  Doctor  hefyd.  Nid  wyf 
íì  yn  coelio  y buasai  ef  yn  gwadu  mewn  geiriau,  mai  yr 
etholedigion  oedd  yn  cael  eu  haddaw  i Grist  fel  gwobr  am 
ei  lafur,  canys  y mae  yn  addef  mai  “ y deyrnas  [á  baroto- 
wyd  er  seiliad  y byd]  a’r  eglwys,  yr  hon  sydd  i’w  medd- 
iannu,  ydy  w gwir  wrthddrych  y cyfammod.”i]  Ac  ni  welaf 
íi  ddim  gwahaniaeth  rhwng  hyn  a dywedyd  mai  iach- 
awdwriaeth  ei  eglwys  y w y gwir  ammod  yr  ufyddhaodd 
Crist  am  dano.  Ond,  pa  íbddy  gall  Iiyny  fod  yn  gyson  â 
dywedyd  fodholl  ddynolryw  yn  wrthddrychau  iaAvn  Crist, 
atebed  y sawl  sydd  yn  deail.  Y ma’e’n  ymddangos  imi,  beth 
bynag,  na  ellir,  ar  dir  íêg,  hòni  fod  Crist  wedi  marw  dros 
hoil  ddynolryAY,  heb  wadu  cyfammod  ac  etholedigaeth  gras. 

YMDDYDDAN  Xîí. 

Ç 

Y PRYNEDÎGAETH. 

Gwran.  Ni  feddyliech  chwi  byth  gÿstcil  ydyw  genyf 
eich  gweled  heddyw,  canys  wedi  i mi  glywed  eich  golyg- 
iadau  am  gyfammod  y prynedigaeth,  yr  oeddwn  yn  hir- 
aethu,  mwy  na  pheidio,  am  gly  wed  eich  barn  .am  y pryn-, 
edigaeth  ei  hun.  Pa  beth  sydd  i’w  fcdd^yl  witii  y gait  - 
prynedigaeth,  yn  y beibl  ? 

Preg.  Y mae  eich  cwt  stiwn  yn  deilwng  iawn  o ystyr- 
iaeth,  Ccanys  y mae  ilawer  0 grefyddwyr  yn  camddeail 
eu  gilydd,  obiegid  eu  gwahanoi  opiiiiynau  am  y gair 


tjrwel  DwigHt’s  Tlieo.  yoI.  i.  page  335.*-1î  rûd,  il.  page  394. 


132  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


prynedigaeth.  1.  Wrth  hryiicdigaeth,  y mae  y cyffred- 
iiiolrwydd  o Galfìnistiaid  ac  Arminiaid  yn  golygu  yr 
hyii  a wnaeth  ac  a ddyoddefodd  Crist  dros  bechadur- 
iaid ; yr  olaf  yn  dal  ei  fod,  trwy  hyny,  w’edi  prynu  pawb, 
a’r  cyntaf  yn  dal  mai  ei  eglwys  yn  unig  a brynwyd  ganddo ; 
yr  Arminiaid  yn  dal  prynedigaeth  cyffredinol,  a’r  Calfìn- 
istiaid  yn  dalmai  neillduol  aphersonol  ydyw.  2.  Y mae 
y Ffwleriaid,  drachefn,  yn  dal  na  phrynodd  Cristneb  wrth 
farw  ar  y groes,  ac  nad  yr  hyn  a wnaeth  Crist  dros  ddyn- 
ion  yw  y prynedigaeth,  ond  eu  rhyddhad  gweithredol  o 
tan  felldith  y ddeddf.  “ Y golygiad  ysgrythyrol  ar  bryn- 
edigaeth  (medd  y Parch.  R.  Everett,  gynt  o Ddinbych,  yn 
awr  o America)  ydyw  personol  ryddhad  troseddwr  oddi- 
wrth  ryw  ddrwg  naturiol  neu  foesol^  ar  gyfrif  iawn 
drosto  i’r  gyfraith,''X  Drachefn,  “Yr  un  mor  ynfyd 
ydyw  son  am  brynedigaeth  cyffredinoly  a son  am  ail- 
enedigaeth  gyffredinol,  neu  gyfiawnhad  cyffredinol,  gan 
mai  yr  nn  personau  sydd  yn  derbyn  y bendithion  hyn 
olL”ìí  Y mae  y gẁr  hwn  yn  deilio  yn  onest;  oblegid 
wrth  ddywedyd  nad  cyffredinol  yw  y prynedigaeth,  y mae 
yn  dangos  yn  dêg  mai  ei  feddwl  y w,  nad  cyffredinol  yw 
y waredigaeth  odditan  felldith  y ddeddf. 

Ond  y mae  lle  i ofni  fod  llawer,  wrth  ddywedyd  nad 
ydynt  yn  dal  prynedigaeth  cyffredinol,  yn  arferu  y gair 
prynedigaeth  mewn  dull  mwysaidd,  sef  i beri  i’w  gwran- 
dawyr  feddwl  eu  bod  o’r  nn  farn  a’r  hen  Galfìnistiaid,  er 
eu  bod  yn  dal  fod  yr  iawn  dros  bawb  yn  ddiwahaniaeth, 

Prynu  pawb  a wnaeth  Crist  wrth  farw,  medd  yr  Armin- 
iaid;  rhoddi  iawn  i’r  llywodraeth  dros  bawb  a wnaeth, 
medd  y .-Ffwleriaid.  O ran  y peth  ynddo  ei  hun,  y mae 
yn  anhawdd  gweled  gwahaniaeth  rhwng  prynedigaeth 
cyffredinol  yr  Arminiaid,  a iawn  cyffredinol  y Ffwleriaid; 
yr  un  peth  a eilw  y naill  yn  brynedigaeth,  ag  a eilw  y llall 
yn  iawn,  sef  dyoddefaint  Crist;  a’r  ddau  yn  myntumio 
mai  pawb,  yn  ddiwahaniaeth,  y w gwrthddrychau  y peth. 
Ond  eto,  pe  caniateid  esboniad  y Ffwleriaid  ar  y gair  pryn- 
edigaeth,  ni  byddai  dim  dadl  rhyngddynt  a’r  Calfìnistiaid 
am  ei  wrthddrychau,  canys  y mae  y naill  a’r  llall  yn  addef 
mai  yr  etholedigion  yn  unig  a achubir. 

Gall  dyn  fod  yn  Ffwleriad,  a gwadu  prynedigaeth  cy- 
ffredinol;  ond  ni  all  neb  fod  yn  Galfìnist,  a dal  iawn 
cyffredinol. 


î Gwel  Galwad  Difrifol,  tudal.  92,— Tudal.  101. 


YMDDYDDAN  XIL 


133 


Gwran:  Pa  un,  meddwcli  cliwi,  ynte,  ai  gwaith  Crist 
yn  dyoddefdros  bechaduriaid,  ai  gwaith  y Tad  a’r  Ysbryd 
yn  gwaredu  pechaduriaid,  a eilw  y beibl  yn  brynedig- 
aeth  ? 

Preg,  Weithiau  bob  un  o’r  ddau,  ac  weithiau  y ddau 
y’nghyd.  Fe  allai  fod  y prynedigaeth,  yn  ei  ystyr  mwyaf 
priodol,  yn  cynwys  y cwbl  o waith  iachawdwiiaeth  pechad- 
uriaid,  sef  yr  hyn  oll  a wneir  drostynt,  arnynt,  ac  ynddynt. 

Dywed  y berniaid  fod  y gair  Groeg  AgorazOy  a’i  berth- 
ynasau,  pa  rai  a gyfieithir  prynu,  &c.  yn  1 Cor.  vi.  20,  vii. 
23,  Dat.  V.  9,  a rhai  manau  ereill,  yn  arwyddo,  yn  llythyr- 
enol,  prynu  nwyddau  trwy  roddi  gwerth  am  danynt,  am 
fod  y gair  Agorazo  yn  tarddu  o’r  gair  Agora^  lle  marchnad. 
Felly  iiid  ydyw  son  am  y prynedigaeth  drwy  Grist,  o dan 
y gymhariaeth  o fasgnach  gyffredin,  yn  ymddangos  i mi 
yn  hollol  anysgrythyrol,  er  fod  y Ffwleriaid  yn  dulio  yn 
ddiflino  ar  y peth.  Ond  dywedir  fod  y gair  Apolutrosis, 
yr  hwn  a arferir  fynychaf  am  y prynedigaeth  trwy  Grist, 
yn  arwyddo  prynu  o gaethiwed,  am  ei  fod  yn  tarddu  o’r 
gair  Lutron,  pridwerth  neu  iawn. 

Dywedir  hefyd  fod  y geiriau  Flebreig,  Goel  a Phadah, 
ag  sydd  yn  cael  euharfer  yn  yr  Hen  Destament  yn  gyfeir- 
iol  at  Grist,  yn  y manau  lle  mae  ein  cyfieithwyr  ni  yn  ar- 
fer  y geiriau  Prynwr,  Gwaredwr,  Gwaredu,  &c.,  yn  ar- 
wyddo  prynu  neu  waredu  o gaethiwed.  “Myfi  a wn  fod 
fy  Mhrynwr  (GoeO  fyw.”  Job  xix.  15.  “ Fy  Nghraig 

a’m  PrynwT  (Goei.)”  Psalm  xix.  14.  “Eu  Gwaredydd 
^Goel)  sydd  gryf.”  Jer.  i.  34.  “Gwerthfawr  yw  pryn- 
iád  {Phadah')  eu  henaid.”  Psalm  xlix.  8.  Felly  y mae 
yn  ymddangos  i mi,  pan  y mae  Crist  a’i  iachawdwriaeth 
yn  caei  eu  galw  Prynwr  a phrynedigaeth,  y gwneir  hyny, 
yn  fynychaf,  mewn  cyfeiriad  at  y dull  luddewig  o brynu 
caethioii,  Ac  yr  oedd  rhyw  beth  o natur  seremoniol  yn 
nghyfraith  y Goel,  neu  y cyfathrachwr  yn  Israel ; ac  felly 
gellid  meddwl  ei  fod  wedi  ei  fwriadu  i fod  yn  gysgod 
addas  o Grist,  ein  CyfathrachwT  ni ; a’r  gyfraith  hòno,  i fod 
yn  gynllun  cymhwys  o drefn  prynedigaeth  pechaduriaid. 

Yr  wyf  finau  o’r  un  farn  a Mr.  Everett,  “ fod  yr  ym- 
adrodd  prynu  hendithion,  yn  gwbl  annghyson  á golygiad 
yr  ys^ythyrau  ar  athrawdaeth  y prynedigaeth,  am  mai 
personau  a.brynwyd,  ac  nid  pethau.”t  Ond  yr  wyf 


t Gwel  Galwad  Difrifol,  tudal.  101. 


I34  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR, 


yn  metîiu  cyd'weled  â’r  gŵr  ‘‘nad  ydyw  y gair  pryn^ 
edigaeth,  uii  amser,  yn  aiwyddo  rhoddiad  yr  iawn.”t 
Beth  am  Rhüf.  iii.  24,  “A  hwy  -wedi  eu  cyíìawnhau, 
trwy  y prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  Icsu?”  Ai  nid 
rhoddiad  yr  iawn,  attolwg,  a feddylir  wrth  brynedigaeth 
yn  y geiriítu  yna?  Pa  synwyr  fuasai  dyweyd  fod  dynion 
yn  cael  eu  cyfìawnhau,  trwy  eu  bod  yn  cael  eu  gwaredu  ? 
Dywed  INÎr.  EYereít  fod  y prynedigaeth  y'ii  ar^yyddo 

y cyfnewidiad  sydd  yn  cymeryd  lle  yn  nghyfìwr  pech- 
adiir,  pan  mae  yn  cael  ei  symud  o’i  sefyllfa  goìledig.”J 
Yn  ol  y golygiad  hwn,  yr  un  peth  yw  prynu  a chyfìawn- 
hau ; felly  nid  yw  ymresymiad  yr  apostol  amgen  na 
dyweyd  fod  y saint  wedi  eu  prynu,  iiwy  cu  bod  wedi  eu 
j)rynu  ; neu  wedi  eu  cyfìawnhaii,  trwy  eu  bod  wedi  eu  cyf- 
iawnhau  ! A fuasai  rliesymu  fel  yna  yn  deilwng  o’r  fath  ẃr 
a’r  apostol  Paul,  heb  son  am  ysbrydoliaeth  Duvr  ? Os  na 
fuasai,  yna  rhaid  nad  gwaredigaeth  pechaduriaid,  ond  yr 
hyn  a wnaed  gan  Giist  diostynt,  y w’r  prynedigaeth  yn  y 
testyn. 

Gîoran,  Wel,  eich  barn  chwi,  dybygid,  yw,  mairhodd- 
iad  yr  iawn  ydyw  y prynedigaeth. 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y gair  yn  cael  ei  arferyd 
weithiau  am  hyny,  ac  weithiau  am  y waredigaeth ; ond  yn 
gyíFredin,  ac  yn  ei  ystyr  mwyaf  priodol,  yr  wyf  yn  meddwl 
ei  fod  yn  cymeryd  i mewn  y ddau. 

Y mae  y gair  in-ynu  yn  cario’r  meddylddrych  o gyf- 
newid,  pa  un  bynag  ai  nwyddau  ai  caethion  fyddo’r 
gwrthddrychau. 

Gwran.  ‘ Rhoswch  chwi,  oiiid  y w gwaredigaethau  tym- 
horol,  megys  gwaredigacth  Israel  o’r  Aiíi't,  ac  o Fabilon, 
yn  cael  eu  galw  yn  brynu?  A pha  gyfnewid,  attolwg, 
uedd  yno  ? 

Preg.  *Pan  sonir  am  waredu  neu  brynu  mewn  ystyr 
tymhorol,  sonir  am  “roddi’r  Aifít  yn  iawn  dros  y pryn- 
edigion ; ílthiopia  a Seba  am  danynt — ihoddi  dynion  am 
danynt,  a phobloedd  dros  eu  heinioes.”  Esay  ^Iiii.  3,  4. 
Felly  y mae’r  gair  prynu,  dybygaf  fì,  yn  arwyddo  rhyw 
gyfnewid,  bob  amser.  ^ Tybiwch  y buasai  rhyw  un  yn 
Israel  yn  gollwng  yn  rhydd  etifeddiaeth  afuasai  v\'edi  ei  har- 
wystlo  iddo,  neuolhvng  gwas  neu  forwyngaeth  o’iwasaii- 
aeth,  heb  na  gwerth  na  gobrwy ; buasaihyny  yn  gyinw'ynas, 


f Gwel  Galwad  Difrifol,  íudal.  100. — X Tudal.  99. 


YMDDYDDAN  XII. 


135 


oiidnid  ydwyf  yii  deally  biiasai  yn  bryiiedigaetli.  Cyn 
bod  y peth  yn  brynedigaetli,  yr  oedd  raid  fod  pridwerth 
yn  cael  ei  dalu  gaii  un  blaid,  a rhyddliad  i’r  caeth  yn  cael 
ei  roddi  gan  y blaid  arall.  Ac  wedi  talu  arian  y pridwerth, 
yr  oedd  rliyddhad  gweithredol  y sawl  y talwyd  trostynt  yn 
sicr,  tra  byddai  dyiiion  yii  deilio  yn  gyíìawn  â’u  gilydd. 

Gwran.  Pa  beth  ydych  yn  ei  feddwl  ^^'^’th  y gair 
pridwerth  ? 

Preg.  Ariaii  y prynedigaeth,  sef  yr  liyn  a delid  dros 
gaethion  cr  eu  rhyddhad.  GadeAVcli  i ni  edrych  yn  graff- 
ach  eto  ar  y pryiiu  yma,  ag  oedd  yn  gysgod  mor  enwog 
o’r  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist.  Meddyliwch  y buasai 
gŵr  boiieddig  yn  Israel  yn  prynu  morwyn  gaeth  i’r  dyben 
i’w  pliriodi:  y mae  yn  talu  i lawr  y pridwerth  {lutron^; 
üiid  gall  ei  gadael,  dros  amscr,  heb  iddi  wybod  ei  fod  wedi 
gwneyd  hyny,  ac  heb  ei  cliymeryd  o’r  hen  wasaiiaeth ; ac 
iiid  oes  ganddi  hi,  yn  y cyfamser,  un  Iiawl  i ddemandio  ei 
rhyddhad  gan  ei  hen  feistr.  Ond  pan  mae’r  pryiiwr  yn  ei 
chymeryd  o’r  hen  wasanaeth,  ac  yn  ei  meddiannu  yn  briod 
iddo  ei  hun,  y mae  hi,  iiid  yn  unig  yn  rhydd,  ond  hefyd  yii 
berchen  ar  y prynwr  a’i  holl  gyfoeth.  Y mae  yn  ym- 
ddaiigos  i mi  fod  y prynu  yn  cynwys  yr  holl  fusnes  yna  i 
gyd.  llhyw  un  oruchwyliaeth  ydyw’r  cwbl,  a phob  rhan 
o honi  yn  dal  perthynas  angenrheidiol  á’r  llall:  nid  oedd 
y pryiiwr  yn  talu  arian  y pridwerth,  ond  gyda  bwriad  i 
wneyd  y gwrtliddrych  yn  eiddo  iddo  ei  hun;  na’r  gaethes 
chv/aith  yn  cael  ei  rhyddhau,  ond  ar  gyfrif  y pridwerth  a 
roddwyd  drosti. 

Dy^ved  y Fhyleriaideu  hunain,  “mai  yn  gyfeiriol  at 
brynu  caethion  o’u  sefyllfa  golledig— — y mae’r  ysgrytliyr 
yn  darlunio  prynedigaeth  pechaduriaid  drwy  waed  Crist.”* 
Ond  nis  gwn  i pa  fodd  y gallai  fod  yn  gyfeiriol  at  hyny, 
os  ihoddes  Crist  ei  “waed”  dros  fwy  o gaethioii  nag  a 
fwriadodd  eu  meddiannu. 

Onid  y w y gymhariaeth  odidog  hon  yn  ein  harwain  yn 
naturiol  i’r  penderfyiiiad,  fod  Crist  wedi  rhoddi  ei  hun  yii 
bridwerth  dros  lawer,  neu  drosbawb,,  gyda  bwriad  i fedd- 
iannu  y llawer  neu  y pawb  hyny,  a’u  gwneyd  yn  boblbri- 
üdol  iddo  ei  hun?  Eto,  nid  yw  hyny  yn  newid  dim  ar 
gyflwr  y gwrthddrychau,  nes  y b^Mdo  i’r  prynwr  eu 
gweithredol  ryddhau  a’u  huno,  neu  eu  priodi  âg  ef  ei  hun  ; 


* Gwel  Ga'.v  al  Diaifol,  tudal.  93. 


136  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ac  yna  y mae  y prynwr,  a’i  lioll  gyílawnder,  yn  dyfod  yn 
eiddo  iddynt  liwy. 

Gwran.  1.  Addef  y Ffwleriaid  fod  achubiaeth  pech- 
aduriaid  yn  hollol  ar  gyfrif  yr  iawn,  fel  y buasai  gwared- 
igaeth  caethion  yn  Israel  ar  gyfrif  y pridwerth : ond  yn 
2.  Gwadant  fod  yr  iawn  yn  sicrhaii  achubiaeth  neb,  fel 
(yr  ydych  chwi  yn  dywedyd)  y buasai  taliad  y pridwerth 
yn  sicrhau  rhyddhad  caethion  yn  Israel.  Ac  felly,  er  nad 
ydyw  “prynedigaeth  pechaduriaid  trwy  w^aed  Crist,”  yn 
gyfeiriol  at  brynu  caethion  yn  yrail  olygiad  a enwais,  eto, 
gall  fod  felly  yn  y cyntaf. 

Preg.  Yn  wúr,  nis  gwn  i pa  fodd  y gallai  rhyddhad 
caethion  fod  yn  gysgod  o’r  waredigaeth  trwy  Grist,  heb 
fod  taliad  y pridwerth  yn  gysgod  o iawn  Crist;  na  pha 
fodd  y gallai  taliad  y pridwerth  fod  yn  gysgod  o’r  iawm, 
heb  fod  y naill,  fel  y llall,  yn  sicrhau  rhyddhad  ei  wu’th- 
ddrychau.  Tybiwch  y buasai  rhy w'  un  yn  rhyddhau  nifer 
o gaethion  a fuasent  yii  meddiant  gẃr  arall,  ac  yn  dy w’eyd 
ei  fod  yn  gwmeyd  hyny  ar  gyfrif  iddo  dalu’r  pridw'erth  am 
danynt;  oni  phenderfynai  rheswnn  cyífredin,  y buasai’r 
gẃr  yn  rhyddhau  yr  holl  gaethion,  pe  buasai  w^edi  talu’r 
pridw^erth  dros  yr  holl  gaethion;  ond  gan  mai  rhai  a 
feddiennir  ganddo,  mai  dros  y rhai  hyny  y rhoddw'yd  y 
pridw'erth  ? Ond  y mae’n  debyg  na  ddaeth  i feddwd  un  goel 
yn  Israel  erioed,  ddim  yn  amgen  na  rhyddhau  y sawl  y 
rhoddai  b’  idwerth  drosto,  er  y priodola  Ffwleriaid  yr  an- 
nghysondeb  yma  i’n  CyfathrachwT  ni. 

Gwran.  Dichon  fod  y gair  prynedigaeth  yn  cael  ei 
arferyd  mewn  cyfeiriad  at  ryddhad  caethion  fel  gw’ared- 
igaeth  o gaethiwed,  ac  heb  ddim  cyfeiriad  at  hyny  fel 
effaith  pridwerth  neu  iawni. 

Preg.  Y mae  eich  gwrthddadl  yn  rhy  wan  i’r  Ffwder- 
iaid  sydd  yn  dal  “fod  y prynedigaeth  yn  arwyddo  y cyf- 
newddiad  hwmw  yn  ei  berthynas  â iawm  Crist,  fel  pridweith 
dros  rai  euog.”;j;  Ond  y mae  yn  wanachfyth  yn  ngwvyneb 
y Testament  New^ydd,  gan  nad  ydywhwnw  ond  anfynych 
yn  arfer  y gair,  ond  mewn  cysylltiad  â dyoddefaint  Crist. 

Y mae  y golygiad  Ffwleraidd  ar  brynedigaeth  yn  annghy- 
son  â’r  drefn  a briodola’r  beibl  i’r  Personau  Dwyfol  yn 
achubiaeth  dynion.  Oblegid,  os  y w^aredigaeth  yn  iinig  y w 
y prynedigaeth,  buasai  yn  fwy  cyson,  dybygid,  iddo  gael 


î Gwel  Galwad  Difrifol,  tudal.  99. 


YMDDYDDAN  XII. 


137 


ei  briodoliTr  Tad  nea  yr  Ysbryd,  nag  i’r  Mab;  canys  y 
Tad  sydd  yii  gwaredu  o dan  euogrwydd  pechod,  yn  y cyf- 
iawnhad;  a’r  Ysbryd  sydd  yngwaredu  oddiwrth  yr  halog- 
rwydd,  yn  y santeiddhad.  Ondiiid  yw  yprynu,  unainser, 
yii  y Testament  Newydd,  yii  cael  ei  briodoli  i’r  Tad  (oddi- 
eithr  pan  arferir  y gair  ain  waredigaeth  dymhorol),  na 
chwaithi’f  Ysbryd,  ond  bob  amsef  i’r  Mab.  Felly,  er  fod 
gaii  y Personau  ereill  law  yn  y prynedigaeth,  eto  y mae’r 
hyn  a wnaeth  ac  a ddyoddefodd  Crist  yn  rhan  mor  bwysig 
0 hono,  fel  y mae  yn  cario  enw  yr  holl  waith  i gyd.  Ónd 
os  gwaith  y Tad  a’r  Ysbryd  yn  gwaredu  pechaduriaid,  yn 
unig,  a feddylir  wrth  brynedigaeth,  paham,  meddwch 
chwi,  y mae’r  Testament  Newydd  yn  priodoli  y peth  yn 
wastadol  i’r  Mab,  ac  nid  un  amser  i’r  Personau  ereill? 

Gwran.  Masgnachol,  sef  gwerth  yn  cael  ei  roddi  am 
werth,  ydyw’r  prynedigaeth,  yn  ol  eich  golygiad  chwi. 

Preg.  Pan  y mae  Mr.  E.  yn  dyweyd  ‘‘mai  yn  gyfeiriol 
at  brynu  caethion,  (ac  nid  yn  yr  ystyr  masgiiachol,)  y mae 
yr  ysgrythyrau  yii  darlunio  prynedigaeth  pechaduriaid 
trwy  waed  Crist,”f  yr  wyf  íì  yn  methu  â dirnad  ei  feddwl. 
Pa  fodd,  attolwg,  y mae  prynu  caethion,  ond  meAvn  ystyr 
masgnachol?  Ai  nid  masgnach  oedd  prynu  caethion?  Ac 
onid  oedd  cymaint  o newidwriaeth  mewn  prynu  caethion  ag 
oedd  mewn  prynu  nwyddau?  Felly  y mae’r  gair  prynu, 
pa  uii  bynag  ai  am  bethau  ai  am  bersonau  ei  harferir,  yn 
arwyddo  rhyw  gyfnewid;  sef  fod  peth  neu  bethau — per- 
son  iieu  bersonau — yn  cael  ei  roddi  am.,  neu  yn  lle,  arall 
neu  ereill.  Arwydda  yr  un  peth  hefyd  pan  ei  harferir  yn 
gyfeiriol  at  Grist  a’i  waith;  dywedir  iddo  hrynu  er 
gwerth — prynu  á'i  waed — a phrynu  drwy  ei  waed.  Pe 
dywedwn  i mi  brynu  rhywbeth  âg  arian,  er  arian,  neu 
drwy  arian,  pa  beth  a gasglech  oddiwrth  y dywediad, 
ond  fy  mod  wedi  rhoddi  arian  yn  gyfiiewid  am  yr  hyn  a 
brynais?  Y mae’r  apostol  Pedr  yn  cyferbyiiu  y pryned- 
igaeth  trwy  Grist  á phrynu  am  arian — “Gan  wybod  nad  â 

phethau  llygredig,  megys  arian  neu  aur,  y’ch  prynwyd 

ond  á gwerthfawr  waed  Crist.”  (I  Pedr  i.  18,  19.)  Fe’ch 
prynwyd  â gwerth,  eithr  nid  aur  nac  arian  oedd  y gwerth 
hwnw,  ond  “gwaed  Crist.”  Dyma’r  pridwerth  mawr! 

Gwran.  A ydych  yii  meddwl  ynte,  mai  gwerth  y nifer 
a achubir,  a dim  dros  ben,  oedd  yr  hyn  a roddwyd  ar  y 
groes  ? 


t üwel  Galwad  Dií'rifol,  tudal.  13. 


138  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Preg.  Nid  ydyw  ymresymu  fel  yiia  amgen  na  cliilio 
oddÌAYitli  y pAvynt;  canys  nid  am  'SYerth,  neu  ddigonol- 
rwydd  y piidAYertli  i achub  y nifer  yma  neu’r  nifer  acw,  y 
mae’r  ddadl,  ohlegid  y mae’r  ddwy  blaid  yn  addef  fod 
hwnw  yn  anfeidrol.  Ond  y pwnc  mewn  dadl  ydyw,  dros 
bwy  ei  bwriadwyd?  Am  ba  beth  yr  addawodd  Ciist 
fyned  drwy’r  gwaith,  yn  nghyfammcd  neu  gytundeb  y 
prynedigaeth?  Tuag  at  beLderfynu  pwy  a ddinystiiwyd 
yn  Adda,  nid  oes  eisiau  ymofyn  pa  faint  oedd  graddau  ei 
bechod  ef; — a fuasai  yn  waethpebwytasaifwy,  neu’n  well 
pe  bwytasai  lai,  o’r  ffrwyth  gwaharddedig.  Ond,  pwy  . 
ydyw  y personau  a roddwyd,  yn  y cyfammod  gweithicd- 
oedd,  i Adda  i’w  cadw  neu  i’w  dinystrio  ? Felly,  i’r  dy-  • 
bcn  i benderfynu  pa  un  ai  tros  holl  ddynolryw,  ai  trcs  ; 
l ifer  llai,  y rhoddwyd  y pridwerth  ar  Galfaria,  ni  pherthyn 
i ni  wybod  beíh  a fuasai,  pe  buasai  y dyoddefaint  yn  fwy  ‘ 
neu  yn  llai:  ond  pwy  a roddwyd  i Grist  yn  nghyfammod 
y prynedigaeth — am  iachawdwriaeth  pwy  yr  ymiwymodd  ’ 
Crist  i’ w waith  cyfryngol  yn  y cytundeb  “ cyn  bod  y byd.”  ^ 
Os  oedd  Adda  fcl  pen-cyfainmodwr  yn  “ífiirf  yr  un  cedd  i 
ar  ddyfod,”  sef  Ciist;  ac  -os  oedd  cyfainmod  Eden  yn  ■ 
gwneyd  mai  y plant  a roddwyd  i Adda  oedd  yrunigwrth-  : 
ddrychau  ag  y perthynai  ei  anufydd-dcd  ef  iddynt,  er  eu 
dinystrio;  yna  y mae  cyfammod  y prynedigaeth  yn  gwneyd  , 
mai  y plant  a rcddwyd  i Grist  ydynt  yr  unig  withddrychau  ; 
ag  y mae  ei  ufydd-dcd  yntau  yn  perthyn  iddynt,  er  eu  [ 
hachub.  Os  gallasai  Adda  ddyweyd,  Wcle  íì  a’r  plant  a < 
roddcs  Duw  i mi,  yn  ngharchar  y codwm;  gall  Crist  ddy-  í 
we^'d,  pan  ryddLaer  ei  holl  brynedigion,  “ Wele  fi  a’r  . 
plant  a roddes  Duw  i mi.”  ' 

Gwran.  Y mae  geny’  un  -wrthddadl  eto,  ag  sydd  yn  '■ 
ddigon,  dybygwn  i,  i ddadymclnvclyd  eich  holl  system.  ‘ 
Y inae  dynion  yn  gacthion  yn  meddiant  Satan:  gaii  hyny, 
y inae  eich  golygiad  chwi  yn  cin  harwain  i fedáwl  mai  i 
Sataji  (maddeuwch  y dywediacl)  y rhoddwyd  iawn. 

Preg.  Nid  ydyw  dynion  yn  feddiant  priodol  {private 
prcperíy')  i’r  diafol.  Ond  fcl  y mae  carcliar-peidwad  yn 
cacthiwo  ei  garcharoiion,  neu  fel  y mae  gan  ddienyddwr 
nerth  marwolaeth  yn  erbyn  y condemniedig;  felly  mae 
gan  Satan  feddiant  ar  ddynion.  Yn  awr,  i ryddhau’r  con- 
demniedig,  rhaid  rhoddi  iawn,  nid  i geidwad  y careliar, 
nac  i’r  dienyddwr  cyfTredin,  ond  i’r  awdurdod  y trosedd- 
wyd  yn  ei  crbyn.  “A  ddygir  y cafacliad  oddiar  y 


YMDDYDDAN  XII. 


139 


cadarn?  neii  a waredir  y rliai  a garcherir  yn  gyfiawn?”. 
Esay  xlix.  24.  Er  fod  dyiiion  yn  gaífaeliaid  neii  yn  ysglyf- 
aelh  y cadarn,  eto  y maent  yn.garcharorion  cyfiawnder. 
Er  mai  mewn  fíordd  o ysglyfio  y mae  Satan  yn  meddiannu 
dynion,  eto  mewn  ffordd  o weiiiyddu  cyfiawnder  y mae 
Duw  yn  caniatâu  iddo  wneyd  hyny.  Bellach,  er  gwneyd 
yn  gyfreithlawii  i’r  carcharorioii  hyn  gael  eu  rhyddhau, 
ihaid  rhoddi  iawn,  nid  i Satan,  ond  i Dduw,  am  mai  yn 
gospedigaeth  am  droseddu  deddf  Duw  y rhoddv/yd  hwynt 
i fyny  fel  carcharorion  i Satan.  Yr  hyn  sydd  reidiol  er 
rhyddhau  y caicharorion  hyn  yn  weithredol,  ydyw,  i uii 
cryfach  na’r  cryfarfog  ddyfod  arno  a’i  orchfygu:  “Myfi  a 
ymrysonaf  á’th  yinrysonydd,  ac  myfi  a achubaf dy feibion.” 

Gwran.  Wel,  y mae  swyddau  y carchar-geidwad  a’r 
dienyddwr  cyffredin,  yn  gyfreithlawn,  ac  nid  ydyw  bech- 
adurus  eu  cyflawni.  Yrŵan,  os  nad  yw  gwaith  Satan 
yn  meddiannu  ac  yn  poeni  dynion  ddim  amgenna  gwaith 
swyddog  yn  gweini,  yn  weithredol,  y gosp  ddyledus  ar 
droseddwyr,  paham  yr  ydysynbeio  cymaiiit  arno?  pam  y 
sonir  am  ysigo  ci  ben — ei  ddinystrio — ei  rwymo  — ci  fwrw 
i’r  pydew  diwaelod?  Onid  yw’r  llywodraeth  foesol  yn 
gofyn  i ryw  un  fod  yn  swydd  y diafoi? 

Preg.  Y mae  rhinwedd  neu  fai  gweithred  creadur  i’w 
benderfynu  wrth  ei  egwyddor  a’i  ddyben  ef  ei  hun  yn  y 
peth,  ac  nid  wrth  y dyben  sydd  gan  y Creawdwr  yn  can- 
iatâu’r  peth.  Yr  oedd  Duw  yn  gyfiawn,  fel  Llywodraeth- 
wr  ei  greaduriaid,  wrth  roddi  Israel  yn  nwylaw  eu  gelynion 
yn  gosp  am  eu  iiechodau;  ond  yr  oedd  y gelynion  yii 
cyflawni’r  peth  oddiar  gasineb  at  Dduw  a’i  bobl;  ac  am 
hyny  yr  oeddynt  hwythau  dracliefn  yii  cael  eu  cospi  am 
eu  hymddygiad.  Eelly  pan  bechodd  dyn  gyntaf,  yr  oedd 
Dinv  yn  gyfiawn  with  oddef  i’r  diafoì  gyineryd  meddiant  o 
hono;  ond  y mae’r  diafol  yn  llywodraethu  arddynion,  nid 
oddiar  ddim  sel  dros  lywodracth  Duw,  ond  oddiar  elyn- 
iaeth  at  Dduw,  ac  at  ddynion  a grëwyd  ar  ddelw  Duw; 
ac  am  hyny  nid  oes  ganddo  yntau  i’w  ddysgwyl  ond  cosp 
dragwyddol  yn  wobr  am  ei  holl  draílerth. 

Gwran.  Gelwir  adgyfodiad  y saint  yn  “brynedigaeth 
eu  corff,”  a’r  dyddolafyn  ‘‘ddydd  prynedigaeth.”  Pa 
synwyr,  attolwg,  sydd  yn  hyny,  os  yw  y gair  prynu,  bob 
amser,  yn  arwyddo  rliyw  gyfnewid  ? Am  ba  beth  y bydd 
cyríf  y saint  yn  cacl  eu  newid  yn  y dydd  hwnw? 

Prey.  Er  inai  dyoddefiadau  Crist  yw  careg  sylfcien  y 


i40  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

pryredigaetli,  a’u  bod,  ar  gyfrif  hyny,  yn  cael  eu  galw  yn 
íynycli  yn  brynedigaeth;  eto  y mae  gwaredigaeth  y saint 
oddiwrth  bechod  a’i  eífeithiau  yn  yr^oruchwyliaeth;  ac,  ain 
gelwir  maddeuant  a santeiddhad  yn  brynedigaeth, 
ac  adgyfodiad  y saint  yn  ‘‘brynedigaeth  eu  coríf.^’  A 
phan  ystyrir  fod  yr  holl  bethau  yna  yn  ammodau  o eiddoT’ 
Tad  i Grist  yn  nghyfammod  y prynedigaeth,  gwelir  yn 
amlwg  y cynwysant  y meddylddrych  o gyfnewid,  hyny  y w, 
y maent  yn  bethau  a dderhynir  ar  gyfrif  yr  hyn  a roddwyd 
gan  Grist.  lawn  y gelwir  y dydd  hwnw  dydd  prynedig- 
aetli^  canys  dyma’r  amser  y bydd  holl  oruchwyliaeth  fawr  ' 
y prynu  ar  ben;  y prynedigion  oll  wedi  eu  casglu,  S’íon 
wedi  gorphen  ei  hadeiladu,  a’r  PrynAvr  i’ẁ  weled  yn  ei 
ogoniant.  ; 

Gwran,  Prin  yr  addefwch  eich  bod  yn  dal  prynedig-  , 
aeth  fasgnachol ; ac  eto  yr  ydych,  dybygwn  i,  yn  llithro  ' i 
i’r  peth,  bob  cam. 

Preg.  Os  newidiad  personau  neu  bethau  am  eu  gilydd,  ! 
a elwch  yn  olygiad  masgnachol,  yr  wyf  íì  o galon  yn  ei  * 
bleidio,  acnid  yn  myned  iddotrwy  lithrona  thripio.  Ond  • 
gochelwch  chwi  rhag  eich  bod,  wrth  gyhuddo  eich  cyfaill,  ' 
yn  cyhuddo  un  mwy,  sef  y beibl.  Y mae  yr  enwau  ysgryth-  ^ 
yrol  ar  waith  Crist,  y’nghyda’r  cymhariaethau  o hono,  „ 
y’mron  i gyd,  yn  cario’r  meddylddrych  o gyfnewid.  , 
Ystynr  ef  fei  gwasanaeth  gwas  cyílog — yn  fechn'iaeth  dros  ; 
droseddwyr — yn  bridwerth  dros  gaethion,  &c.  Yn  awr,  \ 
os  dylai  gwas  gael  ei  gyílog,  yn  gyfnewid  am  ei  lafur ; os  i 
dylai  troseddwr  neu  ddyledwr  gael  dianc,  yn  gyfnewid  | 
am  ddyoddefaint  ei  fechniydd;  ac  os  dylasai’r  prynwr  ' 
gael  ei  gaethion  yn  rhydd,  yn  gyfnewid  am  daliad  y prid-  ! 
werth ; cyfiawnder  ydyw  i Grist  gael  holl  wrthddrychau  y ; 
cyfammod  yn  daledigaeth,  neu  yn  gyfnewid,  am  ei  waith  ‘ 
mawr  yntau. 

Ond  os  wrth  olygiad  masgnachol  yr  ydych  yn  meddwd 
y dyb,  mai  bethau  cydbwys,  neu  gyfartal,  yw  iawn  Crist  ac 
iachawdwTÌaeth  yr  eglwys  ; yr  wyf  yn  gwadu  y cyhuddiad. 
Pw*y  ydym  ni  i fyned  i son  am  bwyso  neu  gyfartalu  pethau 
anfeidrol ! Y mae’r  iaAvn  yn  anfeidrol  oi  rinwedd,  aiach- 
aw'dwriaeth  yr  eglwys  yn  anfeidrol  ei  gw’erth.  Mewm 
perthynas  i haeddiant  ac  effeithiau  yr  iawn,  digon  i ni  y w , 
dyweyd  eu  bod  yn  anfeidrol,  am  fod  y Personau  Dwyfol 
yîi  anfeidrol  foddlawm  iddynt,  ac  yndd^'nt.  Y mae  y priod- 
oliaeíhaii  dw'yfol,  yn  Mherson  y Tad,  w'edi  euperífaithfodd- 


YMDDYDDAN  XII. 


I4i 


loni  y’ngwáitli  y Mab.  H wn  y wfy  anwyl  Fab,  yn  yr  liwii 
y’m  boddlonwyd.”.  Ac  y mae,  yf  un  priodoliaetbau,  yn 
Mherson  y Mab,  yn  sicr  o gael  ,eu  perffaitli  foddloni  yn 
nifer  a graddau  dedwyddwch  holl  ífrwyth  ei  farwolaeth. 
“ O lafur  ei  enaid  y gwel,  ac  y diwellir.” 

Wel,  rhaid  i ni  derfynu  yr  ymddyddan  bellach ; ond 
efallai  nad  anfuddiol  fyddai  adrodd  rhyw  grynoad  o’r 
pethau  fu  genym  dan  sylw,  a chanu  pennill  wrthymadael. 

1.  Fod  gwaith  iachawdwriaeth  pechaduriaid  yn  cael  ei 
alw  yn  hrynu,  mewn  cyfeiriad,  yn  benaf,  at  brynu  caeth- 
ion  yn  Israel ; er  fod  y gair  a arferir  am  brynu  nwyddau 
yn  cael  ei  arferyd,  w'eithiau,  am  dano. 

2.  Er  y gelwir  dyoddefaint  Crist,  weithiau,  a’r  waredig- 
aeth  oddiwrth  bechod  a’i  effeithiau,  dro  arall,  yn  brynu; 
eto,  yr  wyf  yn  meddwl  fod  y prynedigaeth,  yn  ei  ystyr 
helaethaf,  yn  cynwys  lioll  w^aith  y Drindod  fawr  yn 
achubiaeth  dynion.  Rhy w un  oruchwyliaeth  fawT  y dyw’r 
cwbl,  yn  caeJ  ei  dwyn  y’mlaen  gan  Dad,  Mab,  ac  Ysbryd 
Glân,  a phob  rhan  o honi  yn  ymwneyd  â’r  un  gwrth- 
ddr-ychau,  sef  “plant  y cyfammod,” 

3.  Fod  y gair  prynu,  bob  amser,  yn  cario’r  meddyl- 
ddrjmh  o gyfnewid,  sef  fod  pethau  neu  bersonau  yn  cael 
eu  rhoddi  am,  neu  yn  lle,  eu  gilydd.  Ac  os  iachawdwr- 
iaeth  yr  e^lwys  (fei  yr  addef  Dr.  Dwdght  ei  hun,  yn  ei 
ddarnodiad  o gyfammod  y prynedigaeth)  yw  yr  hyn  a 
addawyd  i Grist  yn  gyfnewid — neu  yn  wobr  am  ei  lafur, 
yna  rhaid  mai  yn  gyfnewid  am  achubiaeth  ei  eglwys  y 
rhoddes  ei  lafur — mai  yn  gyfnewid  am  ryddhad  y rhei’ny 
y rhuddes  ei  hun  yn  bridwerth — ac  mai  iachawdwriaeth 
ei  etholedigion,  yii  nesaf  at  ogoniant  ei  Dad,  oedd  dyben 
ei  holl  ddyoddefaint. 

4.  Ond  cofiwch  nad  yn  ol  g\verth  ỳ pridw^erth  yr  ydym 
i farnu,  pa  un  ai  yr  eglwys,  ai  pawb  yn  gyífredinol,  oedd 
ei  wrthddrychau,  ond  yn  ol  y cytundeb  rhwmg  y Personau 
yn  y cyfammod.  Ac  os  sylwn  yn  fanwl  ar  yr  ysgryth- 
yrau,  cawn  wmled  fod  Crist,  yn  y cytundeb  hwnw,  v/edi 
addaw  rhoddi  ei  hun  yn  bridwerth  i’r  Tad,  a’r  Tad  wedi 
addaw  rhoddi  yr  etholedigion  yn  eglwys  iddo  yntau,  i fod 
yn  ddedwydd  byth.  Felly,  y mae  iawn  Crist,  ac  iach- 
awdwriaeth  yr  eglwys,  wedi  eu  cysylltu  á’u  gilydd  trwy 
gyfammod  tragwyddol  rhwng  y Personau  Dwyfol;  “a’r 
pethau  a gysylltodd  Duw,  na  'wahaned  dyn.” 

5.  Byddai  dy^yeyd  fod  y prynedigaeth  yn  oruchwyliaeth 


i42  Y PREGETHWîl  A’R  GWRANDAWR. 


hollol  tasgnacliol,  yn  ol  golygiadau  rliai  Uwch-Galfìniaid, 
neu  hollol  wladyddol  {poUtical^)  fel  yi;hòna’r  Ffwleriaid, 
yn  eithaf  annheilwng;  canysý  niae  pob  goruchwyliaeth  o 
eiddo  dynion,  pa  un  bynag  ai  masgnachol  ai  gwladyddol, 
yn  rhy  ddifíygiol  i fesur  pethau  mawrion  Duw.  Ond  eto, 
gau  fod  y beibl  yn  defnyddio  prynu  nivyddau,  neu  hrynu 
caethion,  yn  amlach  o bosibl  iia  dim  arall,  fel  cymhariaeth 
o’r  peth,  rhaid  fod  y gymhariaeth  yn  berffaith  gyson. 
Perfíaith  'gyson,  meddaf,  cyn  belied  ag  y mae  yn  cael  ei 
dèfnyddio  yn  y Ì3eibl;  sef  i ddangos,  yn  un  peth,  fodprynu 
yr  eglwys  yn  cynwys  fod  gwerth  yn  cael  ei  roddi  yn  gyf- 
newid  am  yr  hyn  a dderbynir;  megys  y mae,  pan  mae  dyn- 
ion  yn  prynu  gan  eu  gilydd.  Ónd  os  dylynir  y gymhariaeth 
cyn  belled  a gwaith  prynwyr  a gwerthwyr  yn  hargeinio, 
yn  dadlu,  yn  pwys'o,  ac  yn  cyfaitalu  eu  harian  a’u  nwydd- 
au  â’u  gilydd;  yr  wyf  yn  meddwl  nas  meddwn  warant 
ysgrythyrol  i’r  fath  beth. 

Ond  dyma’r  pennill,  dechreuwch  chwithau  y dôn. 

“ I’r  colledig,  Ceidwad  cawd, 

O’ii  cyfathrach  ni  yn  frawd ; 

Ar  y pren  ein  prynu  wnaeth, 

I’n  rhyddhciuo’n  carchar  caeth.” 


YMDDYDDAN  XÍIÎ. 

MECHNIAETH  CHIST. 

Gwran,  Purion  pregeth,  ar  y cyían,  oedd  pregeth  y 
Sul  diweddaf,  ar  Heb.  vii.  22, — “Ar  destament  gweìl  o 
hyny  y gwaethpwyd  lesu  yii  Fechniydd.”  Ond  gan  eiu 
büd  -wedi  dechreu  ymddyddan  â’n  gilydd  yn  rhydd  am 
bethau  o’r  natur  hyn,  chwi  a faddeuwch  i mi  am  ddyweyd 
mai  prin  y gallwn  gydfyned  á rhai  petha.u  ynddi,  megys 
fod  Crist  wedi  ymrwymo  dros  ei  bobl,  fel  gŵr  ynmechnío 
dros  arall;  a bod  rhyddhad  y sawl  y bu  Crist  farw  dros- 
tynt,  mor  sicr  ag  yw  rhyddhad  y dyledwr,  wedi  talu  ei 
ddyled  gan  y meicîiai.  Ond  yr  oeddwn,  yn  mawr  hoífì  y 
syÌw,  fod  Crist  yn  rhagori  ar  bob  mechníydd  y clybuwyd 
son  am  dano  erioed. 

Preg,  Mi  a ryfeddais  beth  wrth  ddarllen  traethawd 
Mr.  Jenkyn,  fod  y gŵr  yn  abl  i ysgrifenu  dros  bedwar 
cant  a hanner  o dudalenau,  ar  iawn  Crist,  ac  heb  gymaint 
agun  dospaith,  na  thudalen,  ar  fechniaeth  Crist,  yn  yrholl 


YMDDYDDAN  XIÍT. 


143 


lyfr.  Ond  mi  feddyliwn  mai  yr  acîios  o hyny  ydyw,  nad  oes 
dim  lle  i’r  pwnc  yma  yn  system  Mr.  J.,  ac  am  hyny  nad 
oes  dim  i’w  wneuthiir  ond  ei  adaelallan. 

Gwran.  Arafwch  dipyn,  fy  nghyfaill;  ni  fyddai  raid  i 
chwi  fod  mor  ddiarhed  wrth  y traethawd,  na’r  awdwr,  ar 
y cyfrif  yna;  canys  chwi  a wyddoch  mai  un  waith,  yn  yr 
holl  ysgrythyrau,  y mae  Crist  yn  cael  ei  ahv  yn  Fech- 
n'íydd,  sef  yn  y testyn  aenwais;  ac  y mae  dadl  yn  mhlith 
duwiiiyddioii  union-gred,  pa  un  a ydyw  yr  apostol,  yn  y 
fan  yna,  yn  ystyried  Crist  yn  Fechniydd,  yn  ol  eichgoìyg- 
iad  chwi  ar  y peth,  ai  peidio. 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  mai  tair  gwaith,  neuhedair, 
yn  yr  eithaf,  y mae  y gair  iawn  yn  cael  ei  arferyd,  mewn 
cyfeiriad  uniongyrchol  at  Grist  a’i  ddyoddeíìadau,  yn  yr 
holl  ysgrythyrau;  ond  eto,  athrawiaeth  yr  iawn  yw  y 
prif  hwnc  ag  y mae  yr  holì  feihl  yn  cyfeirio  ato.  Felly, 
er  mai  un  waith  yn  yr  hoU  feihl  y gelwir  Crist  yn  Fech- 
níydd;  eto,  y mae  mechníaeth  Crist  yn  fater  ag  sydd  yn 
cael  ei  ddangos  mewn  lluaws  o ysgrythyrau. 

Gwran.  Y mae  Mr.  J.  yn  trin  yn  helaeth  ar  drososod- 
iad  {suhstitution')  Crist.  Ac  ni  wn  i pa  wahaniaeth  sydd 
rhwng  trososodiad  a mechn'íaeth. 

Preg.  Yn  wir,  chwi  a ellwch  wyhod  fod  gwahaniaeth 
mawr  rhyngddynt;  canys  er  fod  mechiiíaeth,  hoh  amser, 
yn  cynwys  trososodiad,  nid  yw  trososodiad  ond  weithiau 
yn  cynwys  mechniaeth.  Y mae  yr  amhassador,  hoh  am- 
ser,  yn  suhstitute i’ w frenin  ; ond  a alwech  chwi  ef  am hyny 
yn  fechniydd  dros  eifrenin?  Na  wnaech.  Y maeaelodau 
y senedd  yn  siihstitutes  i’r  rhai  a’u  danfonant  yno;  ond 
disynwyr  fyddai  dywedyd  eu  hod  yn  feichiau  dros  eu 
hetholwyr.  Y mae  yn  heth  hollol  gyffredin  fod  dynion 
yn  gwneyd  eu  negesau  trwy  ddirprwy wyr,  neu  drososod- 
edigion,  sef  fod  y naill  yn  cyílawni  rhyw  orchwyl  yn  lle  y 
llall;  ond  nid  oes  dim  meclmiaeth  me^vn  un  o gant  o’r 
amgylchiadau  hyn.  Dichon  y naillheth  fod  yn  drososod- 
edig  yn  lle  peth  arall ; gall  alltudiad  gael  ei  drososod  yn- 
gospedigaeth  yn  lle  dienyddiad;  ond  ynfydrwydd  fyddai 
dywedyd  fod  dim  mechiiiaeth  yu  y peth. 

Gwran.  Efallai  nad  ydyw  Mr.  J.  yu  golygu  yrun  peth 
w'rth  drososodiad  a mecliniaetb,  ond  ei  fod  yn  dewis  y 
cyntaf,  am  ei  fod  yn  air  mwy  cyffredinol  iia’r  olaff 

Preg.  Golyga  yr  awdwr  fod  trefn  yr  iawn  yn  cyinvys 
trososodiad  mewn  ystyr  dwhl,  sef  trososodiad  personau, 


144  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


a thrososodiad  dyoddefiadaii ; liyny  yw,  fod  persoii  Crist 
wedi  ei  osod  yn  lle  personau  dynion,  a’i  ddyoddefaint  ef 
wedi  ei  drososod  yn  lle  y gospedigaeth  ddyledus  iddynt 
hwy.  Yn  awr,  os  nad  yw  Mr.  J.  yn  meddwl  ond  yr  un 
peth  wrth  drososodiad  a mechniaeth,  ni  all  fod  ganddo 
wrthwynebiad  cyfreithlawn  i newid  y gair  trososodiad  am 
y gair  7nechniaeth  ; a phe  gwneid  hyny,  deuai  gwrthuni  ei 
system  i’r  golwgyn  y fan?  oblegid,  tra  y mae  yn  eithaf 
cyson  dywedyd  fod  Crist  yn  Fechniydd  yn  lle  y rhai  y 
bu  farw  drostyiit,  byddai  dywedyd  fod  dyoddefaiiit  Crist 
yn  Fechniydd  yn  lle  cospedigaeth  pechod,  yn  wrthun. 
Ond  os  nad  mechniaeth  y mae  ein  hawdwr  yn  ei  feddwl 
wu’th  drososodiad,  y mae  dystawrwydd  ei  draethawd  am 
fechniaeth  Crist  yn  ymddangos  i mi  yn  hollol  aneglnr-  , 
adwy,  oddieithr  ei  fod  yn  ystyried  y pwnc  yn  anfíafriol  í 
i’w  gyfundraith.  ! 

Gwran.  Yn  wfir,  y mae  yn  amheus  genyf  fi,  a ydyw 
mechniaeth  Crist,  mewn  ystyr  priodol  o lefaru,  yn  bwnc  x 
ysgrythyrol:  braidd  nafeddyliwn  i,  mairhyw  ddychymyg  \ 
ydy w y peth ; ac,  am  hyny,  nid  wyf  yn  rhyfeddu  fod  gŵr  ^ 
deallus  fel  Mr.  J.  yn  ei  adael  allan  o’i  draethawd. 

Preg.  Y mae  yn  rhyfedd,  m^vy  na  pheidio,  genyf  . 
finau,  fod  fy  nghyfaill  yn  siared  fel  yna ; oblegid,  heblaw 
fod  Dafydd  yn  gweddio,  ‘‘Mechnia  dros  dy  was,”  Psalrn  * 
cxix.  122;  a Hezecia  yn  gweddio,  “ Esmwythâ  arnaf,”  ; 
Esay  xxxviii.  14 ; neu,  fel  y dy’wed  y berniaid,  y gallesid  • 
cyfieithu  y geiriau,  “ Mechnia  droswyf;”  y mae  y testyn  ^ 
sydd  eisoes  dan  ein  sylw  yn  ddigon  i brofi  y pwnc.  | 
“ Ar  destament  (neu  gyfammod)  gwell  o hyny  y gwnaeth-  \ 
pwyd  lesuyn  Fechniydd.”  ■, 

Gwran.  Ond  y mae  lla-wer  yn  barnu  fod  yr  enw  mech-  \ 
niydd,  yn  y lle  yna,  yn  cyfeirio  at  ei  ífyddlondeb  fel  tyst  j 
tros  Dduw  atddynion,  am  gyflawniad  o’i  addewidion ; ac  • 
nid  at  ei  waith  yn  ymrwymo  dros  ddynion  i foddloni  cyf-  . 
iawnder  Duw;  hyny  yw,  ei  fod  yn  Fechniydd  tros  Dduw’ 
i ddynion,  ac  nid  tros  ddynion  i Ddinv. 

Preg.  Mi  'wn  fod  Sociniaid  yn  ceisio  esbonio  y geiriau 
allan  fel  yna,  ac  os  oes  neb  Ffwleriaid  yn  ceisio  gwneyd 
yr  un  peth,  yr  wyf  yn  ofni  nad  ydy  w ond  un  esiampi  o 
íaw'er  o’u  gwaith  yn  ochri  at  wadwyr  Duwdod  ac  iawm 
Crist;  neu,  o leiaf,  yn  gwneuthur  defnydd  o’u  rhesymau,  : 
pa  rai,  pe  í^yddai  grym  ynddynt,  a fyddent  yn  ddigon  i \ 
ddadymchwelyd  prif  golofnau  y grefydd  Grist’nogol.  *•: 


i 


YMDDYDDAN  XIII. 


145 


Gicran.  Dylai  fy  nghyfaill  wybod  na  wna  rhyw  grocli- 
feio  fel  yna  mo’r  tro.  Y pwnc  ydyw,  a ellwch  chwi  brofì 
mai  gau  ydyw  yr  esboniad  yna  ar  y geiriau  dan  sylw? 

Preg.  Pe  Mechniydd  dros  Dduw,  fel  un  yn  gwarantu 
i ddynion  gyflawniaá  o’i  addewidion  ef,  a fuasai  lesu  Grist, 
buasai  y peth  yn  perthyn  iddo  fel  proífwyd,  yn  hytrach 
nag  fel  oífeiriad ; ond  y inae  yn  amlwg  mai  oífeiriadaeth 
Crist  y w y pwnc  a drinir  gan  yr  apostol  yn  yr  holl  bennod. 
Ond  heblaw  hyny,  nid  oes  eisiau  y fathbeth  a mechniydd 
{guarantee')  i sicrhau  cyflawniad  addewidion  Duw;  oblegid 
y mae  gair  a llẃ  Duw  y sicrwydd  mwyaf  ag  sydd  yn  bosibl 
am  y peth ; a phe  buasai  eisiau  y fath  swydd,  anturiaf 
ddywedyd  y buasai  yn  anmhosibl  cael  neb  yn  addas  iddi; 
oblegid  pan  y mae  un  yn  ymrwymo,  ac  yn  cael  ei  gymer- 
adwyo  ynfechniydd  drosarall,  yr  ydys  bob  amser  yn  tyb- 
ied  fod,  neu  y dichon  mewn  amser  i ddyfod,  i’r  mechniydd 
fod  yn  fwy  abl  i gyflawni,  na’r  addäwr  ei  hunan.  Ond  yr 
oedd  yn  anmhosibl  i Dduw  Dad  gael  neb  a allai  byth  fod 
yn  fwy  abl  i gy  wirio  ei  addewidion  i ddynion  nag  ef  ei  hun. 
Pan  oedd  yn  ewyllysio  dangos  i etifeddion'  yr  addewid, 
ddianwadalwch  ei  gynghor,  fel  y gallent  hwy  gael  cysùr 
cryf,  “ am  na  allai  dyngu  i neb  oedd  fwy,  efe  a dyngodd 
iddo  eihun.”  Heb.  vi.  13 — 19.  Ni  allai  gael  neb,  ond  ef 
ei  hun,  yn  addas  i fod  yn  guarantee  i’wbobl  am  gyflawm- 
iad  o’r  addewid ; obJegid  pe  na  buasai  ef ei  hun  yn  ddigonol, 
y mae  yn  amlwg  na  buasai  wiw  son  am  neb  arall.  Felly, 
yr  wyf  yn  penderfynu  fod  lesu  yn  Fechnìydd,  nid  dros 
Dduw  i ni,  ond  drosom  ni  i Dduw. 

Gwran.  Wel,  gadewch  i hyny  fod:  ond  eto,  nid  rhaid 
i ni  feddwd  fod  mechnîaeth  Crist  yn  rhyw  bwnc  hanfodol 
iathrawiaeth  yriawn;  canys  nid  mewn  ystyr  priodol,  mi 
feddyliwn,  y gelwir  ef  yn  Fechniydd,  ond  mewn  ystyr 
cymhariaethol.  Chwi  a wyddoch  fod  llawer  o enwau, 
neu  deitlau  cymhariaethol,  yn  cael  eu  rhoddi  i Grist  yn  yr 
ysgrythyrau,  megys  Bara,  Ffordd,  Drw^s,  Bugail,  &c.;  nid' 
am  ei  fod  ef  y pethau  hyny  yn  briodoi,  ond  am  ei  fod, 
mewn  rhy w beth,  neu  bethau,  yn  debyg  i fara,  &c.  Felly, 
i’m  tyb  i,  y gelwir  ef  yn  Fechníydd;  nid  am  ei  fod  yn 
Fechniydd  mewn  ystyr  priodol,  ond  am  fod  rhyw  beth  yn 
ei  sefyllfa  ef  ag  sydd  yn  debyg  i sefyllfa  mechniydd.  Y 
mae  codi  pob  cymhariaeth  ysgrythyrol  i fyny,  a’i  gwneyd 
yn  rhyw  bwnc  hanfodol  i dduwinyddiaeth,  a’i  thrin  yn 
fanwl  fel  y cyfryw;  yn  gwneyd  llawer  mwy  o ddrwg  nag 
K 


146  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


0 dda,  yn  tueddu  i ddyrysu  yn  hytrach  nag  adeiladu 
meddyliau  dynion.  Gwnaeth  Mr.  J.  yn  burion,  yn  ol  fy 
marn  i,  beidio  â chymeryd  mechniaeth  Crist  fel  pwnc 
i’w  drin  yn  ei  draethawd. 

Preg.  Y mae  eich  ymresymiad  yn  dda  mewn  egwydd- 
or,  ond  yn  anhapus  yn  ei  gymhwysiad.  Yr  wyf  íinau  yn 
meddwl  mai  peth  niweidiol  iawn  i feddyliau  dynion  yw 
cymeryd  cymhariaeth  o’r  beibl,  neu  enw  cynihariaethol  ar 
Grist,  a dylyn  y peth  fel  pe  bai  Crist  yn  cyfateb  yn  fanwl  i 
bob  peth  yn  amgylchiadau  y gymhariaeth;  pan  y mae  yn 
amlwg  mai  rhyw  un  peth,  neu  ddau,  oedd  yn  ngolwg  y 
llefarwr  wrth  ei  harferyd.  Clywir  rhai,  wrth  Ifefaru  ^im 
Grist  0 dan  y gymhariaeth  o fara,  yn  dylyn  yr  ỳd  yn  fanwl 
yn  y dyrnu,  y malu,  a’r  pobi,  a’r  cwbl  yn  Grist,  bid  siwr. 
A phan  elont  i son  am  gyfìawnder  Crist,  dan  y gymhar- 
iaeth  o “lian  main,”  cewch  ganddynt  olrheiniad  o’r  nyddu, 
yr  ystofì,  a’r  gwau,  a Christ  yn  y cwbl.  Nid  wyf  yn  dy- 
wedyd  fel  hyn  i daflu  diystyrwch  ar  neb  byw,  nac  ar 
goífadwriaeth  neb  sydd  wedi  marw;  nac  ydw'yf  yn  wir, 
canys  bu  yn  dda  gan  fy  enaid,  lawer  gwaith,  wrando  ar  y 
brodyr  a glywais  yn  pregethu  yn  y dull  yna,  pan  yn  ym- 
drin,  mewn  dull  syml,  â gwirioneddau  eglur  yr  efengyl; 
ond  yr  wyf  yn  anturio  dywedyd  fy  marn,  y byddai  yn  weil 
gochelyd  dylyn  dammeg  neu  gymhariaeth,  hyd  y gwy- 
bydder,  yn  mhellach  nag  y bwriadwyd  hi  wrth  ei  llefaru, 
am  fod  %ny  yn  tueddu  i daflu  niwl,  yn  hytrach  na  gol- 
euni,  ar  y mater  a fyddo  yn  cael  ei  drin,  ac  am  ei  fod  yn 
tueddu  i genhedlu  meddyliau  rhy  isel  am  bethau  mawTÌon 
Duw.  Felly,  chwi  a welwch  fy  mod  yn  cymeradwyo 
egwyddor  y peth  a ddy wedasoch  chwi  ddiweddaf. 

Ond  yr  ydwyf  yn  annghymeradwyo  eich  gwaith  yn  cy- 
mhwyso  y peth  at  y mater  dan  sylw,  sef  mechnîaeth  Crist. 
Y r wyf  yn  gwadu  mai  enw  cymhariaethol  ar  y Gwaredwr, 
megys  yr  enwau  ereilla  nodasoch  chwi,  ywyr  enw  Mech- 
níydd;  oblegid  y mae  Crist,  rhw'ng  Duw  a dynion,  yn  wir- 
ioneddol  y peth  ag  ydyw  mechnîydd  rhwng  pleidiau  a’ii 
gilydd,  hyny  yw,  y mae  yn  fechnîydd,  ac  nid  rhyw  beth 
tebyg  i fechn'iydd.  Y mae  yn  fechniydd  mor  wirioneddol 
ag  y mae  yn  gyfryngwr,  neu  mor  wirioneddol  ag  y mae 
yn  iawn. 

Gwran.  Pa  fodd  felly? 

Preg.  Wel,  fel  hyn.  Pan  y mae  person  yn  ymrwymo 

1 dalu  dyled  yn  lle  arall,  ar  y dybiaeth  o fod  hwnw  yn 


YMDDYDDAN  XIII. 


147 


methu  neu  yn  pallu;  neu  i ddyoddef  y gosp  yn  lle  arall, 
ar  y dybiaeth  o fod  hwnw  yn  troseddu,  dyma  fechníaeth; 
a phan  y mae  y mechniydd  yn  talu  y ddyled,  neu  yn  dy- 
oddef  y gosp,  yr  ydys  yn  profì  fod  y fechniaeth  yn  wir- 
ioneddol,  ac  nid  rhywenw  obeth  yn  unig.  Cynygeihun 
yn  fechniydd  i Philemon  dros  y gwas  Onesimus  yr  oedd 
Paul:  ‘‘Os  gwnaeth  efe  ddim  cam  â thi  (eb  efe),  neu  os 
yw  yn  dy  ddyled,  cyfrif  hyny  arnaf  fì.  Myfì  Paul  a’i  hys- 
grifenais  â’m  llaw  íy  hun;  myfì  a’i  talaf.”  Phil.  18,  19. 
Cynyg  ei  hun  yn  fechniydd  i ly wydd  gwlad  yr  Aiíft  yr 
oedd  Juda  dros  Fenjamin-.  ‘‘ Attolwg  (medd  Juda),  arosed 
dy  was  dros  y llanc,  yn  was  i’m  harglwydd,  ac  aed  y 
Uanc  i fyny  gyda’i  frodyr,”  &c.  Gen.  xliv.  33.  Pan 
oedd  Pythias  yn  ymrwymo  i farw  yn  lle  Damon,  os  na 
ddychwelai  erbyn  yr  amser  penodol,  mechnio  dros  ei  gyf- 
aill  yr  oedd  yntau  hefyd.  Yrŵan,  deliwch  sylw,  ni  chy- 
nygiodd  Juda  mohono  eihun  yn  lle  Benjamin — ni  addaw- 
odd  Paul  ddim  talu  dros  Onesimus  — ac  nid  ymrwymoíid 
Pythias  dros  Damon,  yn  fwy  gwirioneddol,  nagy  rhoddes 
Crist  ei  hun  dros  ei  eglwys,  dros  ei  ddefaid.  Pan  ddy- 
wedir  fod  y Cyfìawn  wedi  marw  dros  yr  annghyfìawn,  ni 
fedraf  fì  gael  dim  synwyr  i’rymadrodd,  os  na  olygirfodyr 
ánnghyfìawn  wedi  myned  yn  rhwym  wrth  y gyfraith  i farw, 
a bod  y Cyfìawn  wedi  mechnio  drosto,  a marw  yn  ei  le. 

Yr  oedd  egwyddorion  mechníaeth  yn  system  yr 
aberthau  a’r  seremoniau  luddewig.  Ar  fynydd  Moria> 
dacw  bechadur  yn  rhwym  dan  |y  gyllell,  ond  yn  cael  ei 
ryddhau,  trwy  fod  y diniwed  yn  myned  yn  ei  le.  A’r  un 
peth  a welwn  ni  yn  holl  drefn  yraberthau,  fel  eisefydlwyd 
gan  Foses.  Y mae  yr  egwyddor  fechniol  yn  cael  ei 
dangos,  pan  ddywedir  fod  Aaron  yn  dwyn  anwiredd  y 
pethau  santaidd.  Exod.  xxviii.  38.  A bod  yr  oífeiriaid 
yn  ‘‘dwyn  anwiredd  y gynulleidfa,  i wneuthur  cymod 
trostynt  gerbron  yr  Arglwydd.”  Lef.  x.  17.  Mewn  cyf- 
eiriad  at  hyn,  mi  a feddyliwn,  y mae  yr  apostol  yn  y 7fed 
o’r  Heb.  yn  tybied  fod  yr  oífeiriad  gynt  yn  fechniydd,  ond 
fod  Crist  yn  Fechniydd  ar  gyfammod  gwell  (na  chyfam- 
mod  Lefì)  o gymaint  a’i  wneuthur  yn  Offeiriad  trwy 
Iẃ. 

Gwran.  Ond  pa  beth  yw  hỳna  i’r  ddadl  rhwng  Calfìn- 
istiaid  a Ffwleriaid  ? 

Preg.  Y mae  yn  gymaint,  i’m  tyb  i,  ag  y dylai  fod 
benderfyniad  ar  y cwestiwn;  oblegid  os  addefìr  fod  Criát 


148  y PREGETHWR  A»R  GWRANDAWR. 


yn  Fechiiiydd,  yn  ol  ystyr  cyffredin  y gair  mechniydd^ 
rhaid  ei  fod  yn  sefyll  dros  ryw  berson  neu  hersonau  pen- 
odol,  ac  nid  dros  ba-wh  yn  gyffredinol;  canys  y mae  son 
am  fechniydd,  ac  heb  fod  ganddo  neb  mwy  na’u  gilyddyn 
mechnio  drosto,  ac  heb  fod  ei  fechniaeth  yn  sicrhau 
rhyddhad  i neb  mwy  na’u  gilydd,  yn  beth  disynwyr. 

Yr  oedd  yr  holl  aberthau,  dan  yr  Hen  Destament,  o 
ran  y gwrthddrychau  ag  oedd  i gael  lles  trwyddynt,  yn 
benodol;  nid  yn  unig  yr  oedd  yr  aberthau  a ddygai 
dynion  drostynt  eu  hunain  yn  bersonol  felly,  ond  yr  oedd 
yr  aberth  beunyddiol  a aberthid  fore  a hw^r,  a’r  iawn 
blyneddol  a wneid  ar  ddydd  y cymod,  yn  derfynol  o ran 
eu  gwrthddrychau ; nid  oeddynt  yn  cael  eu  rhoddi  tros 
ddynolryw  yn  gyffredinol,  na  thros  holl  hâd  Abraham, 
ond  yn  unig  dros  y genedl  etholedig,  sef  y bobl  a gymer- 
asai  Duw  trwy  gyfammod  yn  eiddo  iddo  ei  hun.  Pan 
yst^TÌom,  nad  oedd  na  meddwl  na  defnydd  i neb  o’r 
aberthau  hyny,  ond  fel  yr  oeddynt  yn  gysgodau  o aberth 
Crist,  yr  ydym  yn  dysgu  yn  naturiol,  mai  y gwu’thddrychau 
yr  aberthodd  Crist  ei  hun  drostynt  yw  pobl  etholedig 
Duw,  sef  y rhai  a roddwyd  i Giist,  ac  yr  ymrwymodd 
yntau  mewn  cyfammod,  fel  eu  Mechniydd,  i ddwyn  .eu 
cospedigaeth. 

Drachefn,  nid  rhyw  beth  i wneyd  maddeuant  yn  beth 
posihl  yn  unig,  oedd  yr  un  o’r  aberthau  dan  yr  hen  oruch- 
wyliaeth;  ond  yr  oedd  yr  holl  aberthau  ia'wnol,  sef  y 
rhai  a wneid  er  maddeuant,  yn  sicrhau  maddeuant  i’r 
aberthwyr,  tva  eu  gwnelid  yn  c 1 ordinhad  Duw.  Y mae 
yn  wir  nas  gallent  ond  santeiddio  i bureiddiad  y cnaw'd, 
neu  symud  euogrwydd  seremoniol ; ac  nid  oedd  y madd- 
euant  a geid  trwyddynt  yn  cyrhaedd  ddim  pellach  na  sy- 
mudbarnedigaethau  tymhorol;  ond  yr  oedd  yr  aberth,  yn 
olgosodiad  dwyfol,  ynsicrhau  y maddeuant  hwnwi’r  holl 
wrthddrychau  ag  yr  oedd  yn  cael  ei  aberthu  drostynt. 
■Wrth  ddarllen  seremoniau  yr  aberthau  cymod  a thros 
bechod,  yr  ydym  eilwaith  ac  eilwaith  yn  cyfarfod  â’x 
ymadrodd  hwnw,  “Gwnaed  yr  offeiriad  gymod  drostynt, 
ac  fe  a faddeuir  iddynt.  Gwnaed  yr  offeiriad  gymod 
drosto,  a maddeuir  iddo,”  &c.  Nid  fe  allai  y maddeuir, 
ond  “/e  a füddeuir.'^  Cyn  y gall  aberthiad  Crist  fod  yn 
sylwedd  priodol  i’r  seremoniau  cysgodol  hyn,  rhaid  ei  fod 
yn  gwneyd  maddeuant,  nid  yn  beth  pcsibl,  ond  yn  beth 
sicr,  iY  sawl  yr  aberthodd  ei  hun  drostynt. 


YMDDYDDAN  XIII. 


149 


(rwran.  Ond  beth  sydd  a wnelo  hỳna  â’r  pwnc  ö 
fechniaeth  Crist? 

Preg.  Y mae  yr  apostol  yn  y 7ed  o’r  Hebreaid  yn  dal 
cyfammod  Lefì,  sef  cyfammod  yr  oífeiriadaeth,  a chyfam- 
mod  y prynedigaeth,  ar  g’yfer  eu  güydd.  Wrth  ddy- 
wedyd  fod  Crist  wedi  ei  wneuthur  yn  Fechniydd  ar 
gyfammod  gwell,  y mae  yn  rhoddi  tybiaeth  fod  yr  oífeir- 
iad  Lefiaidd  yn  fechniydd,  a hyny  yn  ol  trefn  cyfammod; 
h.  y.,  fel  yr  oedd  yn  aberthu,  yn  dwyn  anwiredd,  ac  yn 
ymddangos  tros  y genedl  gerbron  Duw,  yr  oedd  yn 
gwneyd  hyny  fel  eu  mechniydd,  a hyny  yn  sicrhau  cymod 
a maddeuant  iddynt.  Ond  yn  nghyfammod  y prynedig- 
aeth,  lesu  yw  y Mechniydd ; ac  os  oedd  gwaith  y mech- 
niydd  Lefiaidd,  sef  yr  offeiriad,  yn  myned  i’r  cysegr  Irwy 
waed  geifr  a lloi,  yn  sicrhau  maddeuant  i’r  rhai  yr  oedd 
yn  ymddangos  drostynt;  pa  faint  mwy  y rhaid  fodgwaith 
y Meichai  mawr  yn  myned  i’r  cysegr  trwy  ei  waed  ei 
hun,  yn  sicrhau  maddeuant  i bawb  y mechniodd  drostynt? 

Ond  y mae  cyfammod  y prynedigaeth  yn  well  na’r 
cyfammod  hwnw,  am  ei  wneuthur  ar  addewidion  gwell; 
am  mai  lesu,  yr  hwn  sydd  yn  aros  yn  dragywydd,  ydyw  yr 
Offeiriad  a’r  Mechniydd;  ac  yn  enwedig,  am  ei  fod  weA 
ei  wneuthur  trwy  Iẃ.  ‘‘  Ar  destament  gwell  o hyny  y 
gwnaethpwyd  lesu  yn  Fechniydd.” 

Gwran.  Yn  ol  y system  yna,  y mae  yr  iawn  yn  gosod 
rhwymau  ar  Dduw  i achub  rhyw  bersonau,  fel  y byddai 
yn  annghyfiawn  iddo  beidio,  yr  hyn,  dybygwn  i,  sydd 
groes  i reswm  ac  ysgrythyr.  Onid  yw  yn  fwy  cyson  o 
lawer  i ni  feddwl  fel  Mr.  J.  fod  yr  iawn  yn  rhyw  beth 
cyífredinol  i’r  lly  wodraeth  sydd  wedi  derbyn  y fath  sarhad 
oddiarlaw  dyn,  fel  y gallo  Duw  oddefi  ddynion  fyw  yiìy 
byd  yma;  rhoddi  iddynt  drugareddau  tymhorol;  eu  gwa- 
hodd,  yn  ddiwahaniaeth,  i ddyfod  i gymod;  ie,  ac  achub 
y neb  y myno  i fywyd  tragwyddol?  felly  byddai  yr  iawn 
yn  sicr  o ateb  ei  ddyben  pe  na  achubid  neb,  am  nad  oedd 
achub  neb  mwy  na’u  gilydd  yn  ammod  o roddiad  yr  iawn. 
Y mae  dull  Mr.  J.  yn  defnyddio  esiampl  uEschylus  ac 
Amyntas,  yn  ymddangos  i mi  yn  agoriad  hynod  o oleu  ar 
y mater  hwn.*  Dywed  ein  hawdwr  nad  oedd  gan  neb 
hawl  i ofyn  arbediadbywyd  i ^Eschylus  ar  gyfrif  yr  hyn  a 
wnaethai  ei  frawd;  ond  eto  fod  gwaith  y brawd  'wedi 


^ Gwel  Ymddyddan  ix.  a x. 


150  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Thoddi  modd  i’r  llywodraeth  ryddhau  y troseddwr  heb 
golli  ei  hanrhydedd:  felly,  nad  ydyw  iawn  Crist  yn 
gosod  un  math  o rwymedigaeth  ar  Dduw  i achub  neb ; 
ond  eto,  ei  fod  yn  rhoi  modd  i Dduw  achub  y neb  y 
myno,  heb  íforfedu  anrhydedd  y llywodraeth  foesol. 

Preg,  Y mae  yn  wir  nad  oedd  gan  Amyntas  un  hawl 
gyfreithiol  i ofyn  arbediad  bywyd  ei  frawd  i’r  Athen- 
iaid,  er  ei  fod,  mewn  amser  a aeth  heibio,  wedi  gwneyd  y 
gwasanaeth  mwyaf  iddynt,  a hyny  ar  gost  ei  aelod  ei 
hun^  Ond  tybiwxh  y buasai  Amyntas  yn  gwybod,  cyn 
brwydr  Salamís,  am  holl  amgylchiadau  y frwydr  hòno, 
ac  hefyd  am  waith  ei  frawdyn  troseddu;  ac  yn  myned  i 
gytundeb  â’r  senedd,  fod  ei  frawd  i gael  ei  ryddhau  ar 
yr  ammod  iddo  ef  wneyd  y fath  wasanaeth  iddynt  hwy 
yn  y frwydr ; oni  buasai  hyny  yn  gwneyd  y peth  yn  hollol 
wahanol  ? Óni  buasai  ganddo  hawl  gyfiawn  i ofyn,  ac  oni 
buasai  y senedd  yn  rhwym  i roddi,  arbediad  i’r  brawd  ì 
Felly  buasai  hyn  o wahaniaeth,  yn  gv/neyd  arbediad  y 
troseddwr  yn  fater  o gyfiawnder  i Amyntas;  ac  ni  buasai 
yn  cael  ei  ystyried  mwyach  yn  fater  o gymwynas  tuag 
ato  ef,  am  ei  fod  wedi  cyflawni  ammod  y peth. 

Yn  awr,  rhaid  i ni  ystyrîed  am  gyfammod  y prynedig- 
aeth,  fod  holl  amgylchiadau  dynoiryw,  y’nghyda  holl 
ymddygiadau  Duw  tuag  atynt,  gerbron  y pleidiau ; holl 
deulu  Adda  wedi  eu  condemnio  i farw;  holl  waith  Mab 
Duw,  o Fethlehem  i Galfaria,  a holl  waith  yr  Ysbryd 
Glân,  0 godwm'^^Eden  hyd  ganiad  udgorn  y farn  ; ac  yr 
oedd  y naill  beth  yn  cael  ei  osod  ar  gyfer  y llall,  y naiU 
yn  ammod  o*r  llall;  y Mab  yn  ammodi  dyfod  i wneuthur 
ewyllys  y Tad,  sef  i ddyoddef ; a’r  Tad  yn  ammodi  iddo 
yntau  gael  gweled  o lafur  ei  enaid,  a’i  ddiwallu ; felly  y 
mae  y Personau  Dwyfol  wedi  myned  dan  ymrwymiad 
cyfammodol  i’w  gilydd,  fel  y mae  gwaith  y Mab  yn  cyf- 
lawni  yr  ammod  trwy  farw  ar  y groes,  yn  gwneyd 
achubiaeth  ei  bobl  yn  weithred  o gyfiawnder  tuag  ato  ef, 
er  fod  y cwbl  yn  gymwynasgarwch  pur,  yn  ras  digymysg, 
i’r  gwaredigion.  Felly,  nid  yw  yr  achos  rhwng  y ddau 
frawd  a’r  Atheniaid  ddim  yn  cyfateb  i’r  achos  sydd 
genym  ni  dan  sylw.  Dybenion  Amyntas,  yn  ei  holl 
ymdrech  y’mrwydr  Salamis,  oedd  gwasanaethu  ei  wlad 
a’i  genedl,  ac,  fe  allai,  gwneyd  enw  mawr  iddo  ei  hun  fel 
rhyfelwr  : buasai  y dybenion  oedd  ganddo  ef  mewn  golwg 
yn  cael  eu  hateb,  er  i’w  frawd  gael  ei  labyddio. 


YMDDYDDAN  NIII. 


151 


Dnd  dyben  lesu  Grist  yn  dyfod  i’r  byd,  oedd  i gadw 
pechaduriaid;  o ganlyniad  y mae  yn  rhaid  i’r  pechadur- 
iaid  hyny  gael  eu  cadw,  neu  i’r  gwaith  fyned  yn  ofer,  a’r 
dyben  fod  byth  heb  ei  ateb. 

Gwran,  Wel,  onid  yw  yr  apostol  Paul  yn  son  am  “ i 
Grist  farw  yn  ofer?” 

Preg.  Digon  gwir  ei  fod  yn  son  am  hyny,  fel  peth 
anmhosibl,  Os  o’r  ddeddf  y mae  cyfiawnder,  yna  y bu 
Crist  farwyn  ofer,”  h.  y.,byddai  mor  afresymol  dywedyd 
mai  o’r  ddeddf  y mae  cyfiawnder,  a dywedyd  i Grist  farw 
yn  ofer.  Neu  pe  o’r  ddeddf  y byddai  cyfiawnder,  y 
canlyniad  fyddai,  fod  marwolaeth  Crist  yn  ddiaogenrhaid; 
ond  y -camgymeriad  mwyaf  a fyddai  dy wedyd  y naill  neu 
y llall;  eanys  nid  o’r  ddeddf  y mae  cyfiawnder,  ac  nid  yn 
ofer  chwaith  y bu  Crist  farw. 

Gwran.  Ond  yr  wyf  fi  yn  methu  â deall  eto,  pa  fodd 
y mae  yn  gyson  âg  uniondeb,  i’r  cyfiawn  gael  ei  gospi  yn 
11  e yr  euog. 

Pe  bai  unrhyw  lywodraethwr  gwladol  yn  cymeryd  y 
diniwed  i*w  ddienyddio  yn  lle  y beius,  byddai  mwy  o 
annghyfiawnder  yn  y peth  nag  a fyddai  mewn  maddeu  i’r 
euog  heb  ddim  iawn;  canys  wrth  wneyd  yr  olaf,  ni  allai 
fod  ond  un  weithred  o ymddangosiad  annghyfiawn,  sef 
gollwng  y troseddwr  yn  rhydd ; ond  wrth  wneyd  y cyntaf, 
y mae  annghyfiawnder  yn  cael  ei  wneyd  mewn  dwy  ffordd, 
sef  trwy  adael  i’r  troseddwr  ddianc,  ac  hefyd  trwy  gospi 
y diniwed. 

Preg.  Dichon  fod  eîch  ymresymiad  yn  dêg,  am  ym- 
ddygiadau  swyddogion  gwladol.  Ond  y mae  yr  achos 
rhwng  y Personau  Dwyfol  yn  wahanol  i ddim  a allai  fod 
rhwng  dynion  a’u  gilydd.  1.  Nid  oes  gan  un  dyn 
awdurdod  ar  ei  einioes  i’w  dodi  i lawr  pan  y myno ; o 
ganlyniad,  pe  cynygiai  un  wneyd  hyny  dros  arall,  byddai 
yn  cynyg  peth  nad  y w yn  eiddo  iddo,  ac  felly  byddai  yn 
annghyfiawn  i’r  ìlywodraeth  ei  dderbyn.  Ond  yr  oedd 
eînioes  y Cyfryngwr  yn  eiddo  iddo  ei  hun,  yr  oedd  ganddo 
awdurdod  i’w  dodi  i lawr.  2.  Gallai  marwolaeth  dyn  fod 
yn  niwed  i’w  deulu,  ac  i’r  wladwriaeth,  yn  gystal  ag  iddo 
ei  hun.  Ond  nid  oedd  gwaith  Crist  yn  rhoddi  ei  einioes, 
fel  y cymerai  hi  drachefn,  yn  niwed  i neb,  ond  yn  an- 
feidrol  ennill  iddo  ei  hun  fel  Cyfryngwr,  ac  i bawb  ag  yr 
oedd  yn  dal  perthynas  â hwy.  3.  Byddaii’r  lìywodraeth 
wladol  oUwng  troseddwr  yn  rhydd,  yn  niwed  i gymdeith- 


Î52  Y PREGETHWR  A^R  GWRANDÁWE, 


as,  am  y byddai  y cyfryw  yn  debyg  o gyíiawni  drygan 
^newydd  yn  y wlad.  Ond  yn  nhrefn  yr  iawn,  er  fod  yr 
euog  yn  cael  ei  ryddhau,  eto  nid  ei  ryddhau  i gyílawni 
rhagor  o ddrygau ; canys  y mae  yn  y drefn  ddarpariaeth 
anífaeledig  i ddiwygio  y troseddwr,  ac  i weithio  cyf- 
newidiad  trwyadl  yn  ei  gymeriad.  “ Yr  hwn  a’i  rhoddes 
ei  hun  drosom,”  nidfel  y byddemyn  rhydd  ibechu  mwy, 
ond,  “ i’n  prynu  ni  oddiwrth  bob  anwiredd,  ac  i’npuro  ni 
iddo  ei  hun,  yn  bobl  briodol,  awyddus  i weithredoedd 
da.”  1 Tim.  ii.  14.  laith  y sawl  a gyfiawnhawyd  “trwy 
y prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  lesu,  yr  hwn  a osododd 
Duw  yn  iawn,’^  ydyw,  “Adrigwnni  yn  wastad  mewn 
pechod,  fel  yr  amlhaogras  ? Na  ato  Duw.’’’  Rhuf.  yì.  1, 2, 
Y mae  cysylltiad  anwahanol  rhwng  iawn  Crist  ac  aii- 
enedigaeth ; y rhai  sydd  wrthddrychau  o’r  naill,  sydd 
hefyd  yn  wrthddrychau  o^r  llall. 

Gwran.  Ond  y mae  Mr.  J.  yn  golygu,  er  nad  oes  dim 
yn  yr  iawn  ynddo  ei  hun  yn  sicrhau  achubiaeth  neb ; 
eto  fod  yr  Arglwydd  yn  arfer  ei  benarglwyddiaeth,  er 
achub  rhyw  nifer  o’r  rhai  y bu  Crist  farw  drostynt,  rhag 
i’r  iawn  fyned  yn  hollol  ofer.  “ Y mae  holl  waith 
cyfryngol  lesu  Grist  mor  deilwng,  fel  y mae  yn  haeddu  i 
ryw  fesurau  gael  eu  defnyddio  i’w  sicrhau  rhag  hollol 
fíaeledigaeth.”t  “lawn  Crist  yn  haeddu  na  adewid 
iddò  hollol  fethu.”t 

Preg.  “Yr  iawn  yn  haeddu  na  adewid  iddo  hollol 
fethu  !”  Pa  beth  ? Ai  nid  yw  iawn  Crist  yn  haeddu  na 
adewid  iddo  fethu  mewn  un  gradd?  Onid  yw  dywedyd 
fod  Crist  wedi  marw  dros  bawb  o ddynolryw,  “abod  yn 
bosibl  i’r  iawn  hwnw  fethu;^’J  a dadlu  .haeddiant  yr 
iawn  fel  sail  sicrwydd  achubiaeth  rhai ; onid  y w hyny, 
meddaf,  gystal  a phriodoli  colledigaeth  y gweddiU  i 
ddiíFyg  haeddiant  yn  yr  iawn  ? 

Yn  ol  athrawiaeth  Mr.  J.,  y mae  achubiaeth  y rhaiy  bu 
Crist  farw  drostynt  yn  sicr,  cyn  belled  ag  y mae  yr  iawn 
yn  haeddu ; ond  nid  yAV  achubiaeth  pawb  ag  y bu  Crist 
farw  drostynt,  yn  beth  sicr.  Gan  hyny,  nid  y w yr  iawn 
yn  haeddu  sicrwydd  achubiaeth  paAvb  ag  y bu  Crist  farw 
drostynt.  O feddyliau  isel  am  deilyngdod  iawn  Crist ! 

Gwran.  Wrth  ddywedyd  fod  y Tad  yn  cospi  y Mab 
am  bechod,  ac  yntau  yn  ddiniwed,  rhaid  eich  bod  yn 


t Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  399. — î Tudal,  401. 


YMDDŸDDAN  XIII. 


153 


ystyried  ei  fod  yn  edrych  arno,  ac  yn  ei  gyfrif,  yn  rhyw 
heth  gwahanol  iawn  i’r  hyn  ydoedd  mewn  gwirionedd. 

Preg.  Dim  o’r  fath  beth.  Ni  ddyg  Crist  erioed  euog- 
rwydd  arno  ei  hun,  trwy  gyíiaAvni  un  pechod ; ond  cymer- 
odd  yn  wirfoddol  yr  euogrwydd  mwyaf  arno  ei  hun,  trwy 
gymeryd  lle  yr  euog  fel  ei  Fechniydd ; o ganlyniad,  nid 
oedd  y Tad,  wrth  ei  gospi,  yn  ei  ystyried  fel  un  wedi 
cyflawni  y pechodau  y cospwyd  ef  o’u  herwydd,  ond  fel 
Mechniydd,  yn  sefyll  yn  lle  y rhai  a’u  cyflawnasent; 
h.  y.,  nid  oedd  y Tad,  wrth  roddi  cospedigaeth  ar  Grist, 
yn  ei  ystyried  yri  ddim  amgeii  na’r  hyn  oedd  mewn  gwir- 
ionèdd. 

Gwran.  Peidiwch  chwi  à cheisio  “hollti’r  blew'yn.” 
Pa  wahaniaeth  sydd  rhwng  gwaith  llywodraethwr  yn 
cospi  mechniydd,  a’i  waith  yn  cospi  troseddwr  ? onid 
cospedigaeth  y w y naill  amgylchiad  a’r  llall  ? a chyn  y 
gallo,  yn  briodol,  gospi  mechniydd,  oni  raid  iddo  edrych 
arno,  y’mhob  golygiad,  fel  troseddwr  ? 

Preg.  Yn  wir,  nid  wyf  fi  yn  proífesu  gallu  ‘‘hollti’r 
blewyn,”  mewn  duwinyddiaeth ; a phe  bawn  yn  ddigon 
campus  i hyny,  nid  wyf  yn  meddwl  ei  fod  o nemawr 
fuddioldeb ; ond  nid  oes  eisiau  y fath  beth  i ganfod 
gv/ahaniaeth  yn  yr  amgylchiadau  dan  sylw;  oblegid  er 
fod  y gospedigaeth  a haeddasai  y troseddwr  yn  cael  ei 
rhoddi  hyd  yr  eithaf  ar  y Meichai;  eto,  nid  ydys  yn 
edrych  ar,  nag  yn  teimlo  tuag  at,  y naill,  yr  un  modd  a’r 
llall.  Pan  mae  troseddwr  yn  cael  ei  gospi,  y mae  pawb 
yn  dyw'edyd,  mai  ei  fai  ef  ei  hun  oedd  yr  achos,  mai  da 
ydyw  fod  y fath  yn  cael  eu  cospi,  er  cael  gwared  o 
honynt  o blith  dynion,  ac  er  esiampl  i ereill ; ond  pan 
mae  un  yn  myned  yn  ewyllysgar  i le  troseddwr,  yr  ydys 
yn  rhyfeddu  at  ei  gariad,  yn  cydymdeimlo  à’i  ofìdiau,  yn 
canmol  ei  wroldeb,  ac  yn  dyrchafu  ei  enw  fel  un  o fìl 
y’mhlith  dynion. 

Felly,  pan  mae  pechaduriaid  yn  cael  eu  cospi,  dannodir 
iddynt  yr  hyn  a dderbyniasant,  chwerddir  a gwawdir 
yn  eu  dialedd;  ond  pan  mae  yr  Arglwydd  yn  rhoddi 
cospedigaeth  ein  heddwch  ni  arno  ef,  y mae  yn  ei  wrando 
yn  yr  hyn  a ofnodd — yn  tystio  ei  foddlonrwydd  i’w  holl 
ymddygiadau — yn  ei  garu  am  iddo  roddi  ei  einioes  i 
lawr — yn  canmol  ei  gariad,  ac  yn  addaw  iddo  y dyrch- 
afìad  mwyaf  yn  w'obr  am  ei  waith. 

Gwran.  ’Ilhoswxh  chwi.  Pan  oeddym  yn  siared  am 


154  Y PREGETHWR  A’R  GWRÂNDAWR. 


gyfrifiad,  dywedech  fod  pechodau  ei  bohl  wedi  eu 
rhoddi  yn  erbyn  Crist,  fel  pe  bnasai  ef  ei  hun  wedi  eu 
cyflawni;  1í  ond  yn  awr,  yr  ydych  yn  dywedyd  nad  oedd 
y Tad  yn  ymddwyn  tuag  ato,  wrth  ei  gospi,  fel  un  wedi 
gwneyd  y pechodau  y cospid  ef  o’u  herwydd.  Prin  yr 
wyf  yn  gallu  gweled  eich  bod  yn  gyson  â chwi  eich 
hunan. 

Preg,  Wrth  ddywedyd  fod  pechod  Adda  yn  cael  ei 
roddi  yn  ein  herbyn  ni,  fel  pe  buasem  ni,  yn  bersonol, 
wedi  ei  gyflawni;  a bod  pechodau  ei  bobl  wedi  eu  rhoddi 
yn  erbyn  Crist,  fel  pe  buasai  ef  wedi  eu  gwneyd;  nid 
oeddwn  yn  méddwl  fod  yr  Arglwydd  yn  ein  hystyried  ni, 
y’mhob  golygiad,  yr  un  peth  ag  Adda,  nac  yn  ystyried  ' 
Crist,  y’mhob  golygiad,  yr  un  peth  a throseddwr ; ond  fod  ; 
pechod  Adda  mor  wirioneddol  (er  nad  yn  yr  un  ystyr)  , 
yn  eiddo  i ni,  a phe  buasem  ni  ein  hunain  wedi  ei  gyf-  ' 
íawni;  a bod  pechodau  ei  bobl  mor  wirioneddol  (er  nad 
yn  yr  un  ystyr)  yn  eiddo  i Grist,  a phe  buasai  ef  ei  hun  ; 
wedi  eu  gwneyd.  Ond  eto,  “y  Cyfiawn”  oedd  ef,  ac  ' 
felly  yr  ystyrid  ef,  gan  y Tad,  yn  marw  fel  Mechniydd  , 
‘Mros  yr  annghyfiawn.” 

Gwran.  Y mae  y cloc  yn  arwyddo  y dylwn  i fyned 
y’nghylch  fy  musnes.  Ond  y mae  un  peth  ar  fy  meddwl 
i’w  ddy wedyd  yrẁan,  rhag  na  chofiaf  ef  ar  ol  hyn.  Myn-  , 
ech  chwi  fod  gwirionedd  Duw  yn  gwneyd  fod  yn  angen-  ' 
rheidiol  i bechod  gael  ei  gospi.  Ond  yr  wyf  fi  oT*  un  ; 
farn  a Mr.  J.,  fod  gwirionedd  mewn  addewid  yn  wahanol  ^ 
i wirionedd  mewn  bygythiad.  Y mae  gwirionedd  mewn  i 
addewid  yn  rhAvymo  yr  addawr  i gyflawni  ei  air,  neu  gael 
ei  ystyried  yn  anffyddlawn ; ond  nid  y w gwirionedd  mewn  ' 
bygythiad  yn  rhwymo  y bygythiwr  i gyflawniad  llythyr-  ' 
enol  o’r  peth,  nid  ydyw  ond  gwneyd  y gospedigaeth  yn 
beth  cyfiawn.  Nid  yw  yn  difeddiannu  y deddfroddwr 
o’i  awdurdod  penarglwyddol,  ac  uwch-gyfreithiol,  i’w 
newid,  os  gellir  sicrhau  ei  ddyben  trwy  ryw  fesur  arall. 

Y mae  Duw  w^edi  arfer  yr  awdurdod  hwn  mewn  llawer  o 
amgylchiadau,  megys  arbediad  Ninefe.§  Gan  hyny,  nis 
gwelaf  fi  fod  angenrheidrwydd  i bechod  gael  ei  gospi  oll, 
ac  na  allai  marwolaeth  Crist  fod  yn  rhy w beth  i gyfreith- 
loni  maddeuant  i droseddwyr,  ac  eto  heb  fod  yn  wir 
gospedigaeth  am  eu  troseddau. 


Ç Gwel  Ymddyddan  v. — § Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  75. 


YMDDYDDAN  XIII. 


155 


Preg,  Os  ydyw  yr  ymresymiad  yna  yn  proíi  dim,  y mao 
yn  profì  gormod  ibawb,  ond  Sociiiiaid  ac  Universaliaid; 
oblegid  os  ydy w yn  bosibl  i Dduw,  yn  gyson  â gwirionedd 
a ífyddlondeb  ei  natur,  beidio  cyflawni  ei  fygythion ; pa 
fodd  y profwch  na  all  y damnedigion  gael  eu  hadfem 
oll?  le,  pa  fodd  y gellwch  brofi  y bydd  neb  yn  druenus 
mewn  byd  arall  ? Ond  yr  wyf  yn  gwrthod  y golygiad  fel 
un  anysgrythyrol ; oblegid  er  ein  bod  yn  cael,  yn  y beibl, 
fod  y gospedigaeth,  weithiau,  yn  cael  ei  hoedi,  fel  yr  eiddo 
y Ninefeaid;  eto  nid  oes,  trwy  yr  holl  ysgrythyrau,  i’m 
tyb  i,  ddim  dau  beth  yn  cael  eu  cysylltu  yn  sicrach  wrth 
eu  gilydd,  na  phechod  a chosp. 

Gwran.  Efallai  yr  ail-adroddwch  eto  swm  y pethau  a 
ddywedasoch,  ac  yna  ni  a ymadawn  am  y tro  presenol. 

Preg.  1 . Tra  yr  wyf yn  addef  fod  lesu  Grist  yn  suhstitute 
(neu  drososodedig)  yn  lle  ei  bobl ; eto,  gan  fod  y gair sw&ííi- 
tute,  i’m  tyb  i,  yn  rhy  gyífredinol  i ddangos  yn  benodol 
natur  y sefylifa  yr  oedd  Crist  ynddi,  yr  wyf  yn  dewis  yr 
hen  air  ysgrythyrol  Mechniydd  yn  ei  le, 

2.  Yr  wyf  yn  ystyried  y gair  Mechniydd  yn  deitl  gwir- 
ioneddol,  ac  nid  enw  cynihariaethol,  ar  Grist ; hyny  yw,  ei 
fod  yn  Fechniydd  i Dduw  drosom  ni,  ac  nid  rhyw  heth 
tehyg  i fechniydd. 

3.  Y mae  egwyddor  mechniaeth  Crist  i’w  chanfod  yn 
amlwg  yn  yr  aberthau ; y diniwed  yn  cael  ei  gynyg  a’i 
gymeradwyo  yn  lle  troseddwr;  yr  aberth  yn  cynrychioli 
person  neu  bersonau  neillduol,  a maddeuant  i’r  cyfryw 
yn  beth  sicr.  Gallwn  chwanegu  fod  mechniaeth  Crist  yn 
cael  ei  dangos  yn  amlwg  gan  y proífwydi ; “ Mynid  tâl 
(medd  Esay),  ac  yntau  a ddaeth  yn  atebawl,  ac  nidagor- 
odd  ei  enau.”  Esay  liii.  7. — Cyf.  y Parch.  J.  Jon€S,'\’ 
â’r  hyn  y cytuna  Lowth,  Scott,  ac  ereill. 

4.  Yr  wyf  yn  meddwl  ddarfod  i Grist,  fel  Mechniydd  ei 
bobl,  gymeryd  ein  pechodau  yn  eiddo  gwirioneddol  iddo 
ei  hun;  hyny  yw,  fel  y maelhechniydd  yn  cymeryd  dyled 
y dyledwr,  neu  fai  y troseddwr,  yn  eiddo  iddo  ei  hun ; ac 
mai  fel  Mechniydd  yn  lle  troseddwyr  yr  oedd  y Tad  yn  ei 
ystyried,  ac  yn  ymddwyn  tuag  ato,  ac  nid  fel  un  wedi 
troseddu  yn  ei  berson  ei  hun.  Y mae  yn  anmhosibl  i 
Dduw  ystyried  neu  farnu  unrhyw  berson  yn  amgen  i’r 
hynydywyn  wirioneddol,  oblegid“ni  a wyddom  fodbarn 


t Gwel  y Cymmro.  Cyf.  ii.  tudal.  26. 


156  Y PREGETHWR  GWRANDAWR. 


Duw  yn  ol  gwirionedd.'*  Rhuf.  ii.  2.  A*r  hyn  ydoedd 
Crist  mewn  gwirionedd,  oedd  Mechniydd  ei  bohl,  “y  Cyf- 
iawn  dros  yr  annghyfiawn ac  felly  yr  oedd  y Tad  yn 
edrych  arno,  ac  yn  ymddwyn  tuag  ato. 


YMDDYDDAN  XIV. 

EFFEITHIOLRWYDD  YR  lAWN  TUAŴ  AT  EI  WRTH- 
DDRYCHAU. 

Pregethwr,  Os  yw  Crist  wedi  marw  dros  hechodati 
poh  dyn ; paham,  meddwch  chwi,  na  hai  poh  dyn  yn  der- 
hyn  maddeuant  ? 

Gwrandawr,  Atehaf  eich  cwestiwn  eto  y’ngeiriau  y 
Doctor  Dwight.  “ Ohlegid  nad  y w poh  dyn  yn  credu  yn 
efengylaidd  yn  yr  iawn.” 

Preg.  Y mae  hỳna  yn  wir  am  wrandawyr  yr  efengyl, 
ond  nid  dyna  y gwir  i gyd  am  y peth,  fel  y sylwais  wrth 
ymddyddan  am  “sefyllfa  prawf.”t 

Gwran,  le,  gwrandewch  chwi  eto.  ‘‘Ni  faddeuir  i 
un  dyn,  yn  unig  ohlegid  yr  iawn  a wnaethpwyd  gan  Grist, 
ond  hefyd  ohlegid  ei  waith  ei  hun  yn  derhyn  yr  iawn  trwy 
ffydd.  Y mae  y ífordd  yn  agored  i hawh  yn  ddiwahan- 
iaeth,  er  nad  y w pawh,  fel  eu  gilydd,  yn  dueddol  i rodio 
ynddi.”J 

Preg,  A ydych  yn  meddwl  ynte,  y gall  dyn,  o hono 
ei  hún,  gredu,  a gweithio  ynddo  ei  hun  duedd  i dderhyn 
iachawdwriaeth  ? 

Gwran,  Dyledswydd  dyn,  yn  ddiau,  yw  credu;  a’i  fai 
yw  aiinghredu.  Ond  eto,  rhodd  Duw  yw  ífydd;  ac  ni  all 
neh  fod  yn  gadwedig  heh  y rhodd  hon,  er  i Grist  farw 
drosto. 

Preg,  Ar  ha  ^yfrif,  attolwg,  y mae  íFydd  yn  cael  ei 
rhoddi  ? ar  gyfrif  rhy w heth  yn  y dyn  ei  hun,  ai  ynte  ar 
gyfrif  yr  iawn  ? 

Gwran,  Ar  gyfrif  yr  iawn,  hid  siwr. 

Preg,  Wel,  os  ydyw  ífydd  yn  un  o*r  pethau  sydd  yn 
dyfod  trwy  yr  iawn,  a’r  iawn  hwnw  wedi  ei  roddi  dros  hob 
dyn  yn  ddiwahaniaeth,  paham  na  hai  poh  dyn  yn  meddu 
íFydd?  Neu,  gan  mai  dyhen  yr  iawn  oedd,  nid  yn  unig 
achuh  y sawl  a gredo,  ond  hefyd  rhoi  ífydd  i rai  nid  ydynt 


t Gwel  Ymddyddaii  vii. — î Gwel  Dwight’s  Theo.  Vol,  iii.  page  81, 


YMDDYDDAN  XIV. 


157 


yn  credu;  fy  nghwestiwn  ydyw,  Pa  fodd  na  roddid  ífydd 
i bawb,  gan  fod  yr  iawn  dros  bawb  yn  ddiwahaniaeth  ? 

Gwran,  Y mae  y Bôd  mawr  wedi  agor  ífordd,  yn  ei 
ragluniaeth,  i ddynion  gael  llawer  o bethau  ag  na  chânt 
byth,  0 herwydd  eu  hesgeulusdra  eu  hunain;  felly,  ni 
welaffì  ddim  annghysondeb  mewn  dywedyd  fod  Crist  wedi 
agor  íFordd  iachawdwriaeth  i bawb,  ery  byddmiloedd  yn 
ol  0 honi,  0 herwydd  eu  hesgeulusdra  eu  hunain. 

Preg.  Chwi  a addefwch  fod  dwyn  dynion  i gredu  yn 
un  0 ddybenion  yr  iawn,  yn  gystal  ag  achub  y sawl  a gredo. 
Chwi  a addefwch  hefyd,  fod  y dybenoiaf,  sefachub  y neb 
a gredo,  yn  sicr  o gael  ei  ateb.  Yn  aẅr,  os  ydyw  yr  olaf 
yn  sicr  o gael  ei  ateb,  paham  nad  yw  y cyntaf  felly  hefyd? 
Neu  os  yw  y dyben  cyntaf  yn  agored  i fethu,  paham  nad 
yw  yr  olaf  felly  hefyd?  Os  na  chollir  pwy  bynag  a gredo, 
oblegid  dyrchafu  Mab  y dyni’r  dyben  hyny;  ]3aham,  wrth 
gystadl  ymresymiad,  na  ddygir  pwy  bynag  y bu  Crist 
farw  trosto  i gredu,  ac  yntau  wedi  marw  i’r  dyben  hyny? 
Neu,  os  nad  ydyw  iawn  Crist  yn  sicrhau  yr  achubirpawb 
ag  y daeth  i fod  yn  iav.m  drostynt,  ac  yntau  wedi  dyfod. 
“fel  yr  achubid,”  &c.,  pa  fodd,  wrth  gystadl  ymresymiad, 
y mae  ei  fod  wedi  ei  ddyrchafu  “fel  na  choller  pwy  bynag 
a gredo,”  yn  sicrhau  hyny  chwaith?  Os  yw  un  o ddyben- 
ion  yr  iawn  yn  sicr  o gael  ei  ateb,  paham  nad  y w y cwbl 
felly?  Neu,  os  gall  un  fethu,  paham,  o ran  yr  iawn,  na 
all  y cwbl  fethu  ? 

Gwran.  ’Rhoswch  chwi.  Y mae  yn  amlwg  nad  ydyw 
pawb  yn  cael  eu  hachub,  er  fod  y beibl  yn  tystiolaethu  yn 
bendant  fod  Crist  wedi  eianfon  i’rbyd,  “fel  yr  aclmbidy 
byd.”  Pa  fodd,  gan  hyny,  y mae  neb  o’r  byd  heb  eu 
hachub,  sydd  gwestiwn  i’r  Calfinistiaid,  yn  gystal  ag  i’r 
Ffwleriaid. 

Preg,  Peidied  o á hegio  y cwestiwn  yrẃan,  sef  cymeryd 
yn  ganiataol  yr  hyn  a ddylai  ei  brofi.  Gwyddoch  nad 
ydyw  y Calfìnistiaid  yn  addef  fod  pawb  a fu,  sydd,  ac  a 
íydd  yn  y byd,  yn  cael  eu  cynwys  yn  y gair  “byd  ” yn  y 
testyn  yna,  mwy  nag  mewn  ilawer  o dcstynau  ereill,  ond 
ei  fod  yn*  golygu  y nifer  • uiwr  hyny  o bob  cenedl  ag  a 
fyddant  gádwedig  yn  y diwedd;  felly  y maenthwy  yn  dal 
fod  y dyben  ò achub  y sawl  y daeth  Crist  i’r  byd  i’w 
hachub,  mor  sicr  o gael  ei  ateb,  a’r  dyben  o gadw  y sawl 
a gredo;  hyny  yw,  fod  holl  ddybenion  marwolaeth  Crist 
yn  sicr  o gael  eu  hateb. 


158  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Gwran.  Ni  feddyliais  i erioed  am  ddybenion  yr  iawn 
yn  y dull  yr  ydych  chwi  yn  eu  gosod  allan.  A oes  genych 
ychwaneg  i’w  ddywedyd  ar  hyn? 

Preg.  Y mae  dywedyd  fod  iawm  Crist  'wedi  dwyn  iach- 
awdwriaeth  i ddynion,  ar  yr  ammod  iddynt  hwy  gredu,  yn 
dwyll-ymresymiad ; canys  y mae  dwyn  dyn  i gredu,  yn 
rhan  o’r  iachawdwriaeth  ag  y dy wedir  ei  bod  yn  dyfod 
drwy  yr  iawn.  Gof^rnaf  i chwi,  Trw^y  ba  beth  y gwneir 
yr  iawn  yn  effeithiol  i raimwy  nag  ereill? 

Gwran.  Wel,  tiwvy  eu  gwaith  hwy  eu  hunainyn  credu. 

Preg.  Trwy  ba  beth  eto  y dygir  dynion  i gredu  ? 

Gwran.  Trwy  yr  iawn,  bid  siwr. 

Preg.  Yn  ol  eich  atebion  chwi,  gwaith  dyn  yn  credn 
yw  y moddion  sydd  yn  gwneyd  yr  iawn  yn  effeithiol;  a 
thrachefn,  effeithiolrwydd  yr  iawn  ydyw  y moddion  sydd 
yn  gwneyd  i ddyn  gredu:  dyma  y twyll-ymresymiad  a 
elwir  siared  mewn  cylch.  Beth  pe  bawn  yn  gofyn  eto, 
Pa  un  ai  gwaith  dyn  yn  credu  i wneyd  yr  iawn  yn  effeith- 
iol,  ai  ynte  effeithiolrwydd  yr  iawn  i ddwyn  dyn  i gredu, 
yw  y cyntaf? 

Gwran.  O,  yr  iawn  sydd  yn  dechreu  effeithie  i ddwyn 
dyn  i gredu. 

Preg.  Felly,  nis  gall  gwaith  y dyn  yn  credu  fod  yn 
gwneyd  yr  iawn  yn  effeithiol,  am  fod  yr  iawn  w^edi  effeithio 
arno  cyn  iddo  ddechreu  credu. 

Gwran.  Rhaid  ynte,  mai  y dyn  sydd  yn  credu  yn 
gyntaf,  ac  yna  bod  yr  iawn  yn  effeithiol  er  ei  achub. 

Preg.  Yn  ol  hỳna  eto,  nis  gall  mai  effeithiolrwydd  yr 
iawn  sydd  yn  foddion  i ddwyn  dyn  i gredu,  am  fod  y dyii 
yn  credu  cym.  i’r  iawn  fod  yn  effeithiol  iddo. 

Gwran.  Wel,  rhaid  mai  ar  unwaith  y maent,  ynte. 

Preg.  Nis  gall  hyny  ddim  bod  chwaith  o ran  trefn,  er 
y gallai  fod  o ran  amser;  oblegid  rhaid  ystyried  yr  achos 
yn  blaenori  yr  effaith;  arhaid  bod  y moddion  yn  cael  eu 
harferyd  cyn  i’r  dyben  gael  ei  ateb.  Os  gwaith  dyn  yn 
credu  sydd  yn  gwneyd  yr  iawn  yn  effeithiol  iddo,  rhaid 
fod  y dyn  yn  actio  crediniaeth  cyn  i’r  iawn  fod  yn  effeith- 
iol  iddo;  a rhaidfod  y ffydd,  trwy  ba  un  y mae  yn  credu, 
yn  cael  ei  rhoddi  iddo  mewn  rhyw  hvybr  heblaw  llwybr 
yr  iawn.  Ond  os  effeithiolrwydd  yr  iawn  tuag  at  y dyn 
sydd  yn  ei  ddwyn  i gredu,  y mae  yn  rhaid  fod  yr  iawn  yn 
effeithiol,  fel  cyfrwng,  trwy  ba  un  y mae  ftydd  yn  cael  ei 
rhoddi  yn  ei  enaid,  cyn  bod  yn  bosibliddo  gredu.  Felly, 


YMDDYDDAN  XIV. 


159 


gan  fodyr  iawn  yn  effeithiol  i ddwyn  rhai  i gredu,  ac  nad 
ydy w felly  i hawh,  y mae  yr  opiniwn  o iawn  cyffredinol 
yn  ymddangos  i mi  yn  anniffynadwy. 

Gwran.  Ni  wn  i p’run.  Oni  ddichon  fod  yr  iáwn  wedi 
ei  roddi  dros  bob  dyn,  ac  eto  heb  gael  ei  wneyd  yn 
effeithiol  ond  i rai  ? 

Preg.  Nid  ydwyf  fi  yn  dirnad  pa  fodd  y gall  yr  iawn  fod 
yn  ddim  i neb,  ond  i’r  graddau  y mae  yn  eîfeithiol  iddynt. 
Yrŵan,  os  ydy  w yr  iawn  yn  effeithiol  i ddyn  cyn  belled 
ag  iddo  gael  ei  wneyd  yn  gredadyn,  y mae  yn  sicrhau 
iachawdwriaeth  i’r  dyn  hwnw,  canys  ni  chollir  pwy  bynag 
a gredo.  Ond  os  nad  ydyw  yr  iaAvn  yn  effeithiol  i hyny, 
nis  gwn  i pa  fodd  y gall  yr  iawn  fod  yn  ddim  i’r  dyn 
hwnw,  nac  y’mha  ystyr  y gellir  dywedyd  fod  Crist  wedi 
marw  trosto. 

Gwran.  Oni  ddichon  fod  Mab  Duw,  wrth  roddi  ei 
hun  yn  iawn,  yn  bwriadu  hyny  fel  moddion  i achub  pob 
dyn  yn  ddiwahaniaeth,  ’er  nad  oedd  y Tad  neu  yr  Ysbryd 
yn  bwriadu  gwneyd  y moddion  hyny  yn  effeithiol  ond 
i rai? 

Preg.  Pe  bai  hyny  yn  bod,  ni  byddai  dywedyd  felly 
yn  ddim  mwy  o efengyl  i’r  lleill,  nà  dywedyd  na  bu  Crist 
íarw  trostynt.  Ond  na  feddyliwn  mor  gableddus  a bod 
y Personau  Dwyfol  ÿn  bwriadu  yn  groes  i’w  gilyddl 
Buasai  yn  dda  genyf  ddy wedyd  rhagor  am  yr  iawn,  yn 
eiberthynas  â bwriadau  Duw,  ac  â galwad  yr  efengyl; 
ond  y mae  ychwaneg  ar  fy  meddwl  i’w  ddywedyd  ar  y 
mater  yma,  os  ydwyf  yn  peidio  â’ch  blino. 

Gwran.  Efallai  y cawn  hamdden  ryw  dro  eto  i ym- 
ddyddan  am  y pethau  a enwasoch.  Am  flino  ein  gilydd, 
myfi,  ac  nid  chwychwi,  a ddylai  apologizio.  Ond  ewch 
y’mlaen  efo’r  mater  oedd  ar  eich  meddwl. 

Preg.  Wel,  pechod  yw  annghrediniaeth,  ac  y mae  yn 
rhaid  naill  ai  bod  Grist  wedi  gwneyd  iawn  drosto,  ai  nad 
ydyw;  ac  os  gwnaed  iawn  dros  annghrediniaeth  pawb,  y 
mae  yn  anhawdd  gwybod  paham  y demnir  neb  o herwydd 
y pechod  hwnw.  Ond  oni  wnaed  iawn  dros  y pechod 
hwn,  yna  ni  wnaed  iawn  dros  holl  bechodau  pob  dyn. 
Felly,  wrth  ddywedyd  fod  Crist  wedi  gwneyd  iawn  dros 
holl  bechodau  dynion,  ac  eto  y collir  llawer  oblegid  eu 
hannglirediniaeth,  yr  ydych  yn  gwrthddywedyd  eich  hun. 

Os  gwnaed  iawn  dros  y pechod  o annghrediniaeth,  fel 
pechodau  ereill,  pa  fodd  y dywedwch  fod  y pechod  hwnw. 


Î6Ö  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

mwy  na  pliechodau  ereill,  yn  amddifadu  dynion  o fendith- 
ion  yr  iawn?  Ond  os  na  wnaed  iawn  dros  annghredin- 
iaeth,  yna  ni  wnaed  iawn  dros  bob  pechod  o eiddo 
dynion : ie,  y mae  un  o’r  pechodau  mwyaf  ysgeler  heb 
wneyd  iawn  drosto ; ac  felly,  y mae  y prif  rwystr  heb  ei 
symud  o ífordd  dynion  i fod  yn  gadwedig. 

Gwran,  Ond  nid  ydyw  y Calfinistiaid  yn  golygu  yr 
achubir  neb  trwy  yr  iawn,  ond  y sawl  agredant : ac  felly, 
y mae  yn  ymddangos  i mi  eu  bod  hwythau  yn  dyfod  i*r  un 
dyryswch  a*r  Ffwleriaid. 

Preg,  Y farn  Galfinistaidd  ydyw,  fod  yr  iawn  yn 
sicrhau  maddeuant,  a gwaredigaeth  oddiwrth  annghred- 
iniaeth,  a phob  pechod  arall,  i’w  holl  wrthddrychau.  ■ 
Ond  y Ffwleriaid  a ddywedant  fod  yr  iawn  wedi  dwyn  ; 
iachawdwriaeth  i bob  dyn,  ar  yr  ammod  i’r  dyn  gredu  ; 
neu,  mewn  gair  arall,  ar  yr  ammod  iddo  ddyfod  allan  o ' 
garchar  annghrediniaeth.  Ond  y cwestiwn  y w,  o bTe  daw 
y waredigaeth  hon  ? Os  dy wedwch  mai  trwy  yr  iawn,  yr 
ydych  yn  gildip’r  pwnc,  oblegid  y mae  dywedyd  mai  ' 
trwy  yr  iawn  y gwaredir  dyn  o’i  annghrediniaeth,  mewn 
trefn  iddo  gael  ei  achub,  trwy  yr  iawn,  i fywyd  tra-  ■ 
gwyddol,  yn  diiiystrio  pob  meddylddrych  o ammod  yn*  y 
pwnc,  am  fod  y ddau  beth  yn  dyfod  o’r  un  man,  sef 
oddiwrth.  yr  iawn.  Ond  os  dywedwch,  nad  drwy  yr  ^ 
iawn  y gwaredir  dyn  o’i^annghrediniaeth,  rhaid  i chwi  ; 
oiygu,  naiD  aifod  y dyn  yn  ei  w'areduei  hun  o’r  rhwymau  [ 
hyny,  neu  fod  gan  yr  Arglwydd  ryw  hvybr  heblaw  yr  • 
iawn,  i’w  waredu.  Dyma  âdilemma  ag  y mae  yn  rhaid  i ; 
chwi  gymeryd  eich  lìuchio  ar  un  o’i  dau  gorn,  nes  y 
boddlonoch  i roddi  i fyny  bwnc  y Doctor  Dwight,  ,sef,  ; 
“ Na  faddeuir  i un  dyn,  yn  unig  oblegid  yr  iawn.”  ■ 

Gwran,  Wel,  fel  hyn.  Bwriwch  fod  rhyw  ynys  *wedi  '| 
gwrthryfela  yn  erbyn  y llyẃodraeth,  a’r  brenin  wedi 
rhoddi  proclamasiwn^  ỳ byddai  i bawb  a ymadawai  o’r 
ynys  erbyn  dydd  apwyiitiedig,  gael  eu  harbed;  ond  y 
dienyddid  y lieiil.  Yn  awr,  y mae  afon  fa'wr  rluvng  yr 
ynys  a’r  cyfandir,  fei  na  ?ili  y trigolion,  druain,  ddianc  o’r- 
perygi  y maent  ynddo.  Ond  wrth  eu  gweicd  yn  y fath 
sefylîfa,  y mae  y brenm  yn  caei  ar  ei  íeddwi  drachefn  i 
adeiiadu  pont,  i fod  at  eu  gwasanaeth.  Eto,  y mae  y 
trigoiion  mor  gyndyn,  fel  na  ddefnyddiant  y bont,  heb  i’r 
Ibrenin,  trwy  ry w act  newydd  o diriondeb,  eu  dwyn  ati. 
Yçi  awr;  y mae  gwueuthuriad  y bont  yn  fynodfa  gyífred- 


YMDDYDDAN  XIV. 


161 


inol  o dir  y perygl  i le  diogel,  yn  gwneyd  y trigolion  ‘ \ 
yn  liollol  ddiesgus  ; ac  y mae  bai  y sawl  a wrthodo  ddyíbd 
alfan  o’r  ynys  yn  cael  edrych  arno  yn  fwy  ysgeler,  o 
gymaint  a bod  pont  wedi  ei  gwneyd,  na  phe  buasai  heb 
yr  un.  * Nid  yw  yr  act  newydd,  trwy  ba  un  y dygir  rhai 
yn  effeithiol  i ddefnyddio  y bont,  ond  act  o benarglwydd- 
iaeth  ac  ewyllys  da;  gan  hyny  ni  all  neb  ymesgusodi 
trwy  ddadlu  nad  oedd  yn  un  ö’i  gwrthddrychau. 

Vreg.  Eglurw’ch  eich  dammeg. 

, Gwran.  Trigolion  yr  ynys  yw  holl  ddynolryw.  Yr 
ynys  yw  y cyflwr  y mae  dyn  ynddo  wrth  natur.  Y j>ro- 
clamasiwn  yw  y condemniad  sydd  yn  aros  ar  bawb  ag 
sydd  yn  y cyflwr  hwnw.  Y r afon  y w yr  anmhosibilrwydd 
. i ddyn  gael  ymwared  heb  iawn.  Y bont  'yw  yr  iawii. 

A’r  act  newydd  o benarglwyddol  ras,  yw  gwaith  yr 
, Y sbryd  yn  dwyn  dynion  i gredu. 

Preg.  Y mae  eich  cymhariaeth  yn  ddiffygioî,  oddi- 
eithr  eich  bod  yn  meddwl  fod  gan  yr  Ysbryd  Glân  ryw 
Iwybr  o’r  tucefn  i’r  iawn,  i ddwyn  dynion  i gredu.  Nid 
yw  eich^pont  chwi-  ddim  ond  llwybr  i’r  sawl  sydd  yn 
- credu,  i ddyfod  i dir  dedwyddwch.  Ond  y mae  yr  iawn 
nid  yn  unig  yn  llwybr  o ynys , damnedigaeth  i dir  cadw- 
edigaeth,  ond  hefycí  yn  unig  hvybr  o ynys  cyndynrwydd 
ac  annghrediniaeth  i gyfandir  fíydd.  Yrẁan,  ar  y dyb- 
iaeth,  0 iawn  cyffredinol,  yr  wyf  yn  gofyn,  Paham  y * 
rhoddir  ffydd  i rai  mw’y  nag  ereill? 

• Gwran.  Am  mai  felly  y mae  Duw,  o’i  benarghyydd- 
iaeth,  yn  gweled  yn  dda.  • ' ^ 

Freg.  A ydyw  ffydd,  gan  hỳny,  yn  cael  ei  rhoddi  o 
benarghyyddiaeth  yn  uiilg,  heb  fod  ar  gyfrif  dim  fel  .• 
ammod  o’i  rhoddiad  ? 

Gwran^  Onid  yw'  yr  iawn  yn  ddigon  o ammod? 

Vreg.  Wel,  os  ydyw  yr  iawm  yn  ammod  o roddiad^^ 
ffydd  i rai,  yr  W7f  yii  gofyn  ieto,  paham  nad  ydyw  felly  ii.,  ^ 
r bawb,  o’i  wrthddrychau  ? neu,  cs  ydyw  yn  ammod  o rodd^' 
iad  ífydd  i bawb,  pahami  na  byddai  pawb,  yn  ol  y cyfam- 
mod  hwuiw,  yn  derbyri  äydd  fel  eu  gilydd? 

Gwran.  Ni  wn  i ddim  pa  fodd  i ateb  y cw’estiwn  yna. 
Rhaid  i ini  gael  amser  i’w  ystyried. 

Preg.  Wel,  ni  wui  inau  ddim.  Ond  yr  ydwwf  yn 
f .meddwi,  yn  . 

1.  Föd  dyw’edyd  fod  yr  iawm  yn  ammod  o roddiaí;!  ffydd  ' 

L ' 


162  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


i bawb,  ac  eto,  na  roddir  fíydd  ond  i rai,  yr  nn  peth  a 
rhoddi  anfí’yddlondeb  yn  erbyn  Duw. 

2.  Fod  dywedyd  nad  ydyw’r  iawn  yn  ammod  o roddiad 
fíydd  i neb,  yr  un  peth  a dywedyd  fod  y waredigaeth  o 
grafangau  creulawn  annghrediniaeth,  yn  beth  allan  o der- 
fynau  y cyfammod  gras,  oblegid  mai  ar  gyfrif  yr  iawn  y 
mae  holl  fendithion  y cyfammod  hwnw  yn  dyfod. 

Rhaid  i fy  nghyfaill  gymeryd  un  o’r  ddau  olygiad  hyn, 
neu  gyfaddef  fod  yr  iawn  yn  ammod  o roddiad  ffydd  i 
rai,  ac  nid  i bawb;  a byddai  hyny  gystal  a gildio  y prif 
bwynt;  canys  byddech,  trwy  hyny,  yn  addef  fod  yr  iawn 
yn  rhyw  beth  mawr  i rai,  rhagor  ereill;  îe,  ei  fod  yn 
ammod,  ac  yn  unig  ammod  iachawdwriaeth  y rhai  oll  a 
gedwir,  ac  nad  ydyw  felly  i neb  arall ; yr  hyn  ni  allai  byth 
gydsefyll  â’r  athrawiaeth  o iawn  cyffredinol. 


YMDDYDDAN  XV.  . % 

CYSYLLTIAD  YR  lAWN  AG  ARFAETH  NEU  FWRIADAÜ 
DUW. 

Ar  ol  y moes-gyfarchiad  arferol,  ysgwyd  dwylaw,  &c., 
ebe’r 

Gwrandawr.  Pe  bai  yr  athrawiaeth  o iawn  cyffred-  ' 
inol  yn  gyfeiliornus,  a ydych  yn  meddwl  ei  fod  yn  gyfeil-  ^ 
iornad  mawr,  neu  fod  rhyw  ganlyniadau  niweidiol  iawn  j 
i’r  peth?  ' í 

Pregethwr.  Yn  wir,  yr  wy’n  meddwl  fod  cyfundraith  * 
Mr.  Jenhyn  yn  arwain  i ganlyniadau  cethiniawn;  canys  ‘ 
pan  y mae’n  dyweyd  “fod  dynolryw  yn  ddyledus  am  eu  ! 
holl  fodoliaeth  i gyfryngaeth  ac  iawn  Crist,”  rhaid  ei  fod  ' 
yn  barnu  na  buasai  neb  dynion  mewn  bod  i’w  gobrwyo 
na’u  cospi,  ar  ol  Adda  ac  Efa,  oni  bualsai’r  iawm;  felly  y ! 
mae  yr  hyn  a drefnodd  Duw  i waredu  rhag  uffern,  yn  fodd- 
ion  i bobli  uffern;  ie,  os  caniateir  achubiaeth  Adda  ac 
Efa,  nid  oes  yn  uffern,  yn  ol  system  Mr.  J.,  gymaint  ag 
un  dyn  na  dynes  a fuasai  yno,  oni  bai  yr  iawn ! ! 

Gwran.  Dichon  fod  y peth  goreu  ynddo  ei  huli  yn 
aehlyrsur  diniwed  o’r  drygau  mwyaf.  Y mae  annuwiol- 
ion  “yn  troi  gras  ein  Duw  ni  i drythyllwch:”  y mae’r^ 
iawn,  yn  siwr,  wedi  ei  fwriadu  i fod  yn  iachawdwriaeth  i 
ddynidn ; ac  ni  welaf  fì  ei  fod  yn  un  math  o sarhad  arno, 


YMDDYDDAN  XV. 


163 


ì ddy weyd  fod  rhai,  wrtli  ei  esgeuluso,  yn  ei  •wneuthur  yn 
felldith  iddynt  eu  hunain  yn  lle  bendith. 

Preg.  Esgeuluso!  Pa  sut  y gall  y myrddiynau  na 
chlywsant  air  erioed  o son  am  iawn,  fod  yn  esgeuíuswyr  o 
hono  ? Pan  y mae  moddion  yn  cael  eu  darparu  er  adferu- 
dynion  o drueni,  a’r  moddion  hyny  heb  ateb  y dyben  ar  y 
gwrthddrychau  eu  bwriadwyd  iddynt,  rhaid  fod  y gwall 
neu’r  bai  naill  ai  yn  system  y moddion,  neu  ar  y dynion 
am  eu  hesgeuluso;  ond  ni  all  y bai  o esgeuluso’r  iawn 
fod  ar  y paganiaid;  gan  hyny,  rhaid  fod  y gwall  yn  y ddar- 
pariaeth.  Rhaid  fod  gwall,  meddaf,  yn  narpariaeth  yr  iawn, 
os  ydyw,  felymyntumia  Mr.  J.,  heb  ateb  ei  ddyben  arrai 
heblaw  ei  esgeuluswyr.  Ai  tebyg  fod  yn  bosibl  i Ddoeth- 
ineb  ddwyfol  fod  yn  awdwr  o’r  fath  drefn  ? le,  mynai 
Mr.  J.  i ni  gredu  fod  yr  iawn  wedi  ei  fwriadu  dros  holl 
ddynolryw;  ac  eto,  fod  y ddarpariaeth  nid  yn  unig  yn 
fyr  0 ateb  ei  dyben  ar  fyrddiynau,  ond  hefyd  yn  foddion 
i’w  dwyn  i bob  trueni  tymhorol  a thragwyddol.  Rhaid, 
dybygwn  i,  fod  y fath  gyfundraith  yn  chwithig  i reswm  ac 
ysgrythyr. 

Gwran.  Ni  welwn  i yn  fy  my  w nad  y w Mr.  J.  yn  llygad 
ei  le  wrth  ddy weyd  y gall  yr  iawn  fyned  yn  ofer,  neu  fethu 
ateb  ei  ddyben,  canys  y mae’r  beibl  yn  dangos  yr  un  peth. 

Preg.  Y’mhale? 

Gwran.  Yn  Galatiaid  iv.  11.  “Y  mae  arnaf  ofn  am 
danoch,  rhag  darfod  i mi  boeni  wrthych  yn  ofer.”  Ofnai 
Paul  rhag  i weinidogaeth  yr  iawn  fethu  efo’r  Galatiaid. 

Preg.  Y mae’n  wir  y gallasai  yr  apostol  gael  ei  somi; 
a’i  weinidogaeth  fethu  â cliyrhaeddyd  yr  amcan  oedd  gan- 
ddo  ef  mewn  golwg.  Ond  y cwestiwn  yw,  Pa  un  a all 
Duw  gael  ei  somi  ai  peidio  ? a all,  ai  ni  all,  ei  amcan  ef, 
wrth  ddarparu  yr  iawn,  fethu  ? 

Gwran.  Dywed  y Messia  ei  hun,  ‘^Yn  ofer  y llafur- 
iais,  yn  ofer  ac  am  ddim  y treuliais  fy  nerth.”  Cwyna 
hefyd,  ddarfod  iddo  gael  ei  somi  pan  y mynasai  gasglu 
plant  Jerusalem  y’nghyd,  fel  y casgl  iâr  ei  chywion  dan 
ei  hadenydd. 

• Preg.  Yr  oedd  lesu  Crist,  fel  dyn,  yn  cyfarfod  â sorrt- 
edigaethau,  fel  yn  achos  y ffigysbren  a felldigwyd  ganddo. 
Ond  peth  arall  yw  fod  dybenion  Duw,  wrth  roddi  ei  Fab 
ri  fod  yii  iawn,  yn  agored  i fethu;  neu  fod  Crist,  fel  yr  oedd 
yn  Dduw,  yn  agored  i somedigaeth. 

Gwran.  Dywed  y Dr.  Paley,  nad  ydym,  yn  ein 


164  Y PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


hymchwiliadau  pellaf  i weithredoedd  y Creawdwr,  byth 
yn  dyfod  i hlith  y fath  wreiddiol  wahanol  foddau  bod- 
oliaeth  ag  sydd  yn  dangos  ein  bod  yn  dyfod  i dalaeth 
rhyw  Greawdwr  gwahanol,  neu  dan  gyfarwyddyd  rhyw 
ewyllys  gwahanol.  Y mae  pob  peth  yn  dwyn  argraff'  yr 
un  Creawdwr,  a’r  un  ewyllys.  Ond  yn  ol  eich  cyfundraith 
chwi,  y mae’r  Bôd  Mawr,  fel  Duw  iachawdwriaeth,  yn 
wahanol  iawn  i*r  hyn  ydy w fel  Duw  rhagluniaeth,  fel  mai 
prin  y gallem  adnabod  mai  yr  un  un  ydyw:  canys,  tra 
mae’n  amlwg  fod  ei  ragluniaeth  yn  gyífredinol  i bawb, 
mynech  chwi  i ni  gredu  nad  ydy w yr  iawn  ond  peth  neill-  ' 
duol  i rai. 

Preg.  Os  meddwl  yr  ydych,  wTth  ragluniaeth  gyflfred-  ’ 
inol,  fod  Duw  yn  lly wodraethu,  yn  anffaeledig,  ar  bob  cre-  ; 
adur  yn  ei  holl  ysgogiadau,  ac  ar  bob  dygwyddiad  a fu  , 
erioed,  ac  a fydd  byth;  yr  wyf  yn  cydolygu  â chwi;  yr  ' 
wyf  hefyd  yn  meddwl  fod  y ragluniaeth  hon  yn  cynwys 
yr  iawn  a’i  ganlyniadau,  fel  rhan  hanfodol  o honi.  Ond  ^ 
cyfeiliornus,  i’m  tyb  i,  yw  y golygiad  fod  rhagluniaeth  yn  ' 
un  peth  cyffredinol,  a’r  iawn  yn  beth  cyffredinol  arall.  ' 
Ond  os  ydych  am  hòni  fod  rhagluniaeth  yn  gyffredinol, 
fel  ag  i drefnu  pethau  tymhorol  i bawb  yn  ddiwahaniaeth,  • 
yr  w'yf  íi’n  gwadu  fod  y fath  ragluniaeth  yn  bod.  “Onid  . 
oes  amser  terfynedig  i ddyn  ar  y ddaear?”  le,  y mae  , 
holl  fanteision  dyn  mor  derfynedig  a’i  amser;  ac  nid  yw  ; 
terfyn  y naill  yn  yr  un  man  a therfyn  y llall.  Ond  cofìwch,  { 
er  fod  hyn  yn  wirionedd  a saif  byth,  eto  nid  arfaeth  Duw  j 
y w rheol  dyledswydd  dyn : y mae  Duw  yn  sicr  o gyfiawmi  | 
ei  holl  fwriadau  i’r  manylrwydd  mwyaf;  eithr  nid  y w dyn-  « 
ion  yn  sicr  o gyflawni  eu  dyledswyddau,  ond,  yn  hollol  i’r  ' 
gwrthwyneb,  y maent  yn  siwr  o’u  hesgeuluso.  , 

Gwran.  Y mae  Duw^  yn  gwneuthur  “i’w  haul  godi ‘| 
ar  y drwg  a’r  da;  ac  yn  gwdawio  ar  y cyfiawn  a’r  annghyf- 
iawn.”  Y mae  y pethau  hyn  yn  fendithion  cyffredin, 
w^edi  eu  darparu  i bwy  bynag  a’u  defnyddio. 

Preg.  Digon  gwir:  ac  felly  y mae  darpariaeth  yr 
iawn,  i bwy  bynag  a’i  defnyddio.  Ond  nid  y w’r  naill  na’r 
Hall  wedi  ei  bwriadu  i neb  ond  y sawl  a’i  defnyddio, 
amgen  rhaid  fod  y Bwriadydd  yn  cael  ei  somi. 

Gwran.  Y mae’n  debyg  yr  addefwch  fod  dwy  raglun- 
iaeth,  un  yn  gyffredinol,  a’r  llall  ynneillduol;  y gyntaf)^ 
yn  darparu  pethaû  yn  gyíi’rcdinol  i ddynion,  a’r  olaf  yn 
dw'yn  dynion  yn  bersonol  i afael  y pcthau.  Onid  yw'  mor 


YMDDYDDAN  XV. 


165 


gyson  a hyny,  i ni  ddal  iawn  cyífredinol,  a phrynedigaeth 
neillduol?  Yr  iawn  yn  dwyn  bendithion  i ddynion,  a’r 
prynedigaeth  yn  dwyn  dynion  i afael  y bendithion. 
Felly,  ni  ellir  dwyn  im  rheswm  yn  erbyn  iawn  cyífred- 
inol,  nad  ydyw  yn  disgyn,  yn  ei  holl  fìn,  yn  erbyn  rhag- 
luniaeth  gyífredinol,  fel  y sylwa  Mr.  Jenkyn.^ 

Preg,  Dwy  ragluniaeth ! Nac  ydwyf  fì  ddim  yn 
addef  y fath  beth.  Un  ragluniaeth  sydd  gan  Dduw,  a 
hòno  yn  cymeryd  sylw  o bawb  a phob  peth  yn  gyífred- 
inol ; ond  y mae  yn  neillduol,  o ran  ei  bod  yn  sylwi  ar 
bob  dyn  ar  ei  ben  ei  hun,  mor  fanwl  a phe  na  byddai 
ganddi  neb  ond  efe  i ofalu  am  dano.  Y mae  yr  iawn 
hefyd  mor  gyífredinol,  ac  mai  trwyddo  ef  yr  achubir  pawb 

achubir ; ac  hefyd  i gael  ei  bregethu  i bob  creadur : 
ond  am  fod  yr  iachawdwriaeth  yn  sicr  i bob  person  ag  y 
bu  Crist  farw  drosto,  neillduol  a phersonol  ydy w,  o ran 
ei  wrthddrychau.  Y mae  yn  anmhosibl  i Mr.  J.,  wrth 
fyntumio  fod  yr  iawn  mor  gyífredinol  a rhagluniaeth, 
ochel  y canlyniad  o roddi  angelion  a chythreuliaid,  íe, 
a’r  anifeiliaid  direswm,  yn  gystal  a dynion,  yn  wrthddrych- 
au  iawn  y Cyfryngwr ! ! 

Gwran,  Os  gwelwch  yn  dda  arafu  tipyn.  Y mae 
genyf  fì  un  peth  i’w  ddyweyd  eto  cyn  gildio’r  pwynt  yma. 
“ Nid  ydyw  Duw  dderbyniwr  wyneb,”  medd  Pedr  yn  nhŷ 
Cornelius,  Act.  x.  34.  Ond  cynwys  eichsystem  chwifod 
llaAver  o dderbyn  wyneb  gyda  Duw,  ei  fod  yn  gwneyd  i rai 
yr  hyn  nis  gwna  i ereill. 

Preg,  Mewn  difrif,  a ydych  yn  medd’wl  mai  golygiad 
yr  apostol  oedd,  nad  yw  yr  Arglwydd  yn  rhoddi  dim 
mwy  0 fanteision  i’r  naill  nag  i’r  llall?  Neu,  ai  tebygfod. 
Mr.  J.,  wrth  godi  yrwrthddadl  yna,  f yn  meddwl  mor  isel 
am  synwyr  cyffredin  y sawl  a’i  darllenai,  ag  y gallasai 
beri  iddo  goelio  mai  dyna  feddwl  yr  adnod?  Ond  os 
na  phrawf  yr  adnod  dan  sylw  na  all  Duw,  heb  fod  yn 
dderbyniwr  wyneb,  roddi  dim  mwy  o fanteision  i rai  nag 
i ereill,  nid  yw  yn  profì  dim  i bwrpas  Mr.  J. ; canys  os 
dichon  Duw,  heb  fod  yn  dderbyniwr  wyneb,  roddi 
rhyw  fantais  i un  rhagor  arall,  gall,  ar  yr  un  egwyddor, 
roddi  mantais  fwy ; neu,  os  gall  roddi  rhai  manteision, 
gall,  yn  ol  yr  un  egwyddor,  roddi  pob  manteision  i rai,  a 
gadael  ereill  hebddynt. 


* Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  230. — t Tudal.  270. 


166  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Gwran.  Pa  beth,  attolwg,  yw  derhyn  wyneh,  os  nad 
rhoddi  manteision  i rai  mwy  nag  i ereill  ? 

Preg.  Derbyn  wyneb,  mewn  barn,  ydyw  gobrwyo  un 
yn  fwy  nag  arall,  am  yr  nn  rhinw^edd ; neu  gospi  un  yn 
fw’y  nag  arall,  am  yr  un  bai.  Yn  yr  ystyr  yma  y dywed 
yr  apostol,  “iiad  ydyw  Duw  dderbyniwr  wyneb;  ond  yn 
mliob  cenedl,  y neb  sydd  yn  ei  ofni  ef,  ac  yn  gweithredu 
cyfiawnder,  sydd  gymeradwy  ganddo  ef,”  Act.  x.  34,  35 ; 
h.  y.,  y maefofni  Duw,  a gweithredu  cyfiawnder,  yn  cael 
eu  cymeradwyo  gan  Dduw  yn  y naill  genedl  fel  y llall. 
Ond  fod  un  yn  cyfranu  ei  rad-roddion,  yn  unig,  i"r  sawl  a ’ 
gafodd  ífafr  yn  ei  ohvg,  megys  y dyAved  y Calfinistiaid  y 
gwnaeth  Duw  wrth  roddi  ei  Fab,  ac  y gwnaeth  Crist  ' 
wrth  roddi  ei  hun,  yn  iawn ; ni  feddyliodd  neb  erioed  am  j 
alw  hyny  yn  dderhyn  wyneh^  heblaw  dadleuwyr  Armin-  , 
aidd  neu  Ffwleraidd.  Tybiwch  y byddai  deg  o drosedd- 
wyr  wedi  eu  dedfrydu  i farw  am  yr  un  trosedd,  ac  eu-  ^ 
ogrwydd  y deg  yn  gymhwys  yr  un  faint;  ond  fod  y ■ 
llywodraeth  wedi  derbyn  iawn,  yn  lle  cospedigaeth  y 
deg,  fel  ag  i wneyd  eu  harbediad  yn  beth  eithaf  cyf-  ■ 
iawn  a diogel:  eto,  nad  ydyw  y brenin  yn  gweled  yn  dda 
arbed  ond  pump  o honynt,  a’r  pump  ereill  yn  cael  eu  crogi, 
er  fod  yr  iawn  drostynt  hwy,  yn  gystal  a’r  pump  a arbed-  . 
wyd ; pa  enw  a roddid  ar  yr  ymddygiad  yna,  ond  derbyn  * 
wyneb  ? Rhyw  olwg  felyna  a rydd  Mr.  J.,  a’i  bleidwyr,  : 
ar  Farnydd  yr  holl  ddaear:  ac  felly,  y Ffwleriaid  eu  í 
hunain,  ac  nid  y Calfinistiaid,  sydd  yn  euog  o roddi  'i 
derbyn  wyneb  yn  siars  eu  Gwneuthurwr.  l 

Gwran.  Wel  eto,  os  awn  i farnu  y sylwedd  wrth  y 
cysgodau,  y mae  yn  amlwg  fod  golwg  gyífredinol  gan  y | 
rhei’ny  ; canys  yr  oedd  yr  holl  genedl,  annuwiol  a duwiol,  v 
yn  cyfranogi  o ddaioni  y manna,  — y saríf  bres, — yr 
aberthau,  &c. 

Preg.  Y genedl  luddewig  oedd  eglwys  weledig  Duw 
y pryd  hwnw,  ac  felly  yr  oedd  yn  cynrychioli  neu  yn 
cysgodoli  y wir  eglwys  drwy  holl  oesoedd  y byd;  a 
phob  braint  a berthynai  iddynt  hwy,  rhagor  ereill,  yn 
gysgodau  o’r  breintiau  sydd  - iT*  eglwys  rhagor  y byd. 
Gan  hyny,  y mae  fod  y “ mabwysiad,  aT  gogouiant,  a’r 
cyfammodau,  a’r  addewidion,”  yn  eiddo  iddynt  hwy,  ac 
iddynt  hwy  yn  unig,  yn  dangos  fod  sylwedd  yr  hollbethau 
hyny  yn  eiddo’r  eglwys,  ac  yn  eiddi  hi  yn  unig. 

Gicran.  Ond  er  fod  Mr.  J.  yn  dal  fod  yn  yr  iawn 


YMDDYDDAN  XV. 


167 


ddarpariaeth  wedi  ei  bwriadu  o hwrpas  i bawb;  J eto, 
y mae  yn  addef  fod  iieillduolrwydd  penarglwyddoi  yr 
iawn  yn  beth  diddadl;  fod  neillduolrwydd  yn  y cy- 
mhwysiad  o hono  at  ddynion,  er  cauad  ailan  yr  angeiion 
syrthiedig;  a bod  neiilduoirwydd  yn  y cymhwysiad  o 
hono  at  gredinwyr,  er  cauad  aiian  ei  wrthodwyr.f 

Preg.  Y mae  ein  hawdwr,  dybygid,  yn  ystyried  fod 
Duw  wedi  bwriadu  y ddarpariaeth  i hoii  ddynoiryw; 
ond  yn  y cymhwysiad  o honi,  fod  rhai  dynion  yn  sefyii 
yr  un  siawns  a’r  cythreuiiaid.  Feiiy,  gwedi  hoii  ddadi- 
euon  y gẁr  o biaid  iawn  cyffredinoi,  y mae  yn  gosod 
rhai  o wrthddrychau’r  iawn  mor  anobeithioi,  o ran^  dim.  a 
aiiant  gael  yn  gymhẁysiadoi  oddiwrtho,  a’r  angeiion  syrtlí- 
iedig.  Cysurwr  gofidus  ydyw  Mr.  J.  i’r  anetholedig:  y fnae 
yn  dy wedyd  yn  dêg  wrtho,  fod  Crist  wedi  marw  drosto,  a’r 
iachaAvdwriaeth  wedi  ei  darparu  ar  ei  gyfer;  ond  erbyn 
myned  i son  am  “ yr  iawn  yn  ei  berthynas  â bwriadau 
Duw,”  nid  oes  dim  iddo  i’w  gael,  wedi’r  cyfan,  mwyna’r 
angeiion  y rhai  ni  chadwasant  eu  dechread  ! 1 

Drachefn;  y mae  Mr.  J.  yn  addef  ethoiedigaeth,  sef 
fod  rhai,  a dim  ond  rhai,  wedi  eu  hordeinio  i fywyd;  ond 
myntumia  fod  y bywyd  wedi  ei  ordeinio  i bawb,  a bod  yr 
ordeiniad  hwn  yn  methu  yn  yr  hoii  goiiedigion.  Yn  awr, 
os  y V/  bosibi  i ordeiniad  by wyd  i ddynion  fethu,  paham  na 
aii  ordeiniad  dynion  i fy wy d fethu  hefy d ? Os  ydy  w bwriad 
Duw  mewii  ethoi  ei  Fab  i fod  yn  iawn  yn  agored  i ffaeiu, 
paham  na  aii  ffaeiu  hefyd  mewn  ethoi  dynion  ynddo?  Os 
gali  iawn  y Mab  fod  yn  ofer  i’w  wrthddrychau  ef,  pam  na 
aii  ethoiedigaeth  y Tad  fod  yn  ofer  i’w  gwrthddrychau 
hithau?  Pe  bai  Mr.  J.  yn  dyiyn  yr  hen  dad  parchedig 
J.  Wesiey,  i wadu  ethoiedigaeth,  meddyiiwn  y byddai  yn 
fwy  cyson  âg  ef  ei  hun,  beth  bynag  am  y beibi. 

Gwran.  Y mae  amrywioi  oruchwyliaethau,  medd  Mr. 
J.,  yn  brawf-gynygiadau  {experiments)  mewn  iiywodraeth 
foesoi ; ac  y mae  y rhei’ny  yn  agored  i fethu.  Methodd 
goruchwyiiaethau  Eden  a Sinai;  a pham  na  ddichon  i 
oruchwyiiaeth  yr  iawn  fethu,  yii  gystai  a’r  rhei’ny  ? 

Preg.  Addefaf  i oruchwyiiaethau  Eden  a Sinai  fethu^ 
cyn  beiled  ag  i ddynion,  dan  y goruchwyiiaethau  hyny,' 
ymddwyn  yn  groes  i’r  hyn  a ddyiasent,  ac  i’r  hyn  a aliesid, 
yn  rhesymol,  ei  ddysgwyi  oddiwrthynt:  ond  yr  wyf  yn 


î Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal,  119, — f Tudal.  121. 


168  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


gwadu  i fwriadau  Duw  fethu  yn  un  o honynt.  Sonír 
weithiau  am  Dduw  yn  edifarhau,  yn  ymofidio,  yn  cael  ei 
somi,  &c.;  ond  y meddwl  yw,  ei  fod  yn  ymddwyn  megys 
im  a fai  yn  edifarhau,  neu  yn  cael  ei  somi,  ac  nid  ei  fod 
felly  yn  wirioneddol;  oblegid  ei  “holl  gynghor  a saif,  a’i 
holí  ewyllys  a wna.”  Y mae  dybenion  Duw,  yn  yr  iawn, 
a phob  peth  arall,  yn  sicr  o gael  eu  hateb  yn  anífaeledig. 

Gwran.  Mae’n  wir  fod  yr  iawn  yn  feddyginiaeth 
anffaeledig.  Ond  “megys  na  all  meddyginiaeth,  er  ei 
bod  yn  anfifaeledig,  wella  y sawl  a’i  gwrthodo,  felly  gali 
yr  iawn  fethu  â llesáu  i’r  dyn  sydd  yn  ceisio  cyfiawnhad 
drwy  weithredoedd.” 

Preg.  Ond  a ydyw’r  iawn  wedi  ei  fwriadu  i gadw  dyn, 
tra  y mae  yn  ceisio  cyfiawnhad  trwy  weithredoedd?  Os 
ydyw,  ni  waeth  i ddyn  geisio  cyfiaAvnhad  drwy  weithred- 
oedd,  na  thrwy  ffydd:  ond  os  na  fwriadwyd  yr  iaAvn  i 
gadw  ond  y sawl  a gredant,  ynay  mae’n  ateb  ei  ddyben,  er 
i’r  sawl  a geisiant  gyfiawnhad  drwy  weithredoedd  fod  yn  ol. 

Gwran.  Ofnai’r  apostol  Paul,  gan  fod  addewid  am 
orphwysfa  wedi  ei  adael,  rhag  fod  neb  o’r  gwrthddrychau 
yn  debygi  fod  yn  ol,  Heb.  iv.  1.  Ond  os  ydyw  yr  iawii 
wedi  sicrhau  yr  orphwysfa  i’w  holl  wrthddrychau,  fel  nad 
ydyw  yn  bosibl  iddynt  fod  yn  ol,  pa  achos  ofni  na  rhy- 
byddio  yn  ifiherthynas  iddiPIÍ 

Preg.  Yr  oedd  bywyd  Paul  a’i  gyd-ford‘eithwyr  tua 
Rhufain,  yn  sicr,  yn  ol  bwriad  a gair  y Duw  digyfnewid. 
Ond  pan  y mae’r  mor'wyr  yn  myned-  i ddianc,  dywed  Paul, 
“'Onid  erys  y rhai  hyn  yn  y llong,  ni  ellwch  chwi  fod  yn 
gadwedig.”  Act.  xxvii.  31.  Gwelwch  fod  yr  apostol  yn 
arfer  geiriau  mor  amheus  am  gadwedigaeth  y rhai’n,  ag 
am  ddyfodiad  yr  Hebreaid  i’r  orphwysfa.  .Ond  yr  oedd 
gorphwysfa  pobl  Dduw  mor  sicr  i wrthddrychau’r  addew^- 
id,  ag  oedd  by wyd  y bobl  hyn : eto,  yr  oedd  annghredin- 
iaeth  yr  Hebreaid  yn  rhoi  lle  i’r  apostol  ofni  y byddent 
yn  ol,  fel  yr  oedd  gweled  y morwyr  yn  ceisio  dianc  yn 
rhoi  lle  i’r  un  gẃr  ofnimaiboddi  a wnai’r  gweddill.  Eithr 
bu  rhybydd  Paul  yn  foddion  i’r  morwyr  aros  yn  y llong, 
ac  felly  i bawb  ddyfod  i dir  yn  ddiangol : ac  y mae’n 
debyg  i rybyddion  yr  un  gẃr  fod  yn  foddion  i lawer  o’r 
Hebreaid  gredu,  a thrwy  hyny  gyraedd  yr  orphwysfa 
a ordeiniwyd  iddynt.  Felly  nid  yw’r  geiriau  yna,  aTi  cy- 


ir  Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  137. 


YMDDYDDAN  XV. 


169 


ffelyb,  yn  proíì  dim  tebyg  i amlieuaetli  yn  mwriadau  Duav, 
gyda  golwg  ar  yr  iawn  a’i  wrthddrychau.  O’r  braidd  y 
mae  llawer  cyfiawn  yn  gadwedig,  o ran  ei  brofiad  ei  hun, 
a barn  ereill  am  dano ; eto,  y mae  y sicrwydd  mAvyaf  o 
du  Duav,  y dygir  holl  wrthddrychau  yr  iaAvn  “i  dir  yn 
ddiangol.”  “ Yr  hwn  nid  arbedodd  eibriod  Fab,  ond  a’i 
traddododd  ef  drosom  ni  oll ; pa  wedd  gydag  ef  hefyd  ua 
ddyry  efe  i ni  bob  peth?”  Rhuf.  viii.  32. 

Ond,  “os  ydyw  Crist  wedi  ei  fwriadu  i fod  yn  iach- 
awdwriaeth  i bawb,  pa  fodd  y mae  yn  dygwydd  fod  cyn 
lleied  yn  cael  eu  hachub?” 

Gwran.  Y mae  Mr.  J.  yn  ateb  y cwestiwn  yna  yn 
rhagorol,  fel  hyn  : “ Y mae’r  CAvestiwn  yn  cymeryd  yn  gan- 
iataol,  y rhaidi  DduAV  achubpawb  a allo  eu  hachub;  ond 
nid  ei  aliu  yw  rheol  ei  weithredoedd:— gallasaigreu  ychwan- 

eg  0 fydoedd  nag  a greodd; a byddai  yn  gabledd  o’r 

mwyaf  i feddwl  nad  oes  dim  mwy  o dda  yn  cael  ei  Avneyd 
yn  y bydysaAvd,  am  na  allai  Duw  Avneyd  rhagor.  Pe  gallu 

fyddai  eireol,  nibyddai  eilywodraeth  ynunfoesol. Y 

mae  cyfyngu  effeithiolrwydd  yr  iawn  i achub,  i anghreiíft- 

iau  gweithredol  ei  Iwyddiant,  yn  annghymhAvys. Nid 

ydych  yn  mesur  rhinwedd  meddyglyn  wrth  nifer  y per- 
sonau  y mae  yniachâu;  ac  nid  ydych  yn  cyfyngu  gallu 
Crist  i wneyd  gwyrthiau,  i’r  nifer  a wnaeth : gwyddoch 
ei  fod  wedi  ei  rwystro  i wneuthur  rhai  gwyrthiau  gan  an- 
nghrediniaeth  y bobl.  Felly,  trwy  gystadl  ymresymiad, 
nid  yw  eífeithiolrwydd  yriawn  ì’av  fesur  wrth  nifer  y rhai 
a gedwir.”f 

Preg.  Y mae  yr  ymresymiad  yn  ymddangos  yii  o dêg ; 
ond  yr  Avyf  yn  meddwl  fod  drwg  yn  ei  wreiddyn.  Y mae 
yn  wir  y galìasai  Duw  fwriadu  creu,  ac,  o ganlyniad,  greu 
nifer  mwy  neulai  o fydoedd  nag  a greodd;  ac  y mae  cyn 
Avired  a hyny  y gallasai  fwriadu  achub,  ac,  o ganlyniad, 
achub  nifer  mAvy  neu  lai  nag  a achubir.  Ond,  a allasai 
Duw  greu  nifer  mwy  neu  lai  o fydoedd  nag  a fwriadasai  eu 
creu?  Neu  a ddichon  iddo  achub  llai  o nifer  nag  y bwriad- 
odd  yr  iawn  i fod  yn  iachawdwriaeth  iddynt  ? Byddai  ateb 
yn  gadarnhaol  cystal  a j)hriodoli  cyfnewidiolrwydd  i fwr- 
iadau  Duw;  ond  os  yn  nacaol  yr  atebir,  yna  rhaid  yr  achub- 
ir  holl  wrthddrychau’r  iaAvn.  Nid  am  allu,  digonolrAvydd, 
nac  effeithiolrwydd  yr  iawn,  y mae’r  ddadl,  ond  am  y 


t Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudál.  438-9. 


170  Y PREGETHWE  A’R  GWRANDAWR. 


bwriad  yn  mhertliynas  iddo.  Felly  y mae’r  dyfyniad  dan 
sylw  0 waith  Mr.  J.  yn  cynwys  y twyll-ymresymiad  a 
elwir  camgymeryd  y cwestiwn, 

CLwran.  Ond  nid  yw  Mr.  J.  yn  meddwl,  mai  nifer 
bychan  a fydd  yn  gadwedig;  ond  y bydd  llawermw'y  yn 
y di’SYedd  ar  y ddeheulaw  nag  ar  yr  aswy. 

Preg.  Nid  yw  hỳna  eto  yn  newid  dim  ar  egwyddor 
y peth ; oblegid  os  gall  dyben  yr  iawn  fethu  gyda  rhai  oT 
wrthddrychau,  pam  na  allai  fethu  gyda  llawer?  ac  os  gall 
fethu  gyda  llawer,  pam  na  allai  fethu  yn  hollol  ? 

Ond  wrth  ymadael  am  y tro  presenol,  cofiwch  bedwar 
peth : 

1.  Fod  y system  sydd  yn  myntumio  fod  yr  iawn  yn 
foddion  i ddw^yn  eu  holl  drueni  tymhorol  a thragwyddol 
ar  y rhai  na  chlywsant  erioed  air  o son  am  dano,  a hyny 
er  fod  Duw  wedi  bwriadu’r  peth  i fod  yn  iacha'wdwriaeth 
iddynt,  yn  wrthun  ac  anysgrythyrol. 

2.  Fod  holl  fwriadau  Duw  am  bob  peth,  pa  un  bynag 
ai  tymhorol  ai  ysbrydol,  yn  sicr  o gael  eu  cyflawni  Fr 
manylder  mwyaf:  fod  yr  iawn  wedi  ei  fwriadu  i fod  yn 
iachawdwriaeth  i’r  sawl  y bu  Crist  farw  drostynt:  ac,  o 
ganlyniad,  y rhaid  fod  iachawdwriaeth  holl  wrthddrychau 
marwolaeth  Crist  yn  beth  sicr. 

3.  Gan  nas  meddai  neb  hawl  i ofyn  i-Dduw  ddarparu 
iawn,  ond  mai  ei  ddawn,  neu  ei  rodd  annhraethol  ydyw ; 
nad  oes  dim  derbyii  wyneb  nac  annghyfiawnder  yn  y peth, 
er  mai  rhai,  ac  nad  pawb,  a ddewiswyd  yn  wrthddrychau 
o hono. 

4.  Er  nad  ydyw  gallu  y Creawdwr  i’w  gystadlu  â nifer 
y bydoedd  a greodd,  ac  nad  ydy w haeddiant  yr  iawn  i’w 
fesur  wrth  nifer  y sawl  a gedwir;  eto,  y byddai  dyweyd 
y gallai  Duw  greu  mwy  o fydoedd  nag  a fwriadasai ; neu 
y dichon  iddo  achub  mwy  o bersonau  nag  a fwriadodd ; 
neu  y gall  rhai  ag  y bwriadwyd  yr  iawn  i fod  yn  iach- 
awdwriaeth  iddynt,  fod  yn  ol  yn  y diwedd ; byddai  dy- 
wedyd  y pethau  hyn,  meddaf,  yn  gystal  a phriodoli  cyf- 
newidioldeb  a somianti  ‘‘Dad  y goleuni,  gyda’r  hwn  nid 
oes  gyfnewidiad,  na  chysgod  tröedigaeth.” 

Gwran.  Pa  bryd  y caf  eich  gweled  eto  ? 

Preg.  Y mae  cyfarfod  y Gymdeithas  Ddirwestol  i fod 
nos  Fercher  y’nghapel  Ebenezer ; ac  yr  wyf  wedi  addaw, 
os  byw  ac  iach,  fyned  yno;  efallai  y deuwch  gyda  mi, 
ac  5ma  cawn  hamdden,  with  fyned  a dyfod,  i ymddyddan 


YMDDYDDAN  XVI. 


171 


am  unrhyw  fater  a ali  fod  ar  eiii  meddyliau.  Da  bo 
chwi  yrẃan. 

Gwran.  Da  ho  chwi.  Cofìwch  alw  wrth  basió,  nos 
.Fercher. 

Preg.'  Purion. 


YMDDYDDAN  XVI. 

RHANI. 

CYFLWR  ACHUBADWY  AC  ACHUBEDIG. 

Pregethwr.  A ydyw  fy  nghyfaill  am  y cyfarfod,  Dir- 
westol  heno  ? 

Gwrandawr.  Y dwyf,  ond  cael  fy  nghôt  am  danaf,  a’m 
íFon  yn  fy  lláw. 

Preg.  Y mae’n  noswaith  hyfryd : — ond  gwell  i ni 
gymeryd  rhyW  fater  buddiol  i ymddyddan  am  dano;  a 
pheidio  dechreu  rhyw  siared  ar  draws  ac  ar  hyd. 

Gwran.  Yr  wyf  newydd  roddi  darlleniad  íFres  i 
bregeth  y Parch.  W.  Rees,  ar  yr  “Ysbryd  a’r  Briodas- 
ferch.”  Yn  tudal.  12,  y mae  un  dywediad  ag  sydd  yn 
union  at  fy  mhwrpas  i.  Dyma  fo ; “ Dwyn  y byd  i 
gyflwr  achubadwy  oedd  gwaith  Crist,  ond  dwyn  y byd  i 
gyflwr  achubedig  y w gwaith  yr  Ysbryd.” 

Preg.  Pe  caniatài’r  Ffẅleriaid,  yn  gytunol  â’r  geiriau 
yna  o eiddo  Mr.  W.  R.,  mai  y bŷd  ag  a ddygir  i gyflwr 
achubedig  gan  yr  Ysbryd,  ydyw  y byd'  a ddygwyd  i 
gyflwr  achubadwy  gan  Grist,  byddai  y ddadl  am  wrth- 
ddrychau  yr  iawn  ar  ben.  Ond  pa  beth  ydych  yn  feddwl 
wrth  gyflwr  achubadwy,  a chyflwr  cadwadwy? 

Gwran.  Cyflwr  o bosibilrwydd  i fod  yn  gadwedig. 

Preg.  Wel,  os  ydych  yn  meddwl  fod  dynion  wedi  eu 
dwyn  drwy’r  iawn  i gyflwr  ag  y gallant  achub  eu  himain, 
neu  achub  eu  gilydd,  ni  welaf  ddim  gwahaniaeth  rhwng 
eich  barn  am  allu  dyn,  ac  eiddo’r  Arminiaid.  Ond  os 
ydych  yn  meddwl  mai  dyben  yr  iawn  oedd  dwyn  dynion 
i gyflwr  0 bosibilrwydd  i Dduw  eu  hachub,  yr  ydych  ŷn 
gwneyd  gwaith  Crist  yn  beth  heb  ei  eisiau.  Y mae 
dyfodiad  Crist  i achub  dynion,  yn  rhagdybied  fod  dynion 
yn  achubadwy  o’r  blaen;  pe  amgen,  ofer  fuasai  gwneyd 
dim  tuag  at  eu  hachub.  Felly,  gan  fod  dynion,  wrtli 
natur,  mewn  cyflwr  o bosibilrwydd  i Dduw  eu  hachub; 


Ì72  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAW^R. 


os  na  wnaeth  Crist  ond  dwyn  dynion  i gyílwr  achubadwy, 
ni  wnaeth  ond  megys  eu  gadaelyn  yr  un  fan ; achubadwy 
oeddynt  oT  blaen,  nid  ydynt  ond  achubadwy  eto.  Felly, 
beth  bynag  yw’r  meddwl,  y mae’r  term^  cyfi.wr  achub- 
adwy  a chadwadwyfi  yn  ymddangos  i mi,  o leiaf,  yn 
anhapus. 

Gwran.  Wrth  ddwyn  dynion  i gyíiwr  achubadwy 
neu  gadwadw^y,  yr  ydys  yn  meddwl,  fod  Crist  wedi 
gwneyd  peth  ag  na  allesid  cadw  hebddo,  ond  y gellir 
cadw  drwyddo. 

Preg.  Felly,  ni  wna  maddeuant  a santeiddhad  ddim 
ond  dAvyn  dyn  i gyílwr  cadwadwy ; caiiys  ni  ellir  cadw 
hebddynt,  ond  gellir  cadw  drwyddynt ; ac  felly,  cyflwr 
cadwadwy  yw  y tir  pellaf  a all  Cristion  byth  ei  gyr- 
haeddyd. 

Gwran.  Y mae  maddeuant  a santeiddhad  yn  sicrhau 
cadwedigaeth  eu  gwTthddrychau;  ond  dwyn  cadwedigaeth 
i bosibilrwydd  yn  unig  a wnaeth  yr  iawn. 

Vreg.  Y cwbl  a wna  maddeuant  yw  symud  y pech- 
odau  a gyflawnwyd  oddiar  y ífordd;  a’r  cwbl  a wna 
santeiddhad  yw  glanhau  dyn  oddiwrth  yr  halogrwydd  a 
gafodd.  Y mae  maddeuant  a santeiddhad  yn  gosod 
dynion  megys  ar  yr  un  tir  a phe  buasent  heb  bechu 
erioed;  ond  nid  ydyw  hyny,  ynddo  ei  hun,  yn  sicrhau  na 
allant  syrthio  drachefn  i bechod  a thrueni,  fel  y syrthiodd 
ein  rhieni  cyntaf.  Felly,  os  nad  ydyw’r  iawm  yn  sicrhau 
cadwedigaeth  dragwyddol  dynion,  nis  gwn  paham  na 
allai  y saint  syrthio  oddiwrth  ras  cyn  eu  marw,  neu  o 
ddedwyddwch  wedi  eu  myned  i’r  nef.  Ymddengys  i mi 
na  all  Ffwleriaeth  gydsefyll  â’r  athrawiaeth  o barhad 
mewn  gras. 

Gwran.  Onid  yw  y cyfammod,  yr  addewidion,  a*r 
eiriolaeth,  yn  ddigon  o sicrwydd  am  gadwedigaeth  yr 
etholedigion,  ac  am  barhad  y saint  mewn  gras? 

Preg.  Yr  un  peth  yw  dyweyd  mai  cyfammod,  addew- 
idion,  ac  eiriolaeth,  sydd  yn  sicrhau  cadwedigaeth  yr 
etholedigion,  a dyweyd  mai’r  iawn  sydd  yn  gwneyd  hyny ; 
oblegid  mai  ar  yr  iawn  y mae  yr  holl  bethau  hyn  yn 
dibynu.  Fellý  nid  ydyw  eich  cyfaddefìad  ddim  amgen  na 
ífeiidd  gwmpasog  o ildio’r  pwynt. 

Gwran.  Addefwn  fod  yr  iawn  yn  sicrhau  cadwedig- 
aeth  y sawl  a gredo;  ond  peth  arall  yw  dyweyd  ei  fodyn 
sicrhau  dygiad  rhai,  mwy  nag  ereill,  i gredu. 


YMDDYDDAN  XVL 


173 


Prëg.  Os  felly,  nid  dwyn  dynion  i gyflwr  achubadwy, 
yn  imig,  oedd  gwaitli  Crist  (íel  yr  liòna  Mr.  W.  R.); 
ond  gwnaeth  gadwedigaeth  y sawl  a gredo,  yn  heth  sicr. 
Y mae’n  wir  mai  dau  beth  yw  dwyn  dynion  i gredu,  a 
chadw  y neb  a gredo;  ond  os  addawyd  y ddau  i Grist, 
yn  y cyfammod,  y mae  gwaith  Crist  yn  cyflawni  ammodau 
y cyfammod  hwnw,  yn  sicrhau  y naill  fel  y llall.  Ac 
íelly,  y mae  yr  iawn  Ayedi  gwneyd  iachawdwriaeth  y rhai 
a roddw'yd  i Grist,  nid  yn  beth  posibl,  ond  yn  beth 
sicr. 

Gwran.  Y mae  digon  yn  yr  iachawdwriaeth  i achub 
pawb,  pe  credai  pawb ; ond  ni  ellir  achub  neb  heb  fod 
iawn  wedi  ei  roddi  drosto;  ganhyny,  rhaid  fod  iawn  wedi 
ei  roddi  dî;ös  bawb. 

Preg.  Ÿ mae  digon  yn  yr  iachaw'dwriaeth,  mae’n  wir, 
i achub  pawb,  pe  credai  pawb;  ond  ni  ellir  achub  neb, 
heb  ei  fod  wedi  ei  efhol:  gan  hyny,  (yn  ol  eichymresyra- 
iad  chwi,)  rhaid  fod  pawb  w'edi  eu  hethol. 

Gwran.  Pe  credai  holl  ddynoiryw,  byddai  hyny  yn 
brawf  eu  bod  wedi  eu  hethol. 

Preg.  Byddai,  siwr;  ac  yn  bráŵf  hefyd  fod  Crist  wedi 
marw  drostynt.  A phan  geir  allan  fod  pawb  yn  credu, 
ac  nid  cyn  hyny,  goeliaf  íi,  y credaf  fi’r  athrawiaeth  o 
iawn  cyífredinol. 

Gwran.  Rhaid  fod  fy  ymresymiad  yn  gyw’ir  neu’n 
dwyllodrus:  os  ydyw  gywir,  y mae  yn  ddigon  i ddadym- 
chwelyd  eich  holl  gyfundraith  chwi;  ond  os  ydyw’n  dwyll- 
odrus,  y’mha  le,  attolwg,  y mae’r  twyll? 

Preg.  Nid  ydyw  eich  casgliad  yn  gorwedd  yn  dêg  ar 
eich  dau  osodiad.  Os  oes  digon  yn  yr  iachawdwriaeth  i 
achub  pawb  pe  credai  pawh,  ac  na  ellir  achub  neb  lieb 
fod  iawm  wedi  ei  roddi  drosto ; y canlyniad  y w,  nid  fod 
iawn  w’edi  ei  roddi  dros  bawb,  ond  fod  iawn  wedi  ei  roddi 
dros  bawb  os  cred  {neupe  credai)^awh.  Gan  fod  y prif 
osodiad  yn  ammodol,  rhaid  i’r  casgliad  hefyd  fod  yn  am- 
modol:  felly,,yn  ol  yr  ymresymiad  yna,  y credinwyr  yw 
gwrthddrychau’r  iawn.  Ond  i roddi  pen  ar  y siarad  nes  y 
delom  o’rcapel,  cofìwch,  yn  laf.  Yr  wyfyn  cydsynioâ  chwû; 
fod  yr  efengyl  yn  gosod  pawb  a’i  clywo,  mewra  cyflwr  go- 
beithiól.  2il.  Mai  ei  eglwys  y w unig  w'rthddrychau  marw- 
olaeth  Crist.  Yr  wyf  yn  credu  y ddau  beth  yna,  am  na 
ellir,  i’m  tyb  i,  eu  gwadu  heb  wadu’r  beibl:  ond,  yn  3ydd. 
Pa  fodd  y maent  yn  gyson  â’u  güydd,  nid  wyf  ynproffesu 


174  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


gwybod.  4ydd.  Eto,  ni  ddy wedais,  ac  nid  wyf  yn  dy wed- 
yd  chwaith,  “fod  yn  rhyfyg  i neb  arall  geisio  gwybod.” 

RHAN  11. 

CYSYLLTIAD  YR  lAWN  A GALWAD  YR  EFENGYL. 

Gwran.  \^Wrth  gychwyn  tiiag  adref.'\  Onid  yw’r 
sefydliadau  cenadol  yii  cymeryd  yn  ganiataol,  fod  Crist 
wedi  marw  dros  yr  holl  baganiaid?  Canys  pa  les  yw 
pregethu  i rai  na  bu  Crist  farw  drostynt? 

Preg.  Pan  y mae  cenadwr  yn  myned  iblith  paganiaid, 
a Duw  yn  ei  Iwyddo;  y mae  hyny  yn  brawf  fod  yno  rai 
ag  y bu  Crist  farw  drostynt. 

Gwran,  Felly,  pe  buasai’r  cenadwr  heb  fyned  yno,  &c., 
ni  buasai  Crist  wedi  marw  drostynt:  ac  felly,  gwaith  y 
cenadwr  yn  myned,  neu’n  peidio  myned,  i’r  lle,  sydd  yn 
peri  fod,  neu  nad  ydyw,  Crist  wedi  marw  dros  ryw  nifer 
o’r  trigolion. 

Preg.  Pe  caniateid  y dull  yna  o ymresymu,  sef  dy- 
wedyd  na  buasai  Crist  farw  dros  rai,  pe  na  chawsent 
yr  efengyl,  a phe  na  chredasent ; neu  y buasai  wedi  marw 
dros  ereill,  pe  buasai  efengyl  yn  llwyddiannus  iddynt; 
eto,  nid  ydy w’n  canlyn,  mai  mynediad  efengyl  i blith  y 
naill,  a barodd  fod  Crist  wedimarw  drostynt;  na  chwaith 
mai  amddifadrwydd  y lleill  o efengyl,  a barodd  na  bu 
Crist  farw  drostynt  hwythau.  Nid  peri,  ond  dangos,  y 
mae  llwyddiant  yr  efengyl,  fod  Crist  wedi  marw  dros  rai ; 
ac  nid  peri,  ond  dangos,  y mae  afìwyddiant,  neuamddifad- 
rwydd  o efengyl,  na  bu  farw  dros  ereill, 

Pan  ydys  yn  dadlu  yr  ejfaith  oddiwrth  yr  achos,  yr 
hyn  a elwir  yn  argument  a 'priori,  ystyrir  fod  yr  achos 
nid  yn  unig  yn  profi,  ond  hefyd  yn  peri,  yr  effaith:  pan 
ydym  yn  dadlu  yr  achubir  yr  etholedigion,  oblegid  fod 
Crist  wedi  marw  drostynt,  yr  ydymyn  golygu  fod  marw- 
olaeth  Crist,  nid  yn  unig  yn  profi,  ond  hefyd  yn  peri,  eu 
hachubiaeth.  Ond  pan  ydysyn  dadlu  yr  achos  oddiwrth 
yr  effaith,  yr  hyn  a elwir  yn  argument  a posteriori,  nid 
ystyrir  fod  yr  eíFaith  yn  peri,  ond  yn  unig  yn  profi’r 
achos : felly,  pan  ydym  yn  dy  weyd  fod  Crist  wedi  marw 
dros  rai,  oble^id  fod  yr  efengyl  wedi  llwyddo  i’w  hachub, 
nid  ydym  yrí  iheddwl  fod  llwyddiant  yr  efengyl  yn  peri, 
ond  yn  iinig  yn  profit  neu  yn  dangos,  ei  fod  wedi  marw 
dîostynt. 


YMDDYDDAN  XVI. 


175 


Gwran.  Onid  ydyw  y cenadon  yn  pregethu  iY  pag- 
ániaid,  fod  Crist  wedi  marw  dros  bob  un  o honynt? 

Freg.  Nid  Avyf  yn  deall  fod  un  warant  apostolaidd 
i’w  chaei  i’r  fath  bregethu. 

Gwran.  Wel,  onid  oes  perygl,  yn  ol  eiclî  system  chwi, 
i ddynion  geisio  iachawdwriaeth  trwy’r  iawn,  rhag  eu 
cael  yn  gwrthryfela  yn  erbyn  Duw,  trwy  geisio  peth  na 
fwriadwyd  iddynt? 

Preg.  Pe  buasai  Duw  wedi  dangos  ei  fwriadau  tra- 
gwyddol,  a rhoddi  rhei'ny  yn  rheol  i’n  hymddygiadau  ni, 
buasai  yn  wrthryfel  i ni  geisio  dim  heb  wybod  ei  fod  wedi 
ei  fwriadu  i ni.  Ond  gan  fod  yr  arfaeth  yn  llyfr  seliedig 
i ni,  a bod  y beibl  wedi  ei  roddi  yn  rheol  i’n  holl  ymddyg- 
iadau,  ein  dyledswydd  yw  credu  fod  yr  arfaeth  yr  hyn 
y tystia’r  beibl  ei  bod  ; a chredu  tystiolaeth  yr  un  beibl, 
fod  cyflawn  groeso  i ni  fel  pechaduriaid,  (ac  nid  fel  ethol- 
edigion,)  i ddefnyddio’r  iachawdwriaeth : a thfa  gwnelom 
felly,  nid  oes  diin  perygl  y rhoddir  i’n  herbyn,  fod  yn 
ymyraeth  â’r  hynna  pherthyn  i ni.  le,  y mae  ein  gwaith 
yn  ymwneyd  â’r  peth,  yn  llwybr  y beibl,  yn  proíì  mai  i ni 
y mae  yn  perthyn. 

Gwran.  Fe  ddylai  pawb  gredu,  gan  fod  yr  efeî>gyl  yn 
galw  ar  bawb  i hyny. 

Preg.  Siwriawn:  ond  er  darllen  yr  holl  ysgrythyrau 
a ddyfyna  Mr.  J.  er  dangos  y dylái  pob  dyn  gredii  fod 
Crist  wedi  marw  drosto  ef  yn  bersonol,  ni  welaf  fod  yr  un 

0 honynt  yn  profì’r  fath  beth. 

Gwran.  ^Ŷel,  y mae  Paul  yn  dy^veyd,  “Yr  hwn  a’m 
carodd,  ac  a’i  dodes  ei  hun  drosof  fì.”  Gal.  ii.  20.  Oni 
ddylai  pawb  gredu  a dywedyd  hyny  am  danynt  eu  hunain? 

Preg.  Y mae  Paul,  yn  yr  un  adnod,  yn  dyweyd,  “ Mi 
a groeshoeliwyd  gyda  Christ,  eithr  byw  ydwyf;  eto,  nid 
myfì,  ond  Crist  sydd  yn  byw  ynof  fì  : a’r  hyn  yr  ydwyf  yn 
ei  fyw  yr  awr  hon  yn  y cnawd,  ei  fy  w yr  y dwyf  trwy  íîydd 
Mab  Duw.”  Yn  awr,  os  ydyw  fod  Paul  yn  dyweyd  un 
o’r  x)ethau  hyn  am  dano  ei  hun,  yn  brawf  y dylai  pob  dyn 
gredu  a dywedyd  felly  am  dano  ei  hun ; onid  y w fod  Paul 
yn  dywedyd  y pethau  ereill,  yn  brawf  y dylai  pob  dyn 
gredu  y rhei’ny  hefyd,  a’u  dywedyd  am  dano  ei  hunan? 
Fel  hyny,  dylai  pob  dyngredu  “ ei  fod  wedi  ei  groeshoelio 
gyda  Christ — fod  Crist  yn  byw  ynddo — a’i  fod  yntau  yn 
byw  trwy  ffydd  Mab  Duw.”  Os  nad  yw  Mr.  J.  yn  barod 

1 sefyll  at  yr  holl  bethau  yna,  y mae,  v/rth  ddefnyddio  yr 


i76  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


adnod  dan  sylw  i broíi  eibwnc,  ynsaetliu  drosben  eifarc. 
Awgryma  Mr.  J.  yn  fynych,  fod  rhywrai  yn  g\vrthod,  neu 
yn  darnio  ysgrythyrau,  oblegid  eu  hymlyniad  wu’th  ry w 
system  neu  gredo  o’r  eiddynt  euhunain:  ond  y mae  lle  i 
ofni  ei  fod,  wjth  gyhuddo  ereill,  yn  condemnio  ei  hun. 

Gwran.  Pa  beth,  attolwg,  a gredwm  ni? 

'Preg.  Pob  peth  a ddyw’ed  y be'ibl.  Pe  dywedasai’r 
beibl  fod  Crist  wedi  marw  drosof  fì  yn  bersonol,  dylaswn 
inau  gredu  hyny : ond  gan  nad  y w yn  dyweyd  y fath  beth, 
ni  ddylwn  inaii  gredu’r  fath  beth,  nes  profì  fod  ynof  nodau 
y sawl  y dywed  y beibl  i Grist  farw  drostynt.  Dylwn  ,, 
gredu  na  cholìir  pwy  bynag  a gredo  ynddo  ef,”  ac  “ y 
derbyn  p'SY}^  bynag  a gredo  ynddo  ef,  faddeuant  pechodau  « 
trwy  ei  enw  ef.”  A phan  byddw’yf  yn  siwr  fy  mod  yn  ; 
credu  y pethau  yna,  dylwn  gredu  hefyd  fy  mod  i,  yn  ber-  ' 
sonol,  yn  derbyn  maddeuant,  ac  na  chollir  mo  honof;  ie,  ‘ 
fy  mod  wedi  fy  ethol,  a bod  Crist  wedi  marw"  drosof.  Pan 
allaf  ddywedyd  fy  mod  “yn  byw  trwy  ífydd  Mab  Duw;”  ^ 
gallaf  ddy  w’edyd  hefyd,  “ Yr  hwm  a’m  carodd,  ac  a’i  ^ 
dodes  ei  hun  drosoffì.” 

Gwran.  ‘‘  DylynwTh  wrthodwr  efengyl,  wedi  ei  gon- 
demnio  iT'  tàn  tragwyddol,  (medd  Mr.  J.  yn  tudal.  368.)  : 
íÿ  * * Ni  ddianc  y fath  olygiadau  oddiar  eigydwybod  dde- 
ífiöedig,  a hyn ; ^ Pe  buaswm  yn  credu  ei  fod  ef  yn  ; 
waredwr  i mi,  buaswn  yn  credu  yr  hyn  syTi  awT  yn  cael  ; 
ei  brofì  yn  anwdredd:  eto,  dyma  íi  mewn  poeiiau  aní  i 
na  chredais  yr  hyii  y mae’r  diwedd  yn  ei  brofì  yn  hollol  ] 
anwiredd.  Na,  na:  iaith  y pechadur  fydd,  ‘ Mi  a ddin-  i 
ystriais  fy  hun.’  ” í 

Freg.  Y mae’r  siarad  yna,  gan  un  sydd  yn  addef  ethol- 
edigaeth,  yn  ymddangos  i mi  yn  anweddaidd  iawn,  yn  wir ; ■ 
oblegid  os  oes  grym  yn  y fíîangell,  rhaid  iMr.  J.  eideimlo  ‘ 
wrth  ddal  ethoìedigaeth  bersonol,  yn  gystal  a ninau  wn  th 
ddal  iawn  neillduol:  canys  ni  ddianc  chwaith  oddiar 
gydwybod  ddeífröedig  y pechadur,  y fath  olygiad  a hyn — 
Pe  credaswn  fod  y Tad  wedi  fy  ethol,  buaswm  yn  credu 
yr  hyn  nad  yw'  wir:  ac  eto,  dyma  fì  mewm  poenau,  am  na 
chredais  yr  hyn  y mae’r  diw^edd  yn  ei  brofìyn  anwdredd.” 
Na,  na:  iaith  y pechadur  fydd,  “Mi  a ddinystriais  fy  líun.” 
Nid  fod  y Tad  heb  ei  ethol,  neu  fod  Crist  heb  wmeydiawn*- 
trosto,  fydd  gan  yr  annghredadyn  i feio  arno  yn  y farn; 
ond  ei  w^aith  ci  him  yn  esgeuluso  iachaw’dwriactli.  Os 
ydyvv  dysgriíìad  Mr.  J.  o_  iaith  gwrthodwr  efengyl,  yn 


YMDDYDDAN  XVI.- 


173^ 


profì  fod  Crist  wedi  niarw  drosto,  prawf,  îiefyd,  fod  y Tad 
wedi  ei  ethol : neu  os  nad  ydy w yn  proíì  fod  y Tad  wedi  ei 
ethol,  nis  gall  hrofì,  chwaith,  fod  Crist  wedi  marw  drosto. 

Gwran.  ’ Rhoswch  chwi.  Nid  yw  Mr.  J.  yn  dal  y 
dylai  pob  dyn  gredu  ei  fod  wedi  ei  ethÄ;  nac  y demnir 
neb  am  beidio  credu  hyny. 

Preg.  Nid  ydywy  Calfinistiaid,  chwaith,  yn  dal  y dylai 
pob  dyn  gredu  fod  Crist  wedi  marw  drosto,  nac  y demnir 
neb  am  beidio  credu  hyny.  Peidied  Mr.  J.  â chymeryd 
yn  ganiataol  yr  hyn  ni  chaniatâ  ei  wrthbleidwyr,  ac  y mae 
ei  ymresymiad  yn  colli  ei  holl  awch. 

Gwran.  Pa  fodd  y gall  dynion  esgeuluso  iachawdwr- 
iaeth,  os  na  fwriadwyd  yr  iachawdwriaeth  iddynt  erioed  ? 

Preg.  Ein  dyledswydd  yw  credu  geiriau  Duw,  pe  na 
byddai  un  fantais  yn  dyfod  i ni  o hyny,  a’n  pechodyw  an- 
nghredu.  Ond  pan  y mae’r  efengyl  yn  dangos  fod  bywyd 
tragwyddol  wedi  ei  gysylltu  â ehredu,  y mae  annghredu, 
nid  yii  unig  yn  bechod  yn  erbyn  Duw,  ond  hefyd  yn 
esgeulusdra  o’n  hiachawdwriaeth  ein  hunain.  Bod  Duw 
yn  llefaru,  ac  nid  bod  iachawdwriaeth  yn  gysylltiedig  â 
chredu,  yw  sail  dyledswydd  dyn  i gredu;  o ganlyniad,  y 
mae’r  sawlsydd  yn  annghredu  geiriau  Duw,  yn  esgeuluso 
eu  dyledswydd,  er  na  bo  yr  iachawdwriaeth  wedi  ei  bwr- 
iadu  iddynt  hwy  yn  bersonol;  ond  eto,  gan  fod  iachawd- 
wriaeth  wedi  ei  chysylltu  â chredu,  ni  ellir  peidio  credu, 
heb  esgeuluso  iachawdwriaeth. 

Fel  y mae  iachawdwriaeth  wedi  ei  bwriadu  i ddyn  gan 
Dduw,  y mae’n  sicr  o gael  ei  chymhwyso,  ac  ni  all  y dyn 
hwnw  fed,  yn  y diwedd,  yn  esgeuluswr  o honi,  fel  ag  i 
somi  bwriadau  Duw.  Ond  fel  y mae  iachawdwriaeth 
wedi  ei  chysylltu  â chredu,  y mae’r  annghredadyn  yn  ei 
hesgeuluso,  trwy  esgeuluso  y ddyledswydd  o gredu.  Y 
mae’n  wir  mai  i’r  rhai  a fyddant  ar  ddeheulaw’r  Barnwr 
“y  parotöwyd  y deyrnas  er  seiliad  y byd;”  eto,  nid 
ydyw  bwriadauDuw  mewn  perthynas  i’r  iachawdwriaeth 
a’i  gwrthddrychau,  yn  gwneyd  credu  yn  llai  dyledswydd, 
nac  annghredu  yn  llai  esgeulusdra;  oblegid,  fel  y dywed- 
ais  o’r  blaen,  nad  arfaeth  Duw  y w rheol  dyledswydd  dyn. 
Ond  y mae  fod  bywyd  tragwyddol  wedi  ei  gysylltu  â 
chredu,  a bod  hyny  wedi  ei  ddatguddio  yn  yr  efengyl, 
yn  gosod  pwys  ychwanegol  ar  y ddyledswydd,  ac  yn 
gwneyd  yr  esgeulusdra  o gymaint  a hyny  yn  waetli. 

Gwran.  Geilw  yr  efengyl  ar  ddynion,  gyda  thaerineb, 
M 


178  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


i ddyfod  i’r  dyfroedd — at  Grist,  &c. ; ond  os  nad  yw  y 
dyfroedd  wedi  eu  bwriadu,  a’r  iawn  wedi  ei  ddarparu,  i 
bawb;  pa  fodd  y gall  y gwahoddiad  fod  yn  ddidwyll? 

Preg.  Pe  iawn  ystyrid  beth  yw  dyfod  “i’r  dyfroedd, 
ac  at  Grist,’  ’ yr^yf  yn  meddwl  na  byddai  cymaint  o an- 
hawsder  yn  y cwestiwn  yna,  ag  a dybia  llawer.  Dyfod  i’r 
dyfroedd — ac  at  Grist — neu  dderbyn  Crist,  yw  credu 
tystiolaeth  Duw  am  ei  Fab.  Yn  awr,  y maebod  yn  ddyl- 
edswydd  ar  ddyn  gredu,  yn  ddigon  o reswm  i’w  alw  at  y 
peth;  gan  hyny,  ni  byddai  dim  twyll  yn  yr  alwad,  pe 
na  byddai  un  fantais  yn  gysylltiedig  â’r  hyn  y gelwir  dyn- 
ion  ato:  ond  y mae  bod  %wyd  y’nglỳn  â chredu,  yn  an- 
nogaeth  ychwanegol  i’r  peth.  Y mae  bod  dyn  yn  esgeu- 
luso’r  ddyledswydd  o gredu,  yn  dangos  annuwioldeb 
mawr : ond  y mae  ei  fod  yn  ei  hesgeuluso  y’ngwyneb  y fath 
annogaeth  i’w  chyflawni,  yn  dangos  annuwioldeb  mwy. 
Gallwn  ddyweyd  w^rth  ein  gwrandawyr,  “Deuwch,  y mae 
yn  ddyleds'wyddarnoch  ddyfod:”  ond,  “O  deuwch,  y mae 
bywyd  tragwyddol  y’nglỳn  â dyfod.”  Deuwch,  yr  ydych 
yn  esgeuluso  eich  dyledswydd  wrth  beidio  dyfod: — O 
deuwxh,  yr  ydych  yn  ésgeuluso  iachawdwriaeth,  hefyd, 
wrth  beidio  dyfod.  Cred;  ti  ddylit  gredu  gair  Dmv,  pe 
na  bai  un  fantais  y’nglỳn  âhyny:  ond,  O “cred  yn  yr 
Arglwydd  lesu  Grist,  a chadwedig  a fyddi.”* 

Gwran.  Ond  pe  bawn  yn  dyfod,  os  na  fwriadwyd  y 
dyfroedd  i mi,  ni  cha'wn  i ddafn  gwed’yn. 

Preg.  Rhowch  gynyg;  ac  os  cewch  eich  gw^rthod,  mi 
roddaf  y pwnc  i fyny  am  byth.  Ni  chafodd  neb  erioed 
wybod  y bwriadau  tragwyddol  am  dano  éi  hun,  cyn 
credu;  ond  eto,  bydd  yn  amhvg,  yn  y diwedd,  fod  yr  ethol- 
edigaeth  a’r  prynedigaeth  wedi  cael  eu  hoìl  wrthddrychau. 

Bellach,  rliaid  i ni  ganu  Nos  da:  ond  cofiwch  dri  phelh. 

1.  Y mae’r  efengyl  “yn  gorchymyn  i bob  dyn,  y’mhob 
man,  edifarhau.”  Ac  y mae  yn  rhaid  i’w  gweinidogion 
wahodd  eu  holl  wranda^vyr  i ddyfod  at  Grist,  sef  i dder- 
byn  Crist  trwy  gredu  ynddo;  ac  ni  feddant  un  warant 
ysgrythyrol  i ddim  yn  amgen. 

2.  Pe  na  ellid  dangos  y cysondeb  o wahodd  pawb  i 
ddefnyddio  iachawdwriaeth  na  fwriadwyd  ond  i rai,  y mae 
gorchymyn  Crist  i fyned  i’r  holl  fyd,  a'phregethu’r  efengyl 
i bob  creadur,  yn  ddigon  o sail  i alwad  cyífredinol  yr 
efengyl,  ac  nid  oes  eisiau  un  warant  arall  i’r  peth. 

^ Gwel  Attodiad,  Llytbyr  ii. 


YMDDYDDAN  XVIT. 


179 


3.  Ond,  gan  nad  yw-r  efengyl  yn  galw  dyn  i wneyd  dim 
ond  ei  ddyledswydd,  nid  oes  dim  yn  fwy  cymliwys  a 
chyson,  na’i  gymhell  ati;  ie,  pe  na  buasai  un  fantais  yn 
dyfod  byth  o hyny : ond  gan  fod  cadwedigaeth  yn  anwa- 
hanol  gysylltiedig  à’rhyn  y gelwir  ato,  y^iae’r  annogaeth 
yn  grefach  i ufyddhau,  y pechod  o anufyddhau  o gymaint 
a hyny  yn  fwy,  a’i  gosp  yn  drymach. 

Os  nad  ydyw  yn  rhy  hwyr,  gadewch  i ni  ganu  cyn 
ymadael. 

“Deuwch,  hil  syrthîedig  Adda, 

Daeth  y Jubil  fawr  o hedd ; 

Galwad  llawn  sy’i  bawh  o’r  enw, 

I fwynhau  tragwyddol  wledd  : 

Bwrdd  yn  llawn,  yma  gawn, 

O foreuddydd  hyd  brydnawn.” 


YMDDYDDAN  XVII. 

YR  HOLL  FYD — PAWB — YR  EGLWYS — Y DEFAID,  &C.,  YN 
WRTHDDRYCHAU’R  IAWN. 

Pregethwr.  A ydych  yn  dyfod  i’r  gymanfa  heddyw? 

Gwrandawr.  Ydw’  siwr,  a bydd  yn  dda  iawn  genyf 
gael  eich  cwmni,  canys  y mae  genyf  lawer  o bethau  i’w 
siar?d  efo  chwi. 

Preg.  Purion.  Gadewch  i ni  ddechreu,  ynte,  ar 
rywbeth. 

Gwran.  Ar  ol  swper,  neithiwyr,  dygwyddais  edrych  i 
lyfr  Jenkyn,  a chanfod  yno  rywbeth  tebyg  i hyn,  “Ni 
allasai  system  foesol  y bydysawd,  wedi  dyibdiad  pechod, 
ateb  dyben  ei  chreadigaeth,  heb  ei  hadgyweirio,  a’i  had- 
feru.  Y mae’r  adferiad  hwn,  gan  hyny,  yn  gwneyd  ifyny 
un  o’i  nodweddiadau,  ac  y mae  yn  ymddangos  mor  han- 
fodol  iddi,  ag  ydyw  ei  helfenau  deallol  a chyfrifol.  Ni 
ddatguddiwyd  un  ífordd  i’w  hadferu  a’i  hadgyweirio, 
ond  trwy  Gyfryngwr;  a chanmai  ei  hadferiad,  yn  unig, 
sydd  yn  sicrhau  dyben  ei  chreadigaeth,  ac  mai  trwy 
Gyfryngwr  yn  unig  y gallai  hyny  gael  ei  ddwyn  o amgylch, 
y .mae  cyfryngaeth  yn  hanfodol  i’r  system.  Yrunmor 
afresymol  yw  gofyn,  pa  beth  a ddaethai  o’r  bydysawd 
moesol,  pe  na  buasai  iawn  yn  cael  ei  apwyntio,  a gofyn, 
pa  beth  a ddaethai  o’r  bydysawd  defnyddiol,  pe  na  bu- 
ásai . egwyddor  dysgyrchiant  {gravitation)  yn  cael  ei 
hapwyntio.  Y inae  holl  weiuredudau  y bydysawd 


180  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


moesol  yn  cymeryd  y cyfansoddiad  cyfryngol  yn  gan- 
iataol,  yn  gymhwys  yr  un  modd  ag  y mae  y greadigaeth 
anianyddol  yn  tybied  dysgyrchiant.’’t 

Preg.  Y mae  yn  amlwg  wrth  hỳna,  fod  yr  awdwi  yn 
golygu  na  allasai  Duw  ddim  llywodraethu  ei  greaduriaid, 
wedi  dyfodiad  pechod,  heb  ddarparu  iawn : neu,  o leiaf, 
y buasai  y llywodraeth  foesol  yn  myned  mor  annhrefnus 
heb  iawn,  ag  a fuasai  y greadigaeth  ddefnyddiol  heb 
grcLVÌtation,  Onid  ywhyn  yn  gwneyd  yr  iawn  yn  fesur  o 
angenrheidrwydd,  yn  hytrach  nag  yn  fesur  o ras?  Yn 
ol  y system  hon,  yr  oedd  cwymp  yr  angelion  yn  gosod 
angenrheidrwydd  ar  Dduw,  fel  Llywydd  moesol,  i ddar- 
paru  iawn,  pe  na  buasai  dyn  wedi  syrthio  ! le,  os  “ na 
allasai  system  foesol  y bydysawd,  wedi  dyfodiad  pechod, 
ateb  dyben  ei  chreadigaeth,  heb  ei  hadferu”  trwyiawn; 
yna,  pe  na  buasai  pechaduriaid  yn  bod,  heblaw  cythreul- 
iaid,  buasai  angenrheidrwydd  i’r  rhei’ny  gael  euhadferyd* 
ac  i Dduw  ddarparu  iawn  Pr  dyben  hÿny,  neu  gael  ei 
somi  yn  ei  amcan  wrth  eu  creu! ! Mewn  difrif,  ai  nid 
yw  hỳnayn  terfynu  yn  hynod  o agos  i gabledd  ? 

Gallaf  anturio  dywedyd,  heb  ofni  cael  fy  ngwrthwynebu 
gan  feibl  na  rheswm,  pe  buasai  miloedd  a myrddiynau 
o wrthryfelwyr,  am  bob  un  ag  sydd,  y gallasai  Duw’  eu 
llywodraethu  yn  berífaith  hawdd,  heb  eu  hadferu  o’u 
trueni,  na  darparu  iawn  ar  eu  cyfer.  Gallasai  yr  Hwn  a 
breswylia  yn  y nefoedd,  chwerthin;  a’r  Arglwydd  eu 
gwatwar  hwynt,  a’u  dyfetha  o’r  ífordd,  pan  gyneuai  ei 
lid  ef,  ie,  ond  ychydig.  Ond  o’i  ras  penarglwyddol,  yn 
unig,  bwriadodd  achub  “tyrfa  fawr,  yr  hon  ni  ddichon 
neb  ei  rhifo,”  o blith  dynion  ; ac  i’r  dyben  hyny,  rhoddes 
ei  Fab  i fod  yn  iawn. 

“ Diolch  iddo,  diolch  iddo,  hyth  am  goíìo  llwch  y llawr.” 

Gwran,  Yn  wirionedd,  braidd  na  feddyliwn  inau  fod 
Mr.  J.  wedi  myned  yn  o bell,  wrth  geisio  dwyn  yr  holl 
fydysawd  i mewn  fel  gwrthddrychau  yr  iawn.  Ond  y 
mae’r  beibl  yn  dyweyd,  fod  Crist  wedi  ‘‘marw  dros  bawb,” 
— a “ phrofì  marwolaeth  dros  bob  dyn;”  ac  yr  ydych 
chwithau  yn  haeru,  mai  tros  yr  etholedigion,  yn  unig, 
y bu  farw. 

Preg.  Os  ydyw  y geiriau  pawhy  poh  dyn^  yr  holl  fyd, 


t Gwel  Jenhyn  on  the  At.  tudal.  101,  102. 


YMDDYDDAN  XVII. 


181 


&c.,  yn  cael  eu  harferyd  mewn  ystyr  cyfyngol,  'weithiau, 
yn  y Testament  Newydd,  fe  ddichon  eu  bod  felly  pan  eu 
harferir  am  wrthddrychau  marwolaeth  Crist;  ac  felly, 
rhaid  cael  rhywbeth  heblaw  fod  y geiriau  yna  yn  cael  eu 
harferyd,  cyn  y profìr  fod  holl  ddynolryw  yn  wrthddrych- 
au’r  iawn. 

Gwran,  Wel,  a ydych  yn  sicr  fod  y geiriau  yna  yn  cael 
euharferyd  mewn  ystyr  cyfyngol  yn  y beibl? 

Preg,  Dywedir  fyned  gorchymyn  allan  oddiẅrth 
Augustus  Csesar,  i drethu  yr  holl  fyd,  pan  oedd  llawer 
o’r  byd  allan  o gyraedd  y trethíad  hwnw; — fod  pob 
dyn  yn  ymwthio  i deyrnas  nefoedd,  pan  nad  oedd  oiid 
ychydig  wedi  clywed  son  am  dani; — a bod  y byd  yn 
myned  ar  ol  yr  lesu,  pan  nad  oedd  ond  nifer  bychan  o’r 
byd  yn  gwybod  dim  am  dano.  Luc  ii.  1 ; a xvi.  16 ; loan 
xii.  19.  Gallaswn  enwi  lluaws  ychwaneg  o ysgrythyrau, 
lle  y mae’n  amlwg  fod  y geiriau  mwyaf  cyífredinol  yn 
cael  eu  harferyd  mewn  ystyr  cyfyngol.  Felly,  nid  yw  fod 
y geiriau  yna  yn  cael  eu  harferyd  am  wrthddrychau 
marwolaeth  Crist,  ddim  yn  profì  fod  Crist  wedi  marw 
dros  holl  ddynolryw,  mwy  nag  y mae  eu  Larferiad  yn 
profì  fod  Csesar  wedi  trethu  holl  ddynolryw — fod  holl 
ddynolry w yn  ymwthio  i deyrnas  nefoedd — neu  fod  holl 
ddynolryw  yn  myned  ar  ol  lesii. 

Yn  awr,  gofynaf,  paham  y -dywedir  i Grist  roddi  ei 
einioes  dros  y defaid — -dros  ei  gyfeillion — a thros  ei 
eglwys,  os  nad  oedd  ei  ddefaid,  ei  gyfeillion,  aT  eglwys, 
yn  wrthddrychau  ei  farwolaeth,  mwy  nag  ereill. 

Gwran.  Wele,  os  bu  farw  dros  holl  ddynolrywÿ 
rhaid  y bu  farw  dros  ei  eglwys,  canys  y mae’r  eglwys  yn 
rhan  o ddynolryw;  ac  y mae’r  cwbl,  bob  amser,  yn  cynwys 
ei  holl  ranau. 

Preg.  Ond  pam  yr  enwir  yr  eglwys,  fel  gwrthddrych 
neillduol  ei  farwolaeth  ef,  os  nad  oedd  y peth  yn  perthyn 
dim  mwy  iddi  hi  nag  i ereill  ? 

Gwran.  Dywed  Mr.  J.  “ fod  y manau  lle  sonir  am  y 
defaid  a’r  eglwys,  fel  gwrthddrychau  marwolaeth  Crist, 
yn  cyfeirio  yn  benaf,  at  ganlyniadau  gweithredol  ei  farw- 
olaeth,  ac  nid  at  ei  dyben  a*i  hamcan.”  j 

Preg.  Rhag  cywilydd,  gadewch  i ni  beidio  â gadael 
geiriad  yr  ysgrythyrau  yn  beth  hollol  ddisylw.  Y mae 
canlyniad  gweithredol  yr  iawn,  sef  dwŷn  dynion  i*w 

î Gwel  Jenkyii  on  the  At.  tudal.  356.  ~ 


182  Y PREGETHWR  A’R  GWRÂNDAWR. 


ddefnyddio,  yn  perthyn,  yn  ol  trefn  y cyfammod,  yn  hy- 
trach  i’r  Yshryd  Glân,  nag  i’r  Mah  : ond  y mae  yr  Ys- 
grythyrau  dan  sylw  yn  cyfeirio  yn  uniongyrchol  at  waith 
y Mah.  “ Y gwỳr,  cerwch  eich  gwragedd,  megys  y car- 
odd  Crist  yr  eglwys,  ac  a’i  rhoddes  ei  hun  drosti ; fel  y 
santeiddiai  efe  hi.”  Eph.  v.  25,  26.  Os  at  ganlyniad 
gweithredol,  ac  nad  at  ddyhen  yr  iawn,  y cyfeiria’r 
testyn  hwm,  huasai  yn  fwy  dealladwy  fel  hyn,  Y gwŷr 
cerwch  eich  gwragedd,  megys  y carodd  Crist  yr  eglwys, 
ac  aH  santeiddiodd,  trwy  yr  iawn  a roddasai  dros  holl 
ddynolryw.  Ond  rhyw  hethau  anhyhlyg  iawn  yw  adnod- 
au’r  heihl,  ni  phlygant  hwy  drwch  hlewyn  at  system  neh. 
“Ac  a’i  rhoddes  el  hun  drosti,  fel  y santeiddiai  efe  hi.” 
Beth  yw  meddwl  y gair  ‘‘fel  y santeiddiai  efe  hi,”  os  nad 
i’r  dyhen,  neu  o amcan  a hwriad,  i’w  santeiddio?  Gol- 
yga’r  geiriau  fod  santeiddio  yr  eglwys,  nid  yn  unig  yn 
ganlyniad,  ond  hefyd  yn  ddyhen  rhoddiad  yr  iawn. 
Felly  rhaid  y santeiddir  yr  eglwys,  sefpawh  ag  y rhoddes 
Crist  ei  hun  drostynt,  neu  hydd  yr  iawn  heb  ateh  ei 
ddyhen. 

Drachefn,  “Yr  wyf  yn  rhoddi  fy  einioes  dros  y defaid.’* 
loan  X.  11.  Nid,  yr  wyf  yn  dwyn  y defaid  i gaífael  iach- 
aw'dwriaeth,  drwy  roddi  fy  einioes  dros  holl  ddynclry  w ; 
ond  ‘‘yr  wyf  yn  rhoddi  fy  einioes  dros  y defaid.”  Pa 
feddylddrych  a garia’r  geiriau,  ond  fod  y defaid  wedi 
myned  yn  agored,  neu’n  rhwym  i’w  lladd,  a hod  y Bugail 
yn  marw  yn  eu  lle,  i’r  dyhen  i’w  gwaredu  ? Felly,  chwi 
a welwch  maiat  y dyben  y mae’r  geiriau  yn  cyfeirio,  yn 
uniongyrchol. 

Ond  yr  wyf  heh  orphen  efo’r  adnod,  “Y  gwŷr,  cerwch 
efch  gwragedd,  megys  y carodd  Crist  yr  eglwys,  ac 
a’i  rhoddes  ei  hun  drosti.”  Os  nad  oedd  gwaith  Crist  yn 
caru,  ac  yn  rhoddi  ei  hun  dros  yr  eglwys,  yn  heth  i’r  eglwys 
yn  unig,  y mae  yn  anhawdd  gweled  pa  synwyr  oedd  i’r 
apostol  godi’r  peth,  fel  esiampl  i ymddygiadau  gwỳr  tuag 
at  eu  gwragedd.  Os  eiddo  y wraig  yn  unig  yw  cariad  ei 
gŵr  fel  gwr^  y mae’r  apostol,  wrth  godi  gwaith  Crist  yn 
rhoddi  ei  hun  dros  ei  eglwys,  fel  esiampl  i’r  peth,  yn 
dangos  yn  ddigon  amlwg,  mai  tros  yr  eglwys  yn  unig  y 
rhoddes  yntau  ei  hun.  I’w  wraig  yn  unig  y mae  y gẁr 
i’w  roddi  ei  hun;  felly,  dros  ei  eglwys  yn  unig  y rhoddes 
Crist  ei  hun. 

Gwran.  Os  tros  yr  etholedigion,  yn  unig,  y hu  Crist 


YMDDYDDAN  XVIL 


iB3 

fíirw,  pani  yr  arferir  y fath.  eiriau  cyffredinol,  megys, 
pawh,  poh  dyn,  &c.,  am  wrthddrychau  ei  farwolaeth  ef? 

Preg,  Dywed  y berniaid,  nad  ydyw  y gair  Gro.eg 
helcastoSf  yr  hwn,  meddant,  sydd  yn  arwyddo  poh  un^ 
yn  yr  ystyr  manylaf,  na’r  gair  hapas,  yr  hwn,  meddant, 
sydd  yn  arwyddo  pawh,  yn  yr  ystyr  mwyaf  cynwysfawr, 
byth  yn  cael  ei  arferyd,  gan  ysgrifenwyr  y Testament 
Newyd.d,  am  wrthddrychau  iawn  Crist;  er  fod  ein  cyf- 
ieithwŷr  ni  yn  arferyd  y geiriau  mwyaf  manwl  a chynwys- 
fawr,  megys  ^‘pohdyn,  yrholl  fyd^  &c.,”  amdanynt.  Ond 
nid  wyf  fi  yn  gweled  dim  angenrheidrwydd  i sefyll  ar  hỳna, 
pe  bawn  yn  ddigon  dysgedig  i’r  peth.  Caniatawn  fod  y 
geiriau  a arferir,  yn  y beibl,  am  holl  ddynolryw,  yn  cael  eu 
harferyd  am  wrthddrychau’r  iawn : ond  y mae  pedwar 
peth  yn  ymddangos  i mi  yn  rhesymau  digonol  am  hyny, 
heb  olygu  fod  y geiriau  yn  cynwys  pawb  yn  ddiwahaniaeth. 

1.  Yr  oedd  yr  luddewon  mor  hunanol,  a’u  rhagfarn 
at  y Cenedloedd  mor  fawr,  fel  yr  oedd  eisiau  rhyw  ymad- 
roddion  cryfion  iawn  i ddangos  iddynt  fod  canolfur  y 
gwahaniaeth  wedi  ei  dynu  i lawr,  ac  nad  oedd  breintiau’r 
efengyl  yn  perthyn  mwy  i luddew  na  Chenedlddyn.  Y 
mae’n  amlwg  fod  y Cenedloedd,  mewn  amryw  fanau,  yn 
cael  eu  galw  y hyd^  i’w  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  ludd- 
ewon,  pa  rai  sydd  yn  cael  eu  cynwys  yn  fynych,  gan  yr 
apostolion,  yn  y rhagenw  nyni,  Pan  oedd  yr  apostolion 
yn  pregethu,  yr  oedd  yr  hen  ragfarn  yn  peri  i’r  luddewon 
feddwl  mai  rhywbeth  iddynt  hwy’n  unig  oedd  yr  efengyl ; 
ac  y mae  yn  debyg  eu  bod  yn  ceisio  perswadio’r  Cenedl- 
oedd,  nad  oedd  iddynt  hwy  ran  na  chyfran  yn  y Messia. 
Ond  i’r  dyben  i dynu  ilawr  ragfarn  y naill,  ac  i gysuro 
a chalonogi  y lleill,  arferai’r  apostolion  bob  dull  o 
ymadroddi,  i ddangos  fod  luddewon  a Chenedloedd  ar 
yr  un  tir  a’u  gilydd.  ‘‘lachawdwriaeth  (medd  Paul)  i 
bob  un  sydd  yn  credu,  i’r  luddew  yn  gyntaf,  a hefyd  i’r 
Groegwr; — Efe  a ddaeth  aç  a bregethodd  dangnefedd  i 
chwi  y rhai  pell  (sef  y Cenedloedd),  ac  i’r  rhai  agos 
(sef  yr  luddewon).  Ac  efe  (medd  loan)  yw  yr  iawn 
dros  ein  pechodau  ni  (luddewon),  ac  nid  dros  yr  eiddom 
ni  yn  unig,  eithr  dros  bechodau’r  holl  fyd  (y  Cenedl- 
oedd).”  Ond  deliwch  sylw,  pan  mae  yr  apostol  yn  dy- 
wedyd  mai  efe  yw’r  iawn  dros  ein  pechodau  ni,  sef  yr 
luddewon,  ni  feddylir  fod  Crist  yn  iawn  dros  bob 
luddew,  ond  dros  y rhei’ny,  o blith  yr  luddewon,  ag  yr 


184  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR, 


oedd  yn  eiriolwr  iddynt  gydaT’  Tad : felly,  pan  y mae  yn 
dywedyd  ei  fod  ef  yn  iawn  dros  bechodau  yr  îioll  fyd, 
sef  y CenedÌoedd,  ni  feddylir  ei  fod  yn  iawn  dros  bob 
Cenedlddyn,  ond  dros  y rheiTiy,  o blith  yr  holl  Genedl- 
oedd,  ag  y mae  yn  eiriolwr  iddyntgyda’r  Tad.  Ý “ni”  ag 
y mae  yr  iawn  drostynt,  ydy w’r  “ ni”  ag  y maeT  eiriolwr. 
iddynt:  felly’r  “holl  fyd”  agy  maeTiawn  drostynt,  ywT 
‘‘holl  fyd”  ag  y maeT  eiriolwr  iddynt.  Yr  un  personau 
y w gwrthddrychauT  eiriolaeth  a’r  iawn ; ond  y mae  gmth- 
ddrychauT  eiriolaeth  yn  sicr  o gael  eu  cadw;  (oblegid 
y mae  Crist  yn  sicr  o gael  ei  wrando  bob  amser,  a chael 
pob  peth  a ddymuno  gan  Dduw,  loan  xi.  22,  42;)  gan 
hyny,  rhaid  y cedwir  holl  wrthddrychau’r  iawn. 

Gwran,  Yr  wyf  yn  cofìo  fod  Mr.  Jones,  o Ddinbych, 
yn  ei  Draethawd  ar  Brynedigaeth,  yn  dywedyd  fod  y 
geiriau  pawb,  pob  dyn,  y byd,  aT  holl  fyd,  yn  cael  eu 
harferyd  am  wrthddrychau’r  iawn,  i argyhoeddi  yr  ludd- 
ewon  o’u  culfarn  am  derfynau  teyrnas  y Messia,  tudal. 
130.  A bod  Mr.  Roberts,  o ‘ Lanbrynmair,  yn  ei  ateb 
trwy  ofyn,  “ Ai  nid  oedd  barn  yr  luddewon  mor  gul  am 
etholedigaeth,  ag  am  bryniad  a gras  Crist?  Oni  buasai 
mor  angenrheidiol  i Ysbryd  Duw  arfer  ymadroddion  tra 
eang  a helaeth  am  etholedigaeth,  yn  gystal  ag  am  bryniad 
a gras  Crist,  rhag  i’r  luddewon  barhau  yn  eu  cam-dyh, 
a’u  culfarn^  nad  oeüìd  Duw  wedi  ethol  neb  o un  genedl 
arall  ar  wyneb  y ddaear  ?”:j: 

Preg.  Gwrthddywediad  mewn  term,  a fyddai  son  am. 
etholpawb:  canys  y mae’r  gair  ethol  yn  cynwys  bob  amser 
fod  rhai  yn  cael  eu  gadael.  Pe  achubid  pawb,  ni  byddai 
dim  ethol  yn  bod.  Y mae  y geiriau  pawb,  pob  dyn,  &c., 
yn  cael  eu  cysylltu  à phob  ymadrodd,  y’mron,  agsydd  yn 
dangosdaioni  Duwyn  achubiaeth  dynion;  hyny  yw,  cyn 
belled  ag  y goddef  iaith.  Dywedir  iddo  garu’r  byd — ei  fod 
yii  ewyllysio  fod  pob  dyn  yn  gadwedig — ei  fod  yn  cymodi’r 
byd  âg  ef  ei  hun — ac  yn  tynu  pawb  ato  ei  hun:  ond 
byddai  son  am  ethol  pawb,  yn  ddisynwyr  mewn  iaith. 

Gwran.  Dy’gaswn  i fod  genych  bedwar  o bethau  i’w 
dy  weyd  fel  rhesymau  am  yr  arferiad  o’r  geiriau  dan  sylw: 
ond  nid  ydych  eto  wedi  enwi  dim  ond  un. 

Preg.  2.  Yr  wyf  yn  meddwl  eu  bod  yn  cael  eu 
harferyd,  weithiau,  i ddangos  fod  gwrthddrychau  marw- 


î Gwel  Galwad  Difrìfol,  tudal.  54. 


YMDDYDDAN  XVII. 


185 


olaeth  Crist  yn  llawer  iawn.  Peth  hollol  gyífredin  yw 
dyweyd  fod  pawb  yn  arfer  rhyw  ddull,  neu  ddywedyd 
rhyw  chwedl,  pan  nad  ydys  ynmeddwl  dim  mwy  nabod 
llawer  felly.  Dy wedai’r  Phariseaid,  fod  y byd  yn  myned 
ar  ol  yr  lesu,  pan  nad  oeddynt  yn  meddwl  dim  rhagor  na 
bod  llawer  yn  ei  ganlyn.  Pan  y mae  Crist  yn  dywedyd, 
fod  pob  dyn  yn  ymwthio  ideyrnas  Dduw,  y meddwl,  yn 
ddiddadl,  yw,  fod  llawer  yn  ymwthio  iddi.  Felly  yr 
ydym  yn  darllen,  fod  Crist  i roddi  ei  gnawd  dros  fy wyd  y 
byd,  loan  vi.  51.  Iddo  farw  dros  bawb,  2 Cor.  v.  15. 
Ac  iddo  roddi  ei  hun  yn  bridwerth  dros  bawb,  1 Tim.  ii. 
6.  Ond  os  darllenwch  chwi  Dat.  v.  9,  cewch  weled 
mai  rhai  o bob  cenedl  yn  y byd  y w y pawhy  a'r  hyd,  ag 
y rhoddes  Crist  ei  waed  i’w  prynu.  “ A hwy  a ganasant 
ganiad  newydd,  gan  ddy wedyd,  Teilwng  wyt  ti  i gymeryd 
y llyfr,  ac  i agoryd  ei  seliau  ef;  oblegid  ti  a laddwyd,  ac 
a’n  prynaist  ni  i Dduw  trwy  dy  waed,  allan  o bob  llwyth, 
ac  iaith,  a phobl,  a chenedl.” 

3.  Yr  ydys  yn  fynych  yn  arfer  y geiriau  cyífredinol, 
pawb,  a phob  dyn,  pan  y mae  amgylchiadau  yn  dangos 
yn  amlwg  mai  pawb  o ry  w ddosbarth  neillduol  a feddylir. 
Pan  y maent  yn  cael  eu  harferyd  mewn  actau  cyfreithiol, 
y mae’n  amlwg  na  olygir  dim  rhagor  na  phawb  o’r  dos- 
barth  ag  y perthyna’r  gyfraith  hòno  iddynt.  Drachefn, 
pan  ddywed  yr  apostol,  mai  “megys^yn  Adda  y mae 
pawh  yn  meirw,  felly  hefyd  yn  Nghristy  bywheir  pawh,'* 
1 Cor.  XV.  22;  a chaniatâu  ei  fod  yn  golygu  adgyfodiad 
cyfifredinol  y duwiolion  a’r  annuwiolion,  ni  alî  y gair 
pawb  gynwys  pob  un  o hiliogaeth  Adda,  canys  y mae  rhai 
wedi  myned  i’rnefoedd  yn  barod,  heb  broíì  marwolaeth; 
ac  ni  bydd  adgyfodiad,  ond  newidiad,  i’r  “rhai  byw,  y rhai 
a adewir  hyd  ddyfodiad  yr  Arglwydd ond  os  y duwiolion 
yw  y pawb  a fywheir  yn  Nghrist,  y mae’r  dosbarth  a elwir 
pawb  yn  gyfyngach  fyth.  Felly,  pan  ddywedir  “y  profai 
efe  farwolaeth  dros  bob  dyn,”  Heb.  ii.  9,  gellid  meddwl 
mai  pob  dyn  o’r  dosbarth  y sonir  am  dano  ar  hyd  y 
bennod  a olygir;  sef,  “y  rhai  a santeiddir — ei  frodyr — 
y plant  a roddes  Duw  i mi — a hâd  Abraham.” 

4.  Dywedir,  weithiau,  fod  rhyw  gyfleusdra  yn  cael  ei 
agoryd  i bawb,  am  fod  rhyddid  i bawb  i’w  ddefnyddio,  er 
mai  i ryw  ddosbarth  yn  unig  y bwriadwyd  y peth. 
Dywedir  fod  y brif-ffordd  yn  &rdd  i bawb,  am' fod 
rhyddid  i bawb  ei  cherdded,  er  na  fwriadwyd  mo  houi 


186  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ond  i’r  sawl  a ddyger,  gan  ryw  amgylchiadau  neu  gilydd, 
i’w  cherdded.  Felly,  “ Megys  y dyrchafodd  Moses  y 
saríf  yn  y diífeithwch,  felly  y mae  yn  rhaid  dyrchafu  Mab 
y dyn,  fel  na  choller  pwy  bynag  a gredo  ynddo  ef,  ond 
caífael  o hono  fywyd  tragwyddol:  canys  felly  y carodd 
Duw  y byd,  fel  y ihoddodd  efe  ei  uniganedig  Fab,  fel  na 
choller  pwy  bynag  a gredo  ynddo  ef,  ond  caífael  p hono. 
fywyd  tragwyddol,”  loan  iii.  15,  16.  Y mae  cariad  Duw  . 
yn  rhoddi  ei  Fab,  yn  gariad  at  y byd,  cyn  belled  a bod  - 
digon  yn  y ddarpariaeth  i bechaduriaid  pwy  bynag, — cyn 
belled  a bod  cyflawn  groeso  i bawb  ddyfod  at  y Gwared-  ’ 
wr — {î  chyn  belled  ag  na  chollir  pwy  bynag  a gredo, 
ac  na  fwrir  allan  mo’r  hwn  a ddel;  er  na  fwriadwyd  mo’r 
iawn  ond  dros  y rhai  a ddygir  i gredu,  yn  unig. 

Gwran.  Fa  fodd  y dy wedwch  fod  cyflawn  groeso  i bawb  * 
ddefnyddio’r  ddarpariaeth,  os  na  fwriadwyd  hi  ond  i rai? 

Preg.  Y mae’r  cwestiwn  yna  wedi  bod  dan  ein  hystyr-  ^ 
iaeth  wrth  ymddyddan  am  gysylltiad  yr  iawn  â galwad  ^ 
yr  efengyl;f  gan  hyny,  ni  byddai  ymaflyd  ynddo  eto  ,, 
amgen  nag  ail  gerdded  y tir  a gerddasom. 

Gwran.  Ond  y mae  genyf  un  sylw  eto  ar  yr  adnod  . 
“Felly  y carodd  Duw  y byd,”  &c.  Onid  yw  dywedyd  ' 
mai  yr  etholedigion  a feddylir  wrth  y gair  byd,  yn  y ^ 
testyn  yna,  yn  gystal  a dywedyd  y collir  rhai  o’r  etholed-  ; 
igion  ? Nid  felly  y^carodd  Duw  y byd  * * * fel  na  choller  y 
hyd,  a ddywedir:  ond  “felly  y carodd  Duw  ’y  byd  * * ^ { 
fel  na  choller  pwy  hynag  a gredo:^'  onid  yw  y dull  yna  o í 
ymadroddi  cystal  a dywedyd,  y collir  pawb  o’r  “ hyd'"  y í 
sonir  am  dano  yn  nechre’r  adnod,  ond  rhyw  nifer  ag.  ■ 
sydd  yn  cael  eu  galw  ^‘■pwy  hynag''  ynniwedd  yr  adnod?  ^ 
Gade'wch  i ni  edrych  pa  fodd  y swniai’r  geiriau,  pe  dodid  y j 
gair  etholedigion  yn  lle’r  gair  byd.  Felly  y carodd  Duw 
yr  etholedigion,  * ^ * fel  na  choller  pwy  bynag  a gredo. 
Onid  oes  tybiaeth  yn  y dull  yna  o lefaru,  yr  erys  rhai  o’r 
etholedigion  heb  gredu,  ac  y byddant,  o ganlyniad,  yn 
golledig? 

Preg.  Nid  ydyw  y rhai  sydd  yn  barnu  mai’r  etholed- 
igion  a feddylir  wrth  y hyd,  yn  y testyn  dan  sylw,  yn  , 
golygu  mai  oblegid  eu  hetholedigaeth  y maent  yn  cael  eu 
galw  felly  ; ond  oblegid  eu  bod  yn  cael  eu  gwneyd  i fyny  ; 
o blith  holl  drigolion  y byd,  luddewon  a Chenedloedd : 


t Gwel  ymddyddan  xvi,  Rhaii  ii,  ac  Attodiad,  Liytliyr  ii. 


YMDDYDDAN  XVII. 


187 


felly,  y mae  eich  gwaith  yn  cynyg  y gair  etholedigion  yn 
lle^r  gair  hyd,  yn  annhêg.  Rhoddwch  chwi  y geiriau 
luddewon  a Chenedloedd  yn  lle’r  gair  byd,  a chewch 
weled  y bydd  y dyryswch  yn  chwalu.  Canys  felly  y 
carodd  Duw  luddewon  a Chenedloedd^  fel  y rhoddodd 
efe  ei  uniganedig  Fab,  fel  na  choller  pwy  bynag  (poed 
luddew  neu  Genedlddyn)  a gredo  ynddo  ef,  ond  caffael  o 
hono  fywyd  tragwyddol.  Ac,  yn  wir,  ni  raid  i chwi  ond 
darllen  yr  adnod  nesaf,  na  chewch  y gair  byd  yn  cael  ei 
arferyd  am  y rhai  sydd  i gael  eu  hachub.  “ Canys  ni 
ddanfonodd  Duw  ei  Fab  i’r  byd,  i ddamnio’r  byd,  ond 
fel  yr  achubid  y byd  drwyddo  ef.” 

Ond  y mae  bod  cariad  Duw  wrth  roddi  eiFab,  yn  gariad 
cyíFredinol  at  y byd,  cyn  belled  ag  i achub  rhai  o bob 
cenedl  ac  oes  o’r  byd,  yn  wirionedd  a ddelir  gan  y 
Calfinistiaid  mor  ddiysgog  a neb  o’u  brodyr.  Paham  yr 
achubir  neb  o’r  byd,  mwy  nag  o’r  cythreuliaid,  onid 
am  i Dduw  garu  y byd,  yn  hytrach  na’r  cythreuliaid  ? Pa 
ham  yr  achubir  neb  o unrhyw  genedl,  onid  am  fod  Duw  yn 
caru  y genedl  hôno  ? A phaham  yr  achubir  rhai  o bob 
cenedl  yn  y byd,  onid  am  mai  “ felly  y carodd  Duw  y 
byd?”  Yn  sicr,  y mae  Duw  wrth  roddi  ei  Fab,  “fel  na 
choller  pwy  bynag  a gredo”  y’mhlith  holl  Genedloedd  y 
byd,  wedi  dangos  cariad  mawr  at  y byd:  ond  y mae 
rhagor  mawr  rhwng  dywedyd  felly,  a (Jywedyd  iddo  garu, 
a rhoddi  ei  Fab  i fod  yn  iawn  dros  bob  dyn  yn  ddiwahan- 
iaeth,  heb  adael  allan  y myrddiynau  ag  peddynt  yn  uffern 
yn  barod.  Y mae  y golygiad  cyntaf  yn  gyson  âg  ys- 
grythyr  a rheswm,  ond  y mae’r  olaf  yn  groes  i’r  ddau. 

A ydych  yn  meddwl,  mewn  difrif,  fod  holl  ddynolryw 
yn  gydradd  fel  gwrthddrychau  o gariad  Duw  ? 

Gwran.  Y mae  yn  ddiddadl  fod  Duw  yn  caru  pob  dyn, 
fel  ei  greadur. 

Preg,  Ond.y  cwestiwn  yw,  Ai  nid  ydyw  Duw  yn  caru 
rhai  o ddynolry w yn  fwy  nag  ereill  ? 

Gwran.  Ydyw,  y mae  yn  caru  ei  eglwys  yn  fwy  na’r 
byd,  canys  y mae  yn  ei  galw  weithiau  yn  gyfeillion,  ac  yn 
rhai  anw'yl.  le,  y mae’n  dyw^edyd  am  Jacob  ac  Esau, 
“ Jacob  a gerais,  ac  Esau  a gaseais.”  Mal.  i.  2,  3; 
Rhuf.  ix.  13. 

Preg.  Purion.  Yrẃan,  deliwch  sylw,  y cariad  mwyaf, 
neu  y weithred  fwyaf  o eiddo  cariad  Duw  tuag  at  ddynion, 
oedd  rhoddi  ei  Fab,  ac  i’r  Mab  roddi  ei  einioes  dros  ei 


188  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

gyfeillion.  ‘‘  Cariad  mwy  na  hwn  nid  oes  gan  neb,  sef 
bod  i un  roi  ei  einioes  dros  ei  gyfeillion.”  loan  xv.  14. 
Yn  awr,  os  yw  y naill  fel  y llall,  o ddynolryw,  wedi  ei 
garu  a’r  cariad  mwyaf,  pa  fodd  y dywedwch  chwi,  fod  y 
naill  wedi  ei  garu  yn  fwy  na’r  llall  ? Os  yw  Crist  wedi 
dangos  ei  gariad  tuag  at  ei  bobl,  yn  fwy  nathuag  at  ereill, 
rhaid  mai  trwy  roddi  ei  einioes  dros  ei  bobl,  ac  nid  dros 
ereill,  y gwnaeth  hyny ; pe  amgen,  byddai  raid  fod  ganddo 
ryw  ddangosiad  mwy  o gariad  i’w  wneyd  i’w  bobl,  na 
marw  yn  eu  lle  : ond,  “ cariad  mwy  na  hwn  nid  oes  gan 
neb,”  hyd  yn  nod  gan  Grist  ei  hun. 

^ Gwran.  Y mae’n  wir,  na  bu  un  weithred  erioed,  ynddi  . 
ei  hun,  yn  ddangosiad  mwy  o gariad,  na  marwolaeth  Crist ; 
ond  rhaid  i chwi  goíio  fod  pob  peth  angenrheidiol  yn  ' 
cael  ei  roddi  i’r  eglwys  yn  chwaneg,  ac,  o gymaint  a hyny,  î 
y mae  y dangosiad  o gariad  yn  fwy  tuag  ati  hi  na  thuag 
at  ereill.  ‘‘Yrhwn  nid  arbedodd  ei  briod  Fab,  ond  a’i 
traddododd  ef  trosom  ni  oll,  pa  wedd  gydag  ef  hefyd  na  ^ 
ddyry  efe  i ni  bob  peth  ?”  Rhuf.  viii.  32.  Y weithred  ■ 
fwyaf  o gariad  oedd  rhoi’r  Mab ; ond  y mae  ei  roddi  ef  . 
a phob  peth,  yn  fwy  na’i  roddi  ^iheh  bob  peth. 

Preg.  Pan  y mae  ymresymiad  yr  apostol  yn  gwneyd 
rhoi  pob  peth  arall  yn  ddim  mewn  cymhariaeth  i roddi 
y Mab ; y mae’n  anhawdd  deall  pa  fodd  y gallai  y cariad  | 
fod  yn  fwy  tuag  at  y rhai  y rhoddwyd  y Mab  drostynt,  ac  # 
y chwanegir  pob  peth  iddynt,  na  thuag  at  y rhai  (a  dyb-  ' 
iwch)  y rhoddwyd  y Mab  drostynt,  ond  na  chwanegir  | 
pob  peth  iddynt.  \ 

Ond  yr  wyf  yn  teimlo  yn  hynod  o ddiolchgar  i chwi  am  ó 
goffa’r  adnod  dan  sylw,  sef,  “Yr  hwn  nid  arbedodd  ei  briod 
Fab,  ond  a’i  traddododd  ef  trosom  ni  oll,  pa  wedd  gydag 
ef  hefyd^  na  ddyry  efe  i ni  bob  peth?”  Yr  wyf  yn  ystyr- 
ied  y geiriau  yn  benderfynol  ar  y ddadl  rhwng  Calfinistiaid 
a Ffwleriaid  am  wrthddrychau’r  iawn.  Y mae’n  amlwg  fod 
Paul  yn  golygu  fod  rhoi’r  Mah,  a rhoi  joeíÄ,  yn  anwa- 
hanol  gysylltiedig  â’u  gilydd,  pe  amgen,  ni  byddai  grym 
y gofyniad,  “Pawedd,  gydag  ef,  na  ddyry  efe  i ni  > 
bob  peth?”  Gan  iddo  draddodi  ei  Fab  trosom  ni,  pa  ; 
wedd  na  rydd  efe  bob  peth  i ni?  Felly,  trwy  gystadl 
ymresymiad,  pe  traddodasai  ei  Fab  dros  bob  un  o ddyn- 
olryw,  pa  weddna  roddasaiefebob  peth  ibobun  o ddynol- 
olry w ? Ond  gan  mai  i’r  eglwys  ynunig  y rhoddir  pob 
peth,  yn  rhaid  (a  posteriori),  yn  ol  ymresymiad  yr 


YMDDYDDAN  XVII. 


189 


apostol,  mai  tros  yr  eglwys  yn  unig  y traddodwyd  y 
Mab.  Yn  wir,  y mae’r  adnod  yn  ymddangos  i mi  mor 
benderfynol,  am  wrtbddrychau’r  iawn,  a phe  dywedasai’r 
apostol  mewn  geiriau,  mai  tros  yr  eglwys  yn  unig  y bu 
Crist  farw. 

Gwran,  Onid  y w marwolaeth  Crist  yn  cael  ei  dangos, 
yn  yr  Hen  Destament  yn  gystal  a’r  Newydd,  yn  beth 
“ drosom  ni  oll?”  &c. 

Preg.  Meddyliwn  nad  yw  Mr.  J.  yn  hôni  rhy w hawl 
gadarn  iawn  i ddim  ond  un  ysgrythyr  o’r  Hen  Desta- 
ment,  er  proíì  fod  marwolaeth  Crist  drosholl  ddynolryw,f 
sef,  Esay  liii.  6.  “Nyni  oll  a grwydrasom  fel  defaid, 
troisom  bawb  i’w  ffordd  ei  hun ; a’r  Arglwydd  a roddes 
arno  ef  ein  hanwiredd  ni  i gyd.”  Y mae  y gair  “ i gydy^* 
yn  niwedd  yr  adnod,  medd  efe,  yn  arwyddo  yr  un  peth  a'r 
gair  “ oir^  yn  nechreyr  adnod;  a phob  un  ynarwyddo  yr 
un peth  a’r  gair  y’nghanol yr  adnod.  Ond pe  baem 

yn  sylwi  ar  y rhagenwau  “nyni  a nyni  oll,”  drwy’r  bennod, 
efallai  na  fyddem  mor  benderfynol  eu  bod  yn  cynwys  holí 
ddynolryw,  ag  ydyw  Mr.  J.  Ond  efe  a archollwyd  am 
ein  camweddau  ní,  efe  a ddrylliwyd  am  ein  hanwireddau 
ni,  cospedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef,  a thrwy  ei 
gleisiau  ef  yr  iachawyd  ni.  Nyni  oll  a grwydrasom  fel 
defaid,  troisom  bawb  i’w  ffordd  ei  hun:  a’r  Arglwydd  a 
roddes  arno  ef  ein  hanwifedd  nii  gyd.”  Yn  awy,  onid 
yw  ^^sound  interpretation,  theological  fairness,  a logical 
deduction,"^  (chwedl  Mr.  J.)  yn  einrhwymo  i olygû  yrun 
rhai  wrth  y ni  a iachawyd,  a’r  ni  i gyd  y rhoddwyd  eu 
hanwiredd  arno,  ac  felly  mai  anwiredd  yr  etholedigion  a 
roddwyd  arno  ef ? Fel  hyn : y rhai  y rhoddwyd  eu  hanwir- 
edd  ar  Grist  a iachawyd,  neu  a iacheir;  ond  y rhai  a 
iachawyd,  neu  a iacheir,  y w’r  etholedigion ; gan  hyny,  y 
rhai  y rhoddwyd  eu  hanwiredd  arno  ef  y w yr  etholedigion. 

Trachefn,  “Fy  ngwas  cyfiawn  a gyfiawnha  lawer  trwy 
ei  wybodaeth,  canys  efe  a ddwg  eu  hanwireddau  hwynt.” 
Esay  liii.  11.  Y rheswm  a roddir  am  gyfiawnhad  llawer, 
yw  fod  eu  hanwireddau  wedi  eu  dwyn  gan  Grist.  Yr  wyf 
yn  casglu  oddiwrth  hyn  eto,  mai  yr  eglwys  yw  y rhai  y 
dyg  Crist  eu  hanwireddau.  Fel  hyn:  y rhai  a gyfiawn- 
heir,  y w y rhai  y dyg  Crist  eu  hanwireddau ; ond  yr 
eglwys  yn  unig  yw  y rhai  a gyfiawnheirf  gan  hyny,  yr 


t Gwel  Jenhyn  on  the  At.  tudal.  266, 


190  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


eglwys,  yn  unig,  y w y rhai  y dyg  Crist  eu  hanwireddau. 
Wele,  dyma  lle  y mae’r  ysgrythyr  a ddewisodd  Mr.  J. 
o blith  holl  ysgrythyrau’r  Hen  Destament,  i geisio  profi 
iawn  cyffredinol;  dyma,  meddaf,  lle  mae  yn  ein  harwain 
yn  y diwedd,  sef  i benderfynu  mai  yr  eglwys,  yr  etholed- 
igion,  yn  unig,  yw  gwrthddrychau  yr  iawn. 

Gwran.  Nid  oes  neb  wedi  dyfod  âg  un  adnod  ag  sydd 
yn  profi,  trwy  ddywedyd  yn  bendant,  na  bu  Crist  farw 
tros  y rhai  a gollir  byth,  er  pan  roes  Mr.  J.  heriad  i’w 
wrthbleidwyr  i 'wneyd  hyny. 

Preg.  Y mae  yn  rhyfedd,  mwy  na  pheidio,  fod  gŵr  o 
ddysg  a gwybodaeth,  fel  Mr.  J.,  yn  herio  cymaint  ar 
ei  wrthbleidwyr  i brofì  negyddiaeth  {negatwe').  Onid 
mw’y  rhesymol  a fyddai  gofyn  iddo  e.f  ddyfod  âg  adnod  ag 
sydd  yn  dyweyd,  yn  bendaiit,  fod  Crist  wedi  marw  dros 
y rhai  afyddant  golledig  yn  y diwedd  ? 

Gwran.  Wel,  y mae’r  beibl  yn  dyweyd,  ‘‘Efe  a fu 
farw  dros  bawb;”  ac  os  bu  farw  dros  bawb,  rhaid  y bu 
farw  dros  y rhai  a fyddant  golledig  yn  y diwedd. 

Preg.  Nid  yw  yr  adnod  yna  yn  dywedyd,  ynbendant, 
fod  Crist  wedi  marw  dros  y rhai  a fyddant  golledig  yn  y 
diwedd,  mwy  nag  y mae  y gair  “Yr  wyf  yn  rhoddi  fy 
eirdoes  dros  y defaid,”  yn  dywedyd,  yn  bendant,  na  roddes 
ei  einioes  dros  neb  ond  y defaid : eto,  pe  na  byddai  y 
gair  pawh  yn  cael  ei  arferyd  yn  y beibl  am  ryw  nifer  llai 
na  holl  ddynolryw,  addefwn  fod  grym  yn  eich  ymresym- 
iad;  ond  gan  yrarferir  y gair  am  iiifer  terfynolo  ddynion, 
nid  ydyw  yr  ymresymiad  amgen  na  gwegi. 

Gwran.  Wel,  y mae  y fath  beth  yn  bod  a dystrywio,  am 
byth,  rai  ag  y bii  Crist  farw  drostynt.  Na  ddystrywia  ef 
â’th  fwyd,  drosyrhwn  y bu  Crist  far'w.”  Athrachefn,  “ A 
ddyfethir  .y  braw'd  gw^an,  trwy  dy  w^bodaeth  di,  tros  yr 
hwm  y bu  Crist  farw?”  Rhiif.  xiv.  15;  1 Cor.  viii.  il. 

Preg.  Nid  ydwyf  yn  meddwl  fod  y geiriau  dystrywio 
a dyfetha,  yn  yr  adnodau  yna,  yn  arwyddo  colledigaeth 
dragw’yddol.  Gadewch  i Paul  esbonio  Paiil,  a chewch 
weled,  wrth  yr  adnodau  o amgylch,  beth  y mae’n  feddwl 
wrth  ddystrywio  neu  ddyfetha  brawd,  sef,  ei  dristâu,  ei 
dramgwyddo,  ei  rw^ystro,  neu  ei  wanhau.  Rhiif.  xiv.  21. 
Gellir  tramgwyddo,  rhwystro,  a gwanhau  pobl  dduwiol*; 
a diamau  genyf  íì,  nad  oedd  yr  apostol  yn  golygu  y 
gallai  y naill  frawd  wneyd  dim  rhagor  na  hyn  i frawd  arall, 
wrtli^wy  ta  pethau  a farnai  y brawd  hwnw  yn  annghyfreith- 


YMDDYDDAN  XVII. 


191 


lawn.  Ac  yr  oedd  hyny  yn  beth  mor  fawr  y’nghyfrif  Paul, 
fel  na  buasai  yn  ormod  ganddo  beidio  â bwyta  cig,  nac 
yfed  gwin,  byth,  er  ei  ochelyd.  Tybygid  fod  yr  apostol, 
yn  adn.  19,  yn  rhoi’r  gair  adeiladaeth”  yn  gyferbyniol 
i’r  gair  dystrywio,*^  yn  adn.  15;  felly  ni  feddylir,  wrth 
ddystrywio  hrawdy^'  ddim  mwy  na’r  hyn  sydd  groes  i’w 
adeiladaeth,  sef  dystry wio  neu  rwystro  heddwch  ei  gyd- 
wybod,  trwy  ei  gwneydyn  derfysglyd,  &c. 

Yr  un  peth  y mae  yr  apostol  yn  ei  feddwl  yn  yr  adnod 
arall  a enwasoch,  lle  y sonir  am  ^^ddyfetha  hrawd  gwan.** 
Yn  yr  adnod  nesaf,  gelwir  y peth,  “Pechu  yn  erbyn  y 
brodyr,  a churo  eu  gwan-gydwybodhwy ac  yn  yr  adnod 
nesaf  wed’yn,  fe’i  gelwir,  “Phwystrofy  mrawd.”  Nid 
oes  dim  yn  amgylchiadau  yr  un  o’r  ddwy  adnod  yn 
dangos  y gall  “brawd,”  tros  yr  hwn  y bu  Crist  farw,  gael 
ei  ddamnio  byth. 

Y mae  Mr.  J.,  wedi  dyfod  o hyd  i’r  adnodau  hyn,  megys 
yn  ymhyfhau,  fel  pe  bai  ei  system  wedi  ei  phenderfynu, 
fel  na  all  neb  ag  sydd  yn  talu  parch  i’r  “ geiriau  a ddysgir 
gan  yr  Ysbryd  Glân,”  bythmwy,  ddy weyd  dim  yneiher- 
byn.  ‘‘Os  oes  meddwli’r  ‘geiriau  a ddysgir  gan  yr  Ysbryd 
Glân,’  (medd  ein  hawdwr,)  y mae’r  adnodau  hyn  yn  ein 
dysgu,  y gallai  eneidiau,  dros  y rhai  y bu  Crist  farw,  gael 
eu  dystrywio  a’u  dyfetha.”  J Ond  gwan  iawn,  yn  wir,  y 
gwelaf  fì  y system  ag  y rhaid  llusgo  gair  o’r  beibl  all- 
an  o’i  wir  feddwl,  i’w  roddi  jnhrop  dani;  yn  enwedig 
pan  y mae’r  ystyr  mor  amlwg  ag  ydyw  yn  yr  adnodau 
dan  sylw.  Yr  wyf  yn  meddwl,  pe  bai  Mr.  J.  yn  ystyried 
pwy  yw  y brodyr  hyn  ag  y mae  Paul  yn  ysgrifenu 
atynt,  y gwelai  wendid  ei  ymresymiad.  “Pawb  sydd 
yn  Rhufain  yn  anwyl  gan  Dduw,  ac  wedi  eu  galw  i fod  yn 
saint.  Eglwys  Dduw  yr  hon  sydd  yn  Corinth,  * * * y rhai 
a santeiddiwyd  yn  Nghrist  lesu,  a alwyd  yn  saint.”  Rhuf. 
i.  7;  1 Cor.  i.  2.  Yn  awr,  os  ydyw  yr  adnodau  a goffà 
Mr.  J.  yn  profì  y dichon  i rai  ag  y bu  Crist  farw  drostynt 
fod  yn  ol  yn  y diwedd,  y maentynprofì  hefyd  y gall  “rhai 
anwyl  gan  Dduw,  ac  wedi  eu  galw  i fod  yn  saint,”  fod  yn 
ol  yn  y diwedd.  Meddyliwn  fod  hyn  yn  llawn  ddigon,  os 
nad  gormod  o draflwnc  i’r  Ffwleriaid  eu  hunain. 

Gwran.  Y mae  “barnu’n  aflan  waed  ycyfammod,  trw'y 
yr  hwn  y santeiddiwyd  ef,”  yn  cael  ei  ddangos  yn  bechod 


t Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  451, 


m Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


un  ag  sydd  yn  agored  i gospedigaeth  dragwyddol.  Heb.  ] 
s.  29.  Yn  awr,  gofynaf,  pa  fodd  y gall  dyn  fod  wedi  eiî 
santeiddio  trwy  waed  Crist,  os  na  bu  Crist  farw  drosto?  I 

Preg.  Yr  “ef’’  a santeiddiwyd,  yn  ol  yr  adnod  yna,| 
dybygaf  fì,  yw  MabDuw,  ac  nid  mathrwr  Mab  Duw.  Fel  k 
y byddai  yr  oífeiriaid  gynt  yn  cael  eu  santeiddio,  neu  eu 
neillduo  i’w  swydd,  felly  y cafodd  yr  Oífeiriad  maŵr  yma 
ei  santeiddio,  neu  ei  neillduo  i’w  swydd,  trwy  ei  waed  ei 
hun.  Yn  gytunol  á hyny  y dy  wed  Crist  yn  loan  xvii.  19 1 
‘‘  Ac  er  eu  mwyn  hwynt  yr  wyf  yn  fy  santeiddio  fy  hun.’* 
Santeiddiodd  Crist  ei  hun  trwy  ddyoddef,  “ac  er  eu 
mwyn  hwynt’*  (y  rhai  a roddwyd  iddo  allan  o’r  byd)  y 
gwnaeth  hyny. 

Gwran.  Ond  y mae  Mr.  J.  yn  golygu  mai  ‘‘  yr  hwn  a 
fathrodd  Fab  Duw,  ac  a farnodd  yn  aflan  waed  y cyfam- 
mod,”  yw’r  “ ef”  a santeiddiwyd  yn  y testyn  a enwais.' 

“ Gwaed  y cyfammod,  trwy  yr  hwn  y santeiddiwyd  pech- 
aduriaid,  hyny  yw,  trwy’r  hwn  y gwnaed  iawn,  neu  gy- 
mod  drostynt,  yw  gwaed  Crist.*’J  ' 

Preg.  Mi  hoífwn  wybod,  trwy  ba  awdurdod  y mae  yr, 
awdwT  yn  arferyd  y gair  “gwaeyd  iawn  neu  gymod 
dros,”  yn  lle’r  gair  santeiddio.  A ydyw  santeiddio  yn 
gyfystyr  â gwneyd  iawn  ? A ydyw  y gair  a gyfìeithir 
santeiddio  yn  y testyn,  yn  cael  ei  gyfìeithu  gwneyd  iawn 
. mewn  manau  ereill  ? neu  a fuasai  yn  well  i’r  gair  gael  ef 
gyfìeithu  felly  ? Os  na  fuasai,  yna  y mae’r  gair  “ sant- 
eiddiwyd  ” yn  ei  le,  ac  nid  oes  eisiau  ei  newid.  Ond  ni] 
wiw  i ni  dybied  fod  Mr.  J.  am  newid  meddwl  un  gair  o’r: 
beibl  i wasanaethu  system,  canys  hyny,  dybygid,  yw  un 
o’r  prif  bethau  y mae  ei  draethawd  yn  milwrio  yn  eu  her-* 
byn.  Cymerwn  y geiriau,  ynte,  fel  y maent  ar  lawr  yn' 
y beibl  Cymreig,  ac  yna  rhaid  penderfynu,  yn  Galfìnist-' 
aidd,  mai  Crist  yw  yr  hwm  a santeiddiwyd  trwy  waed  y 
cyfammod ; neu  dybied,  yn  Arminaidd,  y gall  y sawl  a 
santeiddiwyd  fathru  Mab  Duw,  a chael  ei  gospi  byth  am 
hyny ; sef,  y gall  y saint  gwympo  oddiwrth  ras.  Yr  wyf  yn 
methu  canfod  fod  yma,  rhwng  y Calfìn  a’r  Armin,  le  i’r 
Ffwleriad  roddi  ei  droed  ilawr. 

Gwran.  Wel,  yr  ydych  yn  proffesu  bod  yn  Galfìmst; 
ond  nid  Calfiniaeth  yw  yr  opiniwn  yr  ydych  yn  ei  fyn- 
tumio  heddyw;  “ o leiaf,  nid  dyna  .Galfìniaeth  Institutes 


t Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  453. 


YMDDYDDAN  XVII. 


193 


Calfin.”  Y mae  Mr.  J.  wedi  chwilio  y llyfr  hwnw  o 
hwrpas  i gael  gwyhod  harn  loan  Calfin  ar  y pwnc  hwn ; 
ac  nis  medrodd  gael  un  ymadrodd  o’i  fewn  yn  cadarnhau 
mai  tros  yr  etholedigion  y hu  Crist  farw'. 

Preg.  Gallaf  fod  yn  Galfinist,  yn  ol  yr  ystyr  cyífredin 
sydd  i’r  en\vad  Calfinistiaeth,  ac  yn  ol  y darnodiad  a 
roddais  o’r  enwad  yn  nechre  ein  hymddyddanion,  pe  na 
hawn  o’r  un  golygiadau  a loan  Calfin  am  hoh  peth.'* 
Ond  gan  i chwi  son  am  Institutes  Calfîn,  mi  a adroddaf  í 
chwi  rai  hrawddegau  o hono ; a hernwch  chwithau,  wrth 
y rhei’ny,  heth  oedd  harn  yr  awdwr.  “ Ac  felly  cawn 
weled  person  y pechadur  a’r  drwgweithredwr  yn  cael  eu 
cynrychioli  yn  Nghrist;  * * * rhoddwyd  yn  ei  erhyn  ef 
hecho(Jpu  rhai  ereill ; * * ^ a hyn  ydy w ein  rhyddhad  ni, 
fod  yr  euogrwydd  a’n  gwnaeth  ni  yn  rhwym  i gosp,  wedi 
ei  syrnud,  a’iroddiarhen  Mah  Duw.”f  Drachefn,  “Fod 
ein  hanwireddau  ni  i gyd  wedi  eu  rhoddi  arno*ef;  hyny 
y w,  gan  ei  fod  ef  yn  hwriadu  glanhau  ymaith  afiendid  ein 
hanwireddau  ni,  ei  fod  ef  ei  hun,  mewn  íFordd  o gyfrifiad 
cydgyfnewidiol,  megys  wedi  ei  orchuddio  â hwynt.”  J A 
thrachefn,  Os  dyoddefodd  Crist  y gosp  ddyledus  i ni, 

* * * yna  y mae  iachawdwriaeth  w'edi  ei  phwrcasu  i ni 
trwy  ei  gyfìawnder  (haeddiant)  ef.”§  A thrachefn  eto, 
“Buasai  yn  afresymol  i Gristgael  ei  wneuthuryn  felldith, 
oddieithr  i’r  dyben  iddo,  wrth  dalu’r  hyn  oedd  ddyledus 
i ni,  bwrcasu  cyfìawnderi  ni.”1[  Y mae’n  amlwg,  wrth 
yr  ymadroddion  hyn,  fod  Calfin  yn  harnu  fod  person  Crist 
wedi  myned  i le  personau  rhai  ereill — fod  pechodau  rhai 
ereili  w^’edi  en  rhoddi  yn  ei  erhyn  ef,  a’u  heuogrwydd  hwy 
wedi  ei  roddi  ar  ei  hen  ef — ei  fod  ef  w' edi  dyoddef  y gosp^ 
edigaeth,  ac  nid  rhy^v  heth  yn  lle  cospedigaeth — a’i  fod 
wedi  talu  yr  hynoedd  ddyledus  i ni.  Yn  awT,  ernad  yw 
yn  dywedyd,  mewn  gair,  mai  dros  yr  etholedigion  yn 
unig  y hu  Crist  farw;  eto,  y mae  ei  ymadroddion  yn 
cynwys  golygiad  ar  sefyllfa  ddirprwyol  Crist  ag  sydd  yn 
arwain  i hyny,  yn  ol  addefiad  Mr.  J.  ci  hnn : ohlegid  y 
mae’r  gŵr  yn  addef  lia  ellir,  yn  gyson,  ddal  fod  Crist 
wedi  dyoddef  y gosp  ddyledus  am  hechod,  licb  ddal  mai 
fr.’os  y sawl  a achuhir,  yn  unig,  y dyoddcfodd.  Felly’r 
wyf  fi’n  penderfynu,  mai — Fod  Crisí  wcdi  dyoddef,  yn  lle 

* Gwel  Ymddyddan  ii.  tudal.  17.— t Calíìn’s  Inst.  B.  ii.  Ch.  xvi 

Sec.  5.-Î  Sec.  6.-§  Ch.  xvii.  Sec.  3.-11  Sec.  4. 


194  Y PREGETHWR  A»R  GWRANDAWR. 


y sawl  a gedwir,’y  gosp  ddyledus  am  bechod,  “ yw  Calfin- 
iaeth;  o leiaf,  mai  hyny  y w Calfiniaeth  Institutes  Calfin.'* 

Gwran.  Ond  a oedd  Calfin  yn  dal  nad  oedd  marwol- 
aeth  Crist  yn  perthyn  i neb  ond  yr  etholedigion? 

Preg.  Yn  wir,  ni  wn  i ddim  pa  fodd  y gallai  ddal  yn 
amgenach,  a bod  yn  gyson  âg  ef  ei  hun  : ond  y mae  Mr. 
Jones,  o Ddinbych,  yn  eiDraethawd  ar  Brynedigaeth,  yn 
awgrymu  y gallai  ei  fod  ef  (Calfin),  yn  nechre  ei  oes,  yn 
dal  rhy  w beth  tebyg,  am  wrthddrychau’r  iawn,  i’r  hyn  a 
ddelir  gan  y Ffwleriaid  yn  ein  dyddiau  ni;  ond  ei  fod,  ‘‘cyn 
ei  farw,  wedi  dyfod  i amddiíFyn  yn  fwy  cy wir,  a chyson  > 
â’i  egwyddorion  ereill,  yr  athrawiaeth  o bryiiedigaeth  neill- 
duol.”  I brofi  hyn,  y mae’n  dwyn  sylwad,  o eiddo  Calfin,  " 
ar  IToan  ii.  2 : “Ac  efe  yw’r  iawn  dros  ein  pechodau  ni;  ; 
ac  nid  dros  yr  eiddom  ni  yn  unig^  eithr  dros  hechodau'r  \ 
holl  fyd.^^  “ Y mae  loan  (medd  Calfin)  yn  chwaneguhyn  ' 
er  mwyn  eglurhad  helaethach,  fel  y byddai  sicrhad  llawn 
i gredinwyr,  fod  y cymod  a wnaed  gan  Grist  yn  cyraedd  ^ 
at  hawh  oll  a dderhyniant  yr  efengyl  drwy  jfydd.^^  Ond  ^ 
fe  godir  cwestiwn,  Pa  fodd  y mae  efe  yn  iawn  dros  hech-  ■ 
odau'r  holl  fyd  ? Mi  a âf  heibio  i ífol-dybiau  rhai  gor- 
phw'yllog,  a roddant,  tan  y Ifugesgus  hwn,  i’r  rhai  an-  • 
nghymeradwy,  ac  felly  i Satan  hefyd,  fod  yn  gyfranogion 
o iachawdwriaeth.  Y mae  y ddyfais  anghenfilaidd  hon  yn  , 
annheilwng  o wrthbrawf.  Y mae  rhai,  a ewyllysiant  ochel  ' 
yr  anferthwch  hwn,  wedi  dy w'edyd,  Fod  digonolrwydd  yn  < 
nyoddefiadau  Crist  [i  fod]  dros  y byd  yn  gyfan  oll;  ond,  ^ 
o ran  eífeithiolrwydd,  [ei  fod  wedi  dyoddef]  dros  ei  ethol-  I 
edigion  yn  unig.  Yn  gyífredin,  dyma’r  eglurhad  sydd  > 
yn  cael  ei  roddi  yn  yr  ysgolion.  Minau,  er  fy  mod  yn 
addef  hyny  yn  ddywediad  cywir^  nid  wyf  yn  ei  gyfrif  \ 
fel  iawn  ddeongliad  ar  y lle  hwn.  O herwydd  nid  oedd  ' 
yn  mwriad  loan  ond  gwirio  fod  y hudd  hwn  yn  gyffredin 
i'r  holl  eglwys.  Gan  hyny,  tan  y gair  oll  [neu’r  hollfyd'] 
nid  yw  efe  yn  cynwys  y rhai  annghymeradwy ; ond  y 
mae’n  golygu  y rhai  crediniol  oU,  a'r  rhai  .hyny  fel  yn 
wasgareäig  yn  amryw  harthau^r  hyd."^%  , 

Y mae  y sylwad  yna  yn  ymddangòs  i mi  yn  ddigon  i 
dori’r  ddadl  y’mherthynas  i farn  y diwygiwr  enwog  hAvnw 
ar  y pwnc. 

Gwran.  Yr  oeddwn  yn  meddwl  cael  ymddyddan  â 


î Gwel  Jones  ar  Brynedigaeth,  tudal.  75,  76. 


YMDDYDDAN  XVIII. 


195 


chwi  am  allu  dyn;  ond  y mae  yr  amser,  a’r  daith,  wedi 
dybenu  yn  llawer  cynt  nag  y buaswn  yn  dymuno ; efallai 
y cawn  hamdden,  wrth  ddychwelyd  adref,  i roi  tro  ar  y 
mater  hwnw. 

Preg.  Purion.  Ond  gadewch  i ni  eto  wneyd  rhyw  gryn- 
oad  o’r  hyn  a fu  dan  einsylwyn  yr  ymddyddan  presenol. 

1.  Y mae  yn  ymddangos  fod  Mr.  Jenkyn  am  fyntumio 
fod,  nid  yn  unig  holl  ddynolryw,  ond  hefyd  holl  ddeiliaid 
llywodraeth  foesol  y bydysawd,  yn  wrthddrychau’r  iawn; 
a bod  yr  iawn  mor  angenrlieidiol  i’r  bydysawd  moesol, 
ag  ydyw  egwyddor  dysgyrchiant  i’rbydysawd  defnyddiol. 

2.  Yr  ydych  chwithau  am  hòni  fod  holl  ddynolryw  yn 
w'rthddrychau’r  iawn,  am  fod  y beibl  yn  dyweyd  i Grist 
farw  dros  bawb  a 'phob  dyn,  a’i  fod  yn  iawn  dros  becli- 
odau’r  holl  fyd. 

3.  Ond  laf.  Oblegid  fod  yn  amlwg  yr  arferir  y geiriau 
pawb,  pob  dyn,  &c.,  mewn  ystyr  cyfyngol  yn  y beibl;  fel  y 
gallai  eu  bod  yn  cael  eu  harferyd  felly  am  wrthddrychau’r 
iawn.  2il.  Oblegid  y dywedir  i Grist  roddi  ei  einioes 
dros  ei  gyfeillion — ei  ddefaid — a’i  eglwys;  ac  na  elwir  neb 
yn  gyfeillion,  yn  ddefaid,  nac  yn  eglwys,  i Grist,  ond  y 
sawl  a gedwir.  3ydd.  Oblegid  fod  holl  redíad  yr  ysgryth- 
yrau  o blaid  y golygiad,  mai  peth  i’r  eglwys  yw’r  cwbl  o 
drefn  achub.  4ydd.  Oblegid  fod  yn  ymddangos  i mi  yn 
anmhosibl  gwneyd  un  synwyr  o lawer  o ysgrythyrau,  ar 
y dybiaetli  o iawn  cyífredínol.  Oblegid  y pedwar  peth 
yna,  meddaf,  ni  fedraf  lai  na  phenderfynu  mai  tros  ei 
eglwys  y rhoddes  Crist  ei  hun,  a throsti  hi  yn  unig. 

4.  Ymddengys  fod  loan  Calfin,  o Geneva,  yn  dra  phell 
oddiwrth  fod  o’r  un  farn  a Ffwleriaid  ein  hoes  ni,  pan 
ysgrifenodd  ei  Institutes  : a’i  fod  yn  pellhau  oddiwrth  y 
farn  hòno  fwy-fwy  fel  yr  oedd  yn  heneiddio. 

Ond  rhaid  i ni  roddi  i fyny,  gan  ddysgwyl  bendith  ar 
ein  hymddyddan,  ac  hefyd  ar  y gymanfa  ag  y mae  ein 
hwynebau  arni. 


YMDDYDDAN  XVIII. 

ANALLU  DYN,  A GWAITH  YR  YSBRYD  GLAN. 

Pregethwr.  [^Wrth  gychwyn  iuag  adreý  o^r  gymanfa.\ 
Wcl,  fy  nghyfaill,  beth  meddwch  am  y gymanfa  ? 

Gwrandawr.  Mi  welais  aniser  ag  y buasai  y fath 


196  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


bregethau  ag  a gly wsom  ni  ddoe  yn  fy  moddio  i drwch  y 
hlewyn;  ond  os  dywedaf  y gwir  i chwi,  yr  oeddynt  yn 
rhy  Galíinaidd,  mwy  na  pheidio,  i’m  harchwaeth  bresenol 
i,  yn  enwedig  pregeth  Mr.  A.  ar  ‘'farw  i’r  ddeddf;”  a 
phregeth  Mr.  B.  wed’yn,  ar  “analludyn,”  ynGalfineidd- 
iach  fyth. 

Wrth  glywed  y Calfinistiaid  yn  curo,  yn  ddiddiwedd, 
ar  ddeddfoldeb,  a gallu  dyn,  y mae  yn  rhyfedd  na  bai 
llai  o weithredoedd  da  yn  eu  plith  nag  y sydd ; oblegid 
y mae’r  Ffwleriaid  yn  cyfaddef  fod  y Calfinistiaid  cystal 
bucheddwyr  a hwythau ; ac  y’mron  â gildio  eu  bod  wedi  . 
bod,  hyd  yma,  yn  fwy  ymdrechgar  gydag  achosion  da.  § 
Nis  gwn  i pa  sut  y mae  pethau’n  bod  felly : byddaf  yn  - 
tybied,  weithiau,  mai  curo  gweithredoedd  da  i lawr  yw’r  ; 
íiordd  oreu  i’w  codi  i fyny.  ' 

Preg.  Curo  gweithredoedd  da  i lawr!  Y mae  Cal-  ‘ 
finistiaeth  yn  gosod  gweithredoedd  da  ar  uwch  tir  nag 
y mae  Ffwleriaeth  nac  Arminiaeth  yn  eu  gosod— Tra  ^ 
mae  yr  Arminiaid  yn  dyweyd  fod  bywyd  saritaidd  yn  ^ 
ammod  am  nefoedd;  dywed  y Calfinistiaid  mai  y*  nef-  ! 
oedd  ei  hun  ydyw,  oblegid  mai  perfifaith  gydífurfiad  â’r  ■ 
ddeddf  a fydd  y nefoedd ; ac  mai  i’r  graddau  ag  y mae’r  : 
Cristion  yn  cydífurfio  â’r  ddeddf,  y mae  yn  nefoedd  arno 
ar  y ddaear.  Tra  mae’r  Ffwleriaid  yn  dy wedyd  fod  ífydd  , 
yn  ammod  by wyd,  y mae’r  Calfinistiaid  yn  dal  mai  by wyd  ! 
ei  hunan  ydy w.  Tra  mae  yr  Arminiaid  a’r  Ffwleriaid  yn  ^ 
edrych  ar  fyAvyd  santaidd  fel  rhy wbeth  tuag  at  gyrhaedd-  ^ 
yd  dedwyddwch,  dy wed  y Calfìnistiaid  mai  dedwyddwch  l 
ei  hunan  ydyw : edrych  yr  Armin  a’r  Ffwler  ar  y peth  « 
feltasg  i’wchyflawni;  ond  y mae’r  Calfin  yn  ei  ystyried  f 
fel  gwledd  i’w  mwynhau.  “O’u  cadw  (neu,  yn  eu  ■ 
cadw)  y mae  gwobr  lawer,”  Salm  xix.  11.  Y mae’r  ' 
cyntaf  yii  edrych  ar  y peth  fel  llafur  i ymboeni  ynddo, 
a’r  olaf  yn  ei  ystyried  fel  ymborth  i ymborthi  arno.  Nid 
yw’r  Calfinist  yn  ystyried  bywyd  saiitaidd  yn  y byd  hwn 
yn  ammod,  ond  yn  flaenbrawf  o ddedwyddwch  y nef; 
a’r  cwbl  yn  dyfod  ar  gyfrif  iawn  Crist.  Yrẃan,  tra  yr 
ydych  chwi  yn  rhyfeddu  fod  y Calfinistiaid  yn  buch- 
eddu  cyn  gystal  ag  y maent ; yr  wyf  fìnau  yn  rhyfeddu  na 
baent  yn  bucheddu’n  llawer  gwell : canys  y mae’r  eg- 
wyddorion  a broífesant  yn  eu  dysgu,  nad  ydyw  i ddyri 


§ Gwel  Attodiad,  Uythyr  ii. 


YMDDYDDAN  XVIII. 


197 


dde'wis  bywyd  santaidd  o flaen  by wyd  ansantaidd,  ddim 
amgen,  o ran  y peth  ynddo  ei  hun,  (heb  son  am  ei  ganlyn- 
iadau,)  na  dewis  esmwythdra  o flaen  poen,  cysur  o flaen 
gofid,  bywyd  o flaen  angeu,  a nefoedd  o flaen  uífern. 

‘‘  Mae  arnaf  eisiau  sel,”  meddai  un  o’r  Ffwleriaid  yîi 
ddiweddar, 

“Mae  arnaf  eîsiau  sel,  a chariad  at  dy  waith, 

Yn  wir,  Thag  ofn  y gosp  a ddel,  ao  am  y gwohr  maith'' 

Chwi  a wyddoch  nad  fel  yna  y canai’r  hen  Galfinist- 
iaid,  ond  fel  hyn : 

Mae  arnaf  eisiau  sel,  a chariad  at  dy  waith, 

^ míírhag  ofn  y gosp  addel,  nac  am  ygyíobi  chwaith.” 

Y r heiì  benill  anwyl ! Mae  arnaf  fly s ei  ganu’r  myny d yma: 

“ Ond  gwir  ddymuniad  llawn,  ddyrchafu'th  g^ŵawn  glod, 

Am  itijWrthyf  drugarhau,  a chofio’m  dana’i  ’rioed." 

Yr  oedd  rhyw  flys  ar  yr  hen  Oalfinistiaid  i fyw  yn  sant- 
aidd,  pe  na  buasai  nef  nac  uíferii  i fyned  iddi  ar  ol  marw; 
canys  gwyddent,  pa  faint  bynag  o santeiddhad  a gaent,  y 
byddai  cymaint  a hyny  o nefoedd  iddynt  cyn  marw,  beth 
bynag  a fyddai  gwed’yn. 

Gwran.  Wel,  gallu  neu  anallu  dyn  yw  y pwnc  yr 
oeddym  yn  son  am  fyned  ato.  Nis  gwn  i pa  beth,  ond 
ystyfnigrwydd  dynion,  sydd  yn  rhwystro  iddynt  edifar- 
hau  a chredu’r  efengyl. 

Preg.  Y mae  yn  wir  fod  yr  athraAviaeth  o anallu  dyn 
yn  cael  ei  chamddefnyddio  yn  fawr,  fel  pethau  ereill,  gan 
ddynion:  ond  eto,  gan  fod  y beibl  yn  dyweyd  na  ddichon 
neb  ddyfod  at  Grist,  oddieithr  i’r  Tad  ei  dynu;  ac  na  all 
dyn  anianol  wybod  y pethau  sydd  o Ysbryd  Duw,  rhaid 
i ninau  gredu  hyny,  oni  raid  ? 

Gwran.  le,  anallu  moesol  y'ẃ  hwnw,  ac  nid  anallu 
naturiol.  Y mae  gan  ddyn  allu  naturiol  i gredu  yn 
Nghrist,  yn  gystal  ag  i gredu  unrhyw  dystiolaeth  ddýnol; 
i edifarhau  am  bechod,  yn  gystal  ag  am  ryw  drwstanwch 
arall:  oiid  yr  achos  na  Avnai  hyny  yw,  ei  anallu  moesol, 
neu,  fel  y dywedais,  ei  ystyfnigrwydd. 

Preg.  Beth  ydych  yn  ei  feddwl  wrth  anallu  naturiol,  a 
moesol  ? 

Gwran.  Anallu  moesol  yw  anewyllysgarwch ; ond 
anallu  naturiol  yw  diífyg  moddion,  neu  gyneddfau,  i 
wneuthur  daioni : y mae’r  cyntaf  yn  bechadurus,  ond  y 
mae*r  olaf  yn  ddiniwed. 


198  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Preg.  Yn  ol  y darnodiad  yna,  o anallu  naturiol  a 
moesol,  pan  mae  dyn  yn  methu  â gwneyd  yr  hyn  a fynai, 
rhaid  mai  naturiol  ydy w yr  anallu ; a phan  nas  myn  dyn 
wneuthur  daioni,  y mae  yn  ddiddadl  fod  ei  anallu,  yn 
anallu  moesol;  ond  pa  un  ai  bod  diífyg  naturiol  hefyd  yn 
y peth,  sydd  gwestiwn  i’w  ystyried.  Pa  un,  meddwch 
chwi,  ai  naturiol,  ai  moesol,  ydyw  y gallu  sydd  yn  y 
duwiol,  rhagor  dyn  annuwiol,  i ewyllysio  gwneuthur  da  ? 

Gwran.  Gallu  mcesol  ydyw,  bid  siwr;  canysy  mae'n 
ewyllysio,  am  ei  fod  yn  mynu  ewyllysio. 

Preg.  Paham  y mae  yn  mynu  ewyllysio  ? 

Gwran.  Am  ei  fod  yn  ewyllysio  mynu  ewyllysio. 

Preg.  Mynu  ewyllysio,  ac  ewyllysio  mynu,  ai  ê ? Os 
nad  oes  rhy wbeth  yn  achos  i’r  dyn  ewyllysio,  heblaw  fod 
un  act  0 eiddo’r  ewyllys  yn  achosi  un  arall,  rhaid  fod 
meddwl  dyn  yn  actio,  neu  yn  ysgogi,  yn  annechreol,  ac 
felly  yr  ydych  yn  ei  wneyd  yn  rhywbeth  mw'y  na  chre- 
adur.  Rhaid  fod  dechread  i waith  creadur  yn  ewyllysio, 
néu  yn  mynu;  ac  felly,  fod  yr  achos  o fod  dyn  yn  ewyll- 
ysio  gwneyd  da,  yn  rhywbeth  yn  nghyfansoddiad  ei  natur, 
neu  (fel  yr  wryf  fi  yn  credu)  yn  rhywbeth  a roddir  ynddo 
gan  yr  Ysbryd  Glân;  pa  un  bynag,  y mae’n  rhaid  ei  fod 
yn  rhywbeth  annibynol  ar  ewyllys  y dyn  ei  hunan. 
Rhaid,  meddaf,  fod  y sawl  sydd  yn  ewyllysio  yrhynsydd 
dda,  wedi  derbyn  peth  ag  y mae  ereill  yn  fyr  o hono. 
Felly,  os  ydyw  eich  dárnodiad  chwi  o anallu  naturiol  yn 
gywir,  y mae  anallu’r  annuwiol  i ewyllysio  yr  hyn  sydd 
dda,  yn  anallu  naturiol,  'öanys  y mae  yn  ol  o’r  moddion 
tumewnol  (sef  yr  anian),  trwy  ba  un  y mae  y duwiol  yn 
ewyllysio’r  hyn  sydd  dda. 

jPeidiwch  chwi  nghamgymeryd  i yrẃan.  Yr  wyf  yn 
dy w'eyd  mai  anallu  naturiol  yw  anallu  dyn  i ewyllysio  yr 
hyn  sydd  dda ; hyny  yw,  os  y w eich  darnodiad  chwi  o 
anallu  naturiol  yn  gywir;  (ac  yr  wy’n  meddwl  eich  bod 
yn  darnodi’r  peth  yn  debyg  i fel  y gwnai’r  Parch.  Mr. 
Hinton,  ac  ereill  o’r  Ffwleriaid.)  Ac  os  felly,  prin  yr 
wyf  fi  yn  deaìl  y’mha  le  y mae  naturioldeb  anallu  dyn 
yn  diweddu,  na  pha  le  y mae  ei  foesoldeb  yn  dechreu. 
Ond  yr  wyf  yn  siwr  na  ddichon  neb  ddyfod  at  Grist,, 
oddieithr  i’r  Tad  ei  dynu;  na  all  dyn  anianol  wwbod 
pethau  ysbrydol;  ac  na  all  y rhai  a gynefinwyd  â gwneuth- 
ur  drwg,  wneuthur  da,  mwy  nag  y gall  Ethiop  newid  ei 
groen,  neu’r  llewpard  ei  frychni.  Y mae  yn  wir  nad  yr 


YMDDYDDAN  XVIII. 


199 


un  fath  yw  anallu  dyn  i wneyd  da,  ag  anallu  Ethiop  i 
newid  eigroen,  canys  y mae’rolafyn  ddiniwed,  panmae’r 
cyntaf  ynbechadurus  : ond  y mae’r  naill  mor  wirioneddol 
anallu,  ag  ydyw’r  liall. 

Gwran.  Ond  y mae  gan  ddyn  allu  i gredu  ac  edifarhau 
pe  yr-ewyllysiai. 

Preg.  Gadewch  fod  gan  ddyn  allu  naturiol  i weithredu 
yn  ol  ei  ewyllys,  eto,  os  na  all  droi  ei  ewyllys  at  ddaioni, 
y mae  mor  farw  i ddaioni,  a phe  bai  bren  neu  gareg. 
Pa  beth,  meddwch  chwi,  y w’r  ysgogiad  cyntaf,  mewn  dyn, 
at  rinwedd  neu  fai  ? 

Gwran.  Yr  ewyllysio:  yr  ewyllys  yw  y rhod  fawr, 
ac  y mae’r  cyneddfau  ereill,  fel  y mân-rodau,  yn  ysgogi 
fel  yr  ysgogo  hithau. 

Preg.  Y cwestiwn,  bellach,  ydyw,  nid  a ydyw’r  mân- 
rodau  yn  abl  i gydysgogi  à’r  rhod  fawr,  fel  ei  gelwch;  ond, 
pan  y mae  y rhod  fawr  yn  troi  un  ífordd,  a all  y dyn  ei 
throi  ífordd  arall  ? nid  a ydy w’r  ewyllys  yn  abl  i ddy- 
lanwadu  y cyneddfau  ereill  i weithrediad;  ond,  pan  y mae 
yr  ewyllys  ei  hunan  bob  amser  ar  ddrwg,  a all  y dyn  ei 
throi  at  ddaioni  ? Os  na  all  dyn  ewyllysio’r  hyn  sydd  dda, 
nid  yw  dyweyd  y gallai  pe’r  ewyllysiai,  amgen  na  dy- 
weyd  y gallai  pe  gallai. 

Gwran.  Mi  glywais  ddyweyd  y byddai’r  enwog  R. 
Tibbot,  0 Lanbrynmair,  yn  arfer  dy wedyd,  mai  anewyllys 
pobl  oedd  eu  hanallu;  ac  mai  diaíiiaid  y’nghrwyn  dynion 
oeddynt  am  hyny. 

Preg.  Wel,  yr  oedd  y gẁr  parchedig,  wrth  ddywedyd 
felly,  yn  caniatâu  fod  dynion  yn  analluog  at  ddàioni.  Ac 
yn  wir,  nid  oes  dim  yn  gwneyd  dynion  yn  debyg  i ddi- 
aíliaid,”  yn  gymaint  a’u  hanallu  iewyllysio’r  hyn  sy  dda. 

Gwran.  Tebyg  eich  bod  yn  barnu,  ynte,  mai  ar  yr 
ewyllys  yn  unig  y mae’r  Ysbryd  Glân  yn  dylanwadu  yn 
yr  ailenedigaeth. 

Preg.  Disynwyr  .yw  son  ,am  ddylanwadu  ar  un  o gy- 
neddfau  yr  enaid  ar  ei  phen  ei  hun,  sef  yn  wahanol 
oddiwrth  yr  enaid;  canys  nid  gwahanol  ranau,  ondgwa- 
hanol  alluoedd  yr  enaid,  ydyw  ei  gyneddfau.  Nid  rhan 
o’r  enaid,  ond  gallu’r  enaid  i ewyllysio,  yw’r  ewyllys. 
Yn  awr,  y mae  son  am  ddylanwadu  ar  allu^  yn  wahanol 
oddiwrth  y peth  sydd  yn  gallu,  «yn  ynfydrwydd:  y mae 
son  am  ddylanwadu  ar  yr  ewyllys,  sef  ar  y gallu  sydd  yn 
yr  enaid  i ewyllysio,  yn  wahanol  oddiwrth  yr  enaid,  yn 


200  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


betli  disynwyr.  Nid  dylanwad  ar  ryw  nn  gyneddf  i’r 
enaid,  yw  ailenedigaeth,  ond  cyfnewidiad  ar  yrlioll  enaid. 
“ Od  oes  neb  yn  Nghrist,  y mae  efe  yn  greadur  newydd,’^ 
2 djdr.  V.  17. 

(jruuran.  Efallai  y dywedwch  chwi  fod  rhywbeth  new- 
ydjlíiyn  cael  ei  roddi  yn  yr  enaid,  yn  yr  ailenedigaeth,  aT* 
nad  oedd  ynddo  o’r  blaen. 

Preg.  Nid  oes  nn  newydd  yn  cael  ei  rhoddi, 

yr  wy’n  addef:  ond  eto,  rhoddir  rhywheth  newydd,  ag 
sydd  yn  dylanwadu  yr  enaid  yn  ei  holl  gyneddfan  a’i 
ysgpgiadau.  Geilw  rhai  y peth  yn  archwaeth,  tnedd, 
neu  naws:  ond  geilw’r  beibl  ef,  calon  newydd,  duwiol 
anian,  deddfy  meddwl,  &c.  Y mae’r  ymadroddion  cryfaf 
yn  cael  eu  harferyd  yn  y beibl  i ddangos  mawredd  y c.yf- 
newidiad  a wneir  mewn  dyn  pan  ei  hailaner,  megys 
tynu’r  hen  galon,  a rhoi  nn  newydd  yn  ei  lle ; cren  o 
newydd,  &c. 

Gwran.  Onid  yw  yr  ymadroddion  yna  yn  arwyddo  yr 
hyn  y mae  dyn  yn  cael  ei  ddwyn  iddo  drwy’r  gair,  sef 
trwy  gael  ei  berswadio  iddo?  Ac  os  oes  posibl  i ddyn 
gael  ei  berswadio  i’r  peth,  rhaid  fod  ganddo  o’r  blaen  allu 
i’w  gyflawni;  òblegid  ni  wiw  ç,e4sio  perswadio  dyn  i beth 
nas  gall. 

Preg.  Y mae’n  wir  mai  trwy’r  gair  y mae  dyn  yn 
cael  ei  aileni,  ond  nid  dyna’r  gwir  Tgyd.  Rhaid  i’r  Hwn 
a barodd  i’r  goleuni  lewyrchu  o dywyllwch,  lewyrchn  i’r 
galon ; ie,  tuag  at  gael  dyn  i gredu,  rhaid  cael  “ gweith- 
rediad  nerth  ei  gadernid  ef,  yr  hon  a weithfedodd  efe  yn 
Nghrist,  pan  y cyfododd  ef  o feirw,”  Eph.  i.  19,  20. 

Gwran,  Y mae’r  athrawiaeth  yna  yn  dinystrio  rhyddid 
y dyn.  Canys  pa  fodd  y mae  dyn  yn  weithredydd  rhydd 
wrth  beidio  credu  ac  edifarhau,  ac  yntau  heb  allu  iT 
naill  na’r  llall  ? A pha  fodd  y mae  dyn  yn  weithredydd 
rhydd  wrth  gredu  ac  edifarhau,  tra  bo  rhy w nerth  anni- 
bynol  arno  ef  ei  hunan  yn  ei  weithio  i’r  pethau  hyny  ? 

Preg.  Y peth  y mae  dyii  yn  fwyaf  ewyllysgar  iddo,  y w 
yr  hyn  y mae’n  fwyaf  rhydd  i’w  gyflawni;  a pho  gryfaf 
fyddo  dylanwadau’r  Ysbryd  ar  feddwl  dyn,  mwyafyny 
byd  a fydd  ewyllysgarwch  y dyn  at  ddaioni.  Felly,  po 
gryfaffyddodylanwadau’rYsbrydarfeddwl  dyn,  mwyafyw 
ei  ryddid  i gyflawni  pqi)  dyledswydd,  ac  i ochel  pob  bai. 
‘^Dy  bobl  a fyddant  ewyllysgar  yn  nydd  dy  nerth,”  Ps^ 
cx.  3',  Mwyaf  y nerth,  mwyaf  yr  ewyllysgarwch ; h.  y.. 


YMDDYDDAN  XVIÎI. 


201 


po  fwyaf  fo’r  dylanwad  oddiucliod,  mwyaf  oll  fydd 
rhyddid  y dyn  i gyflawni  yr  hyn  y ma«  yn  ei  ddewis. 

Yr  ewyllys  yw  gallu  yr  enaid  i ddewis ; ac  y mae  dyn 
yn  rhwyni  o ddewis  yr  hyn  sydd  yn  ymddangos  iddo  ef, 
ar  y cyfan,  yn  fwyaf  dymunol.  Hefyd,  y mae  yn  an- 
mhosibl  i ddyn  lai  na  phenderfynu  dymunoldeb  neu  anny- 
munoldeb  peth,  yn  ol  anian  neu  dueddfryd  y meddwl : 
felly,  gan  nad  pa  mor  gryflon  fyddo  annogaethau  allanol  i 
ddyn  ddewis  santeiddrwydd,  y maent  yn  annigonol  heb 
ryw  weithrediad  tumewnol.  Heb  hyn,  po  fwyaf  a fe- 
ddylio  dyn  am  santeiddrwydd,  pellaf  yn  y byd  y mae  ei 
feddwl  yn  myned  oddiwrtho;  a pho  fwyaf  a feddylio  am 
bechod,  mwyaf  oll  ydyw  ei  ymlyniad  ynddo:.  y mae’n 
elyn.  i’r  cyntaf,  ond  yn  ffrynd  i’r  olaf.  F elly,  os  na  all  dyn 
gynyrchu  anian  newydd  ynddo  ei  hun,  nis  gall  ddymuno 
e'wyllysio  neu  ddewis  »anteiddrwydd. 

Gwran,  Wel,  y mae  ewyllys  dyn  yn  rhydd  i ddewis  a 
gwrthod  fel  y myno. 

Preg.  Peth  disynwyr  ydyw  son  am  ryddid  neu  gaeth- 
iwed  yr  ewyllys;  canys  nid  ydyw  rhyddid  a chaethiwed 
yri  briodol  i ddim  ond  yr  hyn  sydd  yn  meddu  ar  allu  i 
ddew'is  a gwrthod;  neu,  mewn  gair  arall,  yr  hyn  sydd  yn 
meddu  ar  ewyllys.  Yn  awr,  wTth  ddywedyd  fod  yr 
Gwyllys  yn  rhydd,  neu  yn  gaeth,  yr  ydych  yn  ei  gwneyd 
yn  fòd  sylweddol,  yn  dewis  ac  yn  gwrthod  drosto  ei  hun, 
ac  nid  (fel  y mae  mewn  gwirionedd)  yn  allu  yn  y dyn, 
trwy  ba  un  y mae’r  dgn  yn  dewis  ac  yn  gwrthod.  Wrth 
»on  am  ewyllys  rydd,  yr  ydych  yn  rhoddi  tybiaeth  fod  yr 
ewyllys  yn  meddu  ar  allu  i ddewis,  neu,  mewn  gair  arall, 
fod  yr  ewyllys  yn  meddu  ewyllys ; ac  felly,  rhaid  fod  yr 
ewyîlys  hòno  yn  meddu  ar  ewyllys  o’r  eiddi  hithau,  &c.  &c. 
Felly,  byddai  gan  yr  enaid  beth  aneirif  o ewyllysiau, 
ewyllys  mewn  ewyllys,  ac  ewyllys  mewn  ewyllys,  yn 
ddiddiwedd.  Gan  hyny,  nid  i’r  ewyllys  y mae  rhyddid 
neu  gaethiwed  yn  briodol;  ond  i’r  dyn  ei  hun. 

Dygwn  y peth  i ddau  gyfresymiad,  felhyn:  Pa  beth 
bynag  nad  y w yn  meddu  ar  ewyllys,  y mae  ynddisynwyr 
priodoli  iddo  ryddidna  chaethiwed;  ond  nid  yw’rewyllys 
yn  meddu  ar  ewyllys;  gan  hyny,  y mae’n  beth  disynwyr 
priodoli  i’r  ewyllys  ryddid  na  chaethiwed. 

Drachefn:  Pa  beth  bynag  sydd  fn  meddu  ar  ewyllys, 
ŷ mae’n  rhaid  iddo  fod  yn  rhydd  neu  yn  gaeth;  ond  y 
mao  dyn  yn  meddu  ar  ewyllys ; gan  hyny,  rhaid  fod  dyn 


202  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


yn  rhydd  neu’n  gaeth.  Felly,  i’r  dyn,  ac  nid  i’r  ewyllys, 
y dylid  priodoli  rhyddid  neu  gaethiwed. 

Gwran.  Wele  hydded  felly;  ond  eto,  os  na  all  dyn 
weithredu  ond  yn  ol  anian  lywodraethol  ei  enaid,  yna 
rhaid  ei  fod  yn  gaeth  i’r  anian  hôno;  a pha  fodd  y gellir 
dywedyd  ei  fod  yn  weithredyddrhydd? 

Preg.  Fel  y dywedais  o’r  hlaen,  y peth  y mae  dyn 
fwyaf  ewyllysgar  iddo,  y w’r  hyn  y teimla  fwyaf  o ryddid 
ynddo ; a’r  peth  y mae  dyh  yn  fwyaf  ewyllysgar  iddo,  yn 
siwr,  yw’r  hyn  syddfwyafcydweddol  â’i  anian:  ganhyny, 
nid  ydyw  dywedyd  fod  dyn  yn  gaeth  i’w  anian,  neu’n  ' 
rhwym  ò weithredu  yn  ol  ei  anian,  ddim  amgen  na  dyweyd  , 
ei  fod  yn  rhwym  o wneyd  y peth  y mae  fwyaf  ewyllysgar  " 
iddo — y péth  y teimla  fwyaf  o ryddid  ynddo — a’r  peth ; 
mwyaf  dymunol  ganddo:  neu,  os  mynwch  chwi,  ei  fod  * 
yn  rhwym  i wneyd  ei  ddewis,  hyny  yw,  yn  rhwym  i fod 
yn  rhydd.  Pa  ryddid  mwy  a allech  ei  ddychymygu?  , 

Gwran,  Os  rhy  wheth  yn  natur  dyn,  neu  rywheth  sydd 
yn  cael  ei  roddi  ynddo  gan  yr  Yshryd  Glân,  sydd,  o angen- ' 
rheidrwydd,  yn  penderfynu  ei  ymddygiadau,  yna  nis  gall ' 
ei  ymddygiadau  íbd  yn  rhinwedd,  nac  yn  fai,  yn  y dyn  'ei  . 
hun;  nis  gall  ef  deilyngu  canmoliaeth  nac  annghanmol- 
iaeth,  gwohr  na  chosp : ohlegid,  pa  rinwedd  y w i ddyn 
wneuthur  da,  os  na  all  yn  amgen  ? A pha  fai  ŷdy w i ; 
ddyn  wneuthur  drwg,  os  na  all  heidio?  Pan  yr  ydychyn  ■ 
hôni  mai  rhywheth  sydd  yn  wreiddiol  yn  natur  dyn,  -neu 
rywheth  a roddir  ynddo  gan  yr  Yshryd  Glân,  sydd  yn  | 
penderfynu  ei  ymddygiadau,  yr  ydych  yn  symud  poh  < 
gweithredyddiaeth  (agency)  oddiwrth  y dyn  ei  hun,  i’r  ■ 
peth  hwnw,  neu  i’r  achos  o’r  peth  hwnw.  Nid  yw  y dyn  ^ 
mwyach  yn  Aveithredydd  {agent)^  ond  offeryn  ydyw,  ■ 
megys  yn  llaw  rhwyun,  neu  ry’svheth,  annihynol  hollol  arno 
ef  ei  hun;  a chwû  a wyddoch  nad  yn  yr  offeryn  y mae’r 
rhhiwedd  na’r  hai  moesol,  ond  yn  y neh  sydd  yn  éi  drin. 

Preg.  Yr  ydych  yn  cymeryd  yn  ganiataol  nas  gall 
ymddygiad  fod  yn  rhinwedd  nac  yn  fai,  os  hydd  rhywheth 
yn  natur  y gweithredydd  yn  peri  nas  gall  ymddwyn  yn 
wahanol:  ond  y mae  hyny  yn  gamgymeriad.  Y mae 
Duw  ei  hun,  o angenrheidrwÿdd  natur,  yn  caru  santeidd- 
rwydd,  ac  yn  casâu  pechod;  nis  gall  yn  amgen:  eto  y 
mae  hyny  yn  rhinwe§d  anfeidrol  ynddo,  ac  fe’i  canmolir 
yn  dragywydd  am  hyny.  “Pa  fodd  (meddai  Joseph)  y 
gallaf  wneuthur  y mawTddrwg  hwn,  a pheclm  yn  erhyn  j 


YMDDYDDAN  XVIIL 


203 


Duw?”  Gen.  xxxix.  9.  Yr  oedd  y peth  a roddwyd  gan 
Dduw  yn  ei  enaid  mor  gryf,  fel  nas  gallai  wneyd  y mawr- 
ddrwg  hwnw;  ac  eto,  y mae’r  ymddygiad  yn  un  o’r 
esiamplau  dysgleiriaf  o rinwedd  a gpvn  yn  yr  HenDesta- 
ment.  Gallaswn  chwanegu,  y rhaid  fod  rhywheth  anni- 
hyhol  ar  eu  hewyllys  eu  hunain,  yn  gwneyd  na  all  saint 
ac  angelion  y nef  hyth  syrthio  i hechod;  canysni  feddant 
well  ewyllys  nag  oedd  gan  yr  angelion  ereill  cyn  syrthio, 
a chan  Adda  yn  Eden:  eto,  yn  y nefoedd,  yn  unig,  y 
mae  rhinweddyn  ymddangosyn  ei  herffeithrwydd.  Dra- 
chefn,  yr  ydym  yn  darllen  fod  dynion  yn  cael  eu  rhoddi 
i fyny  i hechodau;  ac  er  nad  ydym  i feddwl  fod  Duw  yn 
temtio  neh  i hechod,  na  hod  dim  y mae’n  wneyd  yn  achos 

0 hechod  neh;  eto,  y mae  rhoddi  dynion  i fyny  i hechodau 
yn  heth  ag  y mae  cyflawni  y pechodau  hyny  yn  ganlyniad 
sicr  iddo. 

Gwran.  Nid  yw  rhoddi  dynion  i fyny  i hechod,  yn 
cynwys  dim  rhagor  na  hod  y gras,  neu  y daioni,  ag  oedd 
yn  eu  rhwystro  i gyflawni  y pechod  hwnw,  yn  cael  ei  attal 
oddiwrthynt. 

'Preg.  Y mae  hyny  yn  ddigon  gwir ; a dyma  ninau 
yrŵan  y’nghanol  y pwynt.  Pan  y mae’r  gras  sydd  yn 
Cadw  dyn  rhag  cyflawni  unrhyw  hechod  yn  cael  ei  attal 
oddiwrtho,  y mae  anian  hechadurus  dyn  yn  peri  nas  gall 
lai  na  chyflawni  y pechod  hwnw  pan  gaffo  gyfleusdra. 
Ond-nid  yw  y.dyn  yn  llai  heius,  ac  ni  hydd  ei  gyfrif  yn 
esmwythach  o ran  hyny.  Ymddengys,  yn  ol  eich  ym- 
resymiad  chwi  eich  hun,  mai  i’r  graddau  ag  y mae  y gras 
attaliol  mewn  arferiad  tuag  at  ddyn,  y mae’r  dyn  yn  alluog 

1 wrthsefyll’temtasiynau  i hechod.  Yrŵan,  os  nad  ydyw 
fod  gras  attaliol  yn  gadael  dyn  i gyflawni  pechodau  an- 
nghyffredin,  yn  lleihau  dim  ar  hechod  y dyn  wrth  eu  cyf- 
lawni;  nid  ydyw  fod  gras  attaliol  yn  gadael  dyn  i gyflawni 
pechodau  cyflredin,  yn  lleihau  dim  ar  hechod  y dyn  wrth 
gyflawni  rhei’ny  chwaith.  Y mae  anian  hechadurus  yr 
annuwiol  mor  gryf,  fel  nas  gall  heidio  â gwneyd  drwg, 
ond  i’r  graddau  yr  attelir  ef  gan  ras : ond  y mae  hyny 
yn  gwneyd  y dyn  yn  waeth,  ac  nid  yn  ei  esgusodi  erbyn 
y farn. 

Gwran.  Ond  fe  all  y dyn  ddewis  y da  neu’r  drwg,  yn 
ol  yr  annogaethau  (rnotwes)  sydd  ŷn  ymddangos  iddo  ef 
yn  gryfaf  ar  y pryd.  ^ ^ 

Preg.  Nid  fe  all,  ond  y mae,  o angenrheidrwydd  ei 


S04  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 

natur,  yn  rh.wym  o wneyd  felly.  Ond  eto,  y mae  y dyii 
yn  sicr  o farnu  cryfder  annogaethau  yn  ol  tuedd  neu  anian 
lywodraethol  ei  enaid.  Y mae  dynion  o wahanol  duedd- 
ladau  mewn  pethau  tymhorol,  ac  yn  ol  y gwahanol  duedd-. 
ladau  hyny  y maent  yn  dewis  y naill  beth,  acyn  gwrthod 

Bwriwch  y byddai  i Siôn  a Dafydd  gael  eu  dewis,  ai 
byw  yn  un  o drefydd  mawr  Lloegr,  ai  mewn  rhy w luest 
y nghanol  bryniau  Cymru;  y mae  Siôn,  o duedd  feudwy- 
j hoíìi  bod  ar  ei  ben  ei  hun;  ond  y mae  Dafydd,  o 
duedd  fydol,  yn  hofíi  bod  yn  sẃn  a dwndwr  y byd.  Yn 
awr,  gosodwch  yr  holl  annogaethau  i ddewis  y naill  a’r. 
ilall  0 flaen  y ddau;  dywedwch  fod  y lluest  ynlleman-, 
teisiol  i fyfyrio,  am  ei  bod  allan  o gyraedd  dwndwr  y ' 
trefydd,  &c.  Dywedwch  drachefn  am  v dref,  ei  bod  ynî 
lle  manteisiol  i fasnachu,  &c.  Wel,  y mae  Siôn  yn  dewÌ3 
y lluest,  a Dafydd  yn  dewis  y dref,  er  fod  yr  un  annog--, 
aethau  i ddewis  y naill  a’r  llall  yn  cael  eu  gosod  ,o  flaen? 
y ddau ; ac  y mae  pob  un  o’r  ddau  yn  dewis  yn  ol  yr, 
annogaethau  agsyddyn  ymddangos  iddo  yn  gryfaf:  ond  , 
y mae  eu  gwahanol  dueddiadau  meddyliol  yn  peri  i up.  ■ 
tàmu  yr  annogaethau  hyn  yn  gryfaf,  ac  i’r  llall  farnu  yr 
ftnnogaethau  ereill  yn  gryfaf;  a*r  canlyniad  ydy w,  eu  bod 
yn  dewis  yn  wahanol.  ; 

Sylwch  eto.  Y mae  ífordd  santeiddrwydd  a íFordd; 
pechod  yn  cael  eu  gosod  o flaen  dynion,  y’nghyda’r  an-‘ 
nogaethau  i’wdewis;  y mae’r  gostyngeiddrwydd,  y nef.| 
olrẁydd,  a r cariad  ag  sydd  yn  y naill,  fel  annogaethaui’w* 
dewis;  a’r  balchder,  y bydolrwydd,  a’r  penrhyddid  sydd. 
yn  y llall,  fel  annogaethau  i’w  dewis  hithau,  yn  cael  eu^ 
dangos.  Wel,  y mae  ychydig  yn  dewis  ffordd  santeidd-i 
rwydd,  a llawer  yn  dewis  ffordd  pechod ; a’r  achos  o hyny 
yw,  fod  anian  yr  ychydig  yn  peri  iddynt  farnu  yr  annog- 
aethau  o blaid  santeiddrwydd  yn  gryfaf,  ac  anian  y llawer 
yn  peri  iddynt  hwythau  farnu  yr  annogaethau  o blaid 
pechod  yn  gryfaf. 

Y mae  anian  y dewiswyr  yn  gwneyd  pob  gwahaniaeth 
yn  eu  gwaith  yn  rhoddi  barn  ar  deilyngdod  neu  gryf- 
der  annogaethau  i ddewis  a gwrthod.  Y mae’r  hyn  a 
ystyrir  gan  berchenog  un  anian  yn  annogaeth  i ddewis,  yn  I 
€îael  ei  ystyried,  gan  berchenog  anian  arall,  yn  annogaeth  î 
wrthod  y peth.  Y mae  anian  yr  hwch  yn  periiddi  hi  ddewis 
y lliiid^  oblegid  mai  Uaid  ydy w : ond  y mae  anian  y ddafad 


YMDDYDDAN  XVIII. 


205 


yn  peri  iddi  hithau  ei  wrthod,  ohlegid  mai  llaid  ydyw.  ¥ 
mae  aniany  duwiolyn  periiddo  farnusanteiddrwyddpeth 
yr  annogaeth  grefaf  i’w  ddewis;  ond  y mae  anian  yr  annuw- 
iol  yn  gwneyd  iddo  ef  farnu  santeiddrwydd  peth  yr  annog- 
aeth  grefaf  i’w  wrthod.  Felly,  er  fod  dyn  yn  rhwym  o 
ddewis  yn  ol  yr  annogaethau  ag  y mae  ef  ar  y pryd  yn 
eu  harnu  yn  gryfaf;  eto,  y mae  harn  dyn  am  gryfder  an- 
nogaethau  yn  dihynu  ar  anian  lywodraethol  ei  feddwl. 

Gwran.  Y mae  dynion  annuwiol  yn  gwneyd  llawer  o 
bethau  da ; y maent  yn  dirion  wrth  eu  perthynasau  a’u 
cymydogion — y maent  yn  gymedrol  ac  yn  sohr  mewn 
hwyta  ac  yfed — ac  y mae  llawer  o honynt  yn  dymuno  caru 
Crist,  a chredu  ynddo:  y maent  yn  gwneyd  llaw'er  o 
hethau  rhinweddol,  er  na  feddant  un  anian  ond  a ddaeth 
gyda  hwynt  i’r  hyd.  Yn  awr,  os  gall  dyn  wneyd  rhai 
pethau  da,  heh  ryw  aniannewydd,  pam  na  allai  wneyd  y 
cwhl  a orchymynir  iddo  ? Ac  os  gall  rhai  dynion  fy w yn 
rhinweddol,  heh  ddim  ynddynt  ond  a ddaeth  gyda  hwynt 
i’r  hyd,  paham  na  allai  pawh  wneyd  hyny  ? 

Preg.  Cyn  penderfynu  fel  yna,  gadewch  i ni  chwilio 
i’r  pethau  têg  a enwasoch,  i weied  a ydynt  yn  rhinwedd- 
au  gwirioneddol,  ai  nad  ydynt.  1.  Y mae  dyn  yn  dirion 
wrth  ei  herthynasau ; y mae’r  anifel  felly  hefyd : y mae 
dyn  yn  gymwynasgar  i’wgymydog;  da  y mae’n  gwneuthur, 
y mae  llaw’er  o anifeiliaid  hefyd  yn  dirion  wrth  eu  rhy w. 
Felly,  nid  y w y pethau  yna,  ynddynt  eu  hunain,  yn  rhin- 
weddau  mewn  dynion  mwy  nag  mewn  anifeiliaid ; er  y 
hyddai  ymddwyn  yn  groes  i hyny  yn  profi  dyn  nid  yn 
unig  yn  ddirinw^edd  fel  anifel,  ond  hefyd  yn  hechadurus 
islaw’r  anifel. 

2.  Trachefn.  Y mae  dynion  yn  ymgadw  oddiwrth 
hechodäu,  oddiar  ailddyhenion.  Y mae  ofni  colli  enw  da 
yn  cadw  llawer  un  rhag  lladrata,  meddwi,  godinehu,  &c. : 
ac  y mae’n  dda  i gymdeithas,  ac  yn  dda  i’r  dyn  ei  hun, 
mewn  ystyr  nacaol,  fod  rhyw  heth  yn  ei  attal  i wneyd  y 
pethau  yna ; er  nad  oes  dim  gwûr  rinwedd  lle  nad  y w’r 
peth  yn  cael  ei  garu  a’i  wmeyd  er  ei  fwyn  ei  hun.  Dyma 
ddyn  yn  gw'eled  gŵr,  ag  sydd  yn  ei  ddyled  ef  o ganpunt, 
y’mron  â hoddi  yn  y llif.  Efallai  na  huasai  achuh  hywyd 
ei  gymydog  yn  ddigon  o annogaeth  ganddo  i roddi  ei 
fy wyd  ei  hun  mewn  perygl  er  ei  achuh : ond  wTth  ystyried 
y hyddai  ef  yn  ol  o’i  ganpunt,  os  hoddai  y dyn,  y mae’n 
gwneyd  yr  anturiaeth.  Yrŵan,  erhod  yr  anturiaeth  yn 


206  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


fawr,  a bod  y dyn  drwy  hyny  wedi  gochel  y pechod  o 
beidio  gwneuthur  daioni  pan  oedd  ar  ei  law  ei  wneuthur; 
eto,  nid  oes  dim  gwir  riiiwedd  neu  santeiddrwydd  yn  y 
peth,  oblegid  mai  ei  fudd  ei  hunan,  ac  nad  hyfrydwch 
mewncyílawni  ei  ddyledswydd,  a barodd  iddo  ei  wneuthur. 

3.  Am  ddymuno  caru,  a chredu  yn  Nghrist,  yr  wyf  yn 
dyweyd  nas  gall  dymuniad  i garu  Crist  fod  lle  na  byddo 
cariad  ato ; canys  y mae  dymuno  caru  gwrthddrych,  yn 
ddiau,  yn  radd  o gariad  tuag  at  y gwrthddrych  hwnw. 
Dichon,  hefyd,  i ddyn  ddymuno  cael  crefydd  er  mwyn 
gochel  uffern;  ondnis  gall  fod  dim  dymuniad  am  dani  er 
ei  mwyn  ei  hun,  heb  anian  newydd. 

Gwran,  Wel,  os  rhyw  duedd  yn  natur  dyn  sydd  yn 
ei  arwain,  yn  angenrheidiol,  i’r  peth  ymaneu’r  peth  arall,' 
ni  welwn  i,  yn  fy  myw,  pa  rinwedd  neu  bechod  a all  fod; 
ynddo,  mwy  nag  mewn  áiîûíhl  yn  dylyn  greddf  ei  natur.  • 

Preg,  le,  dyna’r  hen  opiniwn  Arminaidd  fyth,  sef  na 
all  un  weithred  fod  yn  rhinweddol,  heb  fod  meddwl  y, 
gweithredydd  mewn  stât  o ddidueddrwydd  at  y peth,  cynÿ 
penderfynu  ei  gyflawni.  Pan  y mae  y gweithredydd  yn! 
gwneyd  yr  hyn  sydd  dda,  os  ydyw  ei  duedd  neu  ei  anian' 
(pa.  un  bynag  ai  ei  unig  anian,  ai  ei  anian  grefaf,  a fyddo). 
yn  peri,  o angenrheidrwydd,  iddo  w’neuthur  felly;  yn  ol 
eich  gosodiad  chwi,  nid  oes  dim  rhinwedd  neu  santeidd-; 
rwydd  yn  y weithred,  na  dim  canmoliaeth  yn  perthyn  i’r; 
gweithredydd.  Ac  o’r  tu  arall,  pan  y mae  gweithredydd- 
yn  gwneyd  yr  hyn  sydd  ddrwg,  os  ydy w ei  anian  neu  eií 
duedd  yn  peri  iddo  wneuthur  felly,  yn  ol  eich  ymres-| 
ymiad  chwi,  nid  oes  dim  pechod  yn  y peth.  Felly,  rhaidí 
fod  meddwl  y g'weithredydd,  yn  flaenorol  i benderfynu  ar 
unrhyw  ymddygiad,  mewn  stât  o ddidueddrwydd  at  j'i 
peth,  cyn  y gall  na  rhinwedd  na  phechod  fod  yn  y cyf-; 
îawniad  o hono. 

\Vel,  wel,  yn  ol  y golygiad  yna,  nid  ydyw  yn  bechad- 
adurus  i ddyn  fod  yn  ddifater,  pa  un  a wnelo  ai  dr^vg  ai 
da ; îe,  y mae’n  rhaid  iddo  fod  felly  cyn  y byddo  gẃneyd 
drwg  yn  bechod,  na  gwneyd  da  yn  rhinwedd.  Yn  ol  y 
golygiad  yna,  nid  pechod  yw  sychedu  am  w’aed,  ac  nid 
santeiddrwydd  yw  newynu  a sychedu  am  gyfiawnder! 
Po  gryfaf  a fyddo  tuedd  meddwl  dyn  at  bob  drygioni, 
pellaf  yn  y byd  ydyw  oddiwrth  fod  i’w  feio;  a pho  gryfaf 
a fyddo  tueddfryd  dyn  at  ddaioni,  pellaf  yn  y byd  ydyw 
oddiwrth  fod  i’w  ganmol,  am  y peth!  Ie>  yn  ol  yr 


YMDDYDDAN  XVIII. 


207 


opiniwii  yma,  ni  bu  neb  erioed  yn  y byd  mor  ddirinwedd 
a lesu  Grist!  oblegid  yr  oedd  ei  dueddfryd  ef  at  ddaioni 
mor  gryf  a gwastadol,  fel  na  bu  dim  croes  i hyny  yn  ei 
feddwl  am  foment  erioed;  ac  yroeddei  holl  ymddygiadau, 
o angenrheidrwydd,  yn  dylyn  y tueddfryd  hwnw.  Yn  awr, 
bernwch  chwi,  os  oes  na  beibl,  na  rheswm,  a gefnoga’r 
fath  olygiad. 

Pe  buasai  dyn  yn  Israel  wedi  lladd  ei  gymydog,  mewn 
amryfusedd,  heb  ragfwriad  neu  ddrwgduedd  yn  erbyn  y 
dyn  cyn  hyny,  yr  oedd  ei  fywyd  i gael  ei  arbed  mewn 
rhyw  ddinas  noddfa  neu  gilydd:  ond  pwy  bynag  a 
laddai  ddyn  o falais  a rhagfwriad,  y gyfraith  oedd  ei 
ladd  yn  ddiarbed.  (Gwel  Num.  xxx.)  Ac  y mae  deddfau 
yr  holl  genhedloedd  gwareiddiedig  yn  arddelwi  yr  uii 
egwyddor : ond  wrth  eich  ymresymiad  chwi,  y sawl  a 
laddaiei  gymydog  o falais,  neu  o ddrwgduedd,  a ddylasai 
gael  ei  arbed;  a’r  sawl  a wnai  hyny  heb  ragduedd,  na 
rhagfwriad,  neu  falais,  yn  erbyn  ei  gymydog,  a ddylasai 
gael  ei  gospi! 

Yn  ol  eichgosodiad  chwi,  nid  oes  dim  rhinwedd  yn  y 
nefoedd,  canys  y mae  holl  ymddygiadau  pawb  yno,  o 
angenrheidrwydd,  yn  dylyn  tueddfryd  da’r  trigolion:  ac 
nid  oes  dini  pechod  yn  uífern,  canys  nid  y w’r  trigolion 
yno  yn  gwneyd  dim  ond  yn  ol  tueddfryd  eu  meddyliau : 
ac  nid  oes  dim  rhinwedd,  na  bai,  yn  holl  weithredoedd 
dynion  ar  y ddaear,  oddieithf  y pethau  a wneir  yn 
ddamweiniol,  oblegid  y mae  ymddygiadau  cyífredin 
dynion  yn  cael  eu  penderfynu  gan  ryw  gymaint  o rag- 
duedd  a rhagfeddwl : ac  felly  ni  bydd  y farn  olaf, 
(maddeuwch  y dywediad)  nemawr  o bethî ! Gwareder 
ni  rhag  y fath  opiniwn. 

Gwran.  Os  ydyw  holl  ymddygiadau  dyn  yn  cael  eu 
penderfynu,  o angenrheidrwydd,  gan  yr  anian  sydd 
ynddo,  ac  os  na  all  y dyn  newid  ei  anian,  yr  wyf  fi,  eto, 
yn  methu  dirnad  pa  fodd  y gall  na  rhinwedd  na  bai  fod 
yn  y dyn ; oblegid  nid  ydyw  ei  weithredoedd  ond  efíaith 
eiewyllysio — na’i  ewyllysio,  ond  eífaith  naturiol  ei  anian — 
na’r  anian  hòno,  ond  effaith  rhywbeth  annibynol  ar  y 
dyn ; gan  hyny,  rhaid  mai  yn  y peth  hwnw  (pa  beth  bynag 
ydyw)  y mae  rhinwedd  neu  fai  holl  ymddygiadau  dyn- 
ion,  am  mai  hwnw  yw’r  achos  o’r  cwbl. 

Preg.  Yr  ydych  yn  addef  fod  dyn  yn  rhwym  o ddewis 
yn  ol  yr  annogaethau  ag  sydd  yn  ymddangos  iddo  yn 


208  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


gryfaf  ar  y pryd.  Felly  nid  yw  ei  waith  yn  dewis,  ond 
effaitli  a achosir  gan  yr  annogaethau;  ac  felly  y mae’rÄo^l 
rinwedd,  neu’r  bai,  yn  yr  annogaethau,  neu  yn  hytrach 
yn  y sawl  sydd  yn  eu  rhoddi,  a dimyn  y dewisydd;  hyny 
y w,  yn  ol  eich  ymresymiad  chwi. 

Ónd  y camgymeriad  ag  sydd  yn  peri  y dyryswch  yna 
ydyw,  tybied  fod  y bai  a’r  rhinwedd  i gyd  yn  yr  achos,  a 
dim  yn  yr  eífaith:  ond, 

laf.  Dichon  fod  efíaith  yn  feius,  pan  nad  oes  bai  yn 
yr  achos.  Bwriwch  (yn  ol  y Dr.  Williams,)  mai  yr  achos 
i Adda  syrthio  oedd  diffygiolrwydd  ei  natur;  nid  oedd- 
na  rhinwedd  na  bai  yn  y diffygiolrwydd  hwn  ynddo  ei 
hun,  am  ei  fod  (fel  y dywed  y Dr.)  yn  angenrheidiol  i' 
greadur,  fel  creadur.  Ond  eto,  y mae’r  effeithiau  o hono,’ 
yn  bechodau  aneirif.  ♦ 

2il.  Dichon  i’r  effaith  fod  yn  dda  pan  mae’r  achos  yn‘ 
ddrwg.  Y weithred  waethaf  oedd  croeshoelio  Arglwydd 
y gogoniant,  ond  y mae  iddi  yr  effeithiau  goreu.  ^ . 

3ydd.  Felly  nid  yw  dywedyd,  mai  diffygiolrwydff 
natur,  neu  ry wbeth  ag  sydd  yn  annibynol  ar  allu’r  dyn,’ 
yw’r  achos  o fod  ei  anian  yn  ddrwg,  yn  milwrio  dim  yn^ 
erbyn  y gwirionedd  o fod  ‘‘  pob  drwg  o’r  creadur.” 

4ydd.  Ond  yn  gyffredin  y mae’r  effeithiau  yr  un  o ran. 
eu  hansawdd  foesol,  a’r  achosion.  Pan  mae’r  naill  yn^ 
temtio’r  llall  i ddrwg,  y mae  temtio  yn  achos  pechadurus; 
yn  y naill,  a chymeryd  ei  demtio  yn  effaith  bechadurus( 
yn  y llall.  Eilwaith  eto,  pan  y mae’r  Arglwydd,  trwy} 
nerthol  weithrediad  ei  Ysbryd,  yn  rhoddi  anian  santaidd^ 
mewn  dyn,  “ Iddo  Ef,”  yn  yr  ystyr  uchaf,  y perthyn  yr 
holl  rinwedd  a’r  clod ; ond  eto,  y mae  bod  yn  meddu  yr- 
anian  hòno  yn  rhinwedd  neu’n  santeiddrwydd  yn  y dyu; 
hefyd,  oblegid  mai  santeiddrwydd  ei  hunan  yw’r  anian,' 
a’i  bod  yn  gwneyd  pwy  bynag  a’i  derbynio,  yn  debyg  i’i 
Rhoddwr  o honi. 

Y mae  genyf  un  sylw  i’w  wneuthur  eto  ar  natur 
anallu  d^m.  Y mae’r  arferiad  cyffredin  o’r  gair  anallu 
am  wendid,  o bosibl,  yn  camarwain  ein  golygiadau  ar  yr 
anallu  dan  sylw.  Pan  wyf  yn  dywedyd  na  allaf  y peth 
hyn  neu  y peth  arall,  tybir  mai  fy  meddwl  y w,  na  allwn, 
pe  ceisiwn,  neu  pe’r  ewyllysiwn.  Ni  allaf  gerdded  y daith 
pe*r  ewyllysiwn ; mae’n  rhy  hir,  neu’r  wyf  fì  yn  rhy  lesg. 
Ni  allwn  gario’r  baich,  pe  ceisiwn;  y mae’n  rhy  drwm, 
neu  yr  wyf  fì  yn  rhy  wan ; nid  oes  arnaf  eisiau  dini 


YMDDYDDAN  XVIIL 


209 


ri-ewydd,  nad  oes  genyf,  er  gallu  y naill  neu’r  llall ; ond 
mwy  o’r  peth  sydd  genyf,  sef  nertli  neu  allu.  Ond  nid 
gwendid  y gwan  yw’r  hyn  sydd  genym  ni  dan  sylw,  eithr 
anallu  y marw  : nid  rhagor  o’r  peth  sydd  ganddo,  sydd 
ar  y marw  ei  eisiau,  er  ei  alluogi  i symud ; ond  cael  peth 
nad  oes  ganddo,  sef  hywyd : felly,  nid  rhagor  o’r  peth 
sydd  ganddo,  ac  nid  diwygiad  ar  y peth  sydd  ganddo  yn 
unig,  sydd  ar  bechadur  ei  eisiau,  er  ei  alluogi  i ymddwyn 
yn  santaidd;  ond  cael  peth  nad  oes  ganddo,  sef  anian 
dduwiol. 

Disynwyr  fyddai  gofyn,  A all  y marw  ysgogi,  pe  ceisiai? 
oblegid  Iwddai  ei  ateb,  yn  nacaol,  yn  wrthddywediad 
mewntei^:  ac  ni  byddai'  ei  ateb,  yn  gadarnhaol,  ond 
truism.  Yr  un  peth  a fyddai  dyweyd  na  all  y marw 
ysgogi  pe  ceisiai,  a dyweyd  na  all  ysgogi  ped  ysgogai; 
a’r  un  peth  fyddai  dyweyd  y gall  y marw  ysgogi  pe 
ceisiai,  a dyweyd  y gall  ysgogi  ped  ysgogai ; canys  y mae 
pob  cais  yn  ysgogiad.  Hefyd,  y mae  y meddylddrych  o 
fod  y dyn  yn  ceisio  ysgogi,  yn  dinystrio’r  meddylddrych 
o’i  fod  yn  farw ; a’r  meddyiddrych  o’i  fod  yn  farw,  yn 
dinystrio’r  meddylddrych  o’i  fod  yn  ceisio  ysgogi. 

Felly,  disynwyr,  dybygwn  i,  y w gofyn,  A all  dyn  anianol 
synied  yn  ysbrydol,  pe  mynai  ? oblegid  byddai  ateb  y 
cwestiwn  yna  drachefn,  yn  nacaol,  yn  wrthddywediad 
mewn  term ; ac  ni  byddai  ei  ateb  yn  gadarnhaol,  ond  truism. 
Yr  un  peth  fyddai  dyweyd  na  all  dyn  anianol  synied  yn 
ysbrydol  pe  mynai,  a dyweyd  na  all  synied  yn  ysbrydol 
pe  syniai’n  ysbrydol;  a’r  un  peth,  o’r  tu  arall,  fyddai 
dyweyd  y gall  dyn  anianol  synied  yn  ysbrydol  pe  mynai, 
a dyweyd  y gall  synio  yn  ysbrydol  pe  syniai  yn  ysbrydol; 
canys  syniad  ysbrydol  ydyw  y mynu  hwnw. 

Ac  megys  y mae  y meddylddrychau  o fod  dýn  yn  farw, 
ac  yn  ceisio  ysgogi,  yn  dinystrio  eu  gilydd ; felly  hefyd, 
y mae  y meddylddrychau  o fod  dyn  yn  anianol,  ac  yn 
mynu  synied  yn  ysbrydol,  yn  dinystrio  eu  gilydd : os 
ýdy w’r  dyn  yn  mynu  synied  yn  ysbrydol,  nid  ydy w mwy- 
ach  yn  ddyn  anianol : ond  os  dyn  anianol  ydyw,  nis  gall 
fỳhusynied  yn  ysbrydol.  “ Dyn  anianol,  'nid  yw’n  derbyn 
y pethau  sydd  o Ysbryd  Duv/;  canys  ífolineb  ydynt 
ganddo  ef : ac  nis  gall  eu  gwybod,  oblegid  yn  ysbrydol  y 
bernir  hwynt.”  1 Cor.  ii.  14. 

<rwran.  Wel,  os  na  all  dyn  ysgogi  at  ddaioni,  mwy 


210  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


na’r  marw,  pa  reswm  ydyw  ei  alw  i gyfrif,  a’i  gospi  am 
liyny  ? 

Preg.  Pe  diífyg  cyneddfau  naturiol  fuasai’r  anallu, 
buasai’n  anhawdd  canfod  y rhesymoldeb  i ddyn  gael  ei. 
gospi  am  dano.  Pe  na  buasai  gaii  ddyn  serch,  buasai  yn 
beth  creulawn  ei  gospi  am  beidio  caru;  pe  na  buasai  gan 
ddyn  lygaid,  ni  buasai  yn  rhesymol  ei  gospi  am  beidio  â 
gweled:  ond  “llygaid  sydd  ganddynt,  ond  ni  welant,” 
meddir  am  yr  eilunod;  “a’r  rhai  a’u  gwnant  ydynt  fel 
hwythau.”  Ps.  cxv.  4 — 9.  Y maegan  ddynbob  cyneddf 
naturiol  ag  sydd  yn  angenrheidiol  i fywyd  santaidd.  Yr 
un  cyneddfau  naturiol  sydd  ynom  ni  ag  oedd  yn  enaid  y 
dyn  Crist  lesu,  yr  hwn  oedd  y’mhob  peth  yn  gyffelyb 
i’w  frodyr.”  ♦ 

Trachefn,  pe  bai  dyn  yn  cael  ei  orfodogi  i beth  yn 
groes  i’w  anian  a’i  ewyllys,  afresymol  fyddai  ei  feio  na’i 
gospi  ef  am  dano.  Pan  oedd  Pedr  yn  cael  ei  wregysu 
gan  arall,  a’i  arwain  lle  nas  mynai,  pe  buasai  yn  cael  ei 
arwain  i deml  yr  eilunod,  nid  arno  ef  y buasai’r  bai. 

Nid  yr  un  o’r  pethau  yna  ydyw  anallu  dyn  i wneuthur 
da,  neu  i beidio  gwneuthur  drwg ; ond  yr  anian  ddryg- 
ionus  sydd  yn  y dyn  ei  hun : gan  hyny,  nid  ydy w mewn  un 
modd  yn  esgusodi’r  dyn,  ond  yn  hytrach  yn  ei  ddynoethi. 

Bwriwch  y dadleuai  lleidr  am  gael  ei  esgusodi  mewn 
llys  gwladol  ar  gyfrif  mai  lladron  oedd  ei  dadau — ei  fod 
yntau  wedi  arfer  lìadrata — a bod  y fath  duedd  ladronaidd 
ynddo  fel  nas  gallai  beidio  lladrata.  A edrychid  ar  y dyn 
yn  llai  beius  am  hyny  ? Onid  mwy  ? Ac  oni  fernid  ef 
yn  haeddu  cosp  drymach  ? 

Felly  y mae  cyfiawnder  yn  gwaeddi’n  uchel  am  gospi 
dyn  am  bechu;  ond  y mae  yn  gwaeddi’n  uwch  fyth  am 
ei  gospi,  oblegid  na  all  beidio  â phechod : y mae’n  gwaeddi 
yn  uchel  am  gospi  dynion  ani  wrthod  edifarhau  a chredu ; 
ond  y mae’n  gwaeddi’n  uwch  fyth  am  eu  cospi,  oblegid 
nâ  allant  edifarhau  a chredu.  Gan  mai  drwg,  neu  bech- 
adurusrwydd  y natur,  yw  yr  anallu  hwn,  y mae  yr  ath- 
rawiaeth  yn  beríFaith  gyson  â chyfrifoldeb  dyn. 

Gwran.  Gan  na  all  dyn  edifarhau  a chredu,  pa  fudd 
ydyw  pregethu?  Onid  gwegi  yw  ceisio  perswadio  dynion 
i beth  na  allant  ? 

Preg.  Er  fod  yn  berífaith  resymol  galw  dynion  at  eu 
dyledswydd ; etO;  pe  m bai  genym  ry w allu  i ddysgwyl 


YMDDYDDAN  XVIIL 


211 


wrtho  am  Iwyddiant  heblaw  gallu  dyn,  ofer  yn  wir 
fyddai  y cwbl : ond, 

Fe  dál  arfer  moddion  Avrth  orchymyn  Duw,  er  na 
byddont,  o’u  rhan  eu  hunain,  yn  ddigonol  i ateb  y dyben. 
Talai  i Foses  estyn  ei  wialen  ar  y ínôr — i Ezeciel  bro- 
ífwydo  wrth  yr  esgyrn  sychion — ac  i ninau  alw  dynion  i 
ediíarhau,  a chredu’r  efengyl.  Megys  yr  oedd  gallu 
Duw  yn  cydweithio  â gwialen  Moses  i hollti’r  môr,  ac 
â phroífwydoliaeth  Ezeciel  i fywhau’r  esgyrn;  felly  y 
mae  gweinidogaeth  yr  efengyl  yn  allu  Duw  (nid  gallu 
dyn)  er  iachawdwriaeth.  Lle  mae  Paul  yn  planu,  ac 
Apolos  yn  dyfrhau,  y mae  Duw  yn  rhoi’r  cynydd.  Gwaith 
Ezeciel  çedd  proífAvydo  fel  ei  gorchymynasid ; a gwaith 
gweinid(%ion  y gair  yw  myned  i’r  holl  fyd  a phregethu 
fel  eu  gorchymynwyd ; ac  y mae  yr  Ysbryd  a gydweith- 
iodd  â gweinidogaeth  Ezeciel,  i fywhau  llonaid  dyífryn  o 
esgyrn,  yn  cydweithio  eto  â gweinidogaeth  yr  efengyl,  fel 
y bydd  tyrfa  aneirif,  yn  y diwedd,  o esgyrn  sychion  y 
codwm,  â’r  anadl  o’u  mewn,  “ynsefyll  ar  eu  traed  yn 
llu  mawr  iawn.” 

Wele,  gwell  i ni,  wrth  derfynu’r  ymddyddan  hwn  eto, 
wneyd  rhyw  grynoad  o’r  pethau  a fu  dan  ein  sylw. 

1.  Y mae  dyn  yn  berchen  ar  yr  hyn  a elwir  ewyllys. 
Ond  nid  ydyw  yn  gymliwys  priodoli  rhyddid  na  chaeth- 
iwed  i’r  ewyllys  hòno,  oblegid  mai  gallu  yr  enaid  i 
ddewis  ydy w,  ac  nad  hòd  sylweddol  yn  meddu  ar  allu  o’r 
eiddi  ei  hun. 

2.  Y mae  dyn,  fel  y mae  yn  ymddwyn  yn  santaidd 
neu’n  bechadurus,  yn  rhyddweithredydd : er  nas  dichon 
lai  na  dewis  yn  ol  ei  anian  ly  wodraethol,  eto  y mae  yn 
weithredydd  hollol  rydd  wrth  ddewis  yn  ol  yr  anian  hòno  ; 
canys  po  gryfaf  fyddo’r  anianj  niwyaf  yn  y byd  o ryddid 
a deimlir  wrth  ei  dylyn. 

3.  Nid  ydyw  fod  un  o angenrheidrwydd  natur  neu 
anian  yn  gweithredu  yn  dda  neu  yn  ddrwg,  yn  lleihau 
dim  ar  rinwedd  peu  fai,  santeiddrwydd  neu  bechadurus- 
rwydd,  y weithred.  Nid  ydyw  fod  Duw,  o angenrheid- 
rwydd  natur,  yn  gweithredu  yn  dda,  yn  lleihau  dim  ar 
rinwedd  neu  santeiddrwydd  ei  ymddygiadau;  ac  nid 
ydyw  fod  yr  angelion  a’r  saint,  yn  y nef,  o angenrheid- 
r^yydd  anian,  yn  gweithredu’n  dda,  yn  lleihau  dim  ar 
riiiwedd  neu  santeiddrwydd  eu  gwaith  hwythau;  ac  nid 
y4yTy*fod  cythreuliaid;  a dynion  annuwiol,  o angenrheid- 


212  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


Twydd  anian,  yn  gweithredu  yn  ddrwg,  yn  lleihau  dim  ar 
fai  neu  bechadurusrwydd  yr  eiddynt  hwythau  chwaith. 

4.  Er  fod  dyn  yn  rhwym  o ddewis  y da  neu’r  drwg, 
yn  ol  yr  annogaethau  ag  sydd  yn  ymddangos  iddo  ef  yn 
gryfaf  ar  y pryd;  eto,  cofiwch  mai  yn  ol  ei  anian 
lywodraethol  y mae  yn  sicr  o farnu  cryfder  neu  wendid 
annogaethau;  ac,  o ganlyniad,  mai  yn  ol  yr  anian  hôno 
y mae’n  sicr  o ddewis. 

5.  Gan  fod  dyn  wrth  natur  heb  feddu  ar  anian  sant- 
aidd,  ond  “bod  holl  fwriad  meddyjifryd  ei  galon  yn  unig 
yn  ddrygionus  bob  amser,”  (Gen.  vi.  5,)  y mae  yn  hollol 
analluog  i fỳnu  neu  ewyllysio  yr  hyn  sydd  santaidd.  Nid 
y mae’n  brin,  ond  y mae’n  wâg  ó allu  i edifarhai^m  bech- 
od,  ac  i gredu’r  efengyl.  Nic^y  mae’n  wan  i wneuthur  da, 
ond  y mae’n  farw  i’r  peth.  Y mae  mor  farw,  fel  nas  gall 
ysgogi  at  santeiddrwydd. 

6.  Eto,  gan  mai  pechadurusrwydd  dyn  ydyw  yr  anallu 

hwn,  ac  nad  diífyg  cyneddfau  naturiol,  na  dim  trais  yn 
cael  ei  arferyd  tuag  ato  gan  ddim  tuallan  iddo  ef  ei 
hunan,  nid  ydyw’r  peth  yn  ei  esgusodi,  ond  y mae  yn  ei 
ddynoethi  i gospedigaeth.  Y mae  anallu  moesol  ac  an- 
allu  naturiol ' 

Gwran.  Dy’gaswn  i eich  bod  yn  gwrthod  y termauyna. 

Preg.  Ni  waeth  gen’i  y termau  yna  na  rhyw  dermau 
ereill,  os  byddwn  yn  deall  ein  gilydd.  Yr  hyn  a ddywed- 
ais,  os  wyf  yn  cofio,  oedd,  fodrhywbeth  naturiolyn  gystal 
a moesol  yn  anallu  dyn  i wneuthur  daioni,  ac  na  wyddwn 
y’mha  le  y mae  ei  naturioldeb  yn  diweddu,  na’i  foesoldeb 
yn  dechreu,  sef  yn  ol  darnodiad  y Ffwleriaid  o anallu  natur- 
iol  a moesol.  Ond  os  boddlonwch  i alw  y diffyg  o anian 
santaidd,  a’r  bôd  o anian  ansantaidd,  yn  anallu  moesol ; 
a phoÌD  rhwystr  arall,  yn  anallu  naturiol;  y mae’rtermau, 
am  a wn  ni,  ynburion. 

Gwran.  Y mae’n  ddrwg  genyf  eich  rhwystro,  er  nad 
ydyw’n  ddrwg  genyf,  oblegid  yr  eglurhad  a roddasoch. 
Bellach,  os  gwelwch  yn  dda,  gorphenwch  yr  hyn  a gy- 
chwynasoch  ei  ddywedyd. 

Preg.  Wel,  y mae  anallu  naturiol  ac  anallu  moesol 
yn  hollol  groes  i’w  gilydd  yn  y pwynt  o esgusodi,  neu  ddi- 
esgusodi,  dyiiion.  Po  fwyaf  o anhawsderau,  mewn 
ystyr  naturiol,  a fyddo  yn  ffordd  dyn  i gyflawni  unrhyw 
beth,  niwyaf  yn  y byd  yw  ei  rinwedd,  neu  ei  fai,  wrth  ei 
gyflawni.  Po  fwyaf  o rwystrau,  mewn  ystyr  naturiol,  sydd 


YMDDYDDAN  XVIII. 


213 


ar  ífordd  dyn  i wneyd  ei  ddyledswydd,  mwyaf  yn  y byd 
yw  ei  ganmoliaeth  os  cyflawna  lii,  a mwyaf  esgusodol 
yn  y byd  ydyw  os  ei  hesgeuluso  a wria.  Ond  po  fwyaf  o 
rwystrau,  mewn  ystyr  moesol,  sydd  ar  ífordd  dyn  i wneyd 
ei  ddyledswydd,  (hyny  yw,  po  fwyaf  dififygiol  ydyw  o 
anian  santaidd,  a pho  lawnaf  ydyw  o anian  bechadurus,) 
mwyaf  yn  y byd  yw  ei  fai  am  beidio  à’i  gwneyd.  Pe 
byddai  yn  anmhosibl  i ddyn,  mewn  ystyr  naturiol,  (hyny 
y w,  pe  bai  rhywbethynei  rwystroheb  ei  anian  bechadurus) 
i gyflawni  yr  hyn  aorchymynir  iddo,  byddai’r  anmhosibil- 
rwydd,  i’m  tyb  i,  yn  ei  esgusodi;  ond  gan  mai  mewn  ystyr 
moesol  y mae’n  anmhosibl  i ddyn  ufyddhau,  y mae’r  an- 
mhosibilrwydd  yn  dynoethi  ^jn  lle  esgusodi,  yn  gwaethygu 
yn  lle  gwella,  yr  ymddygiad. 

7.  Y mae  yr  Ysbryd  Glán,  wrth  aileni  dyn,  yn  rhoi 
ynddo  beth  nad  oedd  o’r  blaen,  ag  sydd  yn  cael  ei  alw 
calon  newydd — duwiol  anian — deddf  y meddwl — meddwl 
i adnabod  yr  Hwn  sydd  gywir,  &c.  Ac  er  “nad  o hâd. 
llygredig,  eithr  anllygredig,  trwy  air  Duẁ,”  y mae  dynion 
yn  cael  eu  haileni;  eto,  er  dwyn  y cyfnewidiad  hwn  o 
amgylch,  rhaid  cael  nerth  goruwchnaturiol  i gydfyned 
á’r  gair,  sef  “gweithrediad  nerth  ei  gadernid  ef,  yr  hon 
a weithiodd  efe  yn  Nghrist,  pan  y cyfododd  ef  o feirw.” 

8.  Y mae’r  annogaethau  cryfaf  i’r  Pregethwr  a*r 
Gwrandawr^  barhau  gyda  phregethu  a gwrando  yr 
efengyl.  Oblegid,  er  nad  y w y pregethu  a’r  gwrando  yn 
ddigonol  0 honynt  eu  hunain,  eto  y mae’r  Ysbryd  Glân 
yn  abl  i wneyd  y moddion  yn  eífeithiol,  er  aileni  a sant- 
eiddio:  ac  y mae  yn  haws  gan  y Tad  ei  roddi,  nag  ydyw 
gan  rieini  roddi  pethau  da  i’w  plant.  Gan  fod  yr  iawn 
wedi  ei  dderbyn,  a bod  Crist  yn  eistedd  ar  ddeheulaw’r 
Tad,  fe  dywelltir — fe  anfonir- — fe  roddir — ac  fe  ddaw  yr 
Ysbryd  i weithio,  nes  byddo  holl  ddeiliaid  cyfammod  ý 
prynedigaeth— holl  wrthddrychau’r  iawn  a’r  eiriolaeth, 
wedi  eu  “ cwbl  iachâu.” 

Gwran.  Wel,  fy  nghyfaill  anwyl  a hofiP,  dyma  ein 
hymddyddan  heno,  eto,  yn  terfynu,  a chan  fod  Ehaglun- 
iaeth  yn  fy  symud  i o’r  gymydogaeth  i fyw,  efallai  mai’r 
tro  nesaf  y cawn  weled  ein  gilydd  fydd  y dydd  hwnw, 
pan  ddygir  y pethau  tywyll  i oleuni,  y chwelir  yr  holl 
niwl,  y penderfynir  pob  dadleuon,  ac  y gwel  pawb  yr 
orseddfainc  yn  wen  ac  yiífawr. 

Yr  wyf  fì  wedi  bod,  unwaith,  yn  Galfìnist  goselog: 


214  Y PREGETHWR  A’R  GWRANDAWR. 


ond  wrtli  weled  y Ffwleriaid  yn  ysgrifenu  ac  yn  pregethu’r 
system  newydd  i fyny,  yn  Gymraeg,  acyn  Saesonaeg;  a’r 
Calfinistiaid  y’mron  wedi  tewi  son  am  yr  hen  athrawiaeth; 
yn  wir,  yr  oeddwn  i,  fel  llawer,  yn  meddwl  eu  hod  yn 
tewi,  am  na  feddent  ddim  i’w  ddywedyd;  a bod  y lleill 
yn  siared,  am  mai  hwynt  hwy  oedd  ar  yr  iawn.  Ond 
yrẃan,  ni  wn  i ddim  yn  iawn  beth  Fw  feddwl,  na  pheth 
i’w  wneyd:  y mae  fy  nghymydogion  yn  gwybod  mai’rhen 
Galfinistiaid  oedd  fy  mhobl  i ar  y cyntaf,  a’m  bod  wedi 
hyny  wedi  dangos  pethsel  dros  Ffwleriaeth;  aphe  bé  n 
yn  troi  yn  Galfinist  eto,  y mae  arnaf  ofn  (rhyngoch  rhwi 
a minau)  y dywedent,  mai  rhyw  ddynyn  anwastad  a 
fyddwn  i.  Ond,  pa  fodd  byn^g  am  hyny,  yr  wyf  yn  ddi- 
olchgar  iawn  i chwi  am  y tiriondeb,  a’r  pwyll,  a ddangos- 
asoch  yn  ein  holl  ymddyddanion. 

Nos  da’wch,  ífarwel,  . ^ 

Preg.  Ffarwel,  fy  nghyfaill,  flfarwel.  Yr  Arglwydd  a 
fyddo  gyda  chwi  a minau,  ac  a’n  dyco  i ymddiried  byth 
yn  yr  iawn,  yr  iawn  mawr  y buom  yn  ymddyddan  am 
dano. 

^Gwran^  Amen. 


l 


ATTODIAD. 


SYLWADAU  AR  YSGRIF  Y PARCH.  J.  ROBERTS, 

O LANBRYNMAIR, 

j “Dysgi^jìydb,** ainfisoedd Hì/dref,  TacUwedd,  a Rhagfyr,  1839, 

MEWN’ 

DAU  LYTHYR  AT  GYHOEDDWR  “Y  DRYSORFA.” 


LLYTHŸR  I. 


Mr.  Cyhoeddwr, — Yr  oeddwn  wedi  clywed  er  ys 
misoedd  bod  “fy  nghefnder,”  Mr.  J.  Roberts,  o Lan- 
brynmair,  yn  bwriadu  cyhoeddi  sylwadau  ar  “ F Pregeth- 
wr  a’r  Gwrandawr  ac  nid  oedd  hyny  yn  ddrwg  genyf, 
canys  credwn  nas  gallai  dim  ddyfod  o’r  parth  hwnw, 
amgen  nag  ymgais  am  ymresymu  têg;  ond,  erbyn  i’r 
peth  ddyfod  allan,  i’m  mawr  somedigaeth,  ni  fedraf 
ganfod  ynddo  nemawr,  heblaw  difr'io  personau,  a cham- 
ddarlunio  golygiadau  ei  wrthbleidwyr.  0 ran  fy  serch- 
iadau  at  fy  nghefnder,  y mae  yn  ddrwg  genyf  iddo 
ddefnyddio’r  fath  ddull  o ysgrifenu;  ond  o ran  yr  egwydd- 
orion  a geisiaf  eu  hamddiífyn,  nid  ydyw  yn  ddrwg  genyf, 
canys  gwn  ei  fod  yn  fwy  ífafriol  iddynt,  ac  yn  fwy  an- 
ffafriol  i’r  eiddo  Mr.  R.  na  phe  buasai  yn  ysgrifenu  mewn 
idull  boneddigeiddiach;  oblegid,  pan  ydys,  wrth  geisio 
. amddiífyn  pwnc,  yn  difri'o,  yn  camddarlunio,  yn  “ wíftio,” 
&c.,  y mae  yn  ymddangos  i bob  dyn  meddylgar,  naill  ai 
fod  y pwmc  yn  anniffynadwy,  neu  fod  y dadleuwr  yn  rhy 
fychan  o ẃr  i’w  amddiffyn.  Medr  rhai  anifeiliaid  ys- 
gyrnygu,  ond  ni  fedrant  ymresymu. 

Ond  i sylwi’n  fanylach  ar  yr  ysgrif.  Y mae  Mr.  R.  yn 
cwyno  nad  ydyw  “ Y Gwrandawr  ” yn  ei  foddloni,  am  ei 
fod  mor  dyner  a pharod  i fyned  heibio  i wendidau  “ Y 
Pregethwr;”  ac  y mae  yn  awgrymu,  mai  yr  achos  o hyny 
ydyw,  mai  un  yw  y ddau.  Caniateiryn  rhwyddmai  unyw 
cyfansoddwr  y cwbl  o’r  ymddyddanion  hyn,  fel  y maent 


216 


ATTODÍAD. 


yn  ymddangos  yn  “ F Drysorfa:''  ond  yr  ydys  yn  sicrliau  î 
Mr.  R.  fod  yr  lioll  yingymhwyll  rhwng  “ F Pregethwr  a’r 
Gwrandawrj^'  wedi  ei  sylfaenu  ar  ymddyddanion  a ûi 
rhwng  y Pregethwra  chymydog  iddo,  o hryd  i hryd,  ar  y 
pynciau  dan  sylw ; ac,  yn  wir,  yr  wyf  yn  meddwl,  yn  ddi- 
hetrus,  y gallasai  y gẃr  hwnw  dori  cystal  jfígiwr  yn  y 

Dysgedyddj'  a Mr.  R.  ei  hun,  oddieithr  fod  gan  Mr.  R. 
rywheth  mwy  gorchestol  i ymddangos  rhagllaw,  na  dim  a 
ymddanghosodd  hyd  yma.  Ni  hyddai  o les  yn  y hyd  i mi 
enwi  y gẁr,  pe  amgen,  gallwn  wneyd  yn  hawdd:  a phe 
dygwyddwn  ei  enwi  wrth  Mr.  R.  ei  hun,  nid  oes  dim  ym- 
ddiried  na  chai  ei  gyhoeddi  i’r  hyd  yn  y Dysgedyddj^ 
yr  hyn,  o hosihl,  ni  hyddai  yn  esmwyth  i deimladau  y gŵr. 
(Mewn  difrif,  a oedd  yn  heth  tehyg  i dro  gẁrhoneddig,  i 
Mr.  R.  gyhoeddi  enw  ysgrifenydd  “ F Pregethwr  a'r 
Gwrandawr”  cyn  i’r  ysgrifenydd  ei  hun  ddewis  ei  gy- 
hoeddi?) 

Drachefn,  y mae  Mr.  R.  yn  grwgnach,  mwy  na  pheidio, 
am  fod  y Pregethwr  wedi  dewis  anfon  ei  ysgrifau  i’r 
^^Drysorfaj'  Wel,  laf.  Y Drysorfa^'  yw  y llyfr  misol 
Cymreig  nesaf  at  y Pregethwr,  a chwi  a wyddoch  fod  y 
Meistri  Cyhoeddwyr  yn  trin  yn  gethin,  oni  thelir  llythyr- 
doll  poh  llythyr  a anfoner  iddynt,  ac  y mae  cryn  wahaniaeth 
rh'wng  bc.  ac  llc.,  yn  enwedig  os  hyddant  i’w  talu  yn 
fynych.  Ond  2il.  Nid  oedd  dim  yn  fwy  naturiol,  nag  iT’ 
Pregethwr  anfon  ei  ysgrifau  iT  llyfr  misol  a gyhoeddir 
dan  olygiad  y “ Methodistiaid  Calfinaidd,”  yn  hytrach  nag  i 
un  o’r  llyfrau  misol  ereill,  ohlegid  mai  gyda  yr  enwad  hwnw 

0 gi’efyddwyr  y mae  yn  aelod.  “Nês  penelin  nagarddwrn,” 
ehe  yr  hen  ddiareh. 

Am  gẃyn  Mr.  R.  yn  erhyn  Mr.  P.,*  diau  genyf  fod 
Mr.  P.  yn  ahl  ateh  drosto  ei  hun.  Gallaf  ddywedyd  yn|' 
ddihetrus,  â’m  llaw  ar  y llyfr,  y huasai  yn  dda  genyf  fì,  o’m 
rhan  fy  hun,  pe  cawsai  sylwadau  Mr.  R.  eu  rhoddi  yn 
“ F Drysorfa^'  Eto,  gall  fod  llawer  o ddarllenwyr  “ F Dry~ 
sorfaj'  a’r  Dysgedydd”  mor  selog,  neu  ragfarnllyd,  o 
hlaid  eu  golygiadau  eu  hunain,  fel  y hyddai  yn  fiinganddynt 
ddarllen  dim  golygiadau  gAvahanol  iddynt,  ac  yr  ystyrient 
yn  orthrymder  orfod  talu  am  y cyfry w.  Y mae  yn  hawdd 

1 hawh,  a fyddo  yn  dewis  darllen  y ddwy  ochr  i’r  ddadl. 


Beia  Mr.  R.  Mr.P.  (cyhoeddwr  y Drysorfa)  a’i  frodyr  yn  fawr  am 
wrthod  ei  ysgrifau  i’r  cyhoeddiad  hwnw. 


LLYTHYR  L 


217 


wneyd  Iiyny,  trwy  fod  un  yn  ymddaiigos  yn  ‘‘  F Drysorfa,''* 
a"r  llall  yn  y Dysgedydd."*  Ond  am  fyned  i ormesu  ar 
neb  i ddarllen,  a thalu  am  gael  darllen,  neu  wrando  yn 
groes  i’w  hewyllys,  dysgwyiiwn  fod  Mr.  R.  yn  rhy 
liheral  i geisio’r  fath  beth.  Oiid  gan  y bwriedir  cyhoeddi 
“F  Pregethwr  á*r  Gwrandawr''  yn  llyfryn  wrtho  eihun, 
ni  bydd  gan  Mr.  R.  un  esgus  o gam  i gwyno  am  dano, 
canys  gall  yntau  gyhoeddi  ei  sylwadau  yii  yr  un  modd. 

Aphabeth,dybygechchwi,Mr.  Cyhoeddwr,  aallasaiberi 
i’r  gŵr  parchedig  geisio  gwneyd  rhy w aiiferthlun  {carica- 
ture)  o’r  Pregethwr,  me^ys>mewn  pit — âharau  heiyrn  oH 
gwmpas — yn  hygwth — yn  saethu  magnelau — yn  ymladd 
âH  gysgod — yn  edrych  rhwng  y harau — yn  ymdreiglo  yn  y 
llwch — yn  hloeddio  Buddugoliaeth,  aW  hohl  oH  amgylch  yn 
curo  eu  diüylaw^  acyn  gwaeddi  Huzza!  Mewn  difrif,  a 
ydyw  egwyddorion  yr  enwogAndrew  Fuller,  a’rdysgedig 
Ddoctor  Williams,  yn  galw  am  ry w ystwíf  fel  yna  i’w  ham- 
ddiífyn?  Neu,  a oes  rhywbeth  yn  sylwadau  y Pregethwr 
ar  eiddo  fy  hybarch  ewythr,  yn  galw  am  y fath  driniaeth 
oddiar  law  ei  fab  ? Ow ! Mr.Roberts,  ai  fel  hyn  y triniwch 
eich  “ cefnder?”  Beth  mwy  a allasech,  pe  na  buaswn  ond 
cyfyrder! 

Nid  wyf  yn  gwybod  yn  siwr,  beth  y mae  Mr.  R.  yn  ei 
feddwl  wrth  ddywedyd  fod  egwyddorion  llyfr  Jenkyn  yn 
sefyll  yn  ddigryn  y’nghanol  chwareufwrdd  “ F Drysorfa,^^ 
heb  niwed  ar  un  o honynt,  mwy  nag  ar  y tri  llanc  yn  y 
ífwrn  dàn,  &c.  Os  meddwl  yr  ymadrodd  y w,  mai  gwirion- 
edd  yw  egwyddorion  llyfr  Jeiikyn,  a’u  bod,  am  hyny,  yn 
anorchfygadwy,  nid  yw  ddim  amgen  na  hegio’r  cwestiwn; 
oblegid,  pa  un  ai  bod  yr  egwyddorion  hyn  yn  wirionedd  ai 
peidio,  ydyw  y pwiic  mewn  dadl.  Ond  os  meddwl  Mr.  R. 
ydyw,  nad  ydyw  rhesymau  y Pregethwr  yn  gwneydi  neb 
feddwl  yn  îs  am  “egwyddorion  llyfr  Jenkyn,”  nag  yr 
oeddynt  yn  meddwl  o’r  blaen,  gallaf  sicrhau  iddo,  trwy 
lawero  dystion,  ei  fod  yn  camgymeryd.  Ond  pa  raid  wrth 
dystion?  onid  yw  y naws  rochus  sydd  y’mhob  paragraph 
o’i  ysgrif  yn  y Dysgedyddf'  yn  profi  fod  “bygythion, 
magnelau,  a saethau  y Pregethwr,”  (chwedl  yntau,)  wedi 
gwneyd  rhy  w gynhwrf  aruthrol  yn  meddwl  y gẃr  ei  hun  ? 
Os  y w hỳna  yn  rhy  debyg  i hunan-ymffrost,  nid  oes  genyf 
ond  dywedyd  wrth  Mr,  R.,  Mi  a aethym  yn  ífol, — chwy- 
chwi  a’m  gyrasoch. 

Dywed  Mr.  R.,  yn  nechre  ei  ysgrif,  fod  yr  “Ymddyddan- 


218 


ATTODIAD. 


ion  rhwng  ‘ Y Pregethwr  a*r  Gwrandawr,^  er  amddiíFyn 
egwyddorion  yr  Uwch-galfiniaid.”  Da  pe  Mr.  R.  fuasai  yr 
unig  un  sydd  yn  ceisio  gwarthnodi  y Calfinistiaid  â'r  enw 
Uw'ch-galfiniaid;  ond,  ysywaeth,  y mae  yn  beth  cyífredin 
gany  Ffwleriaidyny  dyddiauhyn,  ynenwedigynNghymru. 
Y mae  yn  anhawdd  gw^ybod  beth  a all  fod  eu  dybenion,  os 
nad  ceisio  dallu  y werin  i feddwl  mai  egwyddorion  yr 
Uwch-galfiniaid  yw  eiddo  y Methodistiaid  Calfinaidd,  yn 
nghyda’rrhai  syddyn  mysg  îndependiaidaBedyddwyrheb 
gofieidioT' gyfundraith  Ffwleraidd;  pan  mewm  gwirionedd 
y maent  cyn  belled  oddiwrth  yr  egw^y ddorion  hyny  ag  y dy  w 
y Ffwleriaid  eu  hunain.  Sylwer  am  fynyd  ar  rai  o eg- 
wyddorion  yr  U wch-galfiniaid,  sef, /oc?  tiymow  yn  wrth^ 
ddrychau  etholedigaeth  neu  wrthodedigaeth^  fel  creadur- 
iaid^  ac  nid  fel  'pechaduriaid—fodyretholedigionwedi  eu 
cyfiawnhau  er  tragwyddoldeb- — ac  nad  oes  a wnelo  galwad 
yr  efengyl  ond  d’r  etholedigion  yn  unig.  Gofynaf,  pa 
erthyglo  “ GyffesFfydd^'  y Methodistiaid  Calfinaidd  sydd 
yn  dal  un  o’r  golygiadau  yna  ? neu  y’mha  gymdeithasiad  y 
penderfynasantar  gyfryw  olygiadau?  neu  pabregethwr  yn 
eu  plith  a oddefwy d i bregethu  y cyfry w bethau,  pan  y ceid 
tystiolaeth  glir  ei  fod  yn  gwneyd  hyny  ? Os  na  all  Mr.  R. 
a’i  gyfeillion  ateb  y cw^estiynau  yna,  gofynaf  eto,  Pam  y 
rhaid  iddynt  alw  golygiadau  y Methodistiaid  yn  Uwch- 
galfiniaeth?  Cafodd  y rhai  oedd  o’r  un  farn,  am  y “pum 
pwynt,”  ag  ydyw  y Methodistiaid  Calfìnaidd,  eu  gahv  yn 
Galfinistiaid  dros  gannoedd  o flyneddoedd  gan  eu  pleidwyr 
a’u  gwrthbleidwyr,  heb  neb,  am  a wn  i,  yn  eu  galw  yn 
Uwch  nac  yn  Is,  ac  felly  eu  gwahanieithid  oddiw’rth  bawb 
ereill.  Pan  y mae  plaid  yn  codi  o blith  Calfinistiaid,  i 
ddal  egwyddorion  gwahanol  i’r  hen  egwyddorion,  gonest- 
rwydd  fuasai  iddynt  gymeryd  enw  newydd  arnynt  eu 
hunain,  a galw  eu  brodyr  wrth  yr  enw  ar  ba  un  eu  gelwid 
bob  amser;  ond  yn  lle  hyny,  y mae’r  Ffwleriaid,  yn 
Nghymru,  am  dWyllo  y w^erin,  trwy  geisio  cadw’r  hen 
enw'  ar  eu  hegwyddorion  newydd  eu  hunain,  arhoddi  enw 
newydd  ar  hen  egw^ddorion  eu  brodyr.  Wrth  alw  y 
golygiadau  Ffwleraidd  yn  new^dd,  nid  ydys  yn  meddwd 
nad  oedd  ambell  i tin  yn  dal  rhywbeth  tebyg  iddynt  o 
ddechread  y diwygiad;  ond  yr  oeddynt  mor  anaml,  hyd 
yn  ddiweddar,  fel  nad  oeddynt  yn  cael  eu  cyfrif  yn  blaid 
yn  y byd  creí^>'ddol,  nac  un  enw  yn  cael  ei  roddi  arnynt 
fel  y cyfryw’:  felly,  nid  ydynt,  fel  plaid  neu  enwad  cref- 


LLYTHYR  L 


219 


yddol,  oiîd  newydd.  Y mae’n  wir  i’r  enwog  R.  Baxter 
geisio  cael  llwybr  canol  rhwng  Calíinistiaeth  ac  Armin- 
iaeth;  ond  yr  oedd  ei  ganiynwyr  eí’  yn  ddigon  gonest  i gy- 
meryd  yr  enw  Baxteriaid  arnynt  eu  hunain,  ac  felly  yr 
oedd  yn  hawdd  i’r  byd  wahaniaethu  rhwng  yr  hen  a’r 
newydd ; ond  nid  felly  y blaid  newydd  yn  ein  dyddiauni. 

Y mae’n  debyg  fod  y diweddar  Barch.  Robert  Hall  yn 
un  o’r  nodweddiadau  dysgleiriaf  a fedd  y Ffwleriaid  i 
ymffrostio  ynddynt : ond  yr  oedd  y gŵr  enwog  hwnw,  ar 
gyfrif  ei  olygiadau  Ffwleraidd,  yn  cyfaddef  nad  oedd  ef 
ddim  yn  Galfinist,  yn  ol  ystyr  manylaf  y gair:  a pha  beth 
oedd  hyny,  ond  cydnabod  nad  yw  y rhai  a ddaliant  y 
golygiadau  hyny  ddim  yn  Galfinistiaid  ? o leiaf,  cyn  belled 
ag  yr  oedd  y gŵr  hwnw  yn  deall  ansawdd  pethau.  Ond 
yr  oedd  R.  Hall  yn  ŵr  boneddig,  y’mhell  uwchlaw  cy- 
nieryd  un  fantais  annhêg  ar  ei  wrthbleidwyr. 

Gwnaethym  y sylw  yna  ar  enwadau,  nid  am  fy  mod  yn 
eu  hystyried  o un  pwys  ynddynt  eu  hunain,  ond  fel  y 
maent  yn  cynrychioîi  egwyddorion.  O ran  yr  enwad  ynddo 
ei  hun,  iii  waetli  gen’i  o bin,pa  un  a gaf  fy  ngalw  ynÚwch- 
galfiniad,  ai  yn  Galfiniad,  ai  yn  Ffwleriad,  neu’n  Armin. 
Ond  gan  fod  enwadau  yn  cynrychioli  egwyddorion,  y mae 
0 bwys  i ni  wahaniaethu  rhwng  y naill  a’r  llall,  rhag  i ni 
arwain  dynion  i gamgymeryd  egwyddorion  ein  gilydd. 

Buasai  galw  y Pregethwr  yn  Uwch-galfiniad,  yn  y 
Dysgedydd,"^  yn  peri  i’r  darllenwyr  feddwl  fod  y dyn 
yn  dal  egwyddorion  yr  Uwch-galfiniaid;  ond  y mae  Mr. 
R.  yn  myned  y’mhellach,  ac  yn  dywedyd  yn  hyf  fod 
“ Ymddyddaninn  y Pregethwr  aW  Gwrandawr  er  amddi- 
ffyn  egwyddorion  yr  Uwch-galfiniaid.”  “Na  ddwg  gam- 
dystiolaeth  yn  erbyn  dy gymydog'^  chwaethachdy gefnder. 

Y mae’n  debyg,  Syr,  yr  ystyria  yr  Independiaid  yn  beth 
àìfannersyn  y dyddiau  hyn,  iysgrifenu  un  traethawd  heb 
roddi  hergwd,  wrth  fyned  heibio,  i ŵr  y Fron,  Môn.  Dy wed 
Mr.  R.  fod  ei  “sŵn  cwynfanus,  a’i  ocheneidiau  dwys,  yn 
rhoddi  ar  ddeallfod  y darfodedigaeth  wedi  ymafly  d y ’mhync- 
iau  y fiyddyn  y dyddiau  enbyd  hyn.”  Wel,  osydywoch- 
eneidiau  “yrhen  feddyg,”  (fel  y mae  Mr.  R.  yn  dewis 
ei  alw,)  yn  arwyddo  fod  y daifodedîgaeth  wedi  ymaflyd 
y’mhynciau  eiíFydd  ef;  rhaid,  dybygwn  i,  fod  ocheneidiau 
y meddygonieuaincynypulpudauacyny  ^^Bysgedyddf  yn 
arwyddo  fod  rhy w haint  wedi  ymaflyd  yn  eu^pynciau  hwy- 
thau.  Nid  oes  ond  ychydig  o fisoedd  er  pan  oedd  gŵr  o’r 


220 


ATTODIAD. 


enw  Eta  Delta,  yn  cwyno  fod  egwyddorion  niweidiol,  os 
nad  dinystriol,  yn  ymledu  ar  hyd  y wlad;  ac  yn  galw  ar 
gryn  haimer  dwsin  neu  chwaneg  o’r  meddygon,  wrth  eu 
henwau  hefyd,  i ddyfod  allan  er  attal  yr  epidemic.  “Pobl  y 
taigwydr  (onite,  Syr)  a ddylentfod  yn  olaf  i luchiocerig.^’ 
Dy wed  Mr.R.  “fod  tair  ífordd  dra  neillduol  gan  y Preg- 
ethAvr  i fyned  heibio  annghymhwysderau  eigyfundraith.  Yn 
gyntaf,  trwy  ddywedyd,  Nid  wyf  yn  gwybod,  ac  y mae’n 
gabledd  i neb  arall  geisio  gwybod.  Yn  ail,  osna  fedrafíì 
ddangos  cysondeb  y peth  hyn,  nifedrant  hwythau  ddangos 
cysondeb  y peth  arall.  Yn  drydydd,  drwy  Iwydo  y dwfr, 
nad  oes  neb  a ẁyr  pa  un  ai  gwir,  ai  yr  hyn  sydd  i’r  gwrth- 
wyneb,  y mae  yn  ei  draethu.”t 

Am  y cyntaf,  yr  wyf  yn  dyweyd  fod  Mr.  R.  eto  yn  cy- 
meryd  yn  ganiataol  yr  hyn  sydd  i’w  broíì,  sef bod  aiinghy- 
mhwysderau  y’nghyfundraith  y Pregethwr.  Y mae’n  wir, 
pan  y mae  y Pregethwr  yn  cael  ei  argyhoeddi  o wirionedd 
unrhy w ddau  osodiad,  y’ngwyneb  beibl  a rheswm,  na  fedr 
lai  na’u  credu,  a chredu  eu  bod  yn  gymhwys,  er  na  bo  ef 
yn  amgyífred  eu  cymhwysder.  Y mae  Mr.  Jenkyn  yn  cyd- 
nabod  yr  egwyddor  hon,  ac  yn  adeiladu  arni.J  Yn  awr,  gan 
fod  “egwyddorion  llyfr  Jenkyn  yn  sefyll  yn  ddigryn;  ac 
nad  oes  niwed  ar  un  o honynt,  mwy  nag  ar  y tri  llanc  pan 
y’nghanol  y ífwrii  dân,”  a bod  yr  egwyddor  hon  yn  un  o 
honynt,  rhaid  ei  bod  hithau  yn  sefyll  yn  ddigryn,  &c.,  er 
pob  ymosodiad  a wneler  arni.  A glywsoch  chwi  erioed, 
Mr..  C.,  am  yr  ymddyddan  digrifol  hwnw  rhwng  y Ffarmwr 
a’r  Twrne. 

Ffar.  Y mae  yn  ddrwg  iawn  genyf,  Syr,  ddyweydfod 
fy  eidion  i wedi  lladd  eich  eidion  chwi. 

Twr.  Wel,  Siôn,  chwi  a wyddoch,  nad  oes  dim  sydd 
decach,  pan  ddygwyddo  peth  felly,  nag  i berchenog  yr 
eidion  byw  dalu  am  yr  eidion  marw. 

Ffar.  Begio’chpardwn,  Syr,  nii  a gamddywedais.  Eich 
eidion  chwi  a laddodd  fy  eidion  i. 

Twr.  O ! mae  hyny  yn  altroW  mater,  Siôn.^^ 

Pan  y mae’r  Calíinisi  yn  methu  â dangos  cysondeb  pob 
peth  yn  ei  gyfundraith,  y mae  y Ffwleriaid  yn  ei  gondemnio 
ef  a’i  system  yn  y fan  : ond  pan  y mae’r  Ffwleriad  yn  raethu 
â dangos  cysondeb  yr  eiddo  ef,  nid  oes  dim  i’w  ddyweyd. 


+ Gwel  Dysgedydd,  Cyf.  xviii.  tudal.  309. 
î Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  137. 


LLYTHYR  1. 


221 


mae’n  debyg,  ond  fel  y Twrne^  Fod  hyny  yn  altroW 
rnater.^'  Am  ddyweyd  fod  yn  gabledd  i iieb  arall  geisio 
gwybod  yr  hyn  y mae’r  Pregetliwr  yn  proffesu  ei  anwy- 
bodaeth  o hono;  gofynaf,  y’mha  le  y dywedodd  y Pregeth- 
wrhyny?  Parifyn?  Pa  dudalen? 

Drachefn,  pan  maey  Pregethwr  yn  dyweyd,  Osna  fedrafíì 
ddangos  cysondeb  y pethhyn,  ni  fedrant  hwythau  ddangos 
cysondeb  y peth  arall,  nid  y w’n  rhoddi  hyny  fel  rheswm 

0 blaid  y naill  system,  nac  yn  erbyn  y llall ; ond  yn  unig 
fel  un  0 lawer  o resymau  am  wrthod  newid  y naill  am  y 
llall:  attolwg,  a ydyw  hyny  ddim  yn  dêg?  Bwriwch  mai 
cloíf  yw  ceffyl  y Pregethwr;  onid  trafferth  ofer,  o ran  y 
cloffni,  fyddai  iddo  ei  newid  am  geffyl  aralì  cyn  gloffed  ag 
yntau?  Pe  gofynid  iddu,  pa  ddefnydd  i chwi  son  am  gloff- 
ni’r  ceffyl  arall  ? a ydyw  hyny  yn  rhyw  ganmoliaeth  i’ch 
hen  geffyl  chwi?  Nac  ydyw,  nac  ydyw,  (atebai  yntau,) 
ond  y mae  yn  ddigon  o reswm  am  beidio  â newid  y ddau, 
oni  bai  i mi  gael  rhyw  fai  yn  yr  hen  geffyl,  heblaw  cloffni. 
Pam  y soniwch  chwi,  medd  Ffwleriaid,  am  anhawsderau 

1 gysoni  y naill  beth  a*r  llall  yn  ein  system  ni  ? nid  y w hyny 
ddim  at  ddangos  cymhwysder  yr  eiddo  chwi.  Siwr  iawn; 
ond  eto,  os  ydyw  yr  anhawsdra  yn  gymaint  (heb  son  am 
fwy)  0 du  y Ffwleriaid,  ag  ydyw  o du  y Calfìnistiaid;  y 
mae  yn  ddigon  o reswm  am  beidio  â’u  newid,  oddieithr 
fod  rhyw  reswm  heblaw  anhawsder  i gysoni  pethau,  i’w 
roddi  dros  yr  ymddygiad. 

Yn  drydydd.  Am  “Iwydo’r  dwfr,”  yr  wyf  yn  berffaith 
foddlawn  i roddi  at  farn  y cyffredin,pa  un  ai’r  Pregethwr  ai 
Mr.  R.  sydd  yn  llwydo  mwyaf  arno.  Wedi  dyfynu  pump 

0 sylwadau  y Pregethwr,  y mae  Mr.  R.  yn  dysgrifìo  fel  y 
canlyn Dywed  (y  Pregethwr)  yn  y cyntaf  a’r  ail, 
beth  yw  iawn.  Ynytrydydd,  dywed  nad  oes  y fath 
heth  yn  hod  ag  iawn.  Yn  y pedwerydd,  dywed  fod  lesu 
Grist  yn  iawn.  Ac  yn  y pummed,  dywed  nad  iawn  oedd.” 

Yn  siwr  y mae’r  dwfr  yn  ddigon  llwyd  yn  y lle  yna;  ond 
coíied  Mr.  R.  mai  efe  ei  hun,  ac  nad  y Pregethwr,  a’i  llwyd- 
odd.  Barned  pob  darllenydd  diduedd  os  oes  dim  tebyg  i 
ymresymiad  gonest  yn  y paragraph  dan  sylw.  Pan  y mae 
y Pregethwr  yn  dyweyd  “nad  oes  dim  iawn  i fod  yn  lle 
cospedigaeth  pechod,  am  fod  pechod  a chosp  yn  angen- 
rheidiol  gysylltiedig  á’u  gilyddl”  a oedd  yn  dêg,  attolwg, 

1 Mr.  R.  hòni  ei  fod  yn  dywedyd  “nad  oes  y fath  beth  yn 
bod  ag  iawn  ?”  Ai  yr  un  peth  y w dy weyd  nad  oes  iawn  i fod 


222 


ATTODIAD. 


yn  yr  amgylchiad  a enwir,  a dywedyd  Nad  oes  y fath 
ôcíÄynbod  agiaAvn  ?”  Os  felly,  rîiaid  fod  ybeibl  yndyweyd 
“na  wneir  iawn,”  pan  y dywed,  “na  wneir  iawn  am  an- 
wiredd  tỳ  Eli.^'  Drachefn,  pan  y mae  y Pregethwr  yn  dy- 
weyd,  “ Nad  iawn,  hyny  yw,  nad  rhyw  beth  yn  lle  cosp- 
edigaeth,  oedd  dyoddefaint  Crist,  ond  y gospedigaeth  ei 
hun;”  ai  tegwch  oedd  i Mr.  R.  hòni  ei.  fod  yn  dyweyd, 
“ Nad  iawn  oedd  (lesu  Grist)?”  Pe  bai  Mr.  R.  yn  gwneyd 
sylwadauar  holl  ymddyddanion  y “ Pregethwra'r  Gwran- 
dawr^*'  os  na  newidiai  ei  Iwybr,  yr  wyf  yn  eihollol  gredu, 
“y  byddai  yn  un  o’r  erthyglau  meithaf  a welodd  y ^^Dysg- 
edyad'"  erioed,  ac  na  byddai  tuedd  neillduol  yiiddo  i wneyd 
y Cyhoeddiad  hwnw  yn  ddefnyddiol,  beth  bynagam  bobl- 
ogaidd.  Yn  wir,  y mae  darnio  brawddegau,  a dethol  gair 
oddiyma,  a gair  oddidraw,  i’r  dyben  i dy wyllu  ymresymiad 
ysgrifenydd,  neu  i’r  dyben  i “ Iwydo’r  dwfr,”  a dyweyd 
wed’yn  mai  yr  ysgrifenydd  ei  iiun  a’i  llwydodd,  yn  beth 
drygionus,  hyny  y w,  y mae  drwg  moesol  ynddo.  Pe  arferid 
y mesurau  hyn  etb’r  beibl  eihun,  gellid  ei  wneyd  yn  Babel 
0 gymysgfa.  Ond  hyderir  fod  Mr.  R.  yn  arfer  mwy  o 
foesgarwch  wrth  esbonio’r  beibl,  er  fod  rhaid  i’r  Pregeth- 
wr  (dyn  a’i  helpio  !)  gael  ei  drin  fel  hyn. 

Gofynaf  eto  i Mr.  R.  y’mha  rifyn,  ac  ar  ba  dudalen,  y 
mae  y fath  beth  abody  Pregethwryn  “gweiddi  Sociniaid 
ac  Anífyddwyr  ar  ol  pobl  ?”  Gwir  iddo  ddy wedyd  mai  yr 
unrhesymausydd  yncaeleudefnyddiogan  Ffwleriaid,  wrth 
wadu  cyfrifiad  pechod  Adda  i’w  hiliogaeth,  a phechodau  ei 
bobl  ar  Grist,  ag  a ddefnyddir  gan  Sociniaid  wrth  wadu 
athrawiaeth  yr  iawn,  &c.  A gwaded  Mr.  R.  hyny  os  gall. 
DyAvedodd  y Fregethwr  hefyd,  fod  yn  ddrwg  ganddo  fod 
Mr.  J.a’ibleidwyr,  wrthgymerydarnyntamddiffyn  athraw- 
iaeth  yr  iawn,  yn  rhoddi  cymaint  o achlysur  i wadwyr  yr 
athrawiaeth,  i gablu;  nad  ydyw  Mr.  J.  yn  ergydio  at  So- 
ciniaid,  yn  ei  draethawd,  gyda’r  un  chwerwder  ag  y mae 
yn  cilgwthio’r  Calfinistiaid  ; a’i  fod  yn  ofni  fod  Mr.  J.  yn 
ncs  at  y Sociniaid,  o ran  ei  farn,  nag  y dychymygasai  cyn 
darllen  ei  draethawd.§  Ond  a ydyw  hyn  yn  cynwys 
“gweiddi  Sociniaid  ar  ol  pobl?” 

Nid  y w Mr.  R.,  dybygid,  ond  dechreu  efo  ei  sylwadau  ar 
duedd  y ddwy  gyfundraith,  gan  hyny  gadawaf  ar  hyny  am 
y tro  presenol.  Ac  os  gwelir  rhyw  bethau  o bwys  yn  cael 


§ Gwel  Drysorfa,  tudal.  139. 


LLYTHYR  11. 


223 


eii  dwyn  i’r  golwg  yn  y sylwadau  hyny,  ag  nad  ystyriwyd 
yn  dêg  yn  yr  ymddyddanion  rhwng  y Pregethiw  a'r 
Gwrandawr;^'  gall  hyny  fod  yn  destyn  llythyr  eto,  os 
caniateir  iddo  le  yn  “ Y DrysorfaP 

Goddefwch,  Syr,  i mi,  wrth  roddi  fy  ysgrifell  heibio,  i 
ddyweyd,  er  fod  fy  nghefnder  a minau  yn  wahanol  o ran 
ein  golygiadau,  a hyny,  yn  wir,  ar  bethau  pwysig ; eto, 
byddai  yn  ddrwg  iawn  genyf  fì  i hyn  o gymhwyll  fod  yn 
foddion  i ddyrysu  nac  i oeri  dim  ar  y cyfeillgarwch  ag  sydd 
wedi  bod  rhyngom  dros  lawer  o flyneddau,  ie,  er  pan  yn 
blant  yn  yr  ysgol. 

Daw  hyn  atoch,  Mr.  Cyhoeddwr,  ar  ol  ymddyddanion 
y “ Pregethwr  aW  Gwrandawr,"^  oddiwrth  eich  cyfaill 
diífuant, 

Liverpool,  > Richard  Williams. 

Tach.  5,  1839.  S 


LLYTHYR  lî. 

Mr.  Cyhoeddwr, — Pan  mae  Ffwleriaid  yn  hòni  mai 
rhyw  valudble  consideration  ydyw  yr  iawn,  fel  y gellid 
achub  heb  beryglu  y llywodraeth  foesol,  yr  unig  adnodau 
a ddygant  yn  gyífredin  i brofì  y pwnc,  ydyw  Rhuf.  iii. 
25,  26,  “Yrhwn  a osododd  Duwyniawn,”  &c.;  a dyma 
yr  ysgrythyr  sydd  gan  Mr.  Roberts  yn  destyn  i’w  ddarlith 
yn  y Dysgedydd,'^  rhif.  215 — 217. 

Yr  wyf  fìnau  yn  foddlawn  i’r  testyn  gwerthfawr  hwn 
gylafareddu  rhyngom,  er  peiiderfynu  y ddadl  bresenol. 
Sjlwer  yn  fanwl, 

laf.  Crist  ei  hun,  trwy  ddyoddef  y wir  gospedigaeth  am 
bechodau  ei  bobl,  yw  yr  iawn,  medd  y Pregethwr. — Dy- 
oddefaint  Crist,  medd  y Ffwleriaid,  sydd  yii  iawn,  h.  y., 
yn  valuable  consideration^  yn  lle  y gospedigaeth. — Pa 
beth,  attolwg,  a ddywedtestyn  Mr.  R.?  Hivn  (sef  Crist 
lesu)  a osododd  Duw  yn  iawri.” 

2il.  DywedMr.  Jenkyn,  mai  rhyw  ddyfais 
yn  lle  y gospedigaeth  gyfìawn  am  bechod,  y w yr  iawn,  fel 
y gellid,  yn  ddiogel,  wneyd  cymwynasau  i’r  troseddwr. — ■ 
Dywed  y Pregethwr  fod  nid  yn  unig  cymwynasgarwch^ 
ond  cyfìawnder  hefyd,  yn  cael  ei  ddangos,  mewn  maddeu 
trwy  yr  iawn,  am  fod  cosp  gyfìawn  y sawl  y maddeuir 
iddynt,  W'edi  ei  dwyn  gan  eu  Meichai. — A dywed  testyn 


‘224 


ATTODIAD. 


Mr.  R.  mai  “Hwn  a osododd  Duw  yn  iawn — i ddaugos  (ei 
gymwynasgarwch  ef  ? Y niae  hyny  yn  wir,  ond  nid  y gwir 
yn  yr  adnod  dan  sylw,  eithr  i ddangos)  ei  gyfiawnder  ef 
trwy  faddeuant,”  &c. 

3ydd.  Myntumia  y Ffwleriaid  mai  rhy w ymddanghosiad 
o gosp  y w yr  iawn,  tebyg  i rywbeth  a weinydda  ysgol-feistri 
a rhieni  ar  ry w drydydd  person  yn  lle  ceryddu  plentyn  am 
ei  drosedd. — Dywed  y Caìfìiiistiaid,  fod  Crist  wedi  dyoddef 
yn  llawn  y gospedigaeth  ag  oedd  yn  gyfìawn  i bob  un  a 
gyfìawnheir.^ — ‘‘Fel  y byddaiefe  yngyfìawn,  ac  y»cyfìawn- 
hau,”  medd  testyn  Mr.  R. — Nid  fel  yr  ymddanghosai  yn 
' gyfìawn,  ac  nid  yn  unig  “ i ddangos  ei  gyfìawnder,'*  ond 
“fel  y byddai  efe  yn  gyfiawn,  ac  yn  cyfìawnhau.’'  Tebyg 
fod  Paul  yn  golygu,  nid  yn  unig  na  buasai  ddiogel,  ond 
hefyd  na  buasai  gyfiawn  cyfìawnhau  heb  iawn  ; ond  gaii 
fodiawn  wedi  eigael,  y gospedigaeth  wedi  eidyoddef,  mai 
cyfìawnder  y w cyfìawnhau  yr  holl  wrthddrychau.  Yn  wir, 
y mae  yn  ymddangos  i mi,  nad  oes  ond  y farn  Galfìnistaidd 
a gydwedda  â thestyn  Mr.  Roberts. 

Wel,  wrth  weled  ysgrythyr  mor  werthfawr  yn  cael  ei 
gosod  gerbron,  gan  y gŵr;  hist,  meddwni,  ynoffyhun,  y 
maeyrhyferthwy  drosodd,  yrỳstormweditawelu:  ondgyda 
ei  fod  yn  dechreutrin  ei  benau,  “ymae  cwmwl  (chwedly 
diweddarBarch.  E.Richard)  yn  derbyn  y testyn  o’n  golwg,” 
ac  nid  ydym  yn  ei  weled  mwy  oddiyno  hyd  ddiwedd  y 
traethawd.  Ond,  gan  droi  megys  ar  ei  sawdl,  y mae  yii  dy- 
chw^elydigamliwioy  Pregethwr,  achamddyfynuei  ysgrifau, 
fel  y caf  ddangos  rhagllaw.  “Da  mhobl  i,  (meddai  un  gwein- 
idog,)  peidiwch  â gwneyd  drwg,  yn  enwedig  os  gwyddoch 
eichbod;”  ondefallainachlywodd  Mr.R.mo’rbregethhòno. 

Y mae  yn  debyg,  Mr.  C.,  eichbod  yncofìo  ddarfod  i mi 
hanner  addaw  ail  lythyr,  os  gw'elwn  ry w bethau  o bwys  yn 
sylwadau  Mr.  R.  ar  diieddiadau  y system,  ag  nad 

ystyriwyd  yn  dêg  gan  y “ Pregethwr  aW  Gwrandawr 
Ond  wrth  sylwi  ar  y chw'ech  drwg-dueddiadau  a briodola 
Mr.  R.  i system  y PregethwT,  ni  w'elaf  gymaint  ag  un,  ond  a 
gynygiwyd  fel  gwrthddadleuon,  gan  y Gwrandawr,  (er,  o 
bosibl,  nadyn  yrun  geiriau,)  ac  aatebwydgan  y Pregeth- 
•wr:  ai  yn  dêg,  ai  yn  annhêg — barned  y darllenwyr. 

Wedi  i Mr.  R.  gystal  a dywedyd  mai  cysgod  y PregethwT 
yw  gw'rthddadleuony  Gwrandawr,  oniddigrifol  braidd  yw 
fod  y gŵr  yn  codi  yr  un  gwrthddadleuon  i gynal  ei  gyfun- 
draith  ? Pa  beth,  a oes  un  prop  i’w  gael  i gynal  system 


LLYTHYR  11. 


225 


Mr.  R.,  heblaw  cysgod  y Pregethwr  ? Tlawd  iawn,  yn  wir.! 
Neu  a ydyw  y Pregethwr  yn  un  ag  y mae  ei  gysgod  o 
gymaint  o ddefnydd  i Mr.  R.  a’i  gyfundraith  ? Diolch  iddo 
am  y compUment,  ond  gobeithio,  ar  yr  un  pryd,  y paid  y 
Pregethwr  âg  ymfalchìo. 

Bellach,  gaii  mai  yr  un  ydyw  gwrthddadleuon  Mr.  R.  a’r 
eiddo  y Gwrandawr,  ac  nad  yw  Mr.  R.  yn  gwneyd  dim 
tebyg  i’w  hateb,  heblaAv  crogi  a chamddarlunio  ymadrodd- 
ion,  a phriodoli  i’r  Pregethwr  eiriau  na  ddy wedodd  erioed ; 
gallaswn  gadw  fy  ngair,  heb  wneuthur  un  sylw  ar  y rhan 
hon  o’i  ysgrif;  ac  nid  wyf  yn  bAvriadu  cynyg  ateb  y gwrth- 
ddadleuon  hyn  bob  yn  un  ac  un,  nes  y dangosir  ífaìsedd  yr 
atebion  a roddwyd  iddynt  gan  y Pregethwr.  Ond  eto,  yr 
wyf  yn  canfod  gan  Mr.  R.  rai  ymadroddion,  ag  y byddai 
eu  pasio  yn  ddisylw  yn  anfrawdol  ac  annghefnderaidd. 

Am  y pennillion  a gondemnia  Mr.  R.  nid  wyf  yn  awr  yn 
cofio  y’mha  le  y clywais  eu  canu,  heblaw  y’nghapel  Dis~ 
senters  Llanbrynmair,  yn  amser  fy  ewythr,  y Parch.  Johii 
Roberts,  tad  y ddau  Roberts  presenol. 

Paham  y mae  Mr.  R.  yn  myntumio  eilwaith  ac  eilwaith, 
fod  y Pregethwr  yn  dal  fod  lesu  wedi  dyoddef  cosp  pech- 
od?  Y beibl,  ac  nid  y Pregethwr,  sydd  yn  dal  yr  athraw- 
iaeth.  “ Cospedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef.” 
Esay  liii.  b.  Yn  awr,  os  oes  canlyniadau  chwithig  i’r 
athrawiaeth  hon,  megys  “maicellwair  yAV  son  amedifeir- 
wch,  a gwaith  yr  YsbrydGlân;  ac  maichwareu  plantyAV 
yr  Ysgol  Sabbothol,  pregethiad  yr  efengyl,”  &c.,  rhaid  i Mr. 
R.  eu  rhoddi  yn  siars  y beibl,  ac  nid  yn  siars  y Pregethwr. 

Eilw'aith,  “Pan  y mae  rhai  (medd  Mr.  R.)  yn  amcanu 
profi  yn  wylaidd  a gostyngedig,  mai  denu  y meddwl,  trwy 
foddion,  y mae  (yr  Ysbryd  Glân),  cyhuddir  hwy  o wadu  ei 
waith,”  &c.*  Pa  beth,  ai  galw  pobl  yn  gleps,  ?iphedleriaid 
•meAvn  nwyddau  chwedlog,  &c.,  fel  y gwiieir  yn  Rhagdraith 
y bregeth  a gyhoeddwydyn  ddiweddar  ar  “ Yr  Ysbryd  a’r 
Briodasferch,”  ai  hyn,  meddaf,  a eihv  Mr.  R.  yn  wylder 
a gostyngeiddrwydd  ? 

“ Yr  wyf  yn  gwybod  (meddMr.  R.  drachefn,)  fod  y Preg- 
ethwr — yn  dy wedyd  fod  lesu  wedi  prynu  y moddion,”  &c. 
Pa  bryd,  ac  y’mha  le  y dyAvedodd  y Pregethwr  hỳna? 
Nid  yw  y Pregethwr  ei  hun  yn  gwybod  ddarfod  iddo  ddy- 
wedyd  y fath  beth  erioed;  felly,  rhaid  fod  Mr.  R.  naül  aî 


* Gwel  ‘Dysgedydd,‘  Cyf.  xviii,  tudal.  3S2. 
P 


226 


ATTODIAD. 


yn  rhyfygu  dywedyd  peth  nas  gẃyr,  neu  ei  fod  yn  adna- 
hod  y Pregethwr  yn  well  nag  y mae  y Pregethwr  yn  ad- 
nabod  ei  hun. 

Y mae  Mr.  R.  yngofyn,  ‘‘ Paham  y rhoddwyd  moddion 
moesol  mewn  cyfundraith  sydd  oll  yn  dreisiol  ac  an- 
ianyddol  Cynghorwn  i ef  i fyned  â’i  gwestiwn  at  y sawl 
sydd  yn  dal  y fath  gyfundraith,  os  oes  y fathbobl  Pw  cael. 

A thrachefn,  ‘‘Nid  yw  y duwiol  na’r  annuwiol,  ie,  na 
Duw  ei  hun,  yn  rhydd-ewyllysiwr,  yn  ol  yr  athrawiaeth 
hon’’f  (Calfìnistiaeth).  Fod  dynion  yn  ablewyllysio  yn 
groes  i’w  hanian  lywodraethol,  neu  fod  Duw  yn  rhydd  i 
ewyllysioyngroes  i’w  gyfammod  a’i  addewid,  sydd  athraw- 
iaeth  na  chydnabyddir  yn  yr  ysgrythyrau.  Yr  un  peth  yw 
dywedyd  y gall  Duw  ewyllysio  yn  groes  i’w  addewid,  a 
dywedyd  y gall  ewyllysio  yn  eroes  Pw  ewyllys,  canys 
ewyllys  Duw  yw  ei  addewid. 

Ar  yr  im  tudalen  eto.  “Dengys  (yr  athrawiaeth  a 
bleidir  gan  y Pregethwr)  Dduw  fel  un  ag  a fyddai  yn  ym- 
hoífì  mewn  creulondeb,  yn  nygiad  i fodolaeth  y rhai  na 
ddyoddefodd  Crist  y gospedigaeth  gyfìawn  am  eu  pechod- 
au.” 

Wel,  yn  ol  golygiadau  y Dr.  Williams,  yr  oedd  y dyn 
cyntaf,  yn  gystaí  a’r  angelion  a syrthiasant,  yn  sicr  o 
syrthio  i bechod  a damnedigaeth  y foment  y peidiai  ei 
Greawdwr  â’i  gynal  mewn  stât  o santeiddrwydd.  Yn  awr, 
os  nad  ydyw  yn  greulawn  dwyn  creadur  i fod,  a’i  adael 
mewn  sefyllfa  ag  y byddai  yn  siwr  o syrthio  i bechod  a 
thrueni,  nis  gwnpa  greulondeb  ywdwyn  ifod  yrhainibu 
Crist  farw  trostynt. 

Drachefn,  dywedai  y diweddar  Barch.  J.  Roberts,  o 
Lanbrynmair,  “fod  yn  anmhosibl  i Dduw  achub  un  pech- 
adur  ond  ynol  ei  arfaeth  dragwyddol.”f  Yn  aw^r,  os  nad 
ydy w yn  greulawn  i ddwyn  dyn  i fod,  heb  ei  yn  yr 
arfaeth,  nid  y w yn  greulawn  chwaith  ei  ddwyn  îiod,  heb 
i Grist  ddyoddef  y gospedigaeth  am  ei  bechodau;  canys 
y mae’r  naill  mor  rheidiol  er  iachawdwriaeth  ag  y w’r  U^n. 

Eilwaith,  eto,  y mae  y myrddiynau  paganiaid  yn  ‘ caél 
eu  dwyn  i fod,  a’u  damnio,  heb  glywed  erioed  son  am'  yr 
iawn.  Ond,  pe  byddai  yn  greulawn  dwyn  dýn  i fod,  heb 
fod  iawn  wedi  ei  wneyd  dros  eibechodau;  oni  bydd^yn 


t Gwel  ‘ Dysgedydd,’  Cyf.  xviii,  tudal.  332. 
î Gwel  “Galwad  Difrifol,”  tudal.  32. 


LLYTHYR  II. 


227 


greulawn  hefyd,  i ddwyn  dynion  i fod,  a’u  damnio,  heb 
glywedsonam  yriawn?  oblegid  y mae  cly wed  am  yr  iawn 
mor  angenrheidiol  er  iachawdwriaeth  rhai  mewn  oedran, 
ag  oedd  cael  iawn:  “Pa  fodd  y credant  yn  yr  hwn  ni 
chlywsantam  dano?”  “ A’r  hwn  ni  chredo  a gondemnir.’’ 
Pe  bai  grym  yn  yr  wrthddadl  hon  o eiddo  Mr.  R.,  byddai 
raid  i’r  Ffwleriaid  deimlo  ei  min  yn  gystal  a’r  Calfinistiaid, 
nes  y gwadont  etholedigaeth  gras,  ac  yr  haeront  fod  pob 
peth  angenrheidiol  i iachawdwriaeth  yn  cael  eu  rhoddi  i 
bawb  yn  ddiwahaniaeth. 

Yn  wir,  pe  buasai  y bai  o dynu  dynion  i bechod  a thrueni 
ar  y Creawdwr,  neu  pebuasai  arno  ddyled  i achub,  buasai 
pwys  yn  yr  wrthddadl,  fod  yn  greulawn  dwyn  dynion  i fod, 
a'u  cospi  o herwydd  eu  pechodau.  Ond  y gwirionedd  yw, 
nad  oedd  arno  ddyled  i achub  neb,  dynion  mwy  na  chyth- 
reuliaid.  Y mae  holl  drefn  achub  i gyd  o ras  penar- 
glwyddol : gan  hyny,  nid  creulondeb  a fuasai  gadael  dynion 
fel  y cythreuliaid,  heb  arfaethu  na  iawn,  nac  arall,  er  eu 
gwaredigaeth ; ond  anfeidrol  ddaioni  oedd  i Dduw  fwriadu 
achub  neb,  a rhoddi  ei  Fab  i fod  yn  iawn  drostynt.  Os 
göfynir,  Pam  rhai  mwy  nag  ereill  ? nid  oesi'w  ddywedyd, 
ond  “O  ddyfnder  golud  doethineb  a gwybodaeth  Duw! 
mor  anchwiliadwy  yw  ei  farnau  ef  1 a’i  fí*yrdd  mor  anol- 
rheinadwy  ydynt!” 

Y mae  Mr.R.  yn  gofyn,  “ A oes  rhyw  reswm  yn  y dywed- 
iad,  y bydd  cosp  gwrandawyr  yr  efengyl  yn  drymach  nag 
eiddo  y paganiaid,  os  yr  oll  a wnaeth  Crist  oedd  prynu 
personau  ei  bobl?  A oes  gan  anethoiedigion  gwlad  efengyl 
obaith  am  eu  byv/yd,  mwy  nag  anetholedigion  Siberia?”§ 

Yr  wyf  yn  ateb,  Oes;  oblegid  y mae  gohaith  yn  cael  ei 
osod  o’u  blaen  yn  yr  efengyl;  geìwir  arnyntigredu,  acni 
chollir  pwy  bynag  a gredo.  Ond  pa  fodd  y cred  y Siberiaid 
yn  yr  hwn  ni  chly wsant  am  dano  ? Drygioni  trigolion  gwlad 
efengyl  y w annghredu,  ond  nis  gellir  dywedyd  hyny  am  y 
paganiaid,  oblegid  na  chly wsant  erioed  son  am  wrthddryph 
credu.  Os  gofynir,  beth  fyddai  dyn  well  er  credu,  os.na 
wnaed  iawn  drosto?  Atebaf,  Pe  bai  dim  daioni  yn  dyfod 
i ddyn  trwy  gredu;  eto,  pan  y mae  Duw  yn  llefaru,  ei 
ddyledswydd  ef  yw  credu;  ac  yn  gymaint  ag  y bydd  yr 
annghredadyn  wedi  esgeuluso  dyledswydd  bwysig,  ac  na 
esgeulusodd  y pagan,  bydd  ei  drueni  yn  fwy  na’r  eiddo  y 


§ Gwel  Dysgedydd,''  Cyf.  xviiì,  tudal.  333. 


228 


ATTODIAD. 


pagan.  Ond  gan  na  chollir  pwy  bynag  a gredo,  ond  caífael 
o hono  fywyd,  y mae  hyn  yn  annogaeth  annhraethol 
fawr  i gredu — yn  gwneyd  y hai  o esgeuluso  y ddyledswydd 
yn  annhraethol  fwy — a’r  gospedigaeth  am  hyny  yn  an- 
nhraethol  drymach.  Trymach,  meddaf,  ary  Cymry  nagar 
y Siberiaid,  am  iddynt  esgeuluso  dyledswydd  nad  esgeul- 
usodd  y Siberiaid ; a thrymach  drachefn  o gymaint  a bod 
bywyd  yn  gysylltiedig  â chredu,  na  phe  buasai  credu  yn 
ddyledswydd,  heb  un  fantais  adnabyddus  yn  dylyn  ei 
chyflawni. 

Os  gofyn  Mr.  R.,  Pa  fodd  y buasai  bywyd  yn  dylyn 
gwaith  dyn  yn  credu  os  na  wnaed  iawn  drosto  ? Minau 
aofynaf,  Fa  fodd  hefyd,  os  na  etholwyd  ef?  Felly  nid 
yw  yr  wrthddadl  hon  eto  werth  dim  i’r  Ffwleriaid,  nes  y 
byddont  barod  i wadu  etholedigaeth ; a phan  y gwnelont 
hyny,  ceir  siared  â hwy  ar  y tir  hyny  megys  âg  Arminiaid 
ereill.  Os  yw  y beibl  yn  dangos  mai  y sawl  a gedwir  a 
etholwyd  ac  a brynwyd,  a bod  pawb  ag  sydd  yn  clywed 
yr  efengyl  mewn  sefyllfa  o obaith,  ein  dyledswydd  yw 
credu  y ddau  beth,  er  na  fedrem  amgyífred  eu  Cysondeb 
â’u  gilydd. 

Ar  yr  un  tadalen  cawn  gymhariaeth  gan  Mr.  R.  i ddang- 
os  anferthwch  systcm  y Pregethwr,  fel  ^n, — “ Tybiwn 
am  ddau  blentyn  yn  rhwym  o groesi  yrvá^5|à  wrth/yned 
adref.  Yr  oedd  cwch  yn  myned  drosÿdÌqŴ  y pryd',  ond 
y lle  i gyd  wedi  ei  gymeryd.  BoddoÄ^un  o honynt  o 
fewn  deng  milldir,  allan  o’r  golwg  ac  allan  o’r  sẁn; 
boddodd  y llall  wrth  ochr  y cwch,  y’ngh^w  y passengers, 
ac  yr  oedd  amrai  o honynt  yn  llefain,  ^yred  yma ; ond 
gwäwdiaith  oedd  hyn,  oblegid  yr  oedd  y lle  i gyd  wedi 
ci  gymeryd.  A oedd  yr  agosaf  at  y cwch  yn  cael  rhyw 
fraint  mwy  na’r  pellaf?  Onid  llai  ? Onid  oeddid  yn 
ymddwyn  yn  greulonach  tuag  ato  ? Ond  tybiẃn  fod  yn 
bosibl  i’w  tad  gael  gafael  arnynt  drachefn,  i’w  ceryddu  am 
foddi ; a cheryddodd  yr  agosaf  at  y llestr  yn  llawer  llym- 
ach,  am  ei  fod  wedi  gwrando  rhith-wahoddiadau  y rhai 
oedd  ar  y bwrdd.  Rhyw  olwg  fel  hyn  a rydd  yr  athraw- 
iaeth  hon  ar  Dduw.” 

Nage,  fy  nghefnder,  nid  oes  dim  tebyg  i Galfinistiaeth 
yn  y gymhariaeth;  oblegid,  laf.  Nid  oedddimlle  i’rplant 
yn  y cwch  pe  daethentato;  ond  “Eto,  mae  lle  ” (medd 
y Pregethwr)  i bwy  bynag  a ddel.  2il.  Y mae  y pas- 
sengers  yn  gwaeddi  pan  y gwyddant  na  etyb  eu  gwaeddi  iin 


LLYTHYR  TI. 


229 


dyben;  ond  y mae  y Calfinistiaidynpregethu,  ganobeith- 
io,  ar  seiliau  gair  Duw,  y llwyddant;  ac  yn  wir,  y maent 
yn  llwyddo  hefyd.  3ydd.  Anffawd  y nesaf  at  y cwch,  yn 
gystal  a’r  pellaf  oddiwrtho,  oedd  boddi;  ond  bai,  medd  y 
Calfinistiaid,  ydyw  i ddyn  selio  ei  ddamnedigaeth,  drwy 
wrthod  credu.  Cynygiaf  gymhariaeth  arall  yn  lle’r  eiddò 
Mr.  R.,  a barned  y darllenydd  pa  un  o’r  ddwy  a rydd 
fwyaf  0 eglurhad  ar  y pwnc  dan  sylw. 

Yn  amser  chwyldroad  Ffrainc,  suddwyd  y llong  Sans 
Culotte,  wrth  frwydro  â’r  Prydeiniaid.  Gwrthododd  y 
dynion  dderbyn  ymwared,  er  ei  fod  yn  cael  ei  gynygiddynt 
gan  y Prydeiniaid;  ondsoddasant  ynyreigion,  danfloeddio, 
‘‘  Vive  la  repuhlique i^Byw  fyddo’r  werinlywodraeth!^ 
Ni  buasai  ond  ynfydrwydd  anfon  cwch  allan  i’w  hachub  ; 
canys  yr  oedd  yn  amlwg  fod  eu  gelyniaeth  y fath,  fel  yr 
oedd  yn  well  ganddynt  foddi  na  derbyn  un  ífafr  gan  eu 
gelynion.  Ond  tybiwch  y gallasai  y llyngesydd  Prydeinig, 
trwy  ryw  ddylanwad  dirgelaidd,  ddarostwng  gelyniaeth  y 
bobl  hyn:  nid  fod  dim  rhwymau  arno  i wneyd  hyny,  ond 
y mae  rhai  wedi  cael  ífafr  yn  ei  olwg,  fel  y mae  yn  pender- 
fynu  eu  hachub,  costied  a gostio;  ac  i’r  dyben  hyn  y 
mae  yn  parotoi  y long  hoat,  ac  yn  ei  ddanfon  i ganol  y 
trueiniaid,  gan  orchymyn  i’r  dwylo  wahodd  pawb  i ddyfod 
i mewn,  heb  wrthod  pwy  bynag  a ddelai;  ond  y mae  yn 
gwybod,  ar  yr  un  pryd,  na  ddeuai  neb  ond  y sawl  a dynai 
efe  trwy  y dylanwad  dirgelaidd  hwnw.  Wel,  dacwgwch 
y by wyd  yn  cael  ei  rwyfo  i ganol  y bobl  oedd  ar  ddarfod  am 
danynt,  a’r  dynionyn  gwaeddi,  Byddwchfyw.  Deuwchi’r 
diogelwch.  “Paham  y byddwch  feirw,”  &c.  Vive  la 
repuhligue ! meddai  llawer  o honynt  hwythau,  ac  yn  ym- 
suddo  i’r  dyfnder  mawr.  Ond  dyma  weddill  yn  dyfod  i 
mewn  dr^vy  rinwedd  y dylanwad  a grybwyllwyd,  ac  yncael 
eu  bywyd. 

Sylwer.  Yr  oedd  y cynygiad  yn  ddidwyll  i bawb,  a’r 
cwch  yn  ddigon  o faint,  fel  nad  oedd  perygl  i ormod  ddyfod 
iddo,  a dim  ond  eu  gelyniaeth  yn  rhwystr  i neb  ddyfod. 
Buasai  pawb  yn  ystyried  bai  y sawl  a foddodd  yn  ddwbl, 
nid  yn  unig  dewis  boddi  yn  hytrach  na  derbyn  nawdd  y 
llyngesydd  yn  y dechre,  ond  hefyd  gwrthod  dyfod  i’r 
cwch  yn  y diwedd.  Yr  oedd  eu  gelyniaeth  yn  ymddangos 
yn  gref  yn  y dechre,  ond  yn  grefach  fyth  yn  y diwedd. 
Ond  eto,  nid  oedd  y cwch  wedi  ei  ddarparu  i baAvb;  canys 
y mae  yn  amlwg  na  buasai  y llyngesydd  ddim  yn  anfon  y 


230 


ATTODIAD. 


cwch  allan  oll,  oni  bai  ei  fod  yn  bwriadu  arfer  ei  ddylanwad 
dirgelaidd  i achub  y sawl  a gawsant  ffafr  yn  ei  olwg: 
cadwedigaeth  y rhei’ny  oedd  dyben  dárpariad  y cwch;  o 
ganlyniad,  rhaid  mai  y rhai  hyny  oedd  gwrthddrychau  y 
ddarpariaeth.  Pe  buasai  un  o’r  rhai  a foddwyd  yn  dyfod  i 
mewn,  buasai  hyny  yn  brawf  eifod  yn  un  o’rsawl  a gawsant 
ffafr  yn  ngolwg  y llyngesydd,  a bod  y cwch  wedi  ei  ddar- 
paru  ar  ei  fedr.  Ac  er  mai  eu  gelyniaeth  oedd  yr  unig 
beth  a rwystrodd  i’r  lleill  ddyfod  i’r  cwch;  eto,  yr  oedd 
darfod  iddynt  foddi,  ynbrawfnadoeddynt  yn  wrthddrychau 
0 ffafr  a darpariaeth  achubol  y llyngesydd.' 

Ond  i gymhwyso’r  peth.  Y mae  holl  ddynolryw  ar 
suddo  i golledigaeth,  a’u  gelyniaeth  mor  fawr  fel  na  dder- 
byniant  ymwared,  ípd  suddo  i’r  eigion  danwaeddi,  “Ni 
fynwn  ni  mo  hwn  i deyrnasu  arnom.”  Yn  awr,  a ydyw  yn 
debyg  y buasai  Brenin  y nefoedd  yn  “rhoddi  ei  Fab  i fod 
yn  iawn,”  i wneyd  dynion  yn  fwy  diesgus,  pe  buasai  yn 
gwybod  na  wnaethai  neb  o honynt  dderbyniad  o hono?  Os 
na  buasai,  mae  ynrhaid  addef  fod  life  hoat  (yr  iawn)  wedi 
ei  ddarparu,  am  fod  Duw  wedi  penderfynu  achub  rhai,  ac 
arfer  dylanwadau  ei  Ysbryd  i hyny;  yna  y canlyn,  mai  er 
mwyn  y rliei’ny  y gwnaed  iawn;  canys  pe  na  buasai  y fath 
wrthddrychau  i fod,  ni  buasai  iawn.  Pe  na  buasai  neb  i 
gael  eu  cadw,  ni  buasai  iawn  yn  cael  ei  ddarparu;  gan 
hyny,  cadwedigaeth  y w dyben  yr  iawn,  a’r  cadwedigion  y w 
ei  wrthddrychau.  Ond  eto,  yn  gymaint  a bod  yr  iach- 
awdwriaeth  trwy  yr  iawn  yn  anfeidrol  ddigonol,  fel  na 
chollir  pwy  bynag  a gredo ; yn  gymaint  ag  mai  dyledswydd 
dynion  yw  credu,  ac  mai  eu  drygioni  yw  peidio  credu — y 
mae  galwad  yr  efengyl  arbawb  a’iclywo,  yn  berffaithddi- 
dwyll.  Os  gofynir,  Beth  pe  buasai  y rhai  sydd  yn  uffern 
yn  credu?  Atebaf,  y buasai  eu  crediniaeth  yn  brawf  o’u 
hetholiad  gan  y Tad,  a’u  pryniad  gan  y Mab;  ond  y mae 
eu  mynediad  yno,  yn  brawf  nad  oeddynt  yn  wrthddrychau 
o’r  naill  na’r  llall.t 

Eilwaith  eto,  “ clywais  Mr.  Price,  Pen-y-bopt,  (medd 
Mr.  R.)  yn  cyhoeddi,  Fod  lluoedd  yiiuffern  a allasentfod 
yn  y nef.  Mae  y Pregethwr  yn  dywedyd  yr  un  peth. 
Wele  ei  eiriau,  ‘Maetudrawi’r  gagendor  fyrddiynau  orai 
nad  aethent  yno,  oni  buasai  iddynt  ddiystyru  yr  efengyl.f” 

*t  Gwel  Ymddyddan  viii  a xvi— î Gwel  Dysgedydd,  Cyfrol  xviii, 
tudalen  3,33. 


LLYTHYR  IL 


231 


Pa  beth  sydd  yn  dallu  y gẃr!  Ai  yr  un  peth,  attolwg, 
yw  dywedyd  “ fod  rhai  yn  y trueni  na  buasent  yno  onibai 
diystyru  yr  efengyl,”  a dyweyd  “fod  lluoedd  yno  a allasent 
fod  yn  y nef  ?”  Y mae  y Pregethwr  yn  meddwl  “na  all  y 
rhai  sydd  yn  y cnawd  ryngu  bodd  Duw;  ac  na  all  dyn 
anianol  wybod  y pethausydd  o Ysbryd  Duw;”  ac  o gan- 
lyniad,  na  áll  fyned  i’r  nef.  Ond  y mae  yn  ymddangos, 
wrth  yr  ymadroddion  uchod,  fod  Mr.  Price,  o Ben-y-bont, 
yn  barnu  y gallai  dyn  anianoí  wybod  pethau  sydd  o Ysbryd 
Duw,  rhyngu  bodd  Duw,  a myned  i’r  nef.  Y mae  y ddau 
ddywediad  yn  ymddangos  i mi  y’mhell  iawn  oddiwrth  eu 
gilydd;  beth  dybygech  chwi,  Mr.  C.,  onid  yw  y cyntafyn 
gystal  a dywedyd  y gallasai  y dyn  gredu,  pan  nad  yw  yr 
olaf  yn  myned  ddim  pellach  na  dy'^dyd,  na  chollasid  mo 
hono,  pe  y credasai?  Y mae’r  olafyn  ysgrythyrol,  “ Ni 
chollir  pwy  bynag  a gredo,”  loan  iii.  15,  16.  Ond  y mae  y 
cyntaf  yn  wrth-ysgrythyrol,  “Ni  ddichonneb  ddyfodataf 
íì,  oddieithr  i’r  Tad  ei  dynu  ef,”  loan  vi.  44. 

Drachefn,  “ Dengys  (golygiad  Mr.  R.  ar  yr  iawn)  y Tri 
yn  Un  yn  cydweithredu  yn  ogoneddus  yn  nhrefn  achub.” J 
Pa  un  sydd  yn  dangos  mwyaf  o gydweithrediad  rhwng  y 
Tri  yn  Un ; ai  yr  athrawiaeth  sydd  yn  myntumio  i’r  Mab 
roddi  iawn  er  achubiaeth  y rhai  na  etholwyd  gan  y Tad  i’w 
hachub,  ac  na  weithredir  ynachubol  arnyntgan  yrYsbryd 
Glân;  ai  ynte,  yr  athrawiaeth  sydd  yn  cynwys  mai  yrun 
rhai  yw  gwrthddrychau  etholiad  y Tad,  pryniad  y Mab,  a 
santeiddiad  yr  Ysbryd;  barned  y diduedd. 

“Tybiwyf  (medd  Mr.  R.)  weled  y Breninmawr  yn  gofyn 
i’r  llywodraeth,  Pa  beth  a wna  dy  foddloni  am  attal  y 
ddedfryd?  Crochíloeddiai  hôno,  Dim  ond  darostyngiad 
dy  gydradd.  Atebai  lesu,  Yr  wyf  ynfoddlawn  i’r  am- 
modau.” 

Purion,  dyma  gyfammod,  ynte,  rhwng  lesu  a’r  IJy  wodr- 
aeth.  Ammod  lesu  oedd  ymddarostwng,  aö  -ammod  y 
llywodraeth  oedd  attal  y ddedfryd.  Yn  awr,  -gan  fod  yr 
lesu  wedi  cyflawni  ei  ammod,  cyfiawnder  tuag  atoTef  ydy w 
i’r  llywodraeth  gyflawni  ei  hammod  hithau,  sef  “ attal  y 
ddedfryd”  ar  y troseddwyr  yr  ymddarostyngodd  Crist  yn 
eu  hachos.  Os  nad  wyf  yn  camgymeryd,  y mae  Mr.  R.,  yn 
yr  ymresymiad  uchod,  yn  tynu  yr  holl  filding  Ffwleraidd 
am  ei  ben. 


I Gwel  Dysg.  Cyf.  xviii.  tudalen  364. 


232 


ATTODIAD. 


Eto,  “ Nid  wyf  yn  meddwl  fod  genym  un  engraiíft  fod 
Duw  yn  cospi  er  mwyn  dial,  yn  holl  hanes  ei  ymddygiadau 
tuag  at  ei  greaduriaid  yn  y byd  hwn,  na’r  hwn  a ddaw, — 
cospi  er  mwyn  dial  yn  amcan  annheilwng  o Dduw  yn, 
moddiad  y cynddylifiaid, — llosgiad  y Sodomiaid, — colled- 
igaeth  yr  uíîernolion.” 

Ai  nid  ydyw  “ Sodom  a Gomorra  ***  wedi  eu  gosod  yn 
esiampl,  gan  ddyoddef  dialedd  tân  tragwyddol  ?’"  Onid 
ymddengys  yr  Arglwydd  yn  y dydd  hwnw,  “âthân  fílam- 
llyd  i roddi  &c.?  Nid  yw  y Pregethwr,  mwy  na 

Mr.  R.,  yn  golygu  mai  rhyw  beth  oddiar  nwydau,  tebyg 
i’r  eiddo  dynion,  ydyw  gwaith  Duw  yn  dial ; ond  cyfiawn- 
der  a santeiddrwydd  yn  ymweled  âg  anwiredd  yn  ol 
eithaf  ei  haeddiant.lí 

Y mae  y golygiad  hwn  ar  gysylltiad  pechod  á chospedig- 
aeth,  yn  cynwys,  laf.  Fod  cyfiawnder  Duw  yn  annghyf- 
newidiol,  fel  efe  ei  hun.  2il.  Fod  pechod  yn  rhyw  anferth 
ddrwg,  fel  nad  oeddbosibl  i Dduw  edrych  arno,  na’i  oddef 
i ddianc  heb  eithaf  cosp.  3ydd.  Fod  doethineb  Duw  yn 
“fawr  amryw,”  yn  trefnu  ffordd  i gospi  pechod,  ac 
arbed  y pechadur.  4ydd.  Fod  cariad  Crist  yn  annghy- 
mharol  fawr,  yn  myned  tan  y fath  ddialedd,  yn  dyoddef  y 
fath  gosp,  dros  y fath  rai.  5ed.  Tra  y dengys  achubiaeth 
pechadur  yn  beth  o benarglwyddol  ras  Tad,  Mab,  ac  Ys- 
bryd  Glân,  fel  y mae’n  sefyll  rhwng  Duw  a ninau;  eto, 
fel  y mae  y peth  yn  sefyll  rhwng  y Tad  a Christ  yn  ol 
trefn  y cyfammod,  y mae  achub  y sawl  y bu  Crist  farw 
drostynt,  yn’beth  o gyfiawnder  iddo  ef : oblegid  os  yw 
cyfiawnder  yn  peri  na  ellir  peidio  cospi  pechod,  y mae  , 
hefyd  yn  gwneyd  na  ellir  peidio  achub  y sawl  y dyoddef- 
wyd  eu  cospedigaeth. 

Dywed  Mr.  R.  fod  cyfundraith  y Pregethwr  “yn  gosod 
y Jehofa  dan  rwymau  i’w  greadur.§”  Os  oes  un  o’r  ddwy 
system  yn  gosod  y Creawdwr  yn  rhwym  i’w  greadur,  Ffwl- 
eriaeth  sydd  felly.  Pan  y mae  cyfammod  yn  cael  ei  wneyd 
rhwng  pleidiau,  ac  un  blaid  wedi  cyflawni  ei  hammod,  y 
mae  y blaid  arall  yn  rhwym  i’r  blaid  hòno,  nes  y cyfíawno 
hithau  ei  hammod.  Dywed  y Calfiiiistiaid  fod  Crist  wedi 
cyflawni  ammod  iachawdwriaethei  eglwys,  ac,  o ganlyniad, 
fod  ei  gyfammod  ei  hunmegys  yngosod  y Tad  danrwym- 


f Gwel  Ymddyddan  x,  tudalen  118.— § Gwel  Dysgedydd,  Cyf.  xvüi, 
tudalen  332. 


LLYTHYR  11. 


233 


au  i Grist,  nes  y byddo’r  lioll  eglwys  wedi  ei  dwyn  i 
afael  iachawdwriaeth.  Ond  dywed  y Ffwleriaid,  fod  credu 
yn  ammodiachawdwriaeth;  adywed  Mr.  R.  “fodcyfaddef 
y hai  ac  edifeirwch  yn  ammodau  maddeuant.’’t  Os  felly, 
pan  y mae  dyn  yn  cyfaddef  ei  fai,  ac  yn  edifarhau,  y mae 
Duw  yn  ddyledwr  iddo  am  faddeuant,  canys  y mae  y dyn 
wedi  cyflawni  ammod  y peth.  Dyma  bethhynod  o debyg 
i osod  creadur  ar  dir  uwch  na’i  Greawdwr.  Y gwahan- 
iaeth  yn  y fan  yma  ydy w,  fod  y Prègethwr  yn  dy wedyd  fod 
maddeuant  pechodau  yr  holl  eglwys  yn  ddyledus  i Grist, 
am  ei  fod  wedi  cyflawni  ammod  y peth  wrth  farw  ar  y 
groes;  a Mr.  R.  yn  dywedyd  yn  gystal  a bod  maddeuant 
yn  ddyledus  i’r  pechadur  edifeiriol,  am  fod  y dyn  ei  hun 
wedi  cyflawni  ammod  y peth  wrth  edifarhau,  &c.  Os  y w y 
gofynwr,  bob  amser,  yn  sefyll  ar  uwch  tir  na’r  addawr,  fel 
yr  awgrymaMr  R.,  (tudal.  332,  a3G5,)  y mae  Ffwleriaeth 
yn  gosod  y pechadur  edifeiriol  ar  dir  uwch  na’r  Hwn  a’i 
gwnaeth. 

“Llawer  (medd  Mr.  R.)  a floeddiant  JrmmfaeíÄ,  ereu 
bod  mor  anfedrus  i roddi  darluniad  o’r  gŵr  hwnw  ( Armin- 
ius)  a’i  egwyddorion,  ag  ydynt  i roddirheswm  am  eu  cred 
eu  hunain.”t  A ydyw  Mr.  R.  ei  hun  ddim  mor  anfedrus 
i roddi  darluniad  o Armin,  a’i  egwyddorion,  ag  ydyw  i roddi 
rheswm  am  ei  gred  ei  hun?  Os  nad  ydyw,  yna  rhaid  ei 
fod  yn  llawn  mor  adnabyddus  o Arminius  a’i  egwyddor- 
ion  ag  ydyw  o’i  egwyddorion  ei  hun:  ond  os  yw,  yna  y 
mae  ef  ei  hun  yn  un  o’rllawer  ag  y mae  am  eucondemnio. 

Eto,  “ Os  gweithia  y rhai  syddynmeddwl  fod  y ýargen 
wedi  ei  tharo,  y ddyled  wedi  ei  thalu,  ac  iachawdwriaeth 
y prynedigion  wedi  ei  gorphen  ar  Galfaria — a gysg^yn  ni,” 
&c.§  Os  nad  ydwyf  yn  camddeall,  y mae  Mr  R.,  yn  y 
paragraíî  hwn,  yn  awgrymu  fod  y Calfinistiaid  wedibod, 
hyd  yma,  yn  fwy  gweithgar  gydag  achos  yr  efengyl  na’r 
Ffwleriaid.  Wel,  os  ydyw  hỳna  yn  ffaith,  y mae  yn  gryf- 
acho.lawero  blaid  Calfiîiistiaeth,  ac  yn  erbyn  Ffwler- 
iaeth,  nag  ydyw’r  chwech  pen  sydd  gan  Mr.  R.  yn  erbyn 
y gyntaf ; ie,  nag  ydy w’r  saiih  sydd  ganddo  o blaid  yr  olaf. 

Ondy  mae  yn  dda  genyfweled  fy  nghefnder  yn  llarieiddio 
tipyn  at  ddiwedd  ei  ddarlith.  Go  lew,  onidê,  Mr.  C.,  yw 
gweled  rhywbeth  yn  gwella  at  ei  ddiwedd.  Yr  wyf  yn 
hollol  gydweled  âg  ef  am  y perygl  o fedru  dadlu  am  yr 


t Gwel  Dysg.  Cyf  xviiî,  tudalen  364.-*  J Tudal.  365. — § Tudal.  366. 


234 


ATTODIAD. 


iawn  heb  ei  ddefnyddio.  Gobeithiafgan  Dduw,  na  chaiff 
Mr.  R.  na  minau  mo’n  gadael  yn  amddifad  o rinwedd  yr 
athrawiaeth,  tra  yn  ceisio  ei  chymhell  ar  ereill.  Na  chawn, 
“wedi  pregethu  i ereill,  fod  ein  hunain  yn  annghymerad- 
wy;’’  ond  “ y’n  ceir  ynddo  Ef.’’ 

Yr  wyf  yn  hollol  gydgredu  âg  ef,  y dylai  y rhai  sydd  yn 
gwahaniaethu  mewn  barn,  fod  yn  ofalus  i beidio  gwneuthur 
dim  a dueddo  i oeri  cariad  eu  gilydd,  i iselu  cymeriad  y 
naill  y llall,  a thrwy  hyny  leihau  eu  defnyddioldeb  ; er  fy 
mod  yn  meddwl  y dylid  dangos  cyfeiliornwyr  a chyfeil- 
iomadau,  fel  yr  adnabydder  hwynt,  a thrwy  hyny  y lleihäer 
eu  niwed.  Ac  er  fy  mod,  yn  y llythyrau  hyn,  wedi  nodi 
rhai  pethau  a ymddanghosant  i mi  yn  annghyson  ac  an- 
ngharedig  yn  ysgrif  Mr.  R.,  eto  os  dywedais  ddim  i’w  iselu 
ef  fel  dyn,  fel  Cristion,  neufel  pregethwr,  (neuddim  sydd 
yn  perthyn  iddo,  heblaw  pynciau  y ddadl  sydd  rhyngom, 
pa  rai  yr  wyf,  o gydwybod,  yn  eu  gwrthwynebu,)  erfyniaf 
ei  faddeuant.  Pe  cyfarfyddwn  âg  ef  unrhyw  ddiwrnod, 
os  cytunai,  ysgydwem  ddwylaw  hyd  at  y penelin.  Pe 
deuai  Pm  tỳ,  cai  “fara  a chaws,  a chroeso.” 

Ac  òs  na  allai  gyduno  â hen  Ddissenters  Llanbrynmair  i 
ganú, 

' ..  ‘ Ar  groesbren  brydnawn, 

Cyfiawnder  ga‘s  iawn,’  &c. 

Neu 

‘ Cariad  Crist,  a phechod  Seion, 

Bwyswyd  yn  y glorian  fawr,’  &c. 

O bosibl  y gallai  gyduno  â mi  i ganu, 

‘ Yr  iawn  a dalwyd  ar  y groes, 

Yw  sylfaen  f‘ enaid  gwan; 

Wrth  bwyso  arno  ddydd  a nos, 

‘Ilwy‘ii  dysgwyl  d‘od  i‘r  lan.’ 

Os  deil  eich  amynedd,  Mr.  Cyhoeddwr,  i ddarllen  fy 
llythyr  hyd  yma,  gwn  y byddwch  yn  barod  i ddywedyd 
mai  ‘^maith  iawn  ydyw/'  Ond  nid  oesgenyfun  ymes- 
gusodiad,  heblaw  mai  dyma  yr  olaf  a fwriadaf  ei  ysgrifenu 
ar  y ddadl  bresenol,  oddieithr  cael  rhyw  ail-gynhyrfiad. 

Lŵerpool,  > 

Rhag.  6,  1839.  J 


Richard  Williams. 


Y DR.  CHALMERS  A CHALFINIAETH. 


‘*Ond  er  fod  y fath  dduwinyddiaeth  (medd  y Dr. 
Chalmers  am  athrawiaeth  cyfiawnhad  trwy  ífydd)  yn 
gweinyddu  heddwch;  eto  gellir  amau  y dichon  iddi 
weinyddu  santeiddrwydd.  Yn  awr,  i’r  rhai  sydd  yn 
coleddu'r  fath  amheuaeth,  i’r  rhai  a osodent  allan  athraw- 
iaeth  cyfiawnhad  trwy  fíydd — yr  erthygl,  chwedl  Luther, 
wrth  ha  un  y mae  eglwys  yn  sefyll  neu’n  syrthio — ^fel  yn 
wrthwyneh  i gynydd  rhinwedd,  rhoddwn  un  cwestiwn, 
a dymunwn  iddynt  ei  ateh, — Pa  fodd  y mae  Scotland^ 
yr  hön  sydd  fwyaf  nodedig  o holl  wledydd  Ewrop  am 
Galjiniaeth  fanwl  ei  phulpudau^  yn  fwyaf  nodedig  hefyd 
am  y godidogrwydd  moesol  a eistedd  ar  drem  ei  phóblog- 
aeth  yn  gyffredinolì  Pa  fodd,  yn  enw  dirgelwch,  y 
mae’n  dygwydd  fod  y fath  dduwinyddiaeth  a’r  eiddom  ni 
yn  cael  ei  chysylltu  â’r  hohlogaeth  fwyaf  dilwgr  y’mhlith 
cenhedloedd  cred  ? 

“ Yr  haeriad  yn  erhyn  ein  heglwysydd  ni  ydyw,  fod  y 
hohl,  y’nghanol  ein  dadleuon  egwyddorol  ac  athrawiaeth- 
ol,  yn  cael  eu  hysgolheigio  cyn  lleied  i’r  cyflawniad  o 
w'eithredoedd  da.  Pa  fodd,  gan  hyny,  y mae  fod  yn  ein 
hrawdlysoedd  ni,  wrth  eu  cymharu  â chalender  ein  chwaer 
deyrnas,  gymaint  yn  llai  i’w  wneuthur  efo  drwgweithred- 
oedd  ? Yii  sicr,  y mae  hyn  yn  hrawf  pwysig  iawm  mai  yn 
y wlad  lle  mae  mwyaf  o Galjìniaeth  y mae  lleiafo  ddrwg- 
weithredoedd — mai  yr  hon  a elwir  y genedl  fwyaf  ath- 
rawiaethgar  yn  Ewrop,  sydd,  ar  yr  un  pryd,  y leiaf  ei 
ílygredigaeth — ac  mai  y wlad  lle  mae’r  bohl  wedi  eu 
hegwyddori  ddyfnaf  âg  egwyddorion  iachawdwriaeth  trwy 
ras,  sydd  yn  cael  ei  hafiachâu  leiaf  gan  ddrwg-fuchedd 
heunyddiol  neu  halogiad  Sabbothol  ei  thrigolion. 

“ Pan  ddaeth  Knox  drosodd  o ysgol  Geneva,  dyg  ei 
horthodoxy  manwl  (a  dilwgr  y pryd  hwnw)  gydag  ef,  ac 
a roddes  ei  harchwaeth  drwy  holl  ífurflyfrau  yr  eglwys  a 
sylfaenwyd  ganddo ; ac  nid  yn  unig  yr  oedd  yn  fllamio 
allan  o’n  hoil  bulpudau,  ond  hefyd  drwy  ein  hysgolion 
a’n  hegwyddor-lyfrau  dygwyd  hi  i lawr  i fechgyn  eintir; 
ac  o’r  naill  genhedlaeth  i’r  llall  cafodd  ieuenctid  Scotland 
eu  cynefino  â’i  swn  o’u  mabandod : ac  er  mor  annhebyg  y 


236 


ATTODIAD. 


gallai  y fath  ddysgeidiaeth  ymddangos  y’ngolwg  y moes* 
athraw  ysgolaidd,  i ddwyn  i fyny  genedl  rinweddol,  y 
mae’n  sicr  ei  bod  wedi  cynyrchu  y boblogaeth  fwyaf 
moesgar  yn  holl  Ewrop.” — Gwel  Chalmers'  WorJcs^  vol. 
xi.  page  142 — 144. 

Yr  wyf  yn  meddwl  y gellir  dywedyd  am  Gymru,  yn 
gystal  ag  am  Scotland,  nad  oes  un  wlad  wedi  bod,  y can 
mlynedd  diweddaf,  yn  fwy  Calíìnaidd  ei  phulpudau  nahi, 
nac  un  wlad  wedi  bod,  at  eu  gilydd,  yn  well  ei  moesau. 
Nid  ydyw  calendery  drwgweithredwyr,  a brofwyd  yn  ei 
brawdlysoedd,  ond  bychan  mewn  cymhariaeth  i’r  eiddo 
gwledydd  ereill : ac  am  ei  moesgarwch  beunyddiol,  os 
nad  am  ei  chadwraeth  cyffredihol  o’r  Sabboth,  nid  wyf 
yn  meddwl  fod  Scotland  ei  hun  yn  rhagori  nemawr  arni. 

Wytlanerch,”  ebe’r  Bardd  am  Gymru, 

“ Wyt  lanerch  ddystaw  lonydd—ddìochain 
Heddychol  dy  fröydd. 

* * íifr  * 

A gwelir  ei  thrigolion 
Yn  tìnteioedd,  liuoedd  llon; 

Ant  yn  gyson,  moddion  mad, 

Yn  ddilesg  i’r  addoliad; 

Yn  eu  plith  y ceir  y plant, 

Am  wir  addysg  ymroddant; 

Hwy  gerddant  i dyh  gwir-Dduw, 

Eu  goreu  dasg  yw  gair  Duw; 

Hyf  ddilesg  grefyddolion, 

Mawr  eu  llwydd  yw’r  Cymryllon,” 

Y Parch.  E.  Evans. 

Pe  sylwid  yn  fanwl  ar  yramryw  gynulleidfaoeddcrefydd- 
ol  sydd  yn  Nghymru,  yr  wyf  yn  meddwl  mai  y rhai  Calfìn- 
eiddiaf  yw  y rhai  manylaf  hefyd  yn  eu  dysgyblaeth  eg- 
Iwysig,  mwyaf  diargyhoedd  eu  hymarweddiad,  a mwyaf 
haelionus  eu  cyfraniadau  at  achosion  crefyddol.  Y mae 
hyn,  Syr,  yn  brawf  diamheuol  i fy  meddwl  i,  fod  Calfìn- 
iaeth  aphenrhyddid  yn  groes  i’w  gilydd — mai  Calfìniaeth 
yw’r  system  oreu  mewii  ystyr  ymarferol  yn  gystal  ag 
athrawiaethol — fod  y Dr.  Chalmers  yn  dywedyd  y gwir, 
“mai’r  wlad  lle  bo  mwyaf  o Galfiniaeth,  y w’r  wlad  lle  mae 
lleiaf  o ddrwgweithredu,” — pe  byddai  mẁy  o Galfìniaeth 
yn  Lloegr,  y byddai  llai  o bob  drygfoes  ynddi;  llai  o 
garcharu,  llai  o alltudio,  a llai  o ddienyddio ; ac  o’r  tu  arall, 
pe  lleihäai  Calfìniaeth  yn  Nghymru,  y byddai  ynddi  fwy 
o anfuchedd,  mwy  o Avaith  i geisbyliaid  ac  ustusiaid  hedd- 
wch,  mwy  o garcharn,  a mwy  o gospi.  Y mae’r  athraw- 


LORD  BOLlNGBROKE,  &c. 


237 


iaeth  0 gadwedigaeth  pechaduriaid  trwy  ras,  nid  yn  unig 
yn  cymhwyso  dynion  at  fyd  arall,  ond  hefyd  yn  eu  gwella 
gyda  golwg  ar  y hyd  presenol.  Y mae  ein  perthynas  â’r 
ddau  fyd  yn  galw  arnom  i “ ymdrech  yn  mhlaid  y ífydd 
a roddwyd  unwaith  i’r  saint.” 

^ 

lORD  BOLINGBRORE  AC  “INSTITUTES  CALFIN.’’ 


“ Bydded  ein  gelynion  yn  farnwyr.^' 

Fel  yr  oedd  Lord  Bolingbrohe,  y deist,  un  diwrnod  yn 
eistedd  yn  ei  dŷ  yn  Battersea,  ac  yn  darllen  Institutes 
Calfin,”  derbyniodd  ymweliad  boreol  gan  y Dr.  Thomas 
Church,  ficer  y plwyf ; ac  wedi  y cyfarchiadau  arferol, 
ebe  Bolingbroíe, 

“ A allech  chwi  ddyfeisio  pa  lyfr  sydd  yn  awr  ger  fy 
mron,  ag  yr  wyf  wedi  bod  yn  ei  astudio 

Church.  “ Na  allaf,  yn  wir,  my  Lord.’^ 

Bol.  “ Institutes  Calfin.’’  Beth  dybygech  chwi  am  y 
materion  hyn,  Doctor? 

Church.  O,  my  Lord,  nid  ydym  ni  yn  meddwl  dim  yn 
nghylch  y fath  hen  ystwfí*.  Yr  ydym  ni  yn  dysgu  athraw- 
iaethau  plaen  rhinwedd  a moesoldeb,  ac  wedi  h^n  droi 
heibio  y pynciau  dyrys  hyny  y’nghylch  gras.” 

Bol.  “ Sylwch,  Doctor.  Chwi  a wyddoch  nad  wyf  fi 
yn  credu  fod  y beibl  yn  ddatguddiad  dwyfol;  ond  am  y 
rhai  sydd  yn  ei  gredu,  nis  gallant  byth  ei  amddifíyn,  ar 
unrhyw  egwyddorion,  heblaw  athrawiaeth  gras.|:  A dy- 
weyd  y gwir,  bûm  weithiau  agos  â chael  fy  mherswadio 
i*w  greduyrn  ol  y golygiad  hwn  ar  bethau ; ac  y mae  un 
,rheswm.  iyedi  myned  yn  mhell  iawn  gyda  mi  yn  fíafr  ei 
wirionedfíj.hyny  yw,  fod  y grediniaeth  o hono  yii  hanfodi 
ar  y ddaear,  a hyny  pan  y mae  wedi  ei  ymddiried  i ofal 
eich  bath  chwi,  ag  y sydd  yn  pretendio  ei  gredu,  ac  eto 
yn  gwadu  yr  unig  egwyddorion  ar  ba  rai  y gellir  ei  am- 
ddiffyn.**— Gwel  and  Times  of  Selina,  Countess  of 

Huntington.^'  Vol.  i.  page  179. 

X Y mae'uamlwg  mai‘r  athrawiaeth  a osodir  allan  yn  ‘Institutes 
Calfin’ a alwai  Bolin^broke  yn ‘athrawiaeth  gras/  ac  yr ‘unig  eg- 
■wyddorion  ar  ha  rai  y gellir  amddifíyn  y heibl.’ 


238 


NEILLDUOLR.WYDD  YR  lAWN, 

A CHYFFREDINOLRWYDD  GALWAD  YR  EFENGYL, 
YN  CAEL  EU  PROFI, 

Oddiwrtìi  mai  dyna  athrawiaeth  y proffwydi  cyn  dyfod^ 
iad  Crist,  ac  mai  dynaW  uniy  athrawiaeth  a allai  fod 
yn  gyson  iddynt  ei  phregethu. 

Un  o*r  pethau  sydd  yn  gwneyd  íFyrdd  Duw  yn  anol- 
iheinadwy  i ni,  ydyw,  mai  bodau  amser  ydym,  fel  y 
mae  yn  anhawdd,  os  nad  yn  anmhosibl,  i ni  feddwl  am 
ddim  heb  dybied  amser  yn  gysylltiedig  âg  ef;  ac  nad 
ydyw’r  amser  sydd  rhwng  dygwyddiadau  a’u  gilydd  yn 
ddim  i’r  Duw  hollbresenol,  mwy  nag  ydyw  y pellder 
sydd  rhwng  gwrthddrychau  a’u  gilydd;  hyny  yw,  nid 
oes  un  dygwyddiadynfwy  presenol  i Dduw,  o ran  amser, 
na’u  gilydd,  mwy  nag  y mae  un  gwrthddrych  yn  nes  ato, 
neu  bellach  oddiwrtho,  na’u  gilydd. 

Fe  fu  aberthiad  Crist  yn  beth  a ddysgwylid  gan  ddyn- 
ion  am  oesoedd  lawer;  ond  yn  awr  fe’i  cofir  fel  peth 
wedi  cymeryd  lle  er  ys  cannoedd  o flyneddoedd,  ac  y 
mae  pob  blwyddyn  yn  gwneyd  y dygwyddiad  mawr 
hwnAy,  i ni,  yn  henach  o gymaint  a hyny.  Ond  nid  mor 
briodol  y w dy wedyd  am  Dduw,  ei  fod  yn  dysgwyl  pethau 
i ddyfod,  neu’n  cofio  pethau  a ...:thant  heibio,  oblegid  y 
mae  pob  peth  a fydd,  a phob  peth  a fu,  mor  bresenol  ger 
ei  fron  ef  ag  ydyw’r  pethau  sydd  y foment  hon.  Yr  oedd 
dyoddefaint  Crist  mor  bresenol  gerbron  Duw'pan  achub- 
w'yd  Abel  ag  oeddynt  pan  achubw^d  7 lleidr  ar  y groes. 
Bydd  marwolaeth  y Cyfryngwr  mor  bresenol  i Dduw 
pan  gipir  y saint  i gyfarfod  â’r  Arglw^ydd  yn  yr  awyr,  ag 
ydoedd  pan  orchymynodd  ef  ei  ysbryd  i law  ei  Dad. 
Felly,  yn  hytrach  na  dy  w'edyd  fod  yr  Arglw^dd  yn  achub 
gynt  ar  gyfrif  rhy  wbeth  a ddysgwyliai,  neu  ei  fod  yn  achub 
yn  awr  ar  gyfrif  rhywbeth  a gofia,  mwy  priodol  yw  dy- 
w^eyd  ei  fod  yn  achub  pob  un  a achubir,  o ddechre’r  byd 
i’w  ddiwedd,  ar  gyfrifyr  hyn  sydd  yn  wastad  yn  hresenol 
ger  ei  fron,  mor  bresenol  iddo  wrth  achub  y naill  ag  wrth 
achub  y llall. 

Y mae  amser  dyoddefaint  Crist  yn  peri  ymddanghosiad 
o wahaniaeth  rhwng  efengyl  y proíFwydi  ac  efengyl  yr 


N.EILLDUOLRWYDD  YR  lAWN,  &c.  239 

apostolion,  yn  gymaint  a bod  y naill  yn.pregethu  Crist  i 
ddyfod,  a’r  lleill  yii  pregethu  Crist  wedi  dyfod ; ond  gan 
nad  oes  dim  gwahaniaeth,  i awdwr  yr  efengyl,  rhwng 
i ddyfod  ac  wédi  dyfody  nis  gall  amser  beri  dim  gwahan- 
iaeth  gwirioneddol  yn  egwyddor  yr  efengyl.  Yr  un  o ran 
ei  hegwyddor  yw’r  efengyl  dan  bob  goruchwyliaeth.  Pe 
buasai’r  oen  yn  cael  ei  ladd  yn  nechre’r  byd,  tua  dyddiau 
Adda ; neu  pe  buasai  aberthiad  Crist  i fod  yn  niwedd  y 
byd,  wedi  dwyn  yr  holl  feibion  i ogoniant,  ni  wnaethai 
hyny  ddim  gwahaniaeth  yn  egwyddor  yr  efengyl,  nac 
ychwaith  yn  sefyllfa  eigwrandawyr  rhyngddynt  a’rgwrth- 
ddrych  a gyhoeddir  yn  yr  efengyl,  rhagor  iddo  ddyoddef 
yr  amser  y dyoddefodd. 

1.  Tybier  yn  awr,  y buasai  holl  oruchwyliaeth  y galw 
a’r  achub  yn  cymeryd  lle  cyn  i Grist  ddyoddef. 

2.  Tybier,  yn  gysylltiedig  à hyny,  y byddai  gweinidog- 
ion  yr  efengyl  yn  galw  dynion  i gredii  yn  Nghrist,  gan 
ddy wedyd  yr  achubid  y sawl  a gredent  ar  gyfrif  y byddai 
i Grist  ddyoddef  fel  iawn  dros  eu  pechodau,  pan  yr  ym- 
ddanghosai;  ond  am  y sawl  na  chredent,  y byddai  iddo 
ef  ddyoddef  “ cospedigaeth  heddwch  ” y rhei’ny,  c^efyd 
y byddai  raid  iddynt  hwythau  eu  hunain  ddwyn  y gosp 
am  yr  un  pechodau  am  byth;  oni  byddai  y fath  bregethu 
yn  sarhad  ar  synwyr  cyífredin,  yn  ddirdra  ar  y teimlad 
moesol  à pha  un  yr  ydys  yn  gwahaniaethu  rhwng  cyfiawn- 
der  a cham  ? 

3.  Ond  iybier  y byddai  i weinidogion  yr  efengyl  alw  eu 
holl  wrandawyr  i gredu,  gan  ddyweyd  y byddai  i Grist, 
yn  niwedd  yr  oruchwyliaeth,  roddi  ei  hun  yn  iawn  dros 
bechodau  pob  un  a gredai  ynddo,  ac  ar  gyfrif  hyny,  yr 
etifeddai  y cyfry w fy wyd  tragwyddol : ond  am  y sawl  a 
wrthodent  gredu  ynddo,  eu  bod  yn  selio  eu  damnedigaeth, 
na  byddai  iddyntna  rhanna  chyfran  yn  ngwaithy  Messia 
pan  y deiiai,  ac  y byddai  cospedigaeth  eu  pechodau  yii 
disgyn  yn  unig  ar  eu  penau  hwy  eu  hunain.  Onid  ym- 
ddanghosai  yr  oruchwyliaeth  yna  yn  dra  chlir  ? ac  oni 
fyddai  yn  anhawdd  canfod  ynddi  ddim  cysgod  o annghy- 
sondeb  o’i  dechre  i’w  diwedd  ? 

Afraid  y w dyweyd  mai  tyb-osodiadau  {hypothescs)  yw 
y tri  sylw  uchod.  Ond  os  nad  wyf  yn  camgymeryd,  y 
mae  yr  olaf  yn  ddanghosiad  têg  o’r  efengyl  fel  ei  pregethid 
gan  y proífwydi,  ac  o sefyllfa  ei  gwrandawyr  yn  eu  perth- 
ynas  â’r  efengyl  ac  à’r  bendithion  cynwysedig  ynddi. 


240 


ATTODIAD. 


Ystyrier  yn  awr  pa  fodd  yr  oedd  y proífwyd  Esay  yn 
rhedeg  gyrfa  ei  weinidogaeth.  Ei  destyn  mawr  oedd 
Crist  yn  ei  ddarostyngiad  a’i  ddyrchafiad.  Galwai  ei 
wrandawyr  yn  gyffredinol  i gredii  ei  ymadrodd  am  y 
Messia,  ac  i fwynhau  ‘‘dyfroedd,  gwin,  allaeth’’  ei  ath- 
rawiaeth;  a dywedai  fod  bywyd  enaid  yn  gysylltiedig  â 
gwrando.  Pregethai  fechniaeth  Crist  mewn  geiriau  an- 
hawdd,  dybygid,  eu  camgym.eryd ; hyny  y w,  y dyoddefai 
gosp  yn  lle  ereill ; ac  y byddai  i’r  rhei’ny  gael  eu  cyf- 
iawnhau  a’u  hiachâu.  “ Efe  a archollwyd  am  ein  cam- 
weddau  ni,  efe  a ddrylliwyd  am  ein  hanwireddau  ni ; 
cospedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef,  a thrwy  ei 
gleisiau  efyr  iachawyd  ni.”  Y ni  a “iachawyd  drwy  ei 
gleisiau  ef,”  yw  y ni  yr  archollwyd  am  eu  camweddau, 
&c.  “Rhoddwyd  pla  arno  ef  am  gamwedd  fy  mhohlf — 
“Fyngwas  cyfiawna  gyfiawnha  lawer  trwj  eiwybodaeth, 
canys  efe  a ddwg  eu  hanwireddau  hwynt;”  sef  anwir- 
eddau  y llawer  a gyfiawnheir.  Gwel  Esay  liii. 

Yn  ol  y dull  yma  o bregethu,  yr  oedd  yr  holl  drefn  yn 
ymddangos  yn  ogoneddus  iawn,  ac  ni  welid  ynddi  un 
cysgod  0 annghysondeb.  Eithaf  tegwch  i bawb  o’r  gwran- 
dawyr — yr  un  athrawiaeth  yn  cael  ei  phregethu  iddynt 
oll — a’r  naill  fel  y llall  yn  cael  ei  alw  i gredu,  a hyny 
oddiar  yr  un  annogaethau.  Yr  oedd  daioni  a chyfiawnder 
y drefn  yn  cyd'ddysgleirio ; oblegid  nid  oedd  y weinidog- 
aeth  hòno  yn  cynwys  > fod  yn  bosibl  i bechod  ddianc  heb 
ei  göspi  i’r  eithaf;  ond  y diangai’r  pechaduriaid  a gredent 
o afael  cosp,  am  y byddaii  Grist,  ynniwedd  ybyd  hwnw, 
neu’r  oruchwyliaeth  liòno,  ddyoddef  y gospedigaeth  yn  eu 
ile. 

Ond  pe  buasai  y proffwyd  yn  pregethu  y byddai  í’r 
Messia,  pan  y deuai,  ddwyn  anwireddau  a dyoddef  cosp- 
edigaeth  y rhai  ni  chredent,  ac  a fyddent  byth  yn  dyoddef 
cospedigaeth  eu  pechodau  eu  hunain,  buasai  daioni,  a 
chyfiawnder,  a chysondeb  y drefn,  yn  myned  dan  gwmwl 
yn  y fan.  Buasai  ei  athrawiaeth  yn  rhedeg  yn  debyg  i 
hyn  gyda  golwg  ar  yr  annghredinwyr, — “ Os  gwrthod 
credu  ein  hymadrodd  ni  a wnewch,  yr  ydych  yn  sicr  o 
fod  dan  gosp  am  eich  pechodau  mewn  byd  ar  ol  hwn:  a 
phan  ddelo’r  Messia,  bydd  iddo  yntau  ddyoddef  yn  iawn 
am  yr  un  pechodau;  ie,  dyoddefa  am  eich  pecliodau  chwi 
nes  dyweyd,  “ Gorphenwyd;”  ac  er  i Grist  ddyoddef  a 
gorphen  dyoddef  cymaint  ag  a all  cyfiawnder  ei  ofyn  am 


NEILLDUOLRWYDD  YR  lAWN,  &c.  241 


eich  pechodau  cliwi,  eto  byddwch  chwi  eich  hunain  yn 
dyoddef  am  yr  un  pechodaii,  a hyny  ar  yr  un  amser,  a 
bydd  y dyoddefaint  hyny  yn  ddiorphen!”  Yr  wyf  yUt 
credu  na  all’sai  un  dyn  dderbyn  y fath  athrawiaeth  hep 
naill  ai  rhoddi  annghyfiawnder  yn  erbyn  ei  Wneuthurwf, 
neu  roddi  attalfa  (^suspension)  ar  weithrediadau  y synwyr 
trwy  ba  un  y gwybyddir  rhagor  rhwng  cyfìawnder  ac 
annghyfìawnder.  Buasai  y fath  bregethu  yn  troi  uniondeb 
a daioni  y dreln  yn  annghyfìawnder,  yn  wastraíi,  ac  yn 
greulondeb. 

Ond  cofìer,  mai  yr  un  yw’r  efengyl  o ran  egwyddor  yn 
awr  a chynt.  “I  ninau  y pregethwyd  yr  efeiigyl,  megys 
ag  iddynt  hwythau.’^  Yn  sicr  ni  all  fod  dim  mAvy  o berth- 
ynas  rhwng  marwolaeth  Crist  ac  annghredinAvyr  yn  awr, 
nag  oedd  tan  yr  hen  oruchwyliaeth ; pa  fodd  bynag  y preg- 
ethid  yr  efengyl  i annghredinwyrgynt  ynamser  y profiwydi, 
“megys”  hyny,  o ran  egwyddor,  y maeigael  eipliregethu 
i annghredinwyr  yn  ein  dyddiau  ninau.  Yr  nn  Gwrth- 
ddrych  mawr  sydd  i gael  ei  bregethu: — “Heb  ddywedyd 
dim  yn  amgen  nag  a ddywedodd  y proífwydi  a Moses  y 
delent  i ben;  y dyóddéfaUDrist,’’  &c.  Yr  un  fechníaeth 
o eiddo  Crist  sydd  ÿn  capl-  ei  gosod  allan: — ‘‘Y  cyfìawn 
dros  yr  annghyfiawn  — Yr  hwn  nid  adnabu  bechod  a wnaeth 
efe  yn  bechod  drosom  ni,  fel  y gwi;elid  ni  yn  gyfìawnder 
Duwynddoef.”  Y mae  yr  adnod  ynayn  dangos,  dybygid, 
yn  ddigon  eglur,  mai  y ni  a wneir  yn  gyfìawnder,  y w y ni 
dros  ba  rai  y gwnaed  ef  yn  bechod. 

Y mae  gwrandawyr  yr  efengyl  yn  cael  eu  galw  mor 
gyífredinol  yn  awr  a’r  pryd  hwnw,  ac  nid  mwy.  Nid 
oes  eisiau  geiriau  mwy  cyffredinol  i alw  pechaduriaid  at  y 
Gwaredẅr  nag  a arferid  gan  y proífwyd  Esay  ei  Imn  : — 
“ Trowch  eich  wynebau  ataf  fì,  holl  gyrau’r  ddaear,  fel 
y’ch  achuber,”  &c. 

Y mae  mor  gyson  pregethu  neillduolrwydd  yr  iawn  a 
chyffredinolrwydd  galwad  yr  efengyl  yn  awr  a’r  pryd 
hwnw;  ac  mor  annghyson  dywedydfod  dyoddefaìní;  Crist 
tros  y sawl  a fyddant  byth  yn  uffern  yn  awr  a’r  pryd'hwnw. 
Ni  ellir  dal  hyny  heb  fyntumio  fod  Crist  yn  marw  ar 
Galfaria  dros  y rhai  oeddynt  yn  uífern  yn  barod, — dros 
Cain  yn  gystal  a thros  Abel ! 

. Pe  daethäi  Crist  i ganol  dyledwýr  Eden  mewn  tosturi, 

-^,’gan  addaw  mechnìo  a thalu  dyled  cynifer  a gredcnt  yn- 
ddo;  ac  yn  ol  ei  addewid  yn  dyfod,  tua  diwedd  yr  oruch- 
Q 


242 


ATTODIAD. 


wyliaeth,  ac  yn  talu  yn  unig  dros  y sawl  a ymddiriedasent 
ynddo,  y mae  yn  amlwg  na  buasai  gan  y lleill  neb  ond  eu 
hunain  i’w  beio.  Wel,  dyna  fel  yr  oedd  pethau  yn  amser 
y proífwydi,  a’r  unig  wahaniaeth  rhyngom  ni  a hwythau 
yn  y pwynt  yma  yw,  fod  gwrandawyr  efengyl  y pryd 
hwnw  yn  cael  eu  galwi  gredu  mewn  peth  i gael  ei  wneyd, 
a ninau  yn  cael  ein  galw  i gredu  mewn  peth  wedi  ei 
wneyd.  Ac  nid  yw  fod  y peth  wedi  ei  wneyd  yn  cyfan- 
soddi  un  berthynas  rhyngddo  a’i  ddirmygwyr,  mwy  na 
phe  buasai  i gael  ei  wneyd  ryw  amser  i ddyfod.  Ac  os 
oedd  y ífordd  yn  rhydd  i alw’r  holl  wrandawyr  i gredu, 
er  pregethu  iawn  neillduol,  cyn  i Grist  ddyoddef,  yn  sicr 
nis  gall  y ífaith  o’i  fod  wedi  dyoddef  daflu  un  rhwystr 
gwirioneddol  ar  ein  ífordd  ninau  i gyhoeddi  ac  i gofleidio 
yr  un  athrawiaeth. 

Pa  mor  ddyeithr  bynag  y gall  yr  ymresymiad  uchod 
ymddangos  i’r  darllenydd,  ni  raid  ond  ystyried  yr  ys- 
grythyrau  canlynol,  na  welir  ei  fod  yn  sylfaenedig  ar 
air  Duw. 

Yr  ysgrythyr  gyntaf  a enwaf  yw  Rhuf.  iii.  25:  ‘‘Yr 

hwn  a osododd  Duw  yn  iawn i ddangos  ei  gyfiawn- 

der  ef  trwy  faddeuant  y pechodau  a wnaethid  o’r  blaen,** 
&c.  Cynwysir  yma  mai  dyben  yr  iawn,  gyda  golwg  ar 
yr  oesoedd'gynt,  oedfl,  nid  gwneyd  rhyw  foddlonrwydd 
i’r  llywodraeth  dros  bechodau  pawb,  y rhai  oeddynt  yn 
uífern  yn  gystal  a’r  lleill;  ond  “i  ddangos  ei  gyfìawnder 
ef  trwy  faddeuant  y pechodau  a wnaethid  o’r  blaen.”  Y 
peth  oedd  yn  gosod  angenrheidrw^ydd  am  iawn  o ran  yr 
hen  oesoedíd,  oedd,  nid  fod  pawb  wedi  cael  eu  galw  i 
gredu,  ond  fod  pechodau  wedi  eu  maddeu.  Maddeuant 
•ac  iawn  sydd  yma  yn  cael  eu  gosod  ar  gyfer  eu  gilydd,  a 
thrwy  y ddau,  fel  trwy  ddau  wydr  yspìenddrych,  y mae 
yr  olwg  ogoneddusaf  i’w  chael  ar  gyfiawnder  ag  agafwyd 
erioed : tynwch  y naill,  y mae  y llall  yn  myned  yn  llawn 
niwl;  gadewch  y ddau  yn  eu  lle,  ac  fe  ymddengys  cyf- 
iawnder  fel  yr  haul  o ddysgleirdeb.  Pe  meddwn  olwg 
angel  nis  gallwn  weled  dim  cyfìawnder  mewn  maddeuant 
heb  iawn,  nac  ychwaith  mewn  iawn  heb  faddeuant.  Ond 
er  gwaned  y w fy  ngolwg,  pan  gaf  drem  drwy’r  ddau,  sef 
iawn  a maddeuant,  mi  welaf  gyfìawnder  á’i  choron  ar  ei 
phen,  a’i  gwên  ar  ei  grudd,  yn  gwaeddi,  ‘‘  Gollwng  ef, 
rhag  disgyn  o hono  i’r  clawdd,  myfi  a gefais  iawn.”  Y 
mae  yn  ymddangos  i mi  y rhaid  i gyfiawnder  gael  y ddau. 


NEILLDUOLRWYDD  YR  lAWN,  &c.  243 


neu  fod  heb  yr  un.  Pan  gymero  y naill  le,  ni  bydd  yn 
ddiddig  heb  i’r  llall  gymeryd  lle  hefyd.  Pan  oedd  “y 
pechodau  a wnaethid  o’r  blaen  ” yn  cael  eu  maddeu,  yr 
oedd  cyíiawnder  yn  gofyn  iawn  am  bob  un  o honynt; 
ond  dywedwn  yn  ngeiriau  Prydydd  Maes-y-plwm, 

“ Cyfiawnder,  wrth  hir  ofyn  iawn, 

Ei  daliad  yn  gyflawn  a ga’dd.” 

Bellach,  pan  y mae  iawn  wedi  ei  dderbyn,  nid  yn  unig 
tros  y pechodau  a wnaethid,  ac  a faddeuasid  o’r  blaen, 
ond  hefyd  dros  aneirif  bechodau  a gyflawnirwedi  derbyn- 
iad  yr  iawn,  y mae  cyfiawnder  yn  gofyn  i’r  rhei’ny  gael 
eu  maddeu,  â llais  mor  ddyrchafedig  ag  y gofynodd  erioed 
am  iawn  dros  y lleill. 

Ysgrythyr  arall  a enwaf  yw  Heb.  ii.  10:  Gweddus 
oedd  iddo  ef,  o herwydd  yr  hwn  y mae  pob  peth,  a thrwy 
yr  hwn  y mae  pob  peth,  wedi  iddo  ddwyn  meibion  lawer 
i ogoniant,  berffeithio  Tywysog  eu  hiachawdwriaeth  hwy 
trwy  ddyoddefiadau.”  Yr  oedd  y proffwydi  yn  galw  eu 
gwrandawyr  yn  gyffredinol  at  y Gwaredwr,  a hyny  yu 
ddifloesgni  a dírysiant ; ond  eto  yr  unig  beth,  o ran  yr  oes- 
oedd  hyny,  ag  oedd  yn  gwneyd  dyoddefaint  Tywysog 
iachawdwriaeth  yn  beth  “gweddus”  [angenrheidiol]  oedd 
dygiad  y meibion  lawer  i ogoniant.  Ac  os  oèdd  “ dwyn 
meibion  lawer  i ogoniant  ” yn  gosod  gweddusrwydd  neu 
yn  hytrach  angenrheidrwydd  i Grist  ddyoddef,  rhaid, 
Wrth  gystadl  ymresymiad,  fod  dyoddefaint  Crist  yn  peri 
fod  dwyn  i ogoniant  y “ meibion  lawer*’  y dyoddefodd 
trostynt,  yn  beth  “ gweddus’*  ac  angenrheidiol. 

Ynawr,  os  galw  gwrandawyr  efengyl  yn  ddiwahaniaeth 
i gredu  yny  Messia,  a dangos  ei  ddyoddefaint  effel  coun^ 
terpart  i ddygiad  y “meibion  lawer  i ogoniant,”  oedd  yr 
unig  bregethu  cyson  gynt,  dyna  yr  unig  bregethu  a aíl  fod 
yn  gyson  eto,  canys  yr  un  y w yr  efengyl  dan  bob  goruch- 
wyliaeth. 


DIWEDD. 


DANGOSEG 


Adda,  ei  bechod  yn  fawr,  rhesymau  i ddangos  hyny,  tu- 
dalen  32 — 34. 

■ nas  gallasai  bechu  ond  trwy  fwyta  y ífrwyth  gwa- 

harddedig,  34 — 36. 

yn  weithredydd  hollol  rydd  wrth  sefyll  neu  syrthio, 

36. 

ei  hiliogaeth  yn  cael  eu  rhoddi  i fyny  i bechod  yn 

gosp  am  yr  eiddo  ef,  40. 

yu  cydsynieda  thelerau  y cyfammod  gweithredoedd, 

nad  oedd  ífurf  yn  rheidiol  i ddangos  hyny,  46,  47. 

Crist  yn  cael  ei  gyferbynu  iddo,  49. 

ei  anfarwoldeb  cyn,  a’i  farwoldeb  wedi,  ei  gwymp, 

50. 

cyfrifiad  o’i  bechod  i’w  hiliogaeth,  52 — 54.  . 

ei  hiliogaeth  yn  y cyfammod  gweithredoedd,  53. 

yn  ben-cyfammodwr,  55,  56. 

undeb  ei  hiliogaeth  âg  ef  yn  sail  cyfrifiad  ei  bechod 

iddynt,  67. 

ei  waith  yn  tori  y cyfammod  yn  cael  ei  gyfrif  yn  wir- 

ioneddol  Dw  hâd  fel  ef  ei  hun,  70. 

euogrwydd  y pechod  cyntaf  yn  drymach  arno  ef  nag 

ar  ei  hiliogaeth,  70. 

ei  bechod  cyntaf  yn  achos  damnedigaeth  i’w  holl 

hâd,  78—82. 

pob  dyn  ynddo  efneu  yn  Nghrist,  84. 

nad  yw  ei  hâd  mewn  sefyllfa  prawf  fel  yr  oedd  ef 

cyn  ei  gwymp,  84,  85. 

y j>eth  oedd  ef  a’i  waith  i’w  hâd  naturiol,  hyny  yw 

Crist  i’w  hâd  ysbrydol,  119. 

iawn  ddeall  am  dano  yn  rheidiol  i ddeall  am  Grist, 

yr  ail  Adda,  119. 

Achubadwy  a chadwadwy,  172. 

Achubiaeth  yr  eglwys  yn  weithred  o gyfiawnder  yn  gy- 
maint  ag  o ras,  150. 


DANGOSEG. 


245 


Aileni,  mai  gwaith  Duw  ydyw,  200. 

AmgyíTred,  nad  yw’n  sail  i gredu  y gwirionedd,  21,  28. 
Ammod,  nad  yr  un  peíh  yw  a moddion,  86,  87. 

cyfammod  y prynedigaeth,  131. 

Anallu  i wneuthur  drwg  yn  rhinwedd,  202,  203. 

— sylwadau  arno,  208^ — 210. 

■ naturiol  a moesol,  sylw  arno,  213. 

Anetholedigion,  eu  dygiad  i fod  yn  dyrysu  y Ffwleriaid, 
227. 

— gwlad  efengyl,  fod  iddynt  ohaith,  227. 

Arfaeth,  nad  einrheol  ni  ydyw,  175. 

Arminiaid,  yn  cyfarfod  âg  anhawsdra  yn  ngwyneb  holl- 
wybodaeth  Duw,  92. 

eu  golygiad  ar  y prynedigaeth,  132. 

Babanod  yn  bechaduriaid  cyfrifedig  yn  Adda,  56. 

Bai  weithiau  mewn  eífaith  pryd  na  bo  mewn  achos,  ac 
mce  versa,  208. 

Beibl  yn  sylfaen  i’r  duweinydd,  22. 

ei  gysondeb,  y modd  i’w  ganfod  felly,  22. 

a ddylai  fod  ein  rheol  i ddefnyddio  yr  iachawdwr- 

iaeth,  175,  176. 

Bolingbrohe,  Lord,  ac  “Institutes  Calfin,”  237. 
Bydysawd  moesol  oll  yn  wrthddrychau  yr  iawn,  yn  ol 
Mr.  Jenkyn,  179. 

Caethion,  eu  rhyddhad  yn  Israel  yn  gysgod  o’r  prynedig- 
aeth  trwy  Grist,  135,  136. 

Càlfin  yn  golygu  mai  tros  yr  etholedigion  yn  unig  y dy- 
oddefodd  Crist,  193,  194. 

Calfinistiaid,  pwy  a olygir  wrthynt,  24,  73. 

yn  g’olygu  fod  yr  iawn  yn  sicrhau  cwbl  wared- 

igaeth  i’w  holl  wrthddrychau,  160. 

eu  golygiad  am  yr  iawn,  108,  228. 

Cariad  cyífredinol  Duw  at  y byd  yn  cael  ei  ddal  a’i  egiuro, 
187. 

yn  neillduol  at  yr  eglwys,  189,  190. 

Clod  i Adda  pe  cyflawnasai  ammod  y cyfammod,  88*. 
Credu  llawer  o bethau  nas  gellir  eu  hamgyífred,  20,  21. 

nad  yw  yn  ammod  bywyd,  86, 

sail  dyledswydd  dyn  i,  177,  178. 

yn  ddyledswydd  ár  ddyn,  pe  na  byddai  iddo  ddim 

daioni  o hyny,  227. 

Crèfydd,  ei  sail  ar  y datguddiad  dwyfol  yn  unig,  19. 

Crist,  pob  dyn  ynddo  ef  neu  yn  Adda,  83. 


246 


DANGOSEG. 


Crist  yn  Fechn'íydd  gwirioneddol,  146,  147. 

nad  oedd  ymddygiad  y Tad  ato,  wrth  gospi  pechod, 

yr  un  yn  mhob  golygiad  ag  at  droseddwr,  153. 

na  bu  farw  dros  y rhai  a fyddant  golledig  yn  y diw- 

edd,  189,  190. 

Cosp  lly wodraeth  wladol,  ei  dyben,  100. 

Cospi  pechod,  i Dduw  yn  unig  y perthyn,  101 

pechod  yn  llai  na’i  haeddiant  yn  ei  fychanu  yn 

ngolwg  y troseddwr,  102. 

y cyfiawn  yn  11  e yr  euog  yn  beth  annghyfiawn  i 

ddynion,  ond  nid  i Dduw,  151,  152. 

Cospedigaeth,  iiad  iawn  ydy w,  111,  117,  127. 

nad  yw  gweinyddiad  llythyrenol  o honi  ar 

Grist  yn  dinystrio  daioni  nac  yn  gwanhau  awdurdod  y 
llywodraeth,  122,  123. 

yn  anwahanol  oddiwrth  bechod,  114,  115. 

nad  rhywbeth  yn  lle,  ond  mai  hi  ei  hun  a 

roed  ar  Grist,  127. 

Cyfammod,  ystyr  y gair,  42. 

amry w ddull  o — ^beth  yw,  43,  44. 

nad  y w aberth  yn  anhebgorol,  ond  pan  fyddo’n 

ammod,  i,  44. 

bod  yr  hyn  a basiodd  rhwng  Duw  ac  Adda 

yn,  44,  45. 

gweithredoedd,  cydsyiiiad  Adda,  er  nad  yn 

ífurfiol,  â thelerau  y,  47,  48. 

nad  oedd  ei  wneuthuriad  yn 

rhoddi  un  hawl  newydd  i Dduw  ar  y dyn,  ond  buasai 
ei  gadw  yn  rhoddi  math  ohawl  newydd  i’r  dyn  ar  ei 
Greawdwr,  47. 

yn  enw  cymhwys  ar  yr  hyn  a 

fu  rhwng  Duw  ac  Adda,  48,  49. 

Adda  a’i  hâd  yn  cael  eu  cymer- 

yd  i mewn  yn  y,  53. 

mor  gyfiawn  ymddwyn  yn  ei  ol 

at  ei  ddeiliaid,  a’i  wneuthur,  74 — 78. 

nad  y w y cyfammod  gras  wedi 

rhyddhau  dynolryw  yn  gyffredinol  oddiwrtho,  79 — 85. 

nad  y w y duwiol  ar  ei  dir  mell- 

digedig,  84. 

gras,  nad  yw’r  annuwiol  ar  ei  dir  bendigedig 

ef,  84. 

y prynedigaeth  rhwng  y PersonauDwyfol,  128. 


DANGOSEG. 


247 


Cyfaminod  y prynedigaetli,  beth  yw,  129. 

ei  ammod,  131.  ' 

Cyflwr  achubadwy,  beth  y w — yn  derm  annghymhwys — 
os  iddo  yn  unig  y dygwyd  dynion  gan  Grist,  nad  ŷnt 
well  erddo,  171. 

Cyfraith,  hawl  ganddi  i gospi  Crist  wedi  ei  gael  ef  yn 
Fechniydd  yn  lle  y troseddwr,  er  na  feddai  hyny  yn 
yn  wreiddiol,  116,  117. 

nad  yw  yn  gofyn  iawn,  110. 

— — naofyna  ond  perífaith  ufydd-dod,  neu  ddyoddef 
am  anufydd-dod,  111 — 113. 

Cyfrifiad,  ystyr  y gair,  52. 

o bechod  Adda  i’w  hiliogaeth — pechodau  ei 

bobl  i Grist — cyfìawnder  Crist  i’w  bobl,  52. 

— - ein  hundeb  âg  Adda  yn  sail,  67. 

Cymhariaeth  neu  ddarnmeg,  y perygl  o’i  dylyn  yn  rhy 
gywrain,  145. 

Cysgodau  yn  dangos  neillduolrwydd  yr  iawn,  166. 
Cysondeb  prynedigaeth  neillduol  â galwad  cyfí’redinol  yr 
efengyl,  238. 

Chalmers,  Dr.,  a Chalfìniaeth,  235. 

Dadleuon  yn  mhlith  enwadau  crefyddol,  y daioni  o,  18. 
Datguddiad  dwyfol,  nid  philosophi,  yn  sail  y grefydd 
Gristionogol,  19. 

Dammeg  neu  gymhariaeth,  y perygl  o’i  dylyn  yn  rhy 
gywrain,  145. 

Deddf  foesol  yn  egwyddor  ammod  y cyfammod  gweithred- 
oedd,  49. 

Derbyn  wyneb,  beth  ydyw — nad  yw  Duw,  wrth  roddi  ei 
Fab  a’r  bendithion  sydd  ynddo  i’r  neb  y myno,  yn 
gwneyd  hyny,  166. 

Digofaint  Duw,  beth  ydy  w,  1 18. 

Duw  yn  rhoddi  dyled  arno  ei  hun,  46. 

yn  dial  am  bechod,  232. 

Dwight,  Dr.,  ei  ddarnodiad  o’r  iawn,  108. 

ei  ddarnodiad  o gyfammod  y prynedigaeth, 

129. 

Dyledswydd  dyn  i gredu  yr  efengyl,  ei  sail,  177. 

y peth  y mae’n  fwyaf  ewyllysgar  iddo,  yw  yr  hyn 
y mae’n  fwyaf  tueddol  i’w  gyflawni,  200,  202. 

yn  hollol  analluog  i edifarhau  a chredu,  201,  212. 

yn  dewis  neu’n  gwrthod  yn  oi  anian  lywodraethol  ei 

enaid,  203 — 205. 


248 


DANGOSEG. 


Dyn  annuwiol  yn  gwneyd  da  yn  debyg  ianifel,  neu  oddiar  ; 
gau  ddybenion,  205,  206.  ■/ 

■ ei  ystyried  mewn  stât  o ddidueddrwydd,  yn  ai^\^n  V 

^ i gamsyniadau  erchyll,  206,  207.  . • * • 

pam  ei  gehvir  i gyfrif,  ac  yntau  yn  farw  i’r  hyn  sÿdd--'' 

<*dda,  2Ì0.  " 

— pam  ý j)regethir  yr  efengyl  iddo,  ac  yntau  yn  farw,../  ’ 
209. 

Dynion  yn  cael  eu.  rhoddi  i fyny  i bechodau  mwyj  .yn:^ 
gosp  am  bechodau  llai,  39. 

yn  cael  eu  rhoddi  i fyny  i bechod  yn  gosp. 

bechod  Adda,  3.9,  40.  , ' 

Dyoddef,  na  buasai  raid  i Grist  ddyoddef  mwy  na  llai,  pe  ' . 
buasai  nifer  y personau  a roddwyd  iddo,  neu  y pechodau 
a roddwyd  arno,  yn  fwy  neu’n  llai  nag  oeddynt,  120, 121. 
Dyoddefaint,  y gwahaniaeth  rhwng  yreiddoCrista’r  uífern-  ' 
olion,  121. 

ei  fod  yn  angenrheidiol  i’r  iawn,  124 — 126. 

Edifeirwch  am  bechod  cyntaf  Adda,  71,  72. 

Edifarhau,  nas  gall  dyn  wrth  natur,  201,  212. 

Efengyb  nad  ei  gwrthod  yw  unig  achos  damnedigaeth, 
78—82. 

ei  myned  i,  a’i  llwyddiant  mewn  man  yn  dangos 

fod  Cristwedi  marw- dros  rai  o’r  trigolion — eihaflwydd- 
iant  yn  dangos  i’r  gwrthwyneb,  174. 

Eglwys,  mai  trosti  hi  yn  unig  y bu  Crist  farw,  187 — 191. 
Elfenau  yn  air  anaddas  i’w  arfer  am  yr  iawn,  125. 

Enaid,  nad  rhan  wahanol  oddiwrtho  yw  yr  ewyllys,  ]99. 

fod  duwiol  anian  yn  cael  ei  rhoddi  ynddi  yn  yr  ad- 

enedipeth,  200,  201. 

Etholedigaeth,  y Ffwleriaid  yn  cyfarfod  â’r  un  anhaws- 
derau  yn  ei  hwyneb,  ag  y mae  y Calfìniaid  yn  wyneb 
iawn  neillduol,  a’r  Arminiaid  yn  wyneb  hollwybodáeth 
Duw,  91—94. 

— yn  annghyson  âg  iawn  cyífredinol,  167. 

Ewyllys,  mai  gallu  yn  yr  enaid  ydyw,  199. 

disynwyr  son  am  ddylanwadu  arni,  199. 

disynwyr  son  am  gaethiwed  neu  ryddid  iddi,  201. 

Ffwleriaid,  eu  golygiad  ar  y cyfammod  gweithredoedd,  73. 

eu  golygiad  am  sefyllfa  dynolryw  wedi  y 

cwymp,  74. 

eu  golygiad  ar  y prynedigaeth,  132. 

_ yn  dal  nad  yw  yr  iawn  wedi  dAvyn  iechydwr- 


DANGOSEG. 


249 


iaëth  i neb  ond  ar  ammod  o gredii — annghysondeb 
hyny,  157,  160—1^2. 

Ffwieriaid,  eu  hanonestrwydd  yn  cymeryd  enAV  Calfin 
. arnynt,  218.  , ^ 

- V— eu  cwyn  o herwydd  ymledaeniad  egwyddoi^"' 

ion  Calfinaidd,  219.  * 

■ — ^ — eu  golygiad  ar  yr  iawn,  94,  95,  223. 

wrth  addef  etholedigaeth,  yn  cyfarfod  â chy- 

maint  dyryswch  a’r  Calfiniaid,  yn  ngwaith  Duw  yn 
.-dwyn  yr  anetholedig  i fod,  227. 

Ffwleriaeth  yn  gosod  y Creawdwr  dan  rwymau  i’w  gre- 
adur — nad  yw  Calfiniaeth  yn  gwneyd  hyny,  232. 

Galwad  gyífredinol  yn  sylfaenedig  ar  orchymyn  Crist, 
177,  178. 

Gallu  ac  anallu  dyn,  199,  200. 

Geiriau  aw-ysgrythyrol  yn  oddefol,  ond  rhai  ^wrth-y sgryiìí- 
ýrol  i’w  gwrthod,  41. 

Geiriau^  ý niwaid  o arfer  rhai  ansathredig,  41 . 

Gobaith,  gwahaniaeth  rhwng  sefyllfa  prawf  a sefyllfa,  89. 

= yn.  cael  ei  osod  o flaen  holl  wrandawyr  yr 

efengyl — y modd  y mae  hyny  yn  bod  yn  ddirgelwch,  89. 
Gorchymyn  Crist  yn  sail  ddigonol  i alwedigaeth  gyífred- 
inol,  178. 

Gras  y Tad  mewn  darparu  á derbyn,  gymaint  a’r  eiddo  y 
Mab  yn  ymroddi  i fod  yn,  iawn,  118. 

Gwahaniaeth  rhwng  dyoddefaint  Crist  a‘r  eiddo  y damn- 
edigion,  121. 

Gwaredu  pechaduriaid  yn  weithred  o gyfiawnder  gymaint 
ag  0 ras,  150. 

Gweithredoedd  da  ar  uwch  tir  gan  Galfiniaeth  na  Ffwler- 
iaeth  ac  Arminiaeth,  196,  197. 

Gwirionedd,  beth  yw,  ei  gysondeb,  y modd  i’w  gael,  21. 

yr  un  mewn  bygythiad  ac  mewn  addewid,  154. 

Gwladyddol  yn  yr  ysgrythyrau  yn  olygiad  anfynychach 
na  masgnachol  i ddangos  natur  yr  iawn,  99. 
Hollwybodaeth  Düw  yn  brawf  sicr  o nifer  a chadwedig- 
aeth  y rhai  a gedwir,  92. 
lawn,  darnodiad  o,  108. 

mai  Crist,  yn  a thrwy  ei  ddyoddefaint,  y w,  1 17, 

124,  125. 

am  Grist  yn  unig  yr  arferir  y gair  yn  y Testament 

Newydd,  108. 

ei  ystyr  mewn  ymddyddan  cyífredin,  109. 


250 


DANGOSEG. 


lawn,  nad  yw  y gyfraith  yn  gofyn,  110,  112. 

ei  fod  yn  íesur  uwchlaw  cyfraith,  112. 

nad  dyfais  i fod  yn  sail  i Dduw,  neu  i ennill  rhyddid 

iddo  i drugarhau  wrth  y neb  y myno,  ydyw,  101. 

ei  egwyddor,  medd  y Ffwleriaid,  yn  arferedig  mewn 

dysgyblaeth  deuluaidd — gwendid  a thwyll  yr  ymre- 
symiad,  101,  102. 

twyll  a pherygl  golygiad  Mr.  Jenkyn  arno,  103, 162. 

tros  bersonau  oedd  Crist,  127. 

• i bwy  ei  rhoddwyd,  nid  i Satan,  138. 

yn  anfeidrol,  140. 

dros  bawb,  a ffydd  ddim  ond  i rai,  yn  annghyson, 

156,  157. 

dywedyd  iddo  ddwyn  iechydwriaeth  i ddynion  ar 

yr  ammod  o gredu,  yn  dwyll-ymresymiad,  156 — 160. 

fod  ei  holl  ddybenion  yn  sicr  o gael  eu  hateb,  157, 

168—170. 

dywedyd  y gall  ei  ddybenion  fyned  yn  ofer  neu 

fethu,  yn  afresymol  ac  anysgrythyrol,  163,  164. 

nad  ydyw  mor  gyífredinol  a rhagluniaeth  Duw, 

164—166. 

cyífredinol  yn  annghyson  âg  etholedigaeth,  167. 

yn  sicr  o ddwyn  ei  wrthddrychau,  nid  i gyflwr 

achubadwy,  ond  achubedig,  171 — 173. 

paham  yr  arferir  y geiriau  pawb,  pob  dyn,  byd,  holl 

fyd,  am  ei  wrthddrychau,  183 — 187. 

Jenkyn,  Mr.,  ei  ddarnodiad  o iawn  yn  annghywir, 
95,  96. 

yn  gweled  iawn  lle  nad  yw,  ac  yn  methu  ei 

ganfod  lle  y mae,  96 — 99. 

ei  ymresymiad  i ddangos  yr  iawn  fel  mesur 

yn  ngweinyddiad  y llywodraeth — gwendid  hyny,  101. 

ei  olygiad  ar  iawn  yn  dra  chyífeîyb  i eiddo 

y Sociniaid,  105. 

tywyllni  rhan  o'i  draethawd,  106. 

gwendid  ei  resymau  yn  gwadu  fod  yr  iawn 

yn  sicrhau  achubiaeth  neb,  152,  153. 

twyll  ei  ymresymiad  yn  nghylch  nifer  y 

rhai  a achubir,  169,  170. 

ei  ddysgriíiad  o iaith  gwrthodwyr  yr  efeng- 

yl  yn  annghyson  â’i  farn  am  etholedigaeth,  176,  177. 

ei  olygiad  ar  lywodraeth  Duw,  wedi  dyfod- 

iad  pechod,  yn  gwneyd  yr  iawn  yn  fesur  o angenrheid- 


DANGOSEG. 


251 


rwydd,  yn  hytrach  nag  o henarglwyddiaeth— 'gwendid 
a thwyll  hyny,  180. 

Jenkyn,  Mr.,  gwendid  a thwyll  ei  ymresymiad  yn  dal  y 
gall  y rhai  y bu  Crist  farw  drostynt,  fod  yn  golledig, 
190-192. 

— yn  golygu  fod  yr  holl  fydysawd  moesol  yn 

wrthddrychau  yr  iawn,  179. 

Institutes  Calfin  yn  cynwys  golygiad  mai  dros  yr  etholed- 
igion  y bu  Crist  farw,  193,  194. 

Leighton  ar  ddyfodiad  pechod  i’r  byd,  29. 

Llywodraeth  Duw  yn  rhagori  ar  yr  oreu  yn  mhlith  dyn- 
ion  mewn  dau  beth,  99,  100. 

— wladol,  dyben  ei  sefydliad,  99. 

— ei  chosp,  100. 

Maddeuant  yn  weithred  o gyfiawnder  yn  gymaint  ag  o 
ras,  1 18. 

Marwolaeth  ysbrydol,  beth  ydyw,  36. 

Crist,  ei  holl  ddybenion  i gael  eu  hateb,  157. 

Masgnachol  yii  olygiad  mynychach  na  gwladyddol  yn  yr 
ysgrythyrau  i ddangos  natur  yr  iawn,  99,  119. 

yn  gymhariaeth  arferol  am  y prynedigaeth, 

137, 140. 

mewn  un  ystyr  yn  addas,  mewn  ystyr  arall 

yn  anaddas,  i osod  allan  waith  Crist  yn  prynu  ei  bobl, 
140,  141. 

Mechnîaeth  Crist  yn  athrawiaeth  ysgrythyrol,  143,  144. 

— Mr.  J.  yn  gwrthod  y gair,  ac  yn  dewis  tros- 

osodiad  yn  ei  le,  143,  144. 

Crist,  heb  sylw  arni  yn  nhraethawd  Mr. 

Jenkyn,  142. 

neillduolrwydd — yn  sicrhau  maddeuant,  148, 

149. 

Mechn'iydd,  tros  ac  i bwy  yr  oedd  Crist  yn,  145. 

Crist  yn  wir,  146, 147. 

Pawb,  pob  dyn,  yr  holl  fyd,  yn  cael  eu  harfer  mewn  ystyr 
cyfyngol,  180,  181. 

paham  eu  harferir  am  wrth- 

ddrychau  yr  iawn,  183 — 187. 

Fechod  Adda  yn  fawr,  33,  34. 

yn  ddrwg  anfeidrol,  25 — 27. 

• euogrwydd  y cyntaf  yn  drymach  ar  Adda  na’i 

hiliogaeth,  70. 

yn  dodi  pwys  mawr  ar  ddyn,  27. 


252  DANGOSEG. 

Pechod  ei  ddyfodiad  i’r  byd,  sylw  Arch.  L.  ar,  29. 

barn  Dr.  Williams  ar,  29. 

fod  Diiw  wedi  arfaethu  ei  oddef,^30,  31. 

r- yn  gosp  am  becliod,  36—39. 

— r— cosp  yn  anwahanol  oddiwrth,  112 — 115. 

— --  nas  gellir  rhoi  rhesyniau  am  ei  barhad  yn,  mwy 
iia’i  ddyfodiad  i,.y  byd,  38. 

gwreiddiol,  deilliad  y gaii*  a’i  ystyr,  63. 

— gw^ahánol  olygiadau  ar,  64. 

— y-; fod  golygiad  y Ffwleriaid  a’r  Morgan- 

iaid  mor  agored  i wrthddádl  a’r  eiddo  Calfin  arno,  66. 
Pen-cyfammodwr,  Addá  yn,  55. 

Prawf,  sefyllfa,  golygiad  y Ffwleriaid  ar,  78,  85. 
Pregethwr  yn  amddifíyn  ei  ífordd  yn  ngwyneb  anhaws- 
derau  a gondemnir  gan  Mr.  R.,  220,  221. 

Pridwerth  yn  anfeidrol,  mai  dros  yr  eglwys  y rhoed  ef, 
137,  138. 

Prynedigaeth  yn  cynAvys  newidwriaeth  masgnachol,  137. 

golygiad  y Ffwleriaid  a’r  Arminiaid  ar, 

132. 

ystyr  y gair,  133. 

yn  cynwys  rhoddiad  yr  iawn,  a gwaredig- 

aeth  y gwrthddrychau,  133 — 135,  139. 

y golygiad  Ffwleraidd  arni  yn  annghyson 

â’r  beibl,  136. 

nad  ywfasgnachol  na  gwladyddol  yn  mhob 

ystyr,  142. 

Pythias,  ei  ymddygiad  at  ei  gyfaill  yn  anghraiíft  briodol  i 
ddangos  natur  yr  iawn,  98. 

Philosophi  yn  annigonol  i fòd  yn  sail  crefydd,  19. 
Rhagluniaeth,  nad  ywyr  iawn  morgyífredinol  a — y perygl 
o’i  olygu  felly,  164,  165. 

Roberts,  Mr.  J.,  ei  olygiad  ar  gyfammod  Eden,  74. 

ieu.,  yn  gwarthnodi  y Methodistiaid  Cal- 

finaidd  â’r  enw  Uch-galfiniaid,  217,  218. 

— yn  llwydo’r  dwfr — annhegwch  ei  ymre- 

symiad,  221. 

— anmhriodolder  ei  gymhariaeth  i ddangos 

y golygiad  Calfinaidd  ar  alwad  yr  efengyl — cynygiad  o 
un  arall  yn  ei  lle,  227 — 229. 

“r yn  tynu  yr  holl  Jilding  Ffwleraidd  ar  ei 

ben  eihun,  231,  232. 

Rhwymedigaeth  dyn  i Dduw  yn  anfeidrol,  25,  26. 


DANGOSEG. 


253 


Rhyddid  dyn,  nad  yw  yr  Ysbryd  Glân,  wrth  aileni,  yn  ei 
ddinystrio,  200. 

mai  i’r  dyn,  ac  nid  i’r  ewyllys,  y perthyna,  201. 

Satan,  nad  y w dynolry  w yn  feddiant  priodol  iddo,  138. 

yn  lly wodraethu  ar  ddynion  o elyniaeth  atynt,  ac 

atDduw,  139. 

Santeiddio  yr  eglwys  yn  ddyben,  yn  gystal  a chanlyniad, 
rhoddiad  yr  iawn,  182. 

Sefyllfa- prawf,  golygiad  y Ffwleriaid  ar,  78,  85. 

nad  y w gwrandawyr  yr  efengyl  ynddi  fel 

yr  oedd  Adda  yn  Eden,  85. 

Sociniaid,  eu  golygiad  ar  iawn  yn  debyg  i’r  eiddo  y 
Ffwleriaid,  105. 

Substitute  yn  lle’r  troseddwr  yn  oddefol,  115. 

nad  yw’n  air  mor  addas  a Mechniydd  i ddang- 

os  sefyllfa  Crist  yn  nedöfle  ei  bobl,  143,  144,  155. 

System  y sefyllfa  prawf,  coes  arall  tani,  86. 

^ Tuedd  lygredig  yn  bechod,  ac  yn  gosp  am  bechod,  37. 

Tad  yn  golygu  ei  Fab,  nid  fel  troseddwr,  ond  fel  Mechni- 
ydd  dieuog  yn  neddfle  y troseddwr,  153,  154.' 

Undeb  Adda  a’i  hiliogaeth,  yn  ol  cyfansoddiad  y cyfam- 
mod  gweithredoedd,  yn  sail  cyfriflad  ei  bechod  cyntaf 
ef  iddynt,  67. 

âg  Adda,  nad  yw  ei  gyfansoddydd  yn  awdwr 

pechod,  67 — 69. 

Uwch-galflniaeth,  ei  hegwyddorion — nad  ŷnt  yr  un  ag  eg- 
wyddorion  y Methodistiaid  Calfìnaidd,  218. 

Ẅilliams,  Dr.,  ei  olygiad  ar  ddyfodiad  pechod  i’r  byd> 
23,  29. 

Ysgrythyrau  i’w  credu  er  na  ellir  eu  cwbl  amgyífred,  22, 
28. 

Ymffrost  o’i  weithredoedd  i Adda,  ped  ufyddhasai,  88. 

Ymddygiad  yn  rhinwedd  neu  yn  fai,  er  bod  y cyfryw  yn 
un  o angenrheidrwydd  natur,  202,  203,  212. 

Zaleucus,  ei  ymddygiad  at  ei  fab  yn  anghraifít  anmhriodol 
i ddangos  natur  yr  iawn,  96. 


ALBION-WASG  : 

ARGRAFFWYD  YN  LLANIDLOES, 
GAN  J.  JONES. 


■í 


w - 


- 

■^  ■ ( ■', /i' 


’ í'  iyff^  L t 


tm 


-L  I 


y ti  crcf  1 •-  • 


r 


